I 



DIPLOMATARIUM ÍSLANDICUM. 



ÍSLENZKT FORNBRÉFASAFN 

SEM HEFIR INNI AÐ HALDA 

BRÉF OG GJÖRNINGA, DÓMA OG MÁLDAGA, 

OG AÐRAR SKRÁR, 

ER SNRRTA 

ÍSLAND EÐA ÍSLENZKA BIENN. 



GEFIÐ UT 
AF 

HINU ÍSLENZKA BÓKMENTAFÉLAGI. 

SJÖUNDA BINDI 

1170-1505. 



t 

I 



REYKJAVÍK. 

FÉLAGSPRENTSMIÐJU. 
1903-1907 



r 




Il' 



r 



lírófið Nr, 286 i 111. bindi þessa safiis, — S(?in er vií nishunVj meÖal 
annara Olaí's K o ð r a n s s o n ar, nm reka Kálíaljarnar og Viðcyjar- 
lilaustrs — er árfært skýlaust í luindritunum til 1379, og því ári var 
lálið fylgja Kálfatjarnarmáldagi (Nr. 284) og vitnisburðr Þorvarðs 
Arasonar o. fl. um Kálfaijarnarreka (Nr. 285), s^^m liandrit árt'oera 
('kki, cn auð.=æit er aö íill þessi skjöl eru frá sama ííma. Þetfa 
Jupii III. bindis var prenlað árið JS91j og voru þá enn órannsökuð 
til nokkurrnr hlílar öll skjöl frá síðustu árum 15. aldar Eigi að 
siðr tók eg eptir |jvi i sömu svifum og prenlan þess liepíis var lokiÖ, 
að til væri annar vitnisburðr, er Olafr Koðransson gæfi út um 
sama efni og árfærðr vœri til 1497. Gat eg þess á kápu beptisins 
meÖ þeasum orðura: „Bls. 341 Nr. 286. Þess hefði úU að vera 
getið, að nafnið Olafr Koðrausson kemr fyrir í viínisburði um Við- 
eyjarklaustrsreka, en að það sé sá hiun sami og hér er nefndr, þótti 
óvíst. einkum af því aÖ handritiö setr skýlaust árlaliö 1379." Þessi 
grein hefir þó undanfallið meöal aihugasemda við biudið í heild sinui 
(bls. 776). 

1 þessu (VIT.) bindi eru nú koranir fram tveir vitnisburðir 
I a f s K o ð r a n s s o n a r frá 1497 (Nr. 375 og 376) um reka Við- 
eyjarklaustis. Aö vísu er sföari vitnisburðrinu ártalslaus í foruu 
sk jalabókinui, sem hefir að halda Viðcyjarklaustr.sbréfiu, en það hefir 
litiö að merkja, þvi að bæði hefir Arni Magnússon rilaö viÖ haun, aö 
árlahð œlti aö vera Í497, og svo tekr það af öll tviuDæli, að BöÖvar 
presir Jónsson, — sem oinmitt er uppi um þetta leyti og tekr þetla 
ár marga vitnisburði um reka klaustrsins — og Stephán biskup Jóns- 
son koma við bæÖi bréfin, Þegar það er aðg^^tt, aÖ Olafr Koðrans- 
son ber með svo sem sömu orðatiltækjum um „máldaga kirkjunnar 
og klausLrsins í ViÖey áðr en brann kirkjan", bæöi í vitnisburðinum 
III, Nr. 286 og VII, Nr. 376 (bls. 3Í0). virðist það vera auðsætt, aÖ 
það sé einn maðr og sami, sem frá segir, Má því ártafið 1379 á 
vitnisburðinum III, 2S6 hafa misskrifazt í gömlu skjalabókinni (A. M. 
238. 4to) fyvir 1497, og frá sama ári verðr því nú að álíta ártals- 
lausa vitnisburöinn III, Nr. 285 og máldaga Kálí'atjarnarkirkju III, 
Nr. 284. I þcssari skoðun hefi eg og orðiÖ öruggari af því, að Ein'kr 
preslaskólakennari Briem hcfir að fyrra bragöi tekiö eptir samræminu 



í orðatiltæki þessara tveggja vitnísburðaj er maðr meS sama nafní 
gefr út — aÖ íVásÖgn handritsins með 118 ára milUbilij — og talið 
það sina sannl'æringu, að bœði bréfin væri í'rá sama tíma og stöfuðu 
fré snnia manni, 

Að nfifnið Kálfatjörn er hér haft, en ekki Guhnatjörn (=. 
Galmanstjörn, Kahnanstjörn) eins og stendr i Vilchinsbók frá 1394 
(sbr. DI, IV, 32. c3, 106. og regií-tr þessa VII. bindls bls. U03), sannar 
hins vegar hvorki lil néfiúumaldr bréfanna, þviaðbæði þessi nöfn á 
"bænum eru göniul, og K á 1 f t j ö r n i n g a f j a r a stendr i forna 
rekabréfinu Gurðakirkju á Alptanesi frá dögum Hauks lögmanns 
Prlendssonnr (1S07; DI, II, Nv. 194; IV, Nr. 5). 

Registr þessa bindis hefir verið gert á þá leið, að cand. philos. 
Páll Eggert Olason hefir safnað öllu til hUita og orðareg- 
istrsins og geingið þar frá til fullnustu ýmsum aðalorðunum, svo 
sem búsgagn, kirkja, konungr, nautpeningr o. fl. 
En öllum tilvilnunum í manna- og staða- nafna registrinu hefir 
EinarÞorkelsson safnað. Registrinu hefi eg síðan steypt í 
eina heild, og að öðru leyti geingiö frá því undir prentun k svipaðan 
hátt og að undanförnu. 

Eeykjavik 31. Maí 1907. 

Jón Þorkelsson* 



*1. fum 1170 og síðar]. Máldagi kirkjunnar á Húsa- 

felli i Borgai-firði 1—2 

*2. [1258— c. 144UJ. Máldagi Ásskirkju i Borgaríirði 2-3 

3. [c. 1310J. Alþingisdómr um rekamark ... 4 

4. 1339. Máldagi Garðskirkiu í Kelduhverfi . . i 

5. 1384, 24. Okt. Kaupbróf um Knör og Búðar- 

dal 0. fl. jarðir 4—6 

6. 1446, 10. Maí. Útlegðarbréf Guðmundar Arasonar 6— 7 
*7. 1457—1479. Skrá um landamerki Brúnastaða 

i Tungusveit 7—8 

8. 1477. Dómságrip um málsverð, meðlag og fæði 8 — 9 

9. 1478, 25. Nóv. Konungsbréf um skipti á Guð- 
mundareignum 9 — 10 

10. 1480, 4. Júlí. Vitnisburðr um kröfur Þorleifs 
Björnssonar til Rafns lögmanns Brandasonar; og 

um neitan lögmanns 10—11 

11. 1480, 18. Okt. Kristján konungr fyrsti sam- 

þykkir skipti á Guðmundareignum 11 — 12 

12. 1484, 17. Aug. Vitnisbarðr um svik, ásælni og 
yfirgang Diðreks Pinings og fylgjara hans . . 12 — 13 

13. [fyrir 1490J. Transakriptarbréf 14 

14-15. [1491-1518J. MáldagarSkeggjastaðakirkju 

á Ströndam (tveir) 14—17 

16-17. [1491— 1518J. MáldagarlíefstaðakirkJu(tveÍr) 17—18 
18—19. [1491— 1518J. MáldagarHofskirkjuíVopna- 

firði (tveir) 18—19 

20-21. [1491— 1518J. Máldagar MöðrudáÍskirkju 

(tveir) 19 

22. [1491 — I5l8j. Máldagi bænhússins á Þorbrands- 

stöðum i Vopuafirði 19—20 

23. [1491-1518J. Máldagi bænhússins á Búastöð- 

um í Vopnafirði 20 



r 



VI EFNISyriRLIt 

Bls 

24—25. [1491— J518J. Máldagar Horteigskirkja (tveir) 20 
26—27. fl491-1518J. Máldagar Kirkiubæjar i Tangu 

(tveir) 21 

28—29. [1491— 1518J. Máldagar Eiðakirkju (tveir) . 21-22 

30, [1491-1518J. Máldagi HjaltaMtaðakirkju ... 22 

81. [1491-1518J. Máldaííi Njarðvikrkirkju ... 22 

32. [149L— 1518J. Máldagi De.-jarmýrarkirkju . . 22-23 

33. [1491~1518J. Máklagi HÚHavíkrkirkju i Borgar- 

firði 23 

34. [1491— 1518J. Máldagi Klyppstaðakirkju ... 23 
35- 3G. [1491 — 1518J. Máldogar Dvörgasteinskirkju 

(tveir) 23-24 

37. [1491-1518J. Máldagi ÁBskirkju i Eellum . . .24 
38- 39. [1491—1518]. Máldagar Valþjufsstaðakirkju 

(tveir) 25 

40. [1491~1518J. Máldagi Yallanesskirkju . . . 25-26 

41. [1491— 1518J. Máldagi Ketilsstaðakirkju á Vöilum 26 
42-43. [1491- 1518J. Máldagar Mjóafjarðarkirkju 

(tveif) 26—27 

44. [1491— 1518^. Máldagi bænliússius i Steiusnesi 

í Mjóafirði 27 

45. [1491— 1518J. Máldagi hálikirkjuiuiar á Eyvindará 27—28 
46 -48. [1491— 1518J. Máldagar kirkjunnar á Skorra- 

,Btað (þrír) 28 

49. [1491~1518J. Máldagi Hallormsstaðakirkju ... 29 

50. [1491- 151BJ. IVIáldagi Þingmúlakiikju ... 29 

51. [1491— 1518J. MMdagi Hó]makirkju í Reyðarfirði 29- 30 
52-53. [1491-1518J. Máidugnr kirkjuimar á Kcl- 

freyjustað (tveir) 30 

54. [1491—1 5 18J. Máldagi Stöðvaikirkjn .... 31 

55. [149 U 15 IS]. Máldogi Eydalakirkju .... 31 
56—58. [1491— 1518J. Máldagar Berufjarðarkirkju 

(þrír) 31-33 

59. [1491— 15 1.8J. Máldagi Berunasskirkju ... 33 
e0~61. [1491—1518J. MáldagarH;J:,kirkjuíHaniarH- 

firði (tveir) 33-34 

62. [ 1 49 1- 15 18]. Máld a^^i Hofstað-Akirkju í ilptafirði 34 

G3. [1491-1518J. Máldiiííi Þvott;';rkirkju .... 34-35 

G4. [1491 — 1518J. Máldíigi bænliúswinrt á Starmýri . 35 

65. [1491—1518]. Máldagi Geithellnakirkju ... 35 



EPNISYPIELIT. Vn 

BlB. 

66. [1491 — 1518]. Máldagi Bjariianesskirkju^minuis- 

greín) 35 

67. [1491— 1518J. Máldagi Hoífellskirkju .... 36 

68. [1491-1518J. Máldagi Hofskirkju i Öræfum . 36-37 

69. [1491— lðI8]. Máldagi Sandfellskirkju . . . 37-38 

70. [1491— 1518J. Máldagi Reyoiskirkju .... 38 

71. [1491— 1518J. Máldagi Miðbæliskirkju ... 38 

72. [1491—1518]. Máldagi Steinakirkju .... 38-39 

73. [1491—1518]. Máldagi Dalskirkju undirFjöllum 39 

74. [1491-1518]. Máldagi Skúmstaðakirkju . , . 39—40 

75. [1491 -1518J. Máldagi Píilboltskirkju . . , 40 

76. [1491- 1518J. Máldagi hálfkirkjunnar á Velli . 40 

77. [1491—1518]. Máldagi Keldnakirkju .... 40 

78. [1491—1518]. Máldagi Ásskirkju Í Holtum . 41 

79. [1491—1518]. Máldagi kirkjunnar fyrir ofan 

Leiti í Vestmannaeyjuni 41 42 

80. [1491 — 1518]. Máldagi Kirkjubæjarkirkju i 
Vestmannaeyjum 42 — 43 

81. [1491— 1518J. Máldagi Stóranúpskirkja ... 44 

82. [1491— 151 BJ. Máldagi Hrunakirkju .... U 

83. [1491— 1518J. Máldagi Reykjadalskirkju . . 44 

84. [1491—1518]. Máldagi aaulverjabæjarkirkju . 44—45 

85. [1491—1518]. Máldagi liænhússins i Gegnishólum 45 

86. [1491— 1518J. Máldagi Oddgeirshólakírkju . . , 45 

87. [1491— 1518J. Máldagi Kallaðariiesskirkju i Flóa 45—46 

88. [1491~1518J. Máldagi Skálholtskirkju ... 46 

89. [1491— 1518J. Máldagi kirkjunnar á Hömrum . 46—47 

90. [1491-1518J. Máldagi Snæfuglsstaðakirkju . 47 

91. [1491— lðl8J. Máldagi OUosvatuskirkju ... 47 
92—93. [1491- 1518J. Máldagar Úmiótsvatuskirkju 

(tveir) ' . 47—48 

94. [1491— 1518J. Máldagi Nesskitkju i Selvogi . 48 

95. [1491— 1518J. Máldagi Staðarkii-kju i Grindavik 48-49 

96. [1491— 1518J Máldagi Laugarnesskirkju . . 49—50 
97—100. [1491 — 1518J. Máldagar Engeyjarkirkju 

(fjórir) 50-52 

101. [1491— 1518J. Máldagi Brautarholtskirkja . . 52- 54 

102. [1491-1518 eða siðarj. Máldagi Mýdalskirkju 54 

103. [1491- 1Ö18]. Máldagi Eyrarkirkju i Kjós . • 54 



I 



104. [1491— 1518J. Máldagar Saiirbæjarkirkju á- 
Hvalfjarðarströnd (tveir) 

105-106. [149Í— 1518]. Máldagar Kaíastaðakirkju 
(tveir) 

107. [1491—1518]. Máldagi Garðakirkju á Akranesi 

108. [1491-1518]. Máldagí Heynesskirkju . . 

109. [1491—1518]. Máldagi Ytra-Hólmskirkju . . 

110. [1491— 1518J. Máldagi lunra-Hólmskirkju . . 

111. [1491-1518]. Máldagi LeÍrárkirkju .... 

112. [1491— 1518J. Máldagi Melakirkju 

113. [1491-1518]. Máldagi Hafnarkirkju .... 

114. [1491—1518]. Máldagi Hvauneyrarkirkju . . 

115. [1491— 1518J. Máldagi Bæjarkirkju .... 

116. [1491-1518]. Máldagi Luudarkirkju ..... 

117. [1491-1518]. Máldagi Pitjakirkju 

118-119. [1491-1518J. Máldagar Hælskirkju í 

Elókadal (tveir) 

120. [1491—1518]. Máldagi Deildartuugukirkju . . 
12L [1491— 1518J. MáldagiHvaramskirkjuíNorðrár- 

dal 

122. [1491-1518]. Máldagi SkarðHliamrakirkju . . 

123. [1491—1518], Máldagi Norðtungukirkju . . , 

124. [1491— 1518J. Máldagi Stafholtdkirkju . . . 

125. [1491— 1518J. Máldagi StaÖarhraunakirkju . . 

126. |1491-1518J. Máldagi Akrakirkju 

127. [1491-1518]. Máldagi bænhússins á Eiðhúsura 

128. [1491-1518]. Máldagi Hoístaðakirkju í Mikla- 
holtahrepp 

129. [1491—1518]. Máldagi bænhússins á Hraun- 
löndum 

130. [1491—1518]. MáldagibænhússínöáÖndverðunesi 

131. [1491-1518J. Máldagi bænhússins á Seljum . 

132. [1491- 1518J. Máldagi Eyrarkirkju í Álptafii'ði 

133. [1491 eða síðarj. Máldagi Snóksdalskirkju . . 

134. [1491— 1518J. MáLdagi Kveiuiabrekkukirkju . 
136. [L491— 1518J. Máldagi Vatníihornökirkju . . 

136. [1491- 1518J. MáldagiHvamm^kirkjuíHvaDQms- 
sveit 

137. [1491-1518 eða fyrri]. Máldagi Sælingsdals- 
tungukirkju , t t ♦ t . # • 



Bl8. 


54— 


-55 


55- 


-56 




56 


56- 


-57 


.57 — 

^J 1 


-58 








58 


58- 


-59 








60 


60- 


-61 
















62 

\J^ 


62- 


-63 




63 




63 




64 








65 




65 

\}%J 




65 


G5- 


-6G 




66 




66 


66- 


-67 




t>í 


67- 


-68 


68- 


-69 




69 


69 


-70 



r 



. 1 



EFNISYmLIT. 



IX 



Bls. 

138. [1491— 1518j. Máldagí bænhússins i Sælingsdal 70 

139. [1491—1518]. Máldagi Hvolakirkju i Saurbæ . 70-71 

140. [1491—1518]. MAldagi Tjaldanesskirkju . . . 71—72 

141. [1491—1518]. Máldagi Eagradalskirkju ... 72 
142-143. [1491-1518]. Máldagar Búðardalskirkju 

(tveir) 72—73 

144. [1491-1518 eða fyrrij. Máldagi Skarðskirkju 

á Skarðsströnd 73—75 

145. [1491 — 1518 eða fyn-i]. Máldagí Dögurðarnesa- 

kirkju 75 

146. [1491—1518 eða fyrrij. Máldagi Galtardals- 
tungukirkju 75 — 76 

147. 1 1491— 1518 eða síðar]. Máldagi Þykkvaskógs- 

kirkju 76 

148. [1491—1518]. Máldagi Garpsdalskirkju . . . 76-77 

149. [1491—1518 eða síðarj. Máldagi Gufudalskirkju 77- 78 
150—151. [1491-1518]. Máldagar bænhússins á 

Kirkjubóli í Kvigindisíirði (tveir) 78 

152. [1491—1518]. MáldagiMúlakirkjuáSkálmarnesi 79 

153. [1491—1518]. Máldagi bænhússins i Skálmardal 79 

154. [1491—1518]. Máldagi Flateyjarkirkju ... 79 

155. [1491—1518]. Máldagi Sauðlauksdalskirkju . 80 

156. [1491-1518]. Máldagi Otrardalskirkju ... 80 

157. [1491—1518]. Máldagi Hrafnseyrarkirkju . . 80-81 

158. [1491—1518]. Máldagi Núp.skirkju i Dýrafirði 81 

159. [1491—1518]. Máldagi hálfkirkjunnar i Alviðru 81 

160. [1491-1518]. Máldagi hálfkirkjunuar uudir 

Hesti í Önundarfirði 81 

161. [1491-1518]. Máldagi Ögurskirkju .... 82 

162. [1491- -1518]. Máldagi bænhússins i Múla i 

Isafirði , 82 

163. [1491-1518]. Máldagi Laugabólskirkju ... 83 

164. [1491-1518]. Máldagi Kirkjubóls i Langadal 83 
165—166. [1491—1518]. Máldagar kirkjunuar á Stað 

i Aðalvík (tveir) 83-84 

167. [1491—1518]. Máldagi Kirkjubólskirkju i Stein- 
grirasfirði 84 

168. [1491—1518]. Máldagi Prestsbakkakirkju i 
Hrútafirði 85 

169. [1491-1518]. Máldagi Eyrarkirkju i Bitxu , 85-86 



X EFNISYFIRLIT. 



Bls. 

170. [1491-1518]. Máldagi bænliúsains á Melum i 
Hrútaíirði 86 

171. [1491—1518]. Máldagi bænhússins i Innri-Vík 
i Hrútaíirði 86 

172. 1492, 9. Jan. Bróf ura landamorki Dögnrðar- 
ness á Skarð.sstrÖnd 02; Arnarbælis 86 — 87 

173. 1492, 18. Jan. Kryddhóll gefinn Hóladómkirkju 87—88 

174. 1492, 25. Jan. Sáfctar<íerð Stepháns biskups og 
Arna bónda GuðinundHSonar 88 — 90 

175. 1492, 27. Jan. Dórar Ólafs biskups um ákærur 
hans til Þorláks Semingssonar 90 — 93 

176. 1492, 30. Jan. Dómr Björus Gruðnasonar um 
orðbragð I^orkels Jónssonar við Arnór Finnsson 93 — 97 

177. 1492, 1. Febr. Transskript 97-98 

178. 1492, 5. Febr. Kvittunarbréf um andvirði Ytri- 
Valla i Miðíirði 98—99 

179. 1492, 10. Febr. Vitnisburðr um Þóroddstaði i 
Kaupangssveit 99 

180. 1492, 23. Febr. Þorlákr Semingsson fær Ólafi 
biskupi Þóroddstaði i Kaupangssveit .... 100 

181. 1492, 27. Febr. Dómr Björns Guðnasonar um 
ábúðarheimild á Þverdal 101—104 

182. 1492, 9. Marts. Transskript 104—105 

183. 1492, 19. Marts. Dórar Stepháns biskups um 
ákærur hans til Orms bónda Jónssonar og lugi- 
bjargar Eiriksdóttur 105—108 

184. 1492, 22. Marts. Gjafabróf um Þorbjargarstaði 
i Laxárdal til Hóladómkirkju 108-109 

185. 1492, 14. Apr. Dómr Stepháns biskups um á- 
kærur hans til Haldórs Brynjólfssonar út af haldi 
á Haukholíi og andvivði Hi-auns í Grírasnesi . 109 — 111 

186. 1492, 14. Apr. Úrskurðr Stepháns biskups um 
ónýtt kaup Haldórs Brynjólfssonar á HaukhoUi 
og Hrauni i 111 — 113 

187. 1492, 20. Apr. Dómr Stepháns biskups um 
raisþyrming Haldórs Brynjólfssouar við Gest 
Pálsson 113—115 

188. 1492, 2. Maí. Prófentubréf Árna Bergssonar 
við klaustrið á Munkaþverá 115-116 

189. 1492, 5. Maí. Transskript 116—117 



EFNISYFIELIT 



XI 



Bls. 

190. 1492, 24. Mai. Haldór Brynjólfssoi] fær Stepháci 
biakupi jörðina KetilhÚHhaga fyrir niisþyrniingar 

við Gest Pálsson 117—118 

191. 1492, 9. Júní. Úrskurðr Dgniundar prófasts 
Andréssouar um undanfæri Einars X>nrsteins- 

sonar af misþjTming við Berg Pálason . . , 118 — 120 

192. 1492, 12. Júni. Biéf um söhi á Hvassafelli . 120-121 

193. 1492, 12. Júui. Afhendingarbréf um sama . . 121—122 

194. 1492, 13. Júní. Yitnisburðr um sama . . . 122-123 

195. 1492, 28. Júm'. Dómr Stepháns biskups ura hald 

á jörðunni Hamrendum, eign Hjarðarholtskirkju 123 — 125 

196. 1492, 14. Júlí. Vitnisburðr am Hvammsdal . 125—126 

197. 1492, 30. Júh'. Transskript 126-127 

198. 1492, 3. August, Yitniaburðr um vígsbætr eptir 

Jón Markússon 127 

199. 1492. 18. Angust. Gjafabréf um jörðina Skarðsdal 128 

200. 1492, 25. August. Yitnisburðr um viðreign Eyj- 
ólís Gislasonar og Jóns Tamasouar i viðrvist 
Maguúss bitíkups 128—129 

201. 1492, 26. Aug. Yitnisburðr um, hvort það hefði 
boi'iðverið, að Eyjólfr Gíslason hafi slegiðMagnús 

biskup á munninn 129 — 130 

202. 1492, 8. Sept. Leyfisbréf Stepháns biskups 

hauda bænhúsinu á Melgraseyri 130—131 

203. 1492, 9. September. Kvittunarbréf handa Páli 
Jónssyni um biskupstiundir 131 

204. 1492, 15. Sept. Stephán biskup skipar bænhús 

að Mehim á Skarðsströud 131—133 

205. 1492. 16. Sept. Aiiátsbréf bænhússius á Nesi i 
Gninnavík 133 

206. 1492, 19. Sept. Máldagi og reikningskapr Stað- 
arfellskirkju 134-136 

207. 1492, 25. Sept. Bréf um hjónabandsinál Ólafs 
Pilippussonar og Vigdisar Jónsdóttur .... 136-137 

208. 1492, 26. Sept. Skiptabréf um jarðir Bjarna 
Ólasonar 137 — 138 

209. 1492, 30. Sept.~1496 8. Apr. Kaupmálabréf 

Ólafs Pih'ppussouar og Yigdisar Jónsdóttur . . 138 — 1B9 

210. 1492, 18. Okt. Stephán bisknp staðfestir máldaga 

og skipauir um málsmjólkurtoll til Staðarfells . 139—140 



Bla. 

211. 1492, 23. Okt. Kvittunarbréf handa Þorsteini 
Hákonarsyni og Hákoni Jóussyni 140 — 141 

212. 1492, 27. Okt Bréf um hald á jörðunni Eyri 

i Bitru 141—143 

213. 1492, 2. Nóv. Bréf um prófentugjöf Ólaís Hal- 
dórssonar 144 

214. 1492, 5. Nóv. Prófentubréf Ólafs Haldórssonar 145—146 

215. 1492. 6. Nóv. Bréf um Engimýr og Skollatungn 146 -147 

216. 1492, 22. Nóv, Lofunarbréf Sveins Sumarliða- 

sonar við Ólaf biskup 147 

217. 1492, 22. Nóv. Bréf uin Krossanes í Kræklingahlíð 147- 148 

218. 1492, 24. Nóv. Transskript 149 

219. 1492, 2. Dec. Lofunarbróf Höskulds Árnasonar 

ura lúkningar til Núpufellskirkju Í49— 150 

220. 1492, 3. Dec. Bréf um hikningar Höskulds 
Árnasooar tíl Ólafs biökups fyrir meinsæri með 

Bjarna Ólasyni 150 — 151 

221. 1492, 11. Dee. Urskurðr Stepháns bisknps um 
hrossláu til Skálholtsstaðar ....... 152—153 

222. 1492 eða 1500. Máldagi Hvammskirkju i 
Hvammssveit 154 

223. [Uiu 1492 eða síðarj. Skrá um peningaskipti 
þeirra feðga Guðna Jónssouar og Björns 
Guðnasonar 154 — 155 

224. [1492 eða síðar.J Ákærur Þorbjaruar Flóveuts 

souar til Bjarnar Árnasotiar 155—156 

225. 1493, 8. Jan. Piófentubréí Einars Þórólfssonar 156—157 

226. 1493, 17. Jan. Bréf um viðtal Eiríks prests 
Einarssonar og Ólafs biskups 158—159 

227. 1493, 27. Jan. Andrós Guðmundðson gefr Guð- 

mundi syni sínum jörðina Saurbæ á Rauðasandi 159—160 

228. 1493, 28. Jan. Dónir Hunólfs Hö.skuldrfsonar um 

jörðina Máhlíð 100-16Í 

229. 1493, 30. Jan. Bréf um jörðina Steðja í Hörg- 

árdal ' . . . . 161-162 

230. 1493, 31. Jan. Bréf um fjáreign Melakirkju 

undir Oddi Þorkelssyni 162—163 

231. 1493, 4. Febr. Solveig Hrafnsdóttir gefr Skarð 
i Fnjóskadal með sér tii systralags að Stað í 
Eeyninesi 163-164 



■ 



EÍ^NISÝFffiLlí. Xítl 

Bl8. 

233. 1493, 11. Tebr. Bréf um landeign Jódisarstaða 164—165 

233. 1499, 6. Apr. Brét um laudaraerki Arnarbælis 

Dögurðaruess 165 

234. 1493, 10. Apr. Bréf um Skálá i Sléttuhlíð . . 166 

235. 1493, 15. Apr, — 1509, 7. Öept. Bréí um 
Stærri-Akra í Biönduhlíð 166—167 

236. 1493, 17. Apr. Dómr Ólafs biskups um ÞorsteÍD 
Þorleiíöson 168-170 

237. 1493, 19. Apr. Bréf uju landamerki Dögurðar- 
ness og Arnarbælis 170 

238. 1493, 23. Apr. Stephán biskup gerir Lund í 
Lundarreykjadal að stað æfinlega 171-172 

239. 1493, 27. Apr. Ilirðstjórakvittan um þegu - 

gildi 172-173 

240. 1493, 27. Apr. Kvittunarbréf ura Skútustaði 173—174 

241. 1493, 29. Apr. Dórar Björns Guðuasonar um 
framfæri Þörn Tumadóttur 174—176 

242. 1493. 7. Maí. Kaupbróf um Hellisholt . . . 176-177 

243. 1493, 13. Mai. Krafa Jóns ábóta á Munkaþverá 

til Stigs Einarssonar 177—178 

244. 1493, 13. Mai. Prófentubréí Jóns hjálms og 
l>órunar Gisladóttur 179 

245. 1493, 20. Maí— 17. Mai 1494. Dómr um arí 

eptir Guðnýju Þorvaldsdóttur 180—181 

246. 1493, 21. Maí. Ráðsmannsbréí handa ráðsmanni 

á Keynivöllum i Kjós 181—182 

247. 1493. 21. Mai. Trausskript 182 

248. 1493, 28. Mai. Skiptabréf eptir Þórð Helgason 

á Staðarfelli 183-184 

249. 1493, 28. Maí. Kaupbréf ura Borg og Laxárdal 

á Skógarströnd 184 — 185 

250. fl493J. Kvittunarbréf ura sama 185—186 

251. 1493, 3. Júní. Kvittunarbréf ura prófentugjald 

Jóns hjálms 186—187 

252. 1493, 5. Júdí. Transskript 187 

253. 1493, 23. Júni. Kaupbréf um Skinnþúfu ... 188 
264. 1493, 25. Júní. Kaupbréí um Norðrreyki og 

Galtarvik 189—190 

255. 1493, 26. Júlí. Alþingisdómr um ólöglega pen- 

inga aðtekt Andrésar Guðraundssonar .... 190—191 



ílFNISÝFníLIT. 



Bts. 

256. 1493, 22. Aug. Bróf um Jódísarstaði , . . 191—192 

257. 1493, 21. Okt. Trausskript . : 192 

258. 1493, 11. Nov. Dóuir Ólafs biskups um sira 

Hallkel Ólafssou 192—194 

259. 1493, 28. Nov. — 1494, 20. Maí. Kaup- og 
landamerkjabréf um Efranúp i Núpsdal, Mel- 
rakkadal og Hris 194-196 

260. 1493, 3. Dec. Eréf um Presthvamm og Tnngti 

á Tjörnesi raíl 197—198 

261. 1493. Máldagi MöÖi-udalskirkju 198-199 

262. 1493. Máldagi 8korrastaðarkirkju 199 

263. 1493. Aíhending Hóla í Hrunamannahrepp . 199- 200 

264. 1493. BréFságrip um Síðumúlaveggi .... 200 

265. [eptir 1493J. Máldagi Staðai-feliskirkju . . . 201-202 

266. feptir 1493J. Máldagi títaðarfellskirkju . . . 202 

267. 1494, L Fehr. Viglýsingarbréf 208 

268. 1494, 1. Marts. Kaupbréf um Bjargastaði og 

Hnausa 203- 204 

269. 1494, 8. Marts. Kvittunarbréf Stepháns bisk- 

ups til hauda Þorbirni Jónssyui 205 

270. 1494, 13. Marts. Andrés Guðmundsson afhend- 

ir Guðmundi sjnii síuum Fell í Kollaíirði . . 206 

271. 1494, 29. Marts. Prestastefnubréf Ólaís biskups 207—208 

272. 1494. [21. Apr,]. Dómr Sturlu Þórðarsouar ura 

víg Böðvars Loptssouar 208- -210 

273. 1494. 3. Júni. Dómr Egils Grirassouarum hald 

á peningum Ingibjargar lilugadóttar 210 — 212 

274. 1494, 19. Júní. Yitnisburðr ura laudsvistarbréf 

Jóns Ásgeirssouar 212-213 

275. 1494 28. Júní. Vitnisburðr ura landamerki og 
rekamörk Ass og Kelduuess i Keldaliveríi . . 213—215 

276. 1494, 29. Júni. Samþyktarbréf ura sölu á Gað- 
mundarlóni 215 

277. 1494, 29. Júní. Prófentubréf ura Barð i Pljótura 216 

278. 1494, 1. Júli. Dagsbréf handa Páli Jónssyni 

fyrir víg Böðvars Loptssonar 216 — 217 

279. 1494, 1. Júlí. Alþingisdórar um vig Böðvars 
Loptssonar 217—218 

280. 1494, 7. Júlí. Transskript 218—219 



281. 1494, 10. Aug. Staðfestingarbróf um gjöf til 



ÉFNÍSYÍIRLIT. 



Bl8. 

kirkjunnar undir Felli i Kollafirði á sex manna 

íferð í Saurbæjaríjöru 219—220 

282. 1494, 10. Aug. Bréf um itök og selatöðu Þykkva- 

skógs 220—221 

283. 1494, 27. Aug. Bréf nm Vik út frá Stað . . 221—222 

284. 1494, 14. Sept— 1500, 6. Júni. Bréf ura jörðiua 

Skriðu í Breiðdal 222 

285. 1494, 20. Sept. Festingarbréf Fiunboga Jóns- 

sonar og Málfi-íðar Toriadóttur 223-224 

286. 1494, 2. Okt. Kaupbréf Helgafellsklaustrs um 

jörðina Hraunholt i Huappadal 224 

287. 1494, 11. Okt. Kaupbréí um E.aufafell uudir 
EyjafjöUum 225 -226 

288. 1494, 20. Okt. Dómr Henreks Henrekssonar 
Kolabekks ura viÖskipti Sturlu Þórðarsonar og 

Arnórs Fiunssonar út af óraagaflutniugi . . . 226—229 

289. 14:94, 25. Nov. Kaupbréf um Vík út frá Stað 229-230 

290. 1494, 26. Dec. Saraningr Orms Bjarnasonar og 
Solveigar Björnsdóttur ura i^eninga meðíerð Ólöf- 

ar Loptsdóttur vegua Sophiu systur sinnar . . 230 -232 

291. 1494. Skrá um eignir Kirkjubæjarklaustrs á 

'Siðu í silfri 232 

292. [1494J. Testamentisbréf Páls Brandssonar . . 232-- 234 

293. 1495, 7. Jau. Kaupbréf um Grindr á Höfðaströnd 235—236 

294. 1495, 8. Jan. Kaupbréf um Lauuguhlíð og Sauðá 236—287 

295. [fyrir 1495J. Sendibréf Jóus dans til Páls á 

Skai-ði 237—238 

296. [1495J. Skriptamál [Solveigar BjörusdótturJ . 238- 242 

297. 1495, 17. Jan. Testamentisbréf Solveigar Björns- 

dóttur 242—247 

298. 1495, 27. Jau. Vitnisburðr um Bæ í Súgandafirði 247-248 

299. 1495, 4. Fobr. Dórar um eiguarvitni að gjöf á 

Bæ í Súgandafirði 248-249 

300. 1495, 14. Febr.— 1498, 4. Jan. Kaupbréf um 

Björg í Kinn 249—250 

301. 1495, 15. Febr.— 1497. Kaupmálabréf Ara And- 
réssonar og Þórdisar Gisladóttur 250—251 

302. 1495, 21. Febr. Gjafabréí Guðua Jónsaonar um 
Hvamm, Ásgarð, Glerárskóga og Ketilsstaði . 251 — 252 



xn 



ÉFNÍSÝPIRLIT. 



BlB. 

303. 1495, 2. Marts. KaupLréf um Lágafell i Land^ 

eyjum og Bakka á Kjalarnesi 252 — 253 

304. 1495, 20. Marts. Kaupbréí um jörðiua Griudr 

á Höfðaströnd 253—254 

3.05. 1495, 21. Marts. Kaupbróf ura Hafnarhólm . 254-255 



306. 1495, 22. Martö~1498, 12. Jan. Kaupbréf um 

Björg í Kinn 255 — 256 

307. 1495, 10. Apr. Björn Guðnason lýsir aig lögarfa 
Solveigar Björnsdóttnr 256 — 257 

308. 1495, 18. Apr.-1502, 8. Maí. Kvittunarbréf 



um heimreið til Hóhna í Royðaríirði og um upp- 

lag i Syðrivík í Vopnafirði 257 — 258 

809. 1495, 2L Apr. Úrskmðr Stepháns biskups um 

legkaup Stafafellskirkju 258—259 



310. 1495, 9. Mai. Úrskurðr Stephána biskups um 
hjónaband ^orleifs Björnssonar og Ingvildar 
Helgadóttur og skilgetning barna þeirra . . . 259 — 260 

311. 1495, 31. Maí. Samningr um jörðina Dal í 
Eyjafirði og um arí eptir Arna Einarsson , . 260 — 262 

312. 1495, 31. Mai. Andrés Guðmundsson kvittar 



Guðmund son sinn um öll þeirra skipti , . . 262 

313, 1495, 7. Júni. Transskript 262—263 

814. 1495, 17. Júni. Bréí ura undanfæri Ólafs 

Eilippussoaar af Viðidalstunguvigi 263— 264 

315. 1495, 19. Júní. Spjaldhagadómr Finnboga lög- 

manns um Möðruvallaarf 264 — 268 

316. 1495, 28. Júni. Dómr Stepháns biskups um 

Kotvöll 268—270 

317. 1495, 30. Júni. Alþingisdómr um heimaufylgju 
Margrétar Sturludóttur 270-272 

318. 1495, 30. Júni. Kaupbréf um Svalbarð á Sval- 
barðsströnd 272 

319. 1495, 30. Júni. Alþingisdómr ura Möðruvaliaarf 273—274 

320. 1495, 15. Júlí. Bréf um gjafir Ólafs biskups 

til Hólakirkju 275 

321. 1495, 11. Aug. Transskript 275—276 

332. 1495, 18. Aug. Stephán biskup úrskurðar svo 

mikið vera fallið til æfinlegs beneficium upp i 
heimalandið i Vatnsfirði, sem bresti á reiknings- 
skap kirkjuDDar 276—277 



EFNISYFIRLIT XVÖ 

Bls. 

323. 1495, 16. Sept. Kvittanarbréf um kirkjureikning 

á Kirkjubóli í Langadal 277—278 

324. 1495, 17. Se.pt. Dómr um fiski- og hákáUa- 

tolla Sauðlauktídalskirkju í Kópavik .... 278 — 279 

325. 1495, 21. Okt. Kaupbréf um Mársstaði, Grund 

og Grýtubakka 279—281 

326. 1495, 6, Nov. eða fyrri. Dómr um umboð Pétrs 
LoptsRonar 281—283 

327. 1495, 8. Dec. Bréf um sókn á peningum Medía 
Sigurðardóttur 283-284 

328. 1495. Gjafabréf um Staðarhól 234 

329. 1495, Reikningr um nokkrar íjárheimtur Slíál- 
holtsstaðar 284—285 

830. 1495. Skrá um kirkjur, er Páll Jónsson og 

Jón Björnsson voru i fyrirsvari um .... 285 — 286 

331. 1495. Máldagi og aíhending Stafafellskirkju i 

Lóoi 286-288 

332. [eptir 1495]. Máldagi Staðarhólskirkja í Saurbæ 288—289 

333. 1496, 20. Jauúar. Dómr um umboð á peniug- 

um Magnúsar heitius Þórólfssonar 289—290 

334. 1496, 25. Jan. — 1497, 25. Nóv. Kaupbréf um 
Svalbarð á Svalbarðsströnd 291 

335. 1496, IL Apr. Dómr um umboð á peningam 
Magnúsar Þórólfssonar 291—293 

336. 1496, 2. Maí. Vitnisburðr um vatnasókn frá 
Holti i Saurbæ „virkisvetrinn" (1482-1483) 294 

337. 1496, 17. Maí. Bréf um greiðslu á audvirði 
Svalbarðá^) 295 

338. 1496, 10. Maí. Dómr um hestreið og hesthald 

fyrir Þykkvabæjarklaustri^) 295 —297 

339. 1496, 22. Mai. Kaupbréf um Mánaskál . . 298 

340. 1496, 9. Júni. Bréf um Stærrivoga .... 298-299 

341. 1496, 23. Júní. Dómr um fjórðungsgjöf Æsu 
Jónsdóttur í garð Haíiiða Jónsssonar . . . 300 — 302 

342. 1496, 11. Júli. Gottskalk prestr Nikulásson 
postulatus til Hóladómkirkju skipar Einar prest 
Benediktsson ábóta að Munkaþverá .... 302-303 

343. 1496, 1. Aug. Bréf um Stærrivoga .... 303-305 



1) Þessi bréf hafa af ógáli skipl sætum. 



XVIÍl 



EÍNISYEIRLIT 



Bls. 

344 1496, 6. Aug. Kvittau um vigsbætr .... 305 

345. 1496, 10. Aug. - 1497, 31. Marts. Kaupbróf 

um rjósatungu og Grindr 805 — 307 

346. 1496, 16, Aug. Bréf uiii framfæris jDeDÍnga 
Guðrúnar Bárðardóttur 307—308 

347. 1496, 21. Aug. Kvittan um audvirði Branda- 

gils ofl 308 

348. 1496, 21. Aug. Bréf um landamerki Holts og 
Brunnár í Saurbæ 308-309 

349. 1496, 23. Aug. Vigslubréf kirkjugarðsins í 

Skriðu i Eljótsdal . 309-310 

350. 1496, 9. Sept. Bréf um Skeggjastaði á Strönd 310-311 

351. 1496, 18. Sept. Aflausnarbréí iyrir áverka . 313-312 

352. 1496, 26. Sept. Gjafabréf um Lækjardal . . 312—313 

353. 1496, 11. Okt. Bréf um eið Ólafs Fib'ppussou- 

ar fyrir Viðidalstunguslag (1483) 313-314 

354. 1496, 12, Okt. Dómr um tilkall Ólafs Filippus- 

souar til arfs eptir Solveigu Björnsdóttur . . 314—315 

355. 1496, 12. Okt. Kaupbréf um Kollabæ i Pljóts- 

hlið 315-316 

8ð6. 1496, 15. Nov. — 1497, 24. Pebr. Kaupbréf um 

Gruöd i Eyjafirði 317-318 

357. 1496, 22. Dec.~1497, 29. Jan. Undirlagsbréf 

JÓDS Sigmundssonar og Pétrs Loptssonar . . 318 — 320 

358. 1496, 24. Dec. Kaupbréf um Finusstaði . . . 820—321 

359. 1496. "Áshíldarmýrarsamþykt 321—324 

360. 1496. Máldagi Krýsivíkrkirkju 324 

361. [fyrir 1497 1, Skrá um landamerki Laugarvatns 

og Snorrastaða 324 — 325 

362. 1497, 2. Eebr. Kaupmálabréf Jóns Sigmunds- 

sonar og Bjargar Þorvaldsdótttnr 325—326 

363. 1497, 5. í'ebr. Sama með öðru móti .... 327—329 

364. 1497, c. 5. Pebr. Lýsing Jóns officialis Þorvalds- 

sonar um sama hjónaband 329—330 

365. 1497, 7. Febr. Bréf um framfærispeninga . . 330—331 

366. 1497, 7. Eebr. Prófentubréf Ingvildar Helga- 

dóttur . . , 331—332 

367. fl497J. Kvittan um andvirði Miðjaness . . . 332—333 

368. 1497, 9. Febr. Bréf um Plagbjarnarholt . . 333—334 

369. 1497, 19. Tebr. Bréf um Hómaskatt .... 334—835 



Bls. 

B70. 1497, 19. Febr. Bréf ura reka Viðeyjarklaustrs 335—336 

37L 1497, 31. Marts. Transskript 336 

372. 1497, 20. Apr. Bréf ura reka Yiðeyjarklaustrs 337 

373. 1497, 23. Apr. Bréf ura sama 337-338 

374. 1497, 23. Apr. Bréf ura saraa 338-339 

375. 1497, 28. Apr. Bréf ura sama 339—340 

376. 1497. Bréf um eama 340 

377. 1497, ð.MaíBréfum gjafir Solveigar Björnadóttur 341 

378. 1497, 9. Maí. Sáttabréf Jóns SigraundssoDar 

og Pótrs Loptssouar 341 — 344 

379. 1497, 19. Maí. Kvittunarbréf um Stærrivoga . 344-345 

380. 1497, 25. Mai. Kaupbréf ura Sturluílöt og Gröf 345-346 

381. 1497, 2. Júrii. G-jafabréf um Kalmanstungu 346-347 

382. 1497, 12. Júni. Dórar ura tilkall Björns. Guðna- 

sonar til arfs eptir Solveigu Björnsdóttur . 347 — 349 

383. 1497, 21. Júni. Dómr um arftöku Einara Olafs- 

sonar eptir Solveigu Björnsdóttur 349—354 

384. 1497, 23. Júni. Bréf um Oddsstaði í Lundar^ 
reykjadal 354—355 

385. 1497, 29. Júni. Gjafabréf Haldórs Brynjólfsson- 

ar til Skriðuklaustrs 355-357 

386. 1497, 29. Júni. Dómr um testament og gjafir 
Solveigar Björnsdóttur 357- 358 

387. 1497, 30. Júuí. Alþiugisdómrum víg Páls Jóns- 

sonar á Skarði 358—364 

388. 1497, 1. Júlí. Vigslubréf Einars ábóta Bene- 
diktssonar 364-365 

389. 1497, 2. Júlí. Umboðsbréf Stepháns biskups 

handa Einari ábóta Benediktssyni 365—366 

390. 1497, 4. Júlí. Kaupbréf um Svalbarð . . . 366-367 

391. 1497, 21. Júlí. Vitnisburðr um lögarfalýsing 

Björns Guðnasonar eptir Solveigu Björnsdóttur 367 — 363 

392. 1497, 29. Júlí. Útlúkningarbréf Björus Guðna- 
sonar um Hvamm» Ásgarð, Glerárskóga og Ket- 

ilstaði til Raguhildar konu sinnar 368—370 

393. 1497, 30. Júlí. Kaupbréf um Vað í Skriðuhverfi 370 

394. 1497, 10. Sept. Kvittun Páls Aronssonar fyrir 
atvist að vigi Páls Jónssouar 371 

395. 1497, 4. Okt — 1498, 1. Marts. Dómr um Ll- 
ugastaði 371-373 



ÉFNISYFrRLIT. 



BIs. 

396. 1497, 24. Okt. Kvittan um andvirði Mánaskálar 373—374 

397. 1497, 18. Dec. Skýrsla E-airaondo de Raimondi 

di Soncino ura ísl. íirikiveiðar 374 

398. 1497. Máldagi Hvamniskirkja i Kjóa ' , . , 375 

399. 1497. Eeikningr um íjáriaeimtur Skálholtsstaðar 375-376 

400. 1497. Skrá um sama 376—377 

401. [1497]. Skráumútlendanvaraaðtekinnúrkaupstað 377 — 37tí 

402. 1498, 24. Febr. Hans Danakonungr staðí'estir 
bréf um hjónaband JÞorleifs Björnssonar og 
Ingvildar Helgadóttur 378-379 

403. 1498, 31. Marts. Hans Danakonungr úrskurðar 
Birni Guðnasyni og samöríum hans arf eptir 

Einar Björusson 379- 380 

404. 1498, 26. Apr.— 1499, 4. Maí. VitnÍHburðr um 

kaup á SvaJbarði 380- 381 

405. 1498, 19. Maí. Dómr um Erlend Magnússon 

fyrir grip á fé Hólakirkju 381—383 

406. 1498, 1. Júni. Dómr um brigð á Dufansdal . 383-384 

407. 1498, 4. Júni. Bréf ura verleigur og skipsátr 
Eiðakirkju á Fiskabjargi í Borgaríirði . . . 385 

408. 1498, 23. Júní. Úrskurðr um hjónaband Ólafs 
Filippussonar og Vigdísar Jónsdóttar .... 385—386 

409. 1498, 27. Júni. Bréf um Vað ...... 386—387 

410. 1498, 28. Júni. Bréf fyrir Vííilsmýrum . . . 387—388 

411. 1498, 30. Júuí. Alþiugisdómr um víg Páls Jóns- 

sonar á Skarði 388-391 

412. 1498, 30. Júni -- 1499. Alþingisdómr um arf 

eptir Þorleif Björusson 391—392 

413. 1498, 1. og 2. Júlí. Jarðakaupabréf milli Narfa 

príors á Skriðu og Grims Pálssonar .... 392 — 393 

414. 1498, 5. Júli. Kvittunarbréf um Stærrivoga , 394 

415. 1498, 9. Júli. Kaupbréf um Hraínkelsstaði . 395 

416. 1498, 9. Aug. Bréf um úttekt Hóla i Hruna- 
manuahrepp 396 

417. 1498, 19. Aug. Bréf um Hnifsdal 396-397 

418. 1498, 20. Aug. Lögmannsúrskurðr um Nr. 383 397- 398 

419. 1498, 7. Sept. Hestr i Borgarfirði gefinn klaustr- 

ina i Viðey 398-399 

420. 1498, 10. Sept. Bréf um Lækjardal og Plautafell 400 

421. 1498, 16. Sept. Bréf um Saurbæ á ilauðasandi ofl. 401 -403 



EFNISYFniLIT 



XXI 



Bl8. 

422. 1498, 17. Sept. - 1499, 12. Jan. Bréf um 
Kaldbak og Kleifar 403—404 

423. 1498, 9. Okt. — 1530, 19. Apr. Bréf um Stærri- 

akra ofl 404—405 

424. 1498, 11. Okt. — 1523, 2. Nov. Bréf um Minni- 

akra 405-406 

425. 1498, 4. Nov. Kaupmálabréf Hallvarðs Eiriks- 
sonar og Þorgerðar Jónsdóttur 406 

426. 1498, 6. Nov. Landsvistarbróf hauda Guðmuudi 
Andréssyni fyrir víg 407 

427. 1498, 13. Dec, — 1499, 12. Dec. Verzlunarleyíi 

handa Stepbáni biskupi . . . • 407—408 

428. 1498, 24. Dec. Bréf um Harastaði .... 408-409 

429. 1498, 27. Dec. ■ Bréf um Kaldbak og Kleifar . 409-410 

430. 1498, 29. Dec. ~ 1506, 18. Mai. Bréf um 

Haug, Spena og Tannstaðabakka 410—412 

431. 1498. Bréf ura hjónabaud Jóns Sigmundsaonar 

og Bjargar í>orvaldsdóttur 412—413 

432. 1499, 28. Jan. Bróf ura Villinganes .... 413—414 

433. 1499, 1. Marts. Leyfisbréf handa Sturlu Þórð- 

arsyni og Guðlaugu Einnbogadóttur um hjúskap 414—415 

434. 1499, 26. Marts. Vitnisburðr um raáldaga og 

itök Svalbarðskirkju 415-416 

435. 1499, 1. April. Bréf ura Máfahlið og Látr . . 416-417 

436. [1499J. Kvittun um andvirði Máfahlíðar . . 417 

437. 1499, 10. Apríl. Bréf um aflausn Jóns Einars- 

sonar . . . . , 417—418 

438. 1499, 26. April. Bréf ura arf Einars Ólafs- 

sonar eptir Solveigu Björnadóttur 418 — 419 

439. 1499, 1. Maí. Bréf ura Garð i Þistilsfirði . . 419-420 

440. 1499. 20. Mai — 1500, 30. Dec. Bréf um 
Deildará 420—421 

441. 1499, 30. Maí. Bréf um Ábæ í Dölum . . . 421-423 

442. 1499. 31. Maí. Gjafabréf Guðfinuu Jónsdóttur 

til Sturlu Þórðarsonar sonar síns mfl. . . . 423~4::4 

443. 1499, 1. Júni. Kvitfunarbréf handa Jóni Sig- 
raundssyni um biskupstíuniir 424 

444. 1497, 27. Júní. Bréf um festing Bárðar Jóns- 
sonar og Sigríðar Jóusdóttur 425 

445. 1499, 1. Júli. Alþiugisdómr um Guðmundareignir 425- 427 



xxn 



EFNISYPIRLIT. 



Bls 

4:46. 1499, 1, Júlí. Alþingisdómr uiu arf eptir í>or- 

leif og Einar Björnsson 427—430 

447. 1499, 6. Júli. Kvittunarbróf lianda Þorbirni 
Jónssyni 430—431 

448. 1499j 11. Júlí. Vitnisburðr um testament Árna 

bónda Guðmundssonar 431—432 

449. 1499, 18. August. Bróf uni Ytrisólheima og 
Yztaskála 432—433 

450. 1499, 27. August. Vígslu og aílátsbréf Kirkju- 
bólskirkju 433-434 

451. 1499, 16. Sept. — 21, Okt. Lögmannsúrskurðr 

um arf eptir Pál Brandsson 434 — 437 

452. 1499, 19. Sept. Skipuð liálfkirkja á rellsenda 

i Dölum 437—438 

453. 1499, 21. Sept. ~ 1500, 10. April. Bréf um 
Hvassafell 438—439 

454. 1499, 13. Nóv. Lagaboðsbréf um niál Kolbeins 
Þórðarsonar og Ólafs Pálssonar 439 — 440 

455. 1499, 23. Dec. Gjaíabréf Jóns íslendings til 
Sauðlauksdalskirkju 441 

456. 1499, 23. Dec. Transskript 441- 442 

457. 1499. Máldagi Gilsbakkakirkju 442 —443 

458. |1499 — 1508J. Bréf lögmanna um Líiuuguréttar- 

bót og landsvist 443—444 

459. [um 1500J. Sendibréf Halls prests í'órarinsson- 

ar til Björns Guðnasonar 444 — 445 

460. [um 1500]. Sendibróf Guðna Jónssonar til Jóns 
Sigmundssonar 44ð 

461. [um 1500J. Máldagi kirkjunnar á Bessastöðum 

j Pljótsdal . . . . ■ 446-447 

46-2. [um 1500J. Afhendiog Hálsstaðar i Hamarsfirði 447- 448 

463. [um 1500J. Afbending Hofsstaðar í Álptafirði 448 - 449 

464. [um 1500]. Afhendiug Hoffella i Hornafivði . 449 , 

465. [um 1500J. Afhending Einholtsstaðar i Horna- 449—450 
íirði 449-450 

466. [um 1500]. Vitnisburðr um sama efni . . . 450 — 451 

467. [um 1500J. Máldagi Kálfafellskirkju i Pellshvei-íi 451-452 

468. [um 1500J. Afhending Kálfholtsstaðar ... 453 

469. [um 1500J. Máldagi Gaulverjabæjarkirkju . . 453—455 

470. [um löOOj. Skrá um eignir Snæfuglsstaðakirkju 455 — 456 



EENISYriELIT. XXin 

BlB. 

471. [um ISOOj. Reikningsskapr á Suæfaglsstöðum 456 

472. [nm 1500]. Lýsing Guðlaugs prests um landa- 
merki SnæfugLsstaða 457 

473. [um 1500]. Skrá um landamerki miUi Yoga og 
Grindavikr 457 — 458 

474. |um 1500J. Skrá um landamerki Yíkr (Keykja- 
vikr) á Seltjarnarnesi, Örfæriseyjar, Eiðs og 
Lambastaða 458 

475. [um 1500]. Máldagi Sauðafellskirkju í Dölum 459 

476. [um 1500]. Máldagi Snóksdalskirkju .... 459-460 

477. [um 1500|. Máldagi Gnúpskirkju i Dýrafirði . 460 

478. [um 1500]. Skrá um reka Þingeyraklaustrs á 
Ströndum 461-462 

479. [um 1500]. Skrá um landamerki Viðvíkr og 

íleiri jarða í Skagaíirði 462- 463 

480. [um 1500]. Skrá um ýms áhöld og messureiðu 

á Hólum i Hjaltadal 463—464 

481. [um 1500J. Eekaskrá og máldagi Skinnastaða 465-468 

482. 1500, 2. Jao. Bréí um dýrleika á Eelli i Kolla- 

íirði 468-469 

483. 1500, 6. Eebr. Síra Sigmundr Steiudórsson 
kvittar Ólaf Filippusson af vigi AsgrímsSigmunds- 

sonar (1483) . . • 469—470 

484. 1500, 13.— 15.Eebr. Dómr nm réttarbót frá 2. 

Maí 1313 . . . • 470-472 

485. 1500, 25. Febr. Testament Sigurðar prests beig- 

alda Jónssonar 472—476 

486. 1500, 29. Febr. Yitnisburðr um Yiðidalstungu- 

slag (1483) 476-477 

487. 1500, 16. Marts. Finnbogi lögraaðr lýsir sig 

lögarfa eptir Guðríði dóttur sína 477—478 

488. 1500, 7. Maí eða 17. Sept. - 1501. Sáttargerð 
í'órðar Brynjólfssouar og Indriða Pétrssonar 

um heytöku 478—479 

489. 1500, 11. Mai. Dórar um Guðmundareignir . 479-483 

490. 1500, 25. Mai. Bréí ura Yindás í Hvolhrepp . 483-484 

491. IðOO, 1. Júní. Dómr um barsmíð 484-485 

492. 1500, 5. Júni. Ánastaðir gefnir Skriðuklauati-i 485-486 

493. 1500, 8. Júní. Skriða i Fljótsdal gefin til 
klaustrs 486—487 



XXIV 



EFNISYriRLIT 



Blfi* 

494. 1500, 10. JÚDÍ. Dómr um peninga eptir Kolla 
MagTn;sson 487-489 

495. 1500, 20. JÚDÍ. Vitiiisbiirðr iim hald á pening- 

mn Sophiu Loptsdóttur 489 —490 

496. 1500, á5. Júni. Skriðuldaustri gefið Selláfcr 1 
Reyðarfiiði 490—491 

497. 1500, 27. Júni. Dómr kJerka um hjóuaband 

Þorleifs Björnssonar og Ingvildar Helgadóttur , 491 —492 

498. 1500, 1. Júli. Alþingisdómr nm arf eptir 'Þor- 

leif Björnsson og Ingvildi Helgadóttur , . . 492—495 

499. 1500, 1. Júli. Alþingisdómr um sekkjagjöld 

enskra kaupmanna, verzliin o. fl 495—498 

500. 1500, 1. Júlí. Alþingissamþykt um hnitskurði 

og annað fleira 498—502 

501. 1500, 1. Júlí. Alþingisdómr um Möðruvallaarf 502-504 

502. 1500, 1. Júh'. Hirðstjóra úr:.kurðr um sama . 504-505 

503. 1500, 1. Júli. Gjörningsbréf um Teitspeuinga . 505—506 

504. 1 ÖOOj 1 . Júli. Vitnisburðr um k vittuu arbréf 

hauda Teiti Gunnlaugssyni 506—507 

505. 1500, 6. Júlí. Bréf um Strönd i Lanðeyjum . 507-508 

506. 1500, 27. Júh'. . Dómr ura Höskuld Hunólfsson 508- 510 

507. 1500, 27. Júli. Bréf um Jón Einarsson og Þor- 

kel Gunnarsson 510 — 511 

508. 1500, 23. August, Bróf um hálfkirkjuskyld á 
Ketilsstöðum á Völlum 511—512 

509. 1500, 24. August. Bréf um innstæðu kirkjunn- 

ar á Hofi i Vopnafirði 512-513 

510. 1500, 13. Sept. Bréf ura Breiðagerði á Vatns- 
leysuströnd 513— 514 

511. 1500, IG. Sept. Umboðsbréf Ólafs Filippusson- 

ar til hauda Birni Guðnasyni 514 — 516 

512. 1500, 18. Sept. Bréf um Hvassafell .... 51G - 517 

513. 1500, 23. Sept. Gottskalk biskup samþykklr 

dóma og úrskurði um Möðruvallamál .... 517—518 
514 1500, 24. Sept. Virðing kirkjunnar i Bæ á 

E,auðasandi 518—519 

515. 1500, 8. Okt. Bréf að Björn Guðnason bygði 

sira Jóni Eiríkssyni Hvamm 519—520 



516. [1500, 3. Okt.j-1501, 15. Febr. Löggjafabréf 



EFNISYriELIT. XXV 

Andrésar GuðmuDdssonar og Þorbjargar Ólafs- 

^^ttm') 520-521 

517. 1500, 8. Okt. Bréf (Björns Þorleifssonar) til 

Jóns (dans) Björussonar 521--522 

518. 150U, 13. Okt. Bréf um landamerki Bergstaða o. fi. 522-523 

519. 1500, 18. Okt. Transskript 523-524 

520. 1500, 21. Okt. Bréf um Sævarlaud .... 524—525 

521. 1500, 22. Okt. Bréf um Hrjót og Hamragarð 525-526 

522. 1500, 4. Nóv. Bréf um Saurbæ á Bauðasandi 526—527 

523. 1500, 16. NÓV.-1501, 14. Maí. Bréf um Brú 

á Jökulsdal og Sólheima í Mýrdal 527—528 

524. 1500, 23. Nóv. Bréf um Látr á Ströudum . . 528-529 

525. 1500, 25. Nóv.— 1501, 20. Marts. Bréf um 
í'agrabæ á Svalbarðsströnd 529 - 530 

526. 15(30, 13. Dec. Stephán biskup úrskurðar börn 
■Þorleifs BjörnssoDar og Ingvildar Helgadóttur 
arfgeing 530-531 

527. 1500—1506, 11. Mai. Dómr um vig Þórólfs 
Guðmuudssonar 531—532 

528. [1500]. Bréf Björns Guðuasonar til Stepháns 

bískups 532—536 

529. [1500J. Bréf sama til saraa 536—537 

5B0. [1500J. Bréf Vestfirðinga til rinuboga lögmanns 

um arf eptir Þorleif Björnsson 537—540 

öSl. [1500]. Stefua Björns Guðuasonar til Ólafs 

í'ílippuasonar 540— 542 

532. [1500J. Steína Björns Guðnasonar til Björus 
Þorleifssonar 542—543 

533, 1501, 16. Janúar. Kaupmáli um Tlatey . . . 543-544 
• 1501, 29. Janúar. Dómr nm Símon Þorsteinsson 

(Kálfskiuu) ■ 545-546 

535. 1501, 30. Janúar. Dómr um skatíhald . . . 546-548 

536. 1501, 10. Febr. Prótentubréf Ingileiíar Kolla- 

^^'^ttur 548-549 

53í. 1501. 1. Marts. Stefna Tinnboga Jónssonar til 

Björna Þorleifssonar o. íl 550-551 

538. 1501, 9. Apr. Bréf um Kjarlaksstaði og Orms 

^t^öi 551-552 

^2?1_^£01^13. Apr. eða síðar. Transskript ... 553 

Hefði átt að standa einu bréfi framar, 



XXYl 



EFNISyFIELIT. 



BlB. 

540. 1501, 2. Mai. Jón Björnsson gefr Guðna Jóns- 
syni lagasókn og eptirkæru á nokkrura Guð- 
mundareignum f53 — 555 

541. 1501, 13. Maí. Prestastefnudómr um kirkjuti- 

undir i íerðakostnað G-ottskalks biskups . . . 555— 556 

542. 1501j 13. Mai, Prestastefnudómr um biskups- 

tiundir af klaustrajörðum 556 — 557 

543. 1501, 13. Mai. Prestastefnudómr uai Símon 
£>orsteinsson (Kálfskinn) 557—558 

544. 1 501 , 14. Maí. Prestas^efnudómr um skilriki 
Viðidalstungukirkju 558— 560 

545. 1501, 30. Mai. Bréf um Breiðagerði . . - . 560- 561 

546. 1501, 3. Júni. Vestíirðingaskrá 561 -566 

547. 1501, 26. Júni. Úrskurðr Stepliáns biskups um 
guðtolla til Staðarkirkju á Reykjanesi . . , 566 — 567 

548. 1501, 30. Júni. Dómr' ura Arnarbæli i Ölfosi . 567—569 

549. 1501, 30. Júní. Dórar um Guðraundareignir og 

Saurbæ á Rauðasandi 569 — 572 

550. 1501, 1. Júlí. Alþingissamþykt um þingkost 
lögraanna og nefudarmanua og um vetrsetu út- 
lendinga . . 573—574 

551. 1501, Alþingissaraþykt ura eiða 574 — 575 

552. 1501, 1. Júli. Alþingisdórar ura Bjarnanes . . 575 — 576 

553. 1501, 11. Júlí. Kvittau um mannslag . . . 577 

554. 1501, 25. Júlí-1503, 10. August. Bréf um 
Villinganes 577—578 

555. 1501,26. Júli. Bréfum ÖrlygshnjótiPatreksíirði 578-579 

556. 1501, 6. August. Bréf um Bólstað á Ströndum 579-580 

557. 1501, 10. August. Bréf ura Dal (Djúpadal) í 
Blönduhlið og Einholt i Biskupstungum . . , 580—581 

558. 1501, 7.— 10. Sept. Talsbréf ura Jón Sigraunds- 

son 581—582 

559. 1501, 18. Sept. Jarðaskiptabréf Þorvarðs lög- 

manns Erlendssonar og Gríms Pálssonar . . . 582 — 584 

560. 1501, 25. Sept. Transskript 584—585 

561. 1501, 11. Okt. Bréf um Þornióðsdal .... 585—586 

562. 1501, 26. Okt. Löggjafabréf Andrésar Guð- 
mundssonar og Þcrbjargar Ólafsdóttur . . . 586-587 

563. 1501, 30. Okt. Bréf um Kirkjuból i Skutilsfirði 587- 589 
564i 1501. Transskript . . , , , 589 



Bls. 

565. 1501. Kvittunarbréf um atvist að vigi Pála á 



Skarði 589—590 

566. 1501. Máldagi Luudarkirkju í Lundarreykjadal 590 

567. 1502. 4. Jauúar. Gjafabréf um Bræðratuugu . 591-592 

568. 1502, 8. Janúar. Dómr um Þverá í Vestrhópi 592—593 

569. i502, 22. Pebr. Bréf um Breiðagerði .... 593-594 

570. 1502, 16. April. Kvittunarbréf um andvirði 
Þormóðsdals 594 

571. 1502, 29. Apríl. Dómr um umboð Björns ríka 

af bendi Ólöfar Aradóttur 594—597 

572. 1502, 2. Maí. Bréf um biskupstíundagreiðslu 

Jóns Sigmundssonar 597—598 

573. 1502, lO.Mai. Bréf um Bólstað í Steingrimsfirði 598—599 



574. 1502, 14. Maí. Gjörningsbréf Jóns dans og 

Björns Þorleiíssonar um Reykhóla 599—600 

575. 1502, 8. Júní. Dómr klerka um kúgildahald 



Sveins Jónssonar 600—601 

576. 1502, 15. Júní. Dómr um umboð Þöm Gott- 
skálksdóttur 602—603 

577. 1502, 27. Júní. Prestastefnudómr um hjónaband 

Daða Arasonar og í>óru Þórarinsdóttur . . . 603 — 606 

578. 1502, 30. Júní. Alþingisdómrum Skógartuugua- 

skóg í Blönduhlíð 606—608 

579. 1502. Alþingissamþykt um kaupskpp .... 608 

580. 1502. Ágrip af konungsbréfi, að íalendingar 
skuli réttast eptir Noregs lögum og íslenzkum 

lögum 608 

581. 1502, 18. Júli. Hirðstjórakvittan handa Vigfúsi 
Erlendssyni um áverka 609 

582. 1502, 1 . Sept. Vig.slumáldagi Hvammskirkju í Kjós 609- 610 

583. 1502, 16. Sept. Bréf um Hreiðarstaði í Svarf- 

aðardal 611 

584. 1502, 17. Sept. Sáttarbréí Stepháns biökups og 

Björutí Guðnasonar um garðinn Vatnsíjörð . . 612—613 

585. 1502.. 8. Okt. Bréf ura Ásgeiraár, Lækjamót og 
Lögmannshlíð 613-615 

586. 1502, 9. Okt. Staðíestingarbréf um sókuaskipti 

nulli Akra og Krossholts 615- 617 

587. 1502, 11. Okt.- 1503, 28. Jan. Bréf um Ing- 
Vildarstaði, Reyki, Daðastaði og Staðarfell . . 617—618 



XXVIII 



EFNISyFmLIT 



Bls. 

588. 1502, 16. Okt Bréf um Sveinungsvík . , . 618-619 

589. 1502, 31. Okt. Áreiðar og landamerkjabréf 
miUi Núps i Gnúpverjabreppi og jarða Skál- 
holtsstaðar 619-022 

590. 1502, 3. Nóv. Bréf um Árbæ, rossnes ogÞór- 

isstaði í Ölvesi og Traðarholt og Langholt í Flóa 622—623 

591. 1502, 5. Nóv. Umboðsbréf ura áreið á reka- 
mörk Viðeyiarklaustrs og Staðastaðar í Grrinda- 

vik 623-624 

592. 1502, 29. Nóv. Dómr klerka um Þórð Þórðar- 

son, Hallvarð Jónsson og Auðun Sigurðsson . 624 — 625 

593. [1502]. Bréf Stepháns biskups um Lénarð fógeta 625—626 

594. 1502. Vaðmálareikningr Skálholtsstaðar , , . 626—628 

595. 1502. Máldagi Norðfcungukirkju 628 

596. 1503, 27. Marts. Bréí um Ásgeirsvelli i Skaga- 

íirði og Tjarnir í Ljósavatnsskarði 628 — 630 

597. 1503, 17. Apríl. Stephán biskup saniþykkir raál- 
daga hinna fyrri biskupa á kirkjunni í Ádi í 
Hálsasveit . 630 

598. 1503, 29. April. Dómr Finnboga lögmanns um 

ferjan og félegheit Torfa Pinnbogasonar íyrir vig 630 — 632 

599. 1503, 29. Apr. Samþykki lögmanns á sama dórai 632—633 

600. 1503, 1. Maí. Bréf um útlúkning fyrir Stærriakra 633-634 

601. 1503, 9. Maí. Dómr Sigurðar Daðasonar um 

nefnd Arnórs Finnssonar 634 — 635 

602. 1503, 25. Mai. Bréf um Ölvatnsholfc .... 635-636 

603. 1503, 26. Mai. Skrá um eignir Vatnsfjarðar- 

kirkju og Kirkjubólskirkju 636—639 

604. 1503, 16. Júni. Bréf um Máfahlíð, Holt og 

Tungu 639- -640 

605. 1503, 1. Júlí. Alþingisaamþykt, að lögraönnum 

sé ekki stefnt 640-641 

606. 1503, 1. Júlí. Bí éf um Ásgeirsár og Lækjamófc 641 — 642 

607. 1503, 1. Júlí. Bréf um sama 642 

608. 1503, 1. Júlí. Biéf um sama 642-643 

609. 1503, 3. Júlí. Bréf nm peningamat i Vik i 
Skagafirði 643 

610. 1503, 17. Júlí. Sýslubréf handa Birni Guðua- 

syni milli Geirhólms og Langaness 644 — 645 



feí'lnsÝrrRLlT? 



XXIX 



620. 



611. 1503, 26. Júlí. Bréí um ráðsmensku og ráðs- 
mannskaup í Skálholti 

612. 1503, 12. Aug. Stefna Eiríks prests Sumarliða- 
sonar til Finnboga lögmauns 

Ö13. 1503, 5. Sept. Bróf um Gj-aíir í Mosfellssveit . 
6U. 1503, 20. Okt. Dómr um Ásgeirsár, Lækjaraót 
og Strandajarðir 

615. 1503, 31. Okt. Lögmanns úrskurðr um landa- 
merki Staðarfells og Harastaða 

616. 1503, 18. Nóv. Bréf um viðtal Björns Þorleifs- 
sonar og Jóns dans Björnssonar 

617. 1503, 19. Nóv. Dómr ura Hrófey og Tungusker 

618. 1503, 22. Nóv. Lögraanns úrskurðr um líeyki 
og Aðalból 0. fl 

619. 1503, 10. Dec. Bréf um Strönd i Hvolhrepp 

og Gröf i Mosfellssveit 

1503, 19. Dec. Bréf um uraboð á fjám Ólötar 
Jónsdóttur 

621. 1503.-1536, 31. Maí og 2. Júní. Skrá ura 
eignir kirkjunnar i Haffjarðarey 

622. 1503. Skrá um eignir kirkjunuar í Hólura í 
Hrunamannahrepp . 

623. 1503. Skrá um fjármuni Heykholtskirkju . . 

624. 1503. Skrá um fé þau, er sira Haldór Jónsson 
lukti Þórði Jónssyni með Eeykholti .... 

625. [1503J. Skrá um aflát og syndalausn .... 

626. fum 1503J. Skrá ura landamerki Hurðarbaks, 
Deildartungu, Gullsmiðsreykja og Skáneyjar . 

^^^' 1504, 16. Janúar. Dómr um grip á smjöri . . 

628. 1504, 1. Febr. Dómr um tíundarhald Einars 
Sveinssonar 

629. 1504, 3. Pebr. Bréf um Deildará 

630. 1504, 2. Marts. KvÍttunarbréf um Ölvatnsholt. 

631. 1504, 7. Marts. Bréf um Staðarhól .... 
6á2. 1504^ 14. Apr. Vitnisburðr um Alþingisdóra 

Nr. 498 

^33. 1504, 17. Apr. Bréf um Höfða í Eyrarsveit . 
^^4. 1504^ 18. Apr. Bréf um Síreksstaði, Bitru og 

Háhús 0. fl. jarðir 

635. 1504, 18. Apr. Dórar ura landskyldarhald o. fl. 



filB. 






646 


-648 




VrttJ 




— \JO\J 




ooo 


\JOO- 


— KjOO 


655- 


-656 


656- 


-662 




— UUö 


663- 


-664 


664 


-665 




ODíi 


666- 


667 




667 


667- 


-671 




671 


672- 


-674 


674 


676 


676- 


-677 


677- 


-678 




678 




679 




680 




681 


682- 


-685 



:kxé. 



ÉfNISÝPIRLtí. 



Bls. 

636. 1504, 19. Apr. Bréf sama efnis og Nr. 634 . 685—686 

637. 1504, 25. Apr. Bróf um Breiðavík .... 686 -687 

638. 1504, eptir 3. Maí. Bréf um Arnbjargarlæk o. fl. 687—688 

639. 1504, 9. og 15. Mai. Lögmauns úrdkurður um 
nauðgan 688-689 

640. 1504, 10. Mai. Bréf um Höfða i Eyrarsveit . 690 
64L 1504, 2L Mai. Dómr um prófeatugjöf logibjarg- 

ar Þorsteiusdóttur 690—692 

642. 1504, 22. Mai. Dómr um barsmíð Sigurðar 
Egilssonar á Pétri Sveinssyui 692 — 694 

643. 1504, 22. Maí. Bréf um Hvallátr 694—695 

644. 1504, 15. Júni. Bréf um Kallaðarnes i Elóa . 695-696 

645. 1504, 25. Júoí. Sýslubréf handa Torfa Jóns- 

syni milli í>jóraár og Jökulsár 696—597 

646. 1504, 2B. Júní. Dómr um Skeggjastaði á 
Ströodum 697—699 

647. 1504, 29. Júni -1506, 23. Marts. Upplagsbréf 
þeirra bræðra Helga, Snæbjarnar og Erlings 
Gislasona við Eyjólf bróður sinn um Haga . . 699 — 700 

648. 1504, 29. Júni— 1506, 23. Marts. Bréf sama eínis 700-701 

649. 1504, 29. Júuí. Friðarbréf hirðstjóra til hauda 

Birui Þorleifssyni 701—702 

650. 1504. Alþingisdórar um prestsvitni .... 702—703 

651. 1504, 1. Júli. Alþiugisdómr um Ásgeirsár, Lækja- 

mót og Strandajarðir 704 — 705 

652. 1504, 2. Júlí. Alþingisdómr um viðreign Torfa 
Jóussouar i (Klofa) og Arnórs Finussouar . . 705 — 708 

653. 1504. 3. Júli. Lögraanns samþykt á saraa dómi 708 — 709 

654. 1504, 3. Júli. Alþiugisdómr um Reyki og Að- 

alból 709—713 

655. 1504, 3. Júli. G-jörningsbréf milli Haldórs á- 
bóta á Helgafelli og Jóns Nikulássouar . . . 713 

656. 1504, 4. JúU. Bróf um Borgarhöfn .... 714—715 

657. 1504 4. Júli - 1505, 3. Marts. Bróf um Koll- 
staði og Torfastaði 716 

658. 1504, 11. Júlí. Aflausnarleyfi handa Ögmundi 
prófasti Pálssyni 717 

659. 1504, 13. Júli. Kieghe van AnefPelde hirðstjóri 
tekur til láns hjá Stepháni biskupi þrjár lestir 



fcFNISYriRLIT 



xxxl 



Bls. 

skreiðar af peninguni Rómakirkjuj er Atzerus 

Iguari hafði safnað íyrir aflát á Islandi . . . 717 — 718 
^60. 1504, 22. Júh'. Kvittunarbróf um reikningskap 

Hagakirkju 718-719 

661. 1504, 10. Áug. Bréf um Klömbur ofl. . . . 719-721 

662. 1504, 9. Sept. - 1505, 30. Okt. Bréi um Vík 

i Staðarsveit, Haldórsstaði, Mýlastaði ofl. . . 721- 722 

663. 1504, 13. Sept. Dómr um Laugardal í Tálkna- 

firði 722-723 

664. 1504, 13. Sept. Bréf um Tungu i Örlygshöfn 723-725 

665. 1504, 19. Sept. Dómr ura leiguliða, er fella kú- 

gildi landsdrottna fyrir fóðurtöku af öðrum . 725—727 

666. 1504, 26. Sept. Dómr um ólöglega ásetu jarðar 727—729 

667. 1504, 7. Okt. Bréf um landamerki Eiríksstaða 

og Fjósa i Svartárdal 729—730 

668. 1504, 11. Okt.— 1505, 18. Jan. Bréfum Skörð 

og Einnastaði 730—731 

669. 1504, 25. Okt. Bréf um Viðar, Hellu og Skútu- 

staði 731—732 

670. 1504, 2. Nóv. Bréf ura landamerki Jódísar- 

staða í Skriðuhverfl 732—733 

671. 1504, 9. Nóv. ~ 1505, 10. Júní. Bréf um 
Skeggjastaði á Ströndum 733—734 

6^2. 1504, 30. Dec. Vitnisbarðr um umboð Einnboga 

lögmanns af hirðstjóra til að skipa sýslumenn 734 — 735 

673 fl504J. Skrá um eignir Breiðabólstaðar i rijóts- 
hlið, þegar síra Ögmundr Pálsson tók við staðn- 

um 735-736 

6í4. 1504. Skrá ura leigu á jörðum kirkjunnar í 

Reykholti 736—737 

675. 1504. Máldagi Húsafellskirkju 737—738 

676. 1504. ReiknÍDgr kirkjunnar í Steinsholti . . 739 

^77. 1504. Skrá ura eignir kirkjunnar á Ærlæk . 739—740 

678. 1504. Transskript 740-741 

679. 1504. Kvittunarbréf handa Páli Aronssyni fyrir 
atvist að vigi Páls á Skarði (1496) .... 741 

680. 1504. Skrá og reikningsskapr eigna Guðna 
JÓDssonar ura Þverárþing 742—746 

681. 15U4. Bréí um andvirÖi Höfða i Eyrarsveit . 746—747 

682. 1504. Brófságrip ura Húsavik i Steingrirasflrði 747 



XÉJtn. ÉFNÍSÝÍÍELIT 

BIs. 

683. 3505, 14. Janúar. Bréf ura landamerkí Arnar- 

bælis og Dögurðarness 747 — 748 

684. 1505) 21. Janúar. Landsvistarbréf handa Vig- 
fÚ3Í Erlendssyni fyrir handarafhögg á Halli 
Brandssyni 748— 74& 

685. 1505, 21. Janúar. Veitingabréf handa Vigíúsi 
Erlendssyui fyrir Skóga og Merkreignura . . 749 — 750 

686. 1505, 25. Janúar. Landsvistarbréf handa Eirni . 
Þorleifssyni fyrir atvist að vigi Páls Jónssonar 

(1496) 751 

687. 1505, 29. Janúar. Kuuólfr Höskuldsson dæradr 

frá sýslu 752-753 

688. 1505, 3, Febr. Máldagi Víkrkirkju á Seltjarnar- 

uesi 754 

689. 1505-1524, 24. Júni. Bréf umkaupmála Þor- 
steins Einubogasnnar og Ceciliu Torfadóttur . 755 

690. 1505, 11. Eebr. Bréf um eiðatöku um Þorkelshvol 755—756 

691. 1505, 15. Marts. Löggjafabréf Jóns Sigmunds- 

sonar til dætra sinna 756—758 

692. [1505, 26. Martsj. Vitnisburör um skógarhögg 

í SleðmeÍðarásum 758—759 

693. 1505, 26. Marts. Vitnisburðr um sama . . . 759 

694. 1505, 27. Martg. Bróf um Dynjaudi .... 760—761 

695. 1505, 8. April. Kvitfcun handa bróður Jóni Þor- 
valdssyni 761 

696. 1505, 15. April. Bréf um Ytradal, Kambfell og 
Geldiugsá 761- 762 

697. 1505, 1. Mai. Ealsbréf ura Óslaud ofl. . . . 762-763 

698. 1505, 12. Maí — 1506, 14. Apr. Dórar um hval- 

reka á Kirkjubóli i Skutilsíirði 763-765 

699. 1505, 19. Mai. Dómr um Skeggjastaði á 
Ströndum 765—767 

700. 1505, 28. Mai. Stefna Gottskálks biskups til 

Jóns Sigmundssonar 767—769 

701. 1505, 30. Mai. Björn Þorleifsson selr Hans 
Kruckugh Stað í Aðalvik ofl. jarðir .... 769—771 

702. 1505, 31. Mai. Umboð um lögfestu á Lögmanns- 

hlið mfl 771—772 

703. 1505. Bréf ura Seylu, Ásgeirsá, Lækjaraót og 
Lögraannshlið 772-773 



EFNISYPIIILIT 



xxxm 



704. 1505, 8. Júní. Vitnísburðr um kaup á Reykjum 

um, Aðalbóli og Hreiðarstöðum 773—774 



706' 1 ^ r' "^*^'"" ■^'^™'" "™ A.tia Atlasonar 774-775 

• 1505, 11. Júni. Vitnisburðr um frændsemi Jóns 

Sigmundssonar og Bjargar Þorvaldsdóttur . . 775—777 
1505, 16. Júni. Vitnisburðr um innsiglanir og 

innsiglagröpt Jóns Sigmundssonar 777—778 

1505, 19. og 20. Júní. Dómr klerka um sakir 
Pær, er Gottskálk biskup bar á Jón Sigmunds- 



707. 



708. 



709. 



711. 



713. 



714. 



• 778- 785 

7in ^ögmanns staðfesting á Nr. 665 785—786 

1505, 17. Júli. Rikisráð dærair hirðstjórn af 

^eyæ wan Alefeldæ 786-787 

1505, 28. Júli. Stephán biskup kvittar Helgu' 
húsfreyju Guðnadóttur um allar fésektir fyrir 
afbrot Torfa heitins Jónssonar i Klofa, bónda 

hennar, við guð og heilaga kirkju .... 787-788 
'^^- 1505, 20. Augúst - 1506, 31. Jan. Dómr um 

yig Halls Magnússonar, er Bessi Þorláksson vo 788—790 
1505, 6. Sept. Gjafalofan Grims Pálssonar við 

Haldór Sigmundsaon írænda sinn 790—791 

1505, 9. Sept. Dómr um peningamál Guðmund- 

716 ■!:"'^"^''^°°^'" og Ásgrims Þorbjarnarsonar 791-792 
7lfi' ^*^- ^®P^- Vigalu og aflátsbréf Ögurskirkju 793-794 

1505, 10. Sept. Vigslu og aílátsbróf Álptamýr- 

717 Í50^"l • • 79^-7B6 
1505. Sept. Orlofsbréf Stepháns biskups um 

aukmng bænhússins i Sauðlauksdal .... 795-796 
1505, 12. Sept. Kvittunarbréf Þorvarðs Erlends- 

71 q Tk^^ Pálssonar um eignarbýti þeirra 796-797 

1505. 19. Sept. Sáttarbréf um legorð Halls 

prests Ögraundssonar með Ólöfu Andrésdóttur 797—799 
1505, 26. Sept. Vitnisburðr um landeign Reykja- 

721 799-800 

722' -^"^ ' Svarfaðardal . 800 

72=?' í^n ^^' ^''^'^ "'^ S^ns • 800-802 

°- 1505, 25. Okt. Bréf um Pagraskóg á Galma- 

704 '2°'^ 802 - 803 

' • -löUo, 27. Okt. Bréf Stepliáus biskups um kaup 



718. 



720. 



XXKIV 



fiMlSYFIRLlT 



BlB. 

þeirra Einars Þórólfssouar og Vigfúsar £>ópdar- 

Bonar A Hvauneyri i A'Ddakil 803—804 

725. 1505, 29. Okt Bréf ua: Þórisstaði á Svalbarðs- 

strand 804-^805 

726. 1505, 8. Kóv. Bréf um Yztaskála og SÐOta'unes 605-806 

727. 1505, 30. Kóv. Bréf um Tungaskóg i Skutils- 
firði 8U6 

728. 1505. Vitniöburðr um Hest i Borgarfirði . . 807 

729. 1505. Dónir um Haga á Árskógarströad . . 807-810 
780. 1505. Dónir uni lilataríörguu, réttaryrðí, kapal- 

leigu ofl 810-812 

731. 1505. Skrá um eiguir Steinshoitskirkju . . . 812-813 

732. (ura Í505J. Dómr um rittaryrði Valda Hólm- 

íaetssonar við Eystein GruðmuÐdðson , . . 813 

733. [um 1Ö05J. Dómr ííorvarðs lögmanns Erlenda- 
sonar ura réfctaryrði 814 

734. [um 1505J. Dómr Þorvarðs lögmanns Erlends- 
sonar um ^eldfé, tkmbarekstr og fjallskil . . 814 



DIPLOMATARIUM ISLANDICUM. 



[am 1170 og síðar]. 

M/LDABi kirkjunnar á Húsafelli í Borgarfirði. 

Qamla máldagabðkin írá Skálholti (= D12) i 4to, bl 70b— 71b, 
u'fl^t^^ Bjarna Marteinssyni, n4 í skjalaBafni bisknpsdæmisins í 
udsskjalKsafni. Allan íyira hluta þessa máldaga hefir J6n Sigurðason 

Biðl ^ m"*"* ^ ^'^^' ■^*'- ^'^' Bnúið rithætti til íornoskjn, en 

ra hlutanum hefir hann slept og talið hann yngri, sam og er, og þð 

HusafeU. 

Sa er kirkiu maldagi at husafelli at branndur þorar- 
jnson leggur þar til kirkiu husafellz lannd og annad 
and er þar fyigir med lanznýtivm ölluffi. þeim er þar 

tatl' ^^^^^ ^^^^^^ ^^*" °^ ^^^^ ^ °^ ^""'^" 
íiogorra aliia aura j husbunadi og busgaugnum. þar 

al avalt vera heimilis prestur. þar skal gýngia ottu song 
S messu huernn helgann dag og huernn dag gkal þar 

essu^ sjiigia er níju læctior eru j ottu saung. þar skal 
^Jnngia messu foatudag huernii og sæludaga alla. annan 

ern dag jmb jola fostu. enn huernn dag vm langafostu. 
tnn ef helgaii dag missir tijda. þa skal veita þurfamonnum 

en "^f^^^í' ^^í' ^^^^ J ^^^^"^ ^*"* mariumessu 

ne^ fyrri fyrir huernn helgaii dag til micaelsmessu. gnn 
aneria nott fra þuíj vnz lijdur paskaviku. 

Klæiingur blskup lofadi at grafa þar ad kirkiu heima- 

ava^t^ t-* ^^^^^^- ^^^^ ^-^^^'^ kuenngildur omagi 

t kirkiu fiam þessum sa er brandur þor(arins)s(on) vil(l) 

til taka or sijnu kýni eda sýnir haiis. 

€nn Branndur Þ(orarins)s(on) skal vardveita kirkiu fe 

vilir n '''' ^^''^ '^'^^^ Þei' 

fnn ' f K ^^^^ vardveislu ef þeir vilia fra radast. 

þeir eigu eigi erfijiigia þa er forrad kunni. þa skal 

Wpi. i8i. vn. B. 



HÚSAPEliíi 



1170 



taka mann til vr kyni þeirra. at vardveita kirkiufen. þann 
er biakupi þicir vel thil fallin þeim er fyrir radi j skala- 
holti. (nn sa skal abyrgiast kirkiu og bunijng hennar 
allann vid elldi og aullum skodvm er kirkiu fo vardueiter^). 

Petta fe var virtt med stad ad husafelli. kýr ij. iij 
veturgomul naut. xij saudir veturgamlir. hestur íiij vetra 
gamalL Silfurkalekur fyrír kugilldi. Bækur. vj. fyrir ku- 
gilldi. katlar iiij og Braudjarnn fyrir kugilldi.j reckiuklæd- 
um fýrir kugiUdi [j jarnn Buhlutura^). og þar med ær og 
hirdalvr iij fyrir kugilldi. veidistod. hundradz lag er yfir 
fram j þesau fe. fiogur hundrud j metfe. husbunadr med 
bugognum. 

Þetta fe lætur s(ira) amundi preatur eptir ad stadnvm 
8U0 at ecki er metid. baksturjarnn og bok er 4 eru. viij. 
heilagra manna sogur oc slijkusteinn, Jtem certta sticur ij er 
hann let giora. Boc er á er gudspioU matthei. torfskafa 
og klacahogg. þrettan mErkur vax og reýcelsi. messufot 
þrefin. med fiorum hocklum. slopp og kanntara capu. þetta 
fe er ecki talt. adur j kirkiu maldaga. gnn kirkia skal þad 
eiga bedan af. 



*2. [1258— c. 1440]. 

MiiiDAGi Ásskirkju í Borgarflrði, settr i öndverðu af Sig- 
varði biskupi Þéttmarssyni og aukinn af síðari biakupum. 

Eptir visitaziubók Borgarfjarðarprófastsdæmis 1705—1730, nú l 
LandHskjalasafni; er afðkript bú gerð eftir Bj&lfu frumritina á skínai, 
sem læst var Baman við namþyktarbréf Stephána biakupd frá 17. Apr. 
1503; Btaðfeata afskript þeasa 1 Heykholti 23. Nóv. 1710 Hannes prö- 
fastr HalldóregoD, Torfí SigurðBson, Stepbán Kjartansson og Balldór 
ÁrnaBon (presti á HúsafeUi). Sbr. Dipl. lal. I, 593-594. 



Ðví, Bem nú fer eptir, er elept i Dipl. Isl. I, 37, og er þ&ð 

taliÖ yngra, Mjög míklu yngra mun það þö ekki vera, og sýoist varla 

muni vera meiri mnnr á fyrra hlutannm 09 hinum síðara heldr en er á 
elzta hluta Beykboltsmáldaga og biuDm BÍðari hlutum hans. £r níðrlag 

þesaa mátdaga þvi áu efa ekki yugra en á 13. öld, og hofði þvl að réttu 

lagí átt að koma í 1. bÍQdi safnsiíis. Hér má og sjá töluverðar Íeifar 

af fornum rithætti i niðrlagi máldagans, sem Bj&rni Maiteinisou hefir 

övart látið óhaggaðar, þegar haun afskrifaði 1601. [Svo. 



ÁS í HÁLSASVEIT 3 

Garnall Maldage as kyrkiu 

Kirkia i ase er helgoth gude almattugum og Marpo] 
rottningo Andreo apostola og Blaseo episcopo og auUum 
guds helgum monnum. 

þridiungur i heimalande þar liggur til kirkiu og heima- 
öianna tiund aull. fiogur kugiUdeog tiund af vij bæiom. af auga- 
stodum. Refstodum. fra gillium og kolslæk. halse og vattne 
af sigmundarsfcaudum. af þessom bæiom aullom er og 
ath giallda vj alner til kirkiu i ase a hverio are og halfer 
lysistoUar. en halfer til Gilsbakka kirkiu. 

þar er skýllt ath syngi huern dag helgan fra gilsbakka 
ogallaymbrodaghajolatider oghina efstoviko. pasca vico alla 
og hina helgo viko. en bonde sa sem þar býr skal giallda florar 
Dierkur kaups presti þeim er þangath sýngur og fæda 
anath hvort ma^j edur hest med honum þegar vetur kemur. 

heimilisprestur skal þar vera ef bonde vill sa er þar 

eda eigi ha^ þridiung i bue kirkiu hluta. 

þena maldagha sette siguardur biskup þa er ha^ vigde 
kirkiuna tueim nottum epter bartolom(e)us messo og skyllt 
ath hallda af auUum þeim bæiom sem under liggia fyrir 
^tan naudsyn. 

[kirkia a tvær klukur. sakrarium munlaug. alltaris- 
klædi tuan^) forn. blasius likneske. kertistika. 

Jtem lagde gils bonde til kirkiunar andreus likneake 
og kertistikv^). 

Jtem gallt hrafn bondi^) kirkiu i asi i reikningskap i 
Porcio kalleik og messuklædi ný. ottnsaungua bok fra jons- 
^essu til katnjnarmessu. og nockut af grallara fra iolla 
nott og til laugardaga fír paska. 



, 7 — = tvenn. *) [Þetta má heita Bama Tiðbötin og 
m Vilcbni (Dipl. Isl., IV, 124—125). ») Hrafn ÞórarinsBon er uppí i 
^orgarfiröi 1444 og sýnÍBt hafa verið virðingamaðr, því aö hann er 
nefndr þar fyrstr vottr að gerningi (D. I., IV, 658). Það gæti verið 
peasi, og væri þá þesai kafli máldagans liklega írá tímnm Godsvins 
ifikups eða svo 8em 1440, nema þ»ð fié Hrafn GilsBon 1463—1474. Að 
mun hann yngri en frá dögum VilchinB bisknpB úr þvi að bók 
íiana hefir ekki þesBa klausu (Dipl. Isl. IV, 124-125). 



1* 



ALWNQISDÓME. — GÁEÐR. 1310—1339 



8. [c. 1310]. 

Alpikgisdómb um rekaraark, 

Hörglandsdómabök i LandBBkjalaBaÍDÍ, SkaptafelÍsBýsla 101 (blB. 
5ð), skr. c. 1690, koinin með skjalaaafui Skaptafellsaýfilu Bumarið 1900, 
en hofir yerið eign séra BorgB Jónssonar íl Hörgslandi (d, 1853) og 
Ólafs umboðsmaDUs PálBSOuar (d. 1894). Bökiu er með hendi ísloifð 
BýalumannB EinatBaouar (d. 1720). Ákvæði þau. aem hér era talin, oru 
viðsjíirverð, og Bkjal þetta eða dómságrip því ískyggilegt og ótryggi- 
legt. 

Alþingia Dömur uín Bekamark. 

Pad var Iðgteked rekamark cL almennelegu Auxarár- 
þinge af badum Iðgmðunum og lögriettunne cL dðgum Hd- 
konar kongs sera ad være j almennilegu flædarmdle þd 
aior Bsedur sier. enn ef kastar yfer mcLla kamb edur ^yrar 
Tanga þíL eigneat landeigande. 



4. 1339. 

Máldagi Maríukirkju í Garði í Kelduhverfi eptir máldaga- 
bókEgils Byjólfssonar biskups á Hólum. 

EptirfornTÍ afakript k pappír (c. 1600—1620) af máldögum Gaiös 
kírkju i Keldubveifi, eem kom til LandBBkjalasafnBÍna frá Skinnastöðnm 
með Bkjölum GarðBkirkju Bumarið IBOl. 

Þetta er skrifad vr maldaga gardz kyrkiu 
j kellduhuerfe vr Biskupz €gilz 
registre. Datum þess registurz 1339. 

Kyrkian ] garde (er) helgud Mariu et cetera. 
hun (a) allt hejmaland med reka. og ollum gognum 
þeim sem gardzlandi filgia et cetera. 

Gardzmenn Eigu beit j birgiz land. allz fiar. cL Sand 

wt. 



6. 34. Oktobor 1384. á Reykhölum. 

KAUPBBÉr þeirra Ólafs Marteinssonar og Filippuaar Þorleifs- 
sonar um Kuörr, með fleirum jörðum í Breiðavík, og Búð- 
ardal á Skarðsströnd, með öðrum jörðum á Breiðafirði. 



1384 



JARÐAKAUP. 



6 



Bréf þetu er tekið hér eptir göðri og nákvœmri afflkript fr& hér 
bil 1736 i máldagabók Arnarstapa nmboðs, sem nú er meðal skjala 
umboðsins i Landiskjalasafui, og er bréfíð innfært þar eptir staðfestri 
og fltafréttri afakript frumritBÍns á skinni frá 1727: „Dad auglyBum 
vier nnderBkrifader Sii^urdnr SigurdaBon. Valdsmann i Þver&rþingi ad 
vestan. Runolfur Olafsson. Jon SigurdaBon. Lögreítnmenn. Þorvalldur 
FinusBon. Jon Jonsson og Högne Þorateinsson hreppatiorar ad vier hof- 
sied og yfirlesed gamalt Originalbref akrifad a k&lfskinn. hvort vier 
gíandvarlega hofum samanlesed vit þetta ofan skrifad TransBkriftarbref 
funded þad ordrett samhlioda vera aminstu Original kalfflkinBbrefe, 
"voriu til Sannenda merkea eru vor nofu. med eigen hondum hier nnder 
fikrifud. og aþrikt veniulog Signet. ad HiardarhoIIte þann 21. Septem- 
0"8. Anno Christi M. DCG. XXVIL 

Sigurdur Sigurdflson yngre. Runolfur Olafflson 

(L. S.) (L. S.) 

Jon Sigurdflson. Þorvalldur Finsson 

(L. S.) 

Högne ÞorsteinsBon. Jon Jonsflon 

(L. S.) (L. S.) 

Pramlagt; upplesed og nppáekrifad fyrer Retto a Langarbreckn al- 

niennelegu herads og landaBtefnu þingo fóBtudagenn þann 30 OctobriB 
■A^nno 1733. 

Johann Cristoffer Gottorp", 

In nomine domini amen. 

Er þetta kaup þeirra philippus Þolleifagonar og Olafs 
Marteinssonar, Selr Philippus Olafhi jardernar i Breidavijk. 
ao heita. Knðr. Hraun. midhuus. Hwaanes. Cnarartunghv 
auxl, medr þui aullu er hann vard fremz eighandi ath 
þesaum jaurdum filger ok fylkt hefer at fornu ok nyghiu. 
nied hvalrekum ok vidrekum. afrettum ok jtankum. jtem 
fylger jaurdinni a kneri gelldneytarekstr i mælifellzdal. svo 
niaurgum sem þeir eigha. er ath kneBÍ buha. ok stodhrossa 
haghi. skipstada vid Bwder og aunr vid Selator. jtem fylger 
Hraunlavndum skipstada vid bwder og aunnr vid Seldtor. 
gefhr Philippus med þessum jaurdum fioghur kughilldi. 
Jtem aa kirkian sa kneri sanzenda med vidreka og hvalreka. 
eda tihu hundrut i heimaiaurdu. siautian kwhgildi, þriw 
hundrut vadmála. tvau hross. Her i mðti selr Olafhr 
ð.drnefndr Philippo fyrnef'ndum bwdardals jaurd sakreyar 
framyndan Bwdardal aa fiordin. broddadalsaa a kollafirdi 



6 



GUÐMUNDARMÁL. 



1446- 



med hvalreka ok vidreka. arraatadi ok halft itrafell a fell- 
stTaund. þessar iarder allar med auUum þeim gaugnum ok 
gædum. sem hann vard fremz eighandi ath. ok þeim fylg- 
er ok fylkt hefr ath forno ok nyhiu. jtem á kirkian i búd- 
ardal tvær iardir. tinda ok huarfadal. atta kyr. bakstriárn. 
tvau hundrut vadmála. brigdiz budardalr svmr eda allr. þá 
skilr Philippna ser aptr i knauE sva mikit. skulu nefndir 
menn Philippua oc Olafhr ábirgiaz laghariptingar ðl aadr- 
greindum iavrdum. enn huertveggi hallda til lagha. laugdu 
upp med handabandi Steinunn floaadotter kona philippus ok 
jnghibiðrgh arnadótter kona Olafs ok samþyktv á sinna 
vegna þetta kaup. 

Voru þesair kaupvottar Olafur prestur kolbeinason. Gud- 
mundr kolbeinsson. Sigurdur Odzson. lukas Gudmvndarson. 
kolbeirn þolleifason. ^ghill einarsson. 

Ok til sanenda her vm. settu adrgreindir menn aín in- 
sigli fyrir þetta kaupbref. skrifath a reýkiahölum crastino 
severini anno domini CO. ccc. Ixxx quarto^). 



6. 10. Maí 1446. á Sveinsstöðum. 

EiNAE hirðstjóri Þorleifsson úrskurðar og lýsir Guðmund 
Arason útlægan og óheilagan. 

Eptir blödum i LandsikjalaBafni með heDdi Magnúsar eýBlumanns 
KetilBsonar (d. 1803), akrifuðum eptir 1776, og segir hann þar svo: 
„Þetta urBkurdarbréf edr útlegdarlýsing; Eínars b[irdatiöra] Þorleífsson- 
ar hefer eg séd á kálfskinne. hafde eitt ínnfiigle under vered. sem var 
i burtu enn þvengrinn epter. Þad er so hliödande". Blöð þeBsi komu í 
skjalaBafnið úr dánarbúi síra Friðriks Eggerz "/^ 1902. Bréfið er prent- 
að í Sýslnraannaæfum II, 268—269, eptir afskript mcð hendi Jócs há- 
yfirdómara PétreBonar. 

Ollum mðnnnm þeim sem þetta bréf siá edr heyra. send- 
er eg ginar Þorleifsson hirdstióre fyrer nordan og vestan á 
Jslande qvediu guda og sina^) kunnugt giðrande þ<á er lid- 
ith var frá hingatburd vors herra Jesu Christi þushundrud 



4u, afakr. Svo, bæði (fyrir : mina). 



1446. 



aDÐMUNDARlÆÁL. 



fiö^r hundrud florutiger og sex ár þridiudaginn næsta ept- 
Jonamessu postola ante portam latinam á Sveinstðdum í 
Vazdal á almennilegu^) þingi kom fyrer mig Þorsteinn Þor- 
grímgson og Biðrn Kársaon^) og Þorvardr^) Olafsson og 
€iiiar Hallfredarson. beiddu mig og kröfdu*) aller og sér- 
bvðr stirks og atfarar vid Gudmund Arason fyrer þat rán 
og heimsókner. er hann hafde þeim veitt i sinne nordrreid 
Gpter þvi aem þeir letu þar sýna og sveria. 

Nú saker þess ad mér lízt þetta fuUt útlegdarverk og 
lýsta eg Gudmund Arason útlægan og óheilagan. hvarhanu 
kann takazt utan gridastada. og þvi fyrerbýd eg hvðrium. 
iiianne hódan í frá hann at hýsa edr heima. halda edr haf a 
8tydia edr stirkia edr nockra biðrg veita í móte kongsins 
rétti og landsins lægum under slíka sekt sem largbók vott- 
ef þat dirfezt nock(u)r giðra. Svá beider eg og krefr 
og skyldar eg til kongdómsins vegna hvom mann er 
^tt bréf heyrer mig til ad stirkia og fuUt lid ad veita 
hann ad fánga og under rétt larg koma. 

Jtem i annarre grein fyrerbýd eg hvorium manne í 
þeim gózum sitia edr nock(u)rn kostnad hafa sem fyrnefnd- 
iir Gudmundr hefer ádr haft og halldid og sér eignat epter 
í»vi. sem eg má fremst med lírgum. 

og til sanninda hér um setta eg mitt Jnnaigle fyrer 

þetta bréf skrifat í sama stad oge áre, dege sídar enn fyrr 
seger. 



1457—1479. 

^KE^ um landamerki Brúnastaða í Tungusveit í Skagafirði. 

Kirkjostóll MælifellBkirkjn I LandBflkjalasafninu, bls. U, með hendi 
Bira Jóns Magnúsaonar 1752. Sbr. Dipl. Isl. VI, Nr. 282. Þar eru talin 
landamerkin eins, en hér er talið framar um preBtaskipti t MœUfelIi. 

Þetta voru landamerke Brunastada þa Sira SigurdurPorlaks- 
8on tök vid Mælef ellsstad af sira Sigmunde Anno domini cn. cd. 

almennn, Sýsl. (rangt) «) Káraflon, Sýsl. ») Þórður, Sýal. (mun 
'*ngt) kröfðost, SýBl. 



8 



MÆLIFELL, — DÓMSÁGKIP, 1458—1479. 



P vu og um tjjd Sira Sigurdar Anno domini 00 cd Ixx nono 
ep(t)er sem þetta drtal flnst fyrer ofan epter akrifud landa- 
merki Eitud a Kalfskiiia bref: 

first ad sunan millum Þorsteinstada úr Störagriote vid 
Svarta. og so uppi litla skard. so i jtra endan d Þorstein- 
Btadatiðrn. En firer utan i þan stein sem stendur d meln- 
um fýrer austaii sidra helIirscLs enda. og so vestur i gard- 
efi sem geingur a millum hafgrijmsatada og Brunastada. 
So er og holme sem nefndur er Brunastadaholme er SvartcL 
hefur af broted Brunastada lande þar hun hefur ad fornu 
þan vestare farveg geingid, 

Þetta ad vera Bott Kxtraherad epter adnr nefndu Kaifskinsbrefí 
7itna undQrBknfader(l) Mælefelle d. 16. Maij Ano 1752. 

Jon MagnuBBon. 



8. 1477. 

DóMsÁQBiF um málsvðrð, meðlag og fæði. 

Á þesHn &gr]pi, sem alt sýnist vera úr sama döminnm, verÖr að 
Bvo Btöddu eingin ábytgö tekin Önunr en st, að það atendr svo i þess- 
nm handritum. Svipuð &kvædi standa i ýmsam aÍBkriptum Baalaga. 

I. 

AM. 60. 8vp bl. 52b (fyrri hluti handritBÍns), skr. c. 1680—1690. — 
ÍBfél. Kh. 303. Svo bl. 2a skr. c. 1780. 

Anno 1477 mctlzverdur h^lf þridia mðrk smiors edur 
annar jafnvirdur^) matur. 

n. 

ÍBfél. Kh. a23. 8V0, blöð skr. c. 1780—1800. 

Anno 1477 effter gðmlu lage fyrer kerling á viku S'/a 
alin, Enn fullar 4 alner fyrir karl þungfæran. onn liurfo 
hðnum allt ad þiona. þá 5 alner. 



jafnverdur 803, 



1478. 



GUÐMTJNDARMÁL. 



m. 

LandbbOkasafn 812. 4to bL 170a. skr. c. 1750. 

AnBo 1477 var dæmdur malsverdur half þridia mork 
smiors edur þess virde i mat. firir karlmann a vet[ur]. 4 

9-1. enn firir kuenman 3 og half utisetumanna^) og 

vermanna. 



26. líóveinber 1478. í Kaupmannahöftt. 

Beéf Kristjáns konunga hins fyrsta, þar sem hann býðr 
Diðreki hirðstióra Pining og Magnúsi biskupi í Skálholti 
að skipta með tólf mönnum Guðmundareignum í þrjá staði, 
skyldi einn hluti falla konungi og krúnunni til handa, 
Því að of ódýrt hefði Björn Þorleifsson keypt gózin, ann- 
fr til niðja Björns Porleifssonar og þriði til Bjama Þórar- 
inssonar vegna Solveigar Guðmundardóttur konu hans, en 
Bjarni kærði málið fyrir konungi. 

Advocates Library Eidínaborg CoUect. FM. 64. 4to (21, 1, 14) 
^ liendi séra Bjöms HaldórBsonar I Sauðlauksdal c. 1770—80. Afakr. 
Mr af með heudi ludriöa endrekoðanda Einarflsonar í safni JSig. 454. 
- Ws. 420-421. Sbr. Dipl. Isl. VI, Nr. 258. , 

Mandat um Gots Gudmundar Arasonar 

ndg(efld) 1478. 
_ Vij Christiern med Guds Naade Danmarks. Noregs. 
^aijarijkis. Venders og Gotthers kongur. Hertogi 3 Holsten 
Hertoge i Detmersken. Greifl i Oldenborg og Delmen- 
horat. giðrum aullum viturligt at sem for oss er komid at 
] vors forfodurs Kong Christophors tijd. var forbroted af 
Gudmuudi Arasyne til Noregs Crónu. halfdelen af hans 
^otz jord og eigner upp á Island liggiande. forhvilken brot 
og falsmdl. han met fornte vor forfader Kong Christophor 
Semiu giorde. so han skylde anama sitt gotz frij og kuijtt 
1 gen og feck Kong Christophors bref þar upp á. met for- 
ord ad han skylde giefa honum 400 nobile þar flrir. Hviik- 



Ö. e. þeir, sem sitja (atanda) yfir fé á vetrum. 



10 



GUÐMUNDAEMÁL 



1478. 



en 400 nobile han ei feck. eda Vij, sem hans epterkomende 
vare. þui selldnm vij Biðm Þorleifaayne og hustru Oluf for- 
ikrifud Biettugheit for forne 400 nobile. da kom denne brevvis- 
er Biarne Þorarinssson semfornö GudmundsArasonar dottur 
f eck tíl hústrú seigiande. at fyrrnefnt gotz være miklu meira 
vert. en sem þat var fyri selt. sem þau bref útvijsa. sem 
vij nu fengum epter vor forskrívelse. sem vij hðfdum skrif- 
ad til Island. at virdingamenn skylldu koma upp á forn? 
gótz. og vyrda þ»t epter Norrigs Iðg. Nu epter þui at vij 
eingin Tvijdrackt og ortilia vilium hafa uppá vort Land Is- 
land. hvar Vij kunnum þess betr auppá þat vij kunnum vndt- 
fly landsens og Inbiggers fordiarfelse. da hafum vij beslutt 
soddant midde og forligelse som her epter skrifat staar. 
fyrst 80 at vij skulu bíhalda hin þridia deil af forD(e) Gud- 
munds Arasonar gótz. sem forbrotit var til Crúnunnar ept- 
ir þui þat gótz var meira vert. en sem þat var for keypt. 
og so þeir. sem af oss keyftu. akulu hafa þann þridia deil 
af sama gotze for þau 400 nobile. þeir oss gafu. Og denne 
brefvisare Riarne Þorarinsson. sem feck Guðmundar Ara- 
flonar dottur skal hafa þan þridia part upp á hans hustru 
vegna til æfinlegrar Cignar. og nióte hans Hustrus moderne 
j allan máta epter Norex og Islands Iðg. sem þad sig ber. 
og þar med skal all óvilíe og tiltal vera af taled uppá allar 
sijdur. Þui bidium ver og biódum ydur verduge fader 
Biskop Magnús j Skálholte og Didrich Pining. vor umbods- 
mann uppá Island at j taker til ydar xij beztu Jslendska 
menn og ofurreiknid og skiptid foroe gótz. «om nu er hex- 
et som i viliet andsvara for Gude. og vera bíkender (for) 
oss. forbiódande alle her imod at giðre. ella giðra Idtaund- 
er vorn konunglegu hefnd og Reide. 

Datum in Castro noatro Havniensia die beatæ Catarinæ 
virginis Anno Domini 1478, 

Sub nostro Sigillo. 



10. 4. Júlí 1480. á Liindl. 

ViTNisBUBDB fjögurra manna, að Þorleifr Björnsson hafi beitt 



■^^^^' gudmundarmAl. 1 1 

krafið Hrafn lögmann Brandsson að rannsaka bréf sín 
^Di Guðmnndareignir og gera sór lög og rétt nm það efni, 
lögmaðr hafi ekkert avar viljað gefa þar til. 

Sýslumannaæfir n, bla. 272, eptir afiíkript með hendi Jóns háyfir- 
<i6mara Pétrsflonar (d. 1896). Sbr. Dipl. lal. VI, Nr. 262. 

Það gjörum vér EgiU Grímsson, Arnflnnnr Jónason, 
Þorlákur Þorkelsaon og Þorleikur Gunnsteinsson góðum 
niönnum viturligt með þesau voru opnu bréfi, að þá er lið- 

var frá hingaðbnrð vors herra Jesú Christi þúsund fjög- 
ur hundruð og átta tigir ára á almennilegu Öxarárþingi 
[mánndaginn næstan eptir Pétursmessn] vorum vér í hjá, 
að Þorleifnr Björnsson beiddi og krafði Hrafn lögmannnorð- 

og vestan á íslandi að nefna dóm, yfir að skoða og 
rannsaka sín bréf, þau er hann hafði af sínum náðuga herra 
^ong Kristiern nm það, hvort hann skyldi eigi niótandi 
yerða hans bréfa til aíns herra kongsins náða nm þá pen- 
^^ga, er Guðmundnr heitinn Arason og hans kvinna höfðu 
og öll önnur þau bréf og skUríki þan, er áður greind- 

í^orleifnr hafði, svo hann eigi misti sína peninga fyxir 
fram, eptir því sem þeir áðnr greindur Þorleifur og 
■Djarni Þórarinsson höfðu þar gjörning nm gjört. Bn áður 
Rreindur Hrafn lögmann vildi þar ekki svar til gefa. Og 

sanninda hér um settum vær vor innsigli fyrir þetta 
^^éf, er gjört var á Lnndi í Lnnda(r)reykjadal á aama ári, 
díígi aíðar en fyr aegir. 



18. Oktober 1480. í Koldingborg. 

Kristján konungr hinn fyrsti samþykkir skipti þeirra Magn- 
nsar biskups og Diðreks Pínings á Guðmnndareignum. 

Advocates Libtary í Eidínaborg Collect. FM. 64. 4to (21. 7,14)með 
öendi séra Björna Ealdðrssonar í SauðlaukBdal c. 1770-80. Afskript 
Par af með hendi Indriða Einarssonar er i aafni JSig. 454. 4to bla. 422. 
Sbr. Dipl isi. VI, Nr. 258. 

Stadfestingarbref um sama efni utg(efid) 1480. 
Wij Christiern med Guds ndd et cetera. 



GUÐMUNDAEMÁL. 



1480. 



gíðre alle vitturligt at vij som tilfoma haver til skrif- 
at og biifalat oaa elskuleg verduge fadir B(i»kop) Magnus 
i Skalh(ollti) 1 Island. og Didrich Pining vor Umbodsmann 
yflr allt (vort) land Island at þeir skyldu taka til sig xij bestu 
Islendska menn. og ofurreikna og skipta þat gótz og jard- 
ir úti þriá parta. sem var forbrotid af Gudmundi Araayni 
til Noregs Crónu i Kong Christophors tijd. sem þat bref ut- 
vijsar og ineheldur. þa hefur nu forje Didrich Pining her 
fyrir oss vitniabref vel forvarad. og besiglt med beskeidena 
manna Insigle. €ioIfr Hialtason. Einar Þorleifsson. Jon 
Sigmundsson. gefid uppá Pingvall uppá vort land Island 
lægardaginn epter S(ancti) Petri og Pauli arum epter guds 
burd M cd Ixxx lydende at for^^ verdugur fader Biskop 
Magnús og Didrich Pining hðfdu til sijn teked xij af bestu 
monnum uppá laland og reyknad og skipt þad gotz og jard- 
er. sem íqt}^ Gudmundr Arason forbrotid hefur. i þriá parta 
epter voro brefs lydelse. aom þad útvijsar. og hðfudbref þar 
af klarlega jneheldur. hvilket Vijtnisbref med sijtt hðfud- 
bref vij hafum nu stadfestit og fullburt. og med þetta vort 
opid bref stadfeste og fullburde vid fullre magt at blíjfa 
æfínliga. 

Datum in Caatro nostro Coldingeburgi S(ancti) Lucse 
Eúangeliate Anno 1480. 



13. 17. lugust 1184. í Flatey. 

ViTNisBUBÐR Guðna Jónssonar og þriggja annara um svik, 
ásælni og yfirgang Diðreks Pínings, Henreks Mæðings, Pétrs 
skyttu og fleiri Piningsmanna við enska kaupmenn, bæði frá 
Byrstofu (Bristol?) og Hyl (Hull), og um ránskap Englend- 
inga, sem af því hefði leitt. 

Eptir biððum á p&ppír í Landsskjalasafai, Bem komin ern 28. Júdí 
1901 fríi Breiðabólstaö í Fljótshlíö og eru rituð um 1760. 

Um Didrek Pining Vitnesburdur, 
Þad gi0rum vier Gudue Jðusson. Jngemuudur Fiuns- 
son. Haflide Skúlason og Biðrn Helgason gödum monnum 



1484. 



PlNING OG ENSKIR KÁTJPMENN. 13 



viturlegt med þessu voru opnu briefe. ad vær heyrdum 
soddan rikte og ordtðk af ðllum almuga á Jslande um þat 
sem kom til med Didrek Pining og eingelskum kaupmonn- 
^ni. sem Idu á Bdtsendum er voru af Byrstofu. guUdu þeir 
»ín aeckiai) giðUd. ^nn þar epter var sagt. ad þeir hefdu 
vered svikner i riettre tru af Pining og Heinrik Mæding 
^afia fovita. Petri akyttu. Lodvik og fleirum ödrum þeirra 
fylgiurum. 

Þar epter kom skip af Hyl. var þóL sagt. ad þar ut af 
"^sere aender ij ærleger kanpmenn. er so heita Tumas Buckl- 

og Jacob Spenser. ad fa hafner af Pining. enn sagt var. 
hann hefde sent sitt fölk fram í vegenn. og Idted skamm- 
sera þcL og bískattad af þeim .xl. halfstycke klædes. c stycke 
örept. vij dufladar hufur. þar epter kom akip aí Lundun 
1 Vestmanna Cyiar. kom þar þcL fovite Pinings Biðrn Odds- 
^ou og tók af þeím seckia^) giðUd. enn gaf þeim brief Pin- 
^^gs vegna. ad þeir skylldu vera med frí. og kaupslaga 
^yar þeir viUdu i landid. £an er þeir komu i Grindavík. 

voru þeir þegar svikner. og kugad af þeim aUt þad i 
^kipinu var. klæde. lerept. salt. og þar epter vard skipidaf 
Lybiku ad leysa þd út med lest öl. og lest miðl og lest smiðr. 
og var sagt fyrer aannende. ad iiij af Jslendgkum bænd- 

af Vestmanna Cyium foru til Pinings med þeim bodaikap 
€ingelskum. og eige sidur fyrer sina bæn og almugana 
^Ggna i Vestmanna ^yinm ad Pining skyUde aptur leggia 
P3.d miuna skipid tömt. sem hann hafde Idted taka fyrer 
Þ^iDi cL BcLtsendum. so þeir være þá þar epter med fri og 
^fk vid landsfölkid. €nn fyrer þad ad þad fieckst eckeaf 
Pining, þd reyfdu þeir aUai* Vestmanna €yiar. og vidar ann- 
^rstadar. So og heyrdum vier sagt. ad menn Piningshefdu 
^íed ospaklega nu i sumar bæde um qvinnafar fyrer utan 
Peirra viUa. og so um peninga bændanna. ad þeir hefdu þá 
hafft fyrer utan þeirra viUa. 

til sannenda hier um setium vær fyrrgreinder menn vor 
J^naigle fyrer þetta brief giðrt i Flatey þridiudaginn næat- 

epter Assumtio Sanctæ Mariæ. M. cccc. Ixxx og uii aar. 

Sekta, hdt. 



t4 TRANSSKRIPT. — STEPHANSMÁLDAGAE. 1490—1491. 



13. [fyrír 1490]. 

Tbaksskbiptabbbét. 

AM, Apogr. 1668. — AM. 381. Fol., afskript á pappír. Helgi prestr 
MagnúsBon er dáinn fyrir 19. Apr. 1490. Sbr. Dipl. lal. VI, bls. 317. 

Þad giðrum vier Helge prestur Magnusaon. Jon Jons- 
8on og Helge Arnason godum monnum viturligt med þessu 
voru opnn briefe, ad vier hðfum sied og yferleaed svo lat' 
ande maldaga (vm) landamerke i miUum Hofstada er ligg- 
ur i Miklholltz kirkiu sokn og klaustursens jarda a Helga- 
felle sem hier epter skrifad atendur. 

[Hér kemr akrá um landamerki Hoísstaða og L&gaíells frá o. 1380, 
DI, m, Nr. 292] >), 



14.— 16. [1491^1518]. 

MáijDAgi Skeggjastaðakirkju á Ströndum, ásamt landamerkja- 
akrá. 

Nú fyigir hér i safni þeasn eptir um iiríð fiokkr af máidögnm írá 
dögnm Stepháns bisknps Jöusðonar í Skálholti, þö þeir máldsgar eini^i 
sem ekkeit ártal stendr við i handritanum, S70 að árfærsla þeirra or ö- 
TÍs, og hefír þvi þött öhsettaBt að heimfæra þá að eins til biakapS8efi 
hans, án þesB að fara írekar út i að gizka npp á ártöi. Árfœrslan 
stendr hér og á litln, og það lítið, sem verða kynni til stnðninga i 
átt, skýrist betr smám saman, þogar allar bréfagerðir frá þesaam tim- 
nm ern komnar i Ijöa. Hina vegar er öUnm þeim máldögnm Stephánð 
biflknpi, sem handritin árfæra; akipað til sætis hTerjum við sitt ár. Slikt 
hið sama þeim máldögum, sem að einhTerju leyti urðu miðaöir við eit^ 
hvert ár eða af Oðrnm áatæði' n þöttl fara betr á að akipa annarastaðaf 
en i þenna flokk, þött þeir virðist vera frá timum Stepháns biaknps. 

Aöalheimildirn&r að öUum máldögum frá tímnm Stepbáns bisknpð 
era handrit þan, er nú verða talin: 

I. AM. 257. 4to; er það skiunbök og frumrit að máldögunnm, það 
lem hún nær, en bæði er húu orðin akemd af fúa og úr henni glatað* 
Afflkript af öllum máldögum Stepháns áþessari bök, eina og hún nú er, 
er meðal fornbréfaafakiipta Árna Magnússonar Nr. 2651—2694 meö eigiu- 
hendi Arna ijáifa, og faraat honum svo orð nm aískript siua : „Accnrate 
collatum og Itggur i orden epter pergamentet, Er aUt Stephans bísk 
npi; Qg med hana ikrifara hende i pergamentsblödunum''. AUir þeU 



) Niðilag traaiBkriptBÍuB vautar, og hefír aldrei verið fikrif&ð hér. 



1491. 



STEPHÁNSMÁLDAGAE. ÍB 



^^l<lagar, Bem hér eru teknir eptir þesBari bók, oru þTÍ rétt eignaðir 
Stephíini biakupi. 

n. AM. 263. Pol., aem er máldagabókin gamla fr& Skálholti, rituð 
Pappir fyrir Odd biakup Einarsson 1598, Bem þrásækiiega hefir yeríð 
^otuö 4ðr i þeasu safni. Er á henni fjöldi afskripta hinna sömu mál- 
^aga Bem í Bkinnbókinni, er fyrri var getið, og hafa þeir verið ágætir 
•tuðnings við skinnbókina og henni til uppfyllingar, þar aem úr var 
'^að. ^xxk þesa heldr bók þesai marga máldaga Stepháns, iem ekkí 
iiQast á gkinnbókinni, og tilgreinir hön þá opt, að þeir séu eptir hann 
J^'J^ '®P**^íismáIdagi«); ern allir Blikir máldagar því réttilega eignaöir 
^m. t)á inniheldr hún og enn mikið af máldögum, sem hún annað- 
kallar „gamla** máldaga eöa þá merkir að eingu, en aem þó sum- 
ir !?f ^*^^ ^"^" vera frá dögum Stepháns biskups, og aðrir likleg- 

Nbs eptir Bamanburði við aðra máldaga og aí ýmBnm doiium. 
saf ^^ldagabók biskupsBkjalasafnsins hin gamla (éðr i Landabóka- 
íiná- ^^^* = D 12) rituð 1601 af Bjarna Marteinsayni, sem óte^- 
sinnum hefir notnð verið við þetta Hafn, Það, sem er einkennileg- 
vi5 T*^ ^®^^* hér er það, aö hún Betr ártal ýmiat «1552« eða „1553« 
om ^ ^^^^ máldögum, sem sjálfir aanna það, aÖ þeir sé frá dög- 
tek . biskups, og mun standa svo á því, að þeir hafa verið hér 

eptir afskript frá dögum MarteinB biskups. 
hér "^^* ^^^' ®' ^^^^ þeirrar bókar (bl. 132a —137), sem 
phá ritaör um 1600, og heldr aö eins aÍBkript af Sto- 

.!*®°|*,^ldögum kirkna i Austöörönm, og mun hún Btafa frá Ólafi pró- 
^.^ * Eiuarssyni, þegar haun var i Skálholti hjá Oddi biskupi bróður 
Eln^'^* Þvi að Bvo Begir Bira Jón HaldórBson i Hítardal: „Sira Ólafr 
jj^^'^fon Bkrifaöi út úr máldagabókum í Skálholti kirknamáldaga í 
laþingi . . . ftxnm &ðr en hcrbergin brunnu Anno 1630« (Landab, 

ste "d^^ ^*^* **^^^' ^^^^^ Kirkjubæjarmáldaga „á Útmannaaveit" 
^ ^ bandritinu þeBSÍ klauBa : „Þesser fyrrskrifader maldagar eru 
li ^^^^ ^^^^^ maldagabok. flem Dordur Gudmundsson iogmadur 
oirn vetur til SkalhoIIttz íxk HvijtarvoUum". En aptan við Pvott- 
^oiáldaga stendr: „Nota. Anno domini 1554 voru þetta eigner Bene- 
fiem'f °* ^ -^^sí^fiaida SýBlu. a inillum Helkunduheidar og LonBheidar. 
^ lyrrskrifad stendur". Kemr hór þvi hið Bama fram og i næstu bók 
undan. Eru þetta þó alt Stephánsmáldagar, og margir þeirra ein- 
eða /"^^^' ^^^" sömu, sem Btanda i sjálfu frumriti Stepháns biakupB, 
í ^^^^' ^^^^ *>g þeir, sem kallaöir eru ekýlaust Stephánsmáldagat 
* AM. 263. Pol. 

ftf ^^' ^^^' SöBgaataöabók, Bkrifuð um 1570 að nokkru leyti 
Qru ^^^^^^. sý»iumanni Jónssyni á Kaiastööum (d. 1595). A þoirri bók 
nokkrir máldagar úr Dverárþingi og KjalarneBBþingi, flem virðast 
'*Vr^ ^^^^^ Stephána bíakupa, eöa litlu Biðar. 
vL JSig. 143. 4to. A þeirrí bók (Garðabók) oru margir máldagar, 



16 



SKEQQJASTÁÐIE 



1491 



þar á meðai nokkrir fríl dögam SfcepbáuR biskupa^ ritaðir nm eða litla 
eptir 1600. 

Vn. Landabókaaafn 108. 4to, aem er skjala- og máldagabók írá. sírft 
Jðui Haldórasyni i Hítardal. Er á henni íyrst með hendi síra Jónfl 
langr máldagabálkr frá dögum Stephána bialíupa, og er þar i bæði 
mart, som stondr í frumbók máldaganna, og svo ófátt, sem hvergi finst, 
nema hér. Bcndir það til þess, að afskript Bíra Jóno sé gorð eptir gam- 
alli afskript af frumbókinni, meðan hún var mikln fyliri en um daga 
Árnft Magnússonar og nú. Þá oru fiptan við bók þesaa (bls. 559—568) 
með ágætri hendi (að því er virðist SteingrímB biskups) frá öndverðri 
19. öld allmargir máldagar írá ýmsum timnm, og þar á meðal nokkrii^ 
frá tíö Stepbáns biskups. Etu aiSir þessir máldagat kallaðir hér 
„Kyrkua máldagsr efter Bók skrifadre 1606", og aptan við Skógaraál- 
daga undir EyjafjöUum, Bem tekinn er eptir máldagabók Gíala biskup^ 
Jónfisonar, stoudr: „ÞeBsa máldage ec akiifadur eftter Öcsefabók". 

Vni. Máidagdbók Biskupsskjalasafnsins (Vilchins og Qisla máldagi)) 
kölluð þar áðr 2. 4^^. Á henni eru á bis. 137 — 141 ritaðir með hend- 
írá c. 1750 uokkrir máldagar, og fyrir þeim sagt: „Þesser epterskrif- 
ader Kyrkna maldágar voru skrifi;der a nockrum blödum epter Vilch- 
ins bok oc Visitatiu bok herra Gisla JóuBBonar, sem er i Skalhollte*'- 
Era í þessum flokki allmargir máldagar Stcpháns biskups. Þá koma á 
bls. 141—145 máldagar með hendi frá c. 1750 ritaðir eptir bréfabók 
Sigurðar lögmauns JóuBsonar (d. 1677): „Þesser epterfilgiande Kitkna- 
miildagar eru skrifader epter brefabok Lögmansins Herra Sigurdar cal- 
nga JouMSonar". í þeim flokki eru einnig nokkrir Stepbáne máldagar. 

1 fleiri handritum en þessum fínnast máldagar Stepháus bÍBkup^ 
ekki i neinni heiid, holdr stöku máldagi á stangli hér og hvar (svo Bei0 
i Landsb. 107. 4*^, og er þess þá gotiö faér við hvorn þeirra. 

ÞesB er að geta um AuBtfjarðamáldagana sérstaklega, að eiginlega 
eru eingir þeirra eldri cn frá 1493, uema þeir (lem gerðir kunnu að 
vera í umboði biskupa, þvi að það ár viaiteraði Stephán biskup íyrflt 
Auatíjöröu. Vestfirði Býniðt hanu og hafa visiterað fyrst 1492. Eu Suðr- 
land BýnÍBt hann hafa visitcrr^O strax á fyrsta ári biskup&dóms bíub 
1491. 

I. 

AM. 263. Fol., blfl. li, skr. 1598. SýnÍBt vera Stepháusmáldagi. 

gamall maldage. 
Kirkian ad skeggiastodvm a atrondvm a heima land. eina 
kv. xxiij ær, sterkanu aexæring. kalek oc messoklædi. þar 
vndir liggia xij kot. 



1491 



SKEGGJASTAÐm.. — HEFSTAÐIR 



17] 



n. 

Landsb. 268. 4to bl. 140b skr, 1601. — Landabókasafn 107. 4to 
^ls. 433 „Effter gomlu kvere Bkrifudu i Skalhollti 1601" (=268. 4to). 
Öeasi m&ldagi mun vera frá dögam Steph&ns biBkaps. 

Skeggiastadir^). 

Jtem®) Suo felldann reiknijug cL kirkiau a skeggiastod- 
^ni sem hier stendur. 

jn primis. iiij. kugillde oc þar er j eiu kýr. 

skip alfærtt med arum oc stýre. oc einn kapall®). 

Enn lanndareign a stadurinn vr merkesteine oc j ranng- 
arlæk, jtðlulauzann reka vr rcLnugarlæk oc rettsýne framm 
J gnothlijdir oc suo laungt framm sem sambýdur korckudalz- 
vatne hdlfu oc halft diupavatn oc þadann riettsýne austur 
vffi þverr skarafioll j hundzvatz hrýgg framarliga oc hálft 
tundzvatii. allar tungur yfir j holknd. vervist oc skipgonngu 
j litlu to j hafnar lanude. 



16-17. [1491-1518]. 

M^DAGAE tveir Refstaðakirkju í Vopnafirði. 

I. 

AM. 257. 4to akb. samtíða. — AM. Apo?r. 2690 tneð hendi Árna. 

AM. 263. Fol. bls. 3, skr. 1598. — AM. 259. 4to bl. 133b, skr. c. 
1600. 

gamall*). 

Kirkia**) a refsstodvm er helgvd gudi oc sancto^) laur- 
^öcio. sancto olauo oc sancte cecilie virgini. 

er kirkiudagur þar [sunnudag hiun') næsta*) fyrir laur- 
^nciusmesso. 

n. 

AM. 268. Fol. blB. 4, skr. 1598. 

Stephans maldage. 
Kirkian ad Refstodvm a heimaland alltt oc xj*^ kot ad 

»maldage og Landamerke Skieggiastada i Austfiordum" 107. ") 
81. 107. 8) kapal 107 *) 263; Refstader 259.**) kirkiau 263, 259; «) aancti 
') [aunnudaginn 259. ») næfltaDU 259. 

Dipl. isi. vn. B. 2 



18 



EOF í VOBNAFIEÐI 



1491 



auk: hvn a vj kýr. Ixx asavdar; v kapla til framtals: ij 
navt gomvl: ejtt hvndrat j koste. hvndrad j virdingarfie: 
oc ad auk fiogra akiolna ketill: oc akip lijtid oc lasid: jtem 
jnnann kirkiv j kalek: ein mesaoklædi: þar vnder liggia 
viij bæier oc fellur nv xl alner. 



18-19. [1491—1518]. 
Maldagae tveir Hofskirkju i Vopnafirði, 

L 

AM. 263. Fol. blB. 4, Bkr. 1598. Sbr. bréf frá 24. Aug. 1500. 

Stephans maldage. 

Kirkian ad hofe a heimaland alltt: þar tillxx*' j fagta 
eign. XX kugilldi oc xij kapla klifbæra: busgagn oc elldz- 
gognn aem þui bui þarfast: jtem jnnan kirkiv iiij kalekar: 
iij messoklædi: ein kantara kapa. v kluckur: ein korbialla: 
þar liggia til xxvj bæier: þar fellur nærri halft annad 
hvndrad. 

n. 

Landab. 268. 4to bl. 140b, skr. 1601. — Landsb. 107. 4to bis. 433 
(aéra Jóa i Hitardal, eptir 268 4to). 

Hof j vopnafirde^). 

Þesse er maldage oc reikiiijngur kirkiuunar ad hofe j 
vopnafirde. 

J fyrstu X kýr. Ix clsaudar, vj. kaplar klýfbærir. Bkip 
alfærtt. 

Jtem jnnann gattá j þarfligum penijnngum j elldzgogii- 
um oc Busgagiie sem þetta bu verdi vel hialpligt. hier med 
iiij sængur alfærar. smidiu alfæra. suo og (L kirkian ij xij 
huiidrada jardir oc vj hundrada jardir ij oc iij vj hundrada 
kot. 4 laiiganese oc eru til litlrar leigu býgd^) sakir 
hardenda oc grasleyais. eckjrtt kugilldi med þessare jordu 
neirne. 

Er þesse maldage oc rejknijngur rett eptir jnnsigludu 



maldage Hofs kirkiu i Vopuafyrde 107 bygd, bæði. 



1401 , 

^ MÓÐRUDALE.- ÞORBRANBSSTADIK. 19 

brefe herra StephcLns godrar minnijangar biakups skalhoUtsen- 



20 --81. [1491—1518]. 
Maldagab tveir Möðrudalikirkju á Fjalli. 

1. 

ká^' 2^*^- 4to Bkb. samtíða. — A¥. Apogr. 2tí88 með hendi Árna. 
AM. 263. Fol. bU. 1., Bkr. 1598. 

gamall maldagi*). 

Kirkia sancti petri apostoli i modrvdal a fialle a allt 
^eimalaud med gognvm oc gædvm. 

Jtem V. kyr oc xij. ær. oc þar til eitt. c. 
Jtem cccc. i koplvm. 

i t i^^^^^*^ ^^y^a til þeir bæer sem liggia i hinvm efra 
JOkuIsdalnum ad tivndvm oc lyaitollvnu 

Kirkian a kalek oc measukledi. 

n. 

-^M. 262. Pol. blB. 1, Bkr. 1598. 

Stephans maldage. 
Kirkian ad modrvdal á fialle d heimaland alltt: viij« 
ot: V kýr oc viij asavdar kvgilldi: iij hesta klifbæra oc iij 
eatamsedur: jnuan stoks halft annad hvndrad j metfie: 

ii ^^^^ ^^^^ kalekur: ein messoklædi: iiij koparstikur: 
J líluckur: j Bialla: þar vnder liggia iiij bæier: þar fellur 

nærre v avrvm. 



^^' [1491-1518]. 



*^DAGi bænhússins á Þorbrandsstöðum í Vopnafirði. 

bU Q^^i ^^^* ^^^- samtíða. — AM. Apogr. 2667. « AM.263.PoU 
"«'08, Bkr. 1598. 

gamall maldagi^). 

, ^^^'isit a þorbrandzstðdvm j vopnafirde j hofa kirkiu 
a eina ku oc eitt asavdarkugillde. 



263; Modrudalur 259 =*) 263. 



20! 



BÚASTÁÐIB. - HOPTEIGB. 



1491 



þar skulu syngiazt tolf^) raessTir hvert ar oc gialldazt 
presti sex^) aurar j tidaoffur. 



23. [1491—1518]. 

Máldagi bænhúsains á Búastöðum í Vopnaflrði. 

AM. 257. 4to Bkinnb. Hamtíða. — AM. Apogr. 2fi67. — AM. 
263. Fol. bls. 98, Bkr. 1598. 

gamall maldagi*). 

Jtem*) bænhua sa .Buastðdum i sömu kirkiusokn a tuau 
kugillde. 

þar skulu syngiazt tolf messur. gialldazt presti sex 
aurar i tidaoffur. 

24-25. [1491-1518]. 
Máldagab tveir Hofteigskirkju á Jökulsdal. 

I. 

AM. 257. 4to flkb. samtíða. — AM. Apogr. 2689. — AM. 263. 
Fol bls. 5, Bkr. 1598. — AM. 259. 4to, bl. 133b — 134a, Bkr. c. 1600. 

Biskups Stephans maldage**). 

. Kirkia sancte Marie i Hofteigi i jokulsdal a heimaland 
allt. viij. kyr. Ix. aaaudar, viij hesta. oc iiij hross. oc. ccc. i met- 
fe innan gatta. jtem kalek oc measokledi. lagasongvabok oc 
nockrar bækur adrar. fell nidr porcio oc mortuarium vnder 
sira paal fyrir kirkiu vppgiord. vigdi biskup steffan kirkiuna 
oc skipadi hennar kirkiudag ad hallda sunnudag®) hinn 
næsta') epter assvmpcionem beate^) marie virginis. 

n. 

AM. 263. Fol., bls. 4, akr. 1598. 

Stephans maldage. 

Kirkian ad Hofteige a heimaland allt: vjc kot: vc 
fadma fiorv j vopnafirdi: vj kýr til tala: iiij asavdar ku- 
gilldi: jc metfe: jnnan kirkiv: einn kalek: ein messoklæde: 
ij smakluckur. þar liggia vnder v bæier: þar falla vj avrar. 

1) xij 263; vj 263; 263; sL 263; 263; Hofteigur 259. «) 
sannadagínn 259 "^) næBtan 259 sanctæ 259. 



1491 



KIBKJUBÆR. — EIÐ. 21 



26"~27. [1491-1518J. 

Mi.iii)AGAE tveir kirbjanDar í Kirkjubæ „á Útmannasveit" 
(í Tungu). 

1. 

•^M- 257. 4to Bkinnb. samtíöa. — AM. Apogr. 2664. — AM. 
-^*>3. Fol. blB. 5, Bkr. 1698. — AM. 259. 4to bl. 137», skr. c. 1600. 

Stephana maldage^). 

. Med kirkiuane i Kirkiubæ a Vtmannasveit. xx. kyr. 
xj. asaudar kugiUdi. vij. c. i gelldum navtvm. oo. cc'") i 
gelldum gavdvm. vj. hestar. iiij. hross. ccc. i metfe. 

n. 

268. Pol. bls. 5, Bkr. 1598. 

Stephans maldage. 

Kirkiubæiar stadar kirkia a heimaland alltt lxvj° j 

jordv: xxxij kugiUdi: iij navt gelld: iiij veturgomvl: xxiiij 

sauder veturgamler: v: kaplar klifbærer: vc jnnann stoks: 

jtem juuan kirkiv ij kalekar: iij messo klædi: iiij kluckur: 

Par liggia til xvij bæier: þar fellur nær halft annad hvnd- 
rad. 



28-39. [1491—1518]. 
^DAGAE tveir kirkjunnar á Eiðum í Útmannasveit. 

L 

F t^* ^^"^* ^^^' — -^M- ^VOZr. 2673. — AM. 268. 

Dls. 7, flkr. 1598. — AM. 259. 4to bl. 186a, akr. c. 1600. 

Stephans maldage.®) 

^ Kirkia sancti Nickulai a eidum a. xxx. hundrada j 
heimalandi. oc. x°. i holi. xijc. i ormstodum. oc Vc. þuridar- 
grof. iijc. jtem a kirkian xviij. kugiUdi oc iiij, kapla, 

n. 

263. Pol. bls. 7, skr. 1598. 

Stephans maldage. 
Kirkian ad gidum: a xxxc j heima lande. oc nær xlo 

') Kirckiubær 259 «) iijc 263, 259 3)^263; Eídar 259. 



22 HJÁLTASTAÐIR. — NJARÐVÍK. - DESJARMÝBI. 1491. 



ad auk j fasta eigu: xxc j kugilldvm og odrvm peuingvm: 
jnnan kirkiv ij kaleka: iij measoklædi: vj kluckur: nockur 
ounur god ornamenta: þar liggia vndex x bæier: þar fellur 
ijc. 



30* [U91— 1518]. 

MáIíBagz kirkjunnar á Hjaltaatöðum á Útmannaaveit. 

AM. 263. Fol. bls. 8, skr. 1598. — AM. 259. 4to bl. 132a— b,8kr. 
c. 1600. 

Stephana maldage^). 
Kirkian ad hialltastodvm a heimaland alltt : v. ku- 
giUdi: c j koplvm, nær iijojnnan stoks: j metfe: jtem: jnn- 
au kirkiv eiuu kalek: ein raessoklædi: þar liggia vnder. xiX- 
bæier: þar falla Ix alner. 



31. [1491—1518]. 
MáIíDagi NjarðTÍkrkirkju í Borgarfirði. 

AM 263. Pol. bls. 8., akr.. 1598. 

Stephans maldage. 
Kirkian ad niardvijk a xxx°j heimalandi: jnuan kirkiv 
god messoklædi: og kalek: heima mauua gropt. 



33. [1491-1518]. 
Máldagi kirkjunnar á Mýrum (Deajarmýri) i Borgarfirði. 

AM. 268. Fol. bls, 8, gkr. 1598. — AM. 259. 4to bl. 132b. skr. c. 
1600. 

Stephans raaldage*). 
Kirkian a mýrvm j Borgarfirdi a heimaland alltt suo 



1) Hiallttastadur 259. ') Desiarmyre ^59. 



l^öl. HÚSAVÍK, — KLYPPSTAÐR. — DVERQASTEINN. ■ 23 

oc med frijdv og ofrijdv jtem jnnan kirkiv: kalek: ein 
^essoklsedi: þar vndcr liggia x. bæier: oc fellur vj anrar. 



83. [1491- 1518]. 

^DAöi kirkjunnar í Húsavík í Borgarfirði. 

AM. 863. Pol. bls. 8, skr. 1598. 

- 

Stephana maldage. 

Kirkian ad hnsavijk a xvjc: jord med vijkvnvm: jnnan 

^kiv messvklædi alfær: sterkan kalek: ij kluckur: og 
BÍoUv. 



^*- [1491—1518]. 

^Í^AQi Klifstaðakirkju (Klyppstaðakirkjn) í Loðmuudar 
flrði. 



1600. 



AM. 263. Fol. 8, skr. 1598. — AM. 2fS9. 4to bl. 182b. fllir. c. 



Stephans maldage^). 
. Kirkia ad klifstodvm a heimaland alltt. vj kvgilldi: og 
3 ) kapal: jc innan stoks: innan kirkiv ein messvklædi: þar 
vuder liggia yj bæier: og falla v. avrar. 



35.-^36. [1491—1518]. 
^LDAGAB tveir Dvergaateinskirkju í Seyðisfirði. . 



L 



"^^' ^^^' 8^^- samtiöa. — AM. 263. Fol. bls. 10, skr. 1598.— 
■^M. Apogr. 2678. — AM. 259. 4to bl. 134b— 135a skr. c. 1600. 

Stephans maldage*). 
Mariu kirkia a duergasteine a ao mikit i landi aem 
presti heyrer. vij. kyr. xxxvj. ær. Hialmarstrond alla mille 



Klifatadur 259. •) eirn 269. ») 263; Dvergasteirn 259. 



24 DVERQASTEINN. — ÁS 1 PELLUM. 1491. 



Hialmar oc Grimkelsgils. reka mille Hamarsnes oc GuU- 
steina. reka mille þoresvogs oc sudrad staale^). þridiung i 
aullum uidreka fuidreka'') fyrir kolstada landi til selar. oc 
halfan matreka. fimm aura af Brimnese. skal halftt hafua 
þat prestr en halft bondi. kirkian a vervist a alettunausti 
med aullum aflutningi. skogarteig mille vikrar.skala oc 'Brim- 
nes^) marks. þangat liggia under. x. bæir ad allre akylldu. 
eru þar i þriu bænhus. takazst. vj. aurar af tveimur. En^) 
X. aurar af eino. þar skal vera prestur. þar hefer verit 
ad gaumlu. kluckur iij. ellbera'*). messuklædi ad auk hokul. 
ilopp. likakrak. refel stubbar. ij. kroas einn. mercki. ij. half 
morck i bokum. krokstiku eina med iarn. þar hefir fallit i 
porcioném morck vpp a nockur ar. 

n. 

AM 263. Fol. bls. 8, Bkr. 1598. 

Stephans maldage. 
Brkian ad duergasteini a vjc kot: myklar jtokur og 
reka. v. kvgillde. jnnan kirkiv messvklædi: þar liggia til 
iiij bæier: þar falla vij alner. 



37. [1491-1518]. 
MAiíDxgi Ásskirkju í Fellum. 

AM. 263. Fol. blB. 6, skr. 1B98. 

gamall maldage. 
Kirkian ad Asi a xij kugilldi: og cc. þar til. xxijc j 
fasta eign. jnnan kirkiv measvklædi: kalek: kluckur: þar 
Jiggia vnder viij bæier: þar fellur hvndrad. 



Btalle 259. ■) sl. 1259. ») BrunneBB 259. *) b. v. 259. ») eld- 
bera 268, 259, 



1491 

VALÞJÓFSSTAÐR. - VALLANES. 25 

38.-^89. [1491—1518]. 
^*^AGAE tveir kirkjunnar á Valþjófsatöðum. 

I 

g -^H. 257. 4to Bkinnbók samtiða mjög rotin. — AM. 263. Fol. bls. 
. skr. 1598.- AM. Apogr. 2681 (eptir 257), — AM. 259. 4to bl. 134b, 

— BiakupsBkjailaaafn, kallaö fyrrnm a. 4to, Bkr. c. 1750. 

gamall maldage^). 

[Jtem^) kirkias) a valþiofsstad*) [giord fyrir Ixc en þar 

V* ) bresta a hana [xxc'*) ef hun skylldi vera [sæmiliga 

tiandi. jtem stadurinn'*) inne^) med uthusum') oc fiosum 

!.f [fyrir^) hundrat hundrada xij [rætt*) oc«) xijc þar» 
ad auk. 

n. 

Stephans maldage*^), 
Ixc . ^^^^^ Valþiofsstad a heima land alltt og ad auk 
3 fasta eign: xxiij kugilldi: viij hesta: iiij hross med ij 
god^^*^^^' xijc j metfie. jnnan kirkiv kalek veikann: ein") 
^essoklædi: ij onnur: þar liggia vnder xj bæier. þar 
^^Alur nærri hvndrad. 



[1491-1518]. 
^^öi Vallaneskirkju á Völlum. 



1600. 



^^* ^^3- Fol. b!a. 7, Bkr. 1598. — AM. 259. 4to bl. 132a, skr. c. 



Stephans maldage^^). 
Kirkian ad Vallanesi Æl xxv kvgilldi. xc") metfe: iiijc j 



) var, 



b V Ií^>^^' ^^^Þiofstadur 259; Vftlþiofstada kyrkiu maldage B2. » 
./ úr 257. *) Valþiofsstaudum 263. [fúiö úr 257. 

B2 ° w^' ^'^^^' -^^* vtehuaum 263, 259, B2. «) enn B2. ») þa 
m^l 1 . ^*'Þ^oísötadir 259. ") eira 259 (en lætr það þó eiga Tið 
mesBuklaði). v,^^^^^ 259. -) vc. 259. 



26 KETILSSTAÐIR. - MJÓAFJÖBÐR. 1491' 

koplvm. viij savdi veturgamla: jtem jnnau kirkiv: ij kaleks: 
þridia miog lijtiun: iij messvklædi : Baxtur jarn: eirn slopp' 
ur: og kantarakapa: þar vuder liggia xj bæier: þar felln' 
nv halft annad bvndrad. 



41. [1491—1518]. 
Málðagi kirkjunnar á. Ketilsstöðum á VöUum. 

AM. 257. 4to skinnb. aamtíða. — AM. 263. Pol. bla. 99, skr. 169^* 
— AM. Apogr. 9682. — BiBknpgBkjalaaafn 2. 4to, aÍBkr. c. 1750. Sbr* 
biéf írá 23. Aug. 1500. 

Maldage kirkiunnar a Ketilgtaudvm j fliotzdahhier- 

ade. Stephans maldage^). 

Kirkia sancti audree apoatoli a ketilastodum a voll[viö 
j] fliotzdahheradi a fiogra hvndrada reka [er] heitir ketils' 
stada aandur. oc liggur i mille [Stei[nvadz] landz^) oo 
hialltastada sandz. Jtem a hvu iíj. [kyr og] xij. ærochvnd' 
rads heat. þar skal®)8yngia annan hvern helgann dag 
þingaprestur er i Vallanesi. oc skal giallda presti .ij. meri' 
ur i kaup. þar takazt heima tiunder oc lysitollar bonda*) 
husfreyv. oc >e[irra] m[annaj er þav hallda a sinn kost* 
þar ma hion aaman vigia. born skira. oc konur i kirki^ 
leida. 



43.-43. [1491 -1681]. 

Málbagab tveir kirkjunnar í Mjóaflrði. 

I 

AM. 257. 4to skb. Bamtíða. — AM. Apogr. 2672 með hendi Arö^' 
— AM. 259. 4to bl. 136a, skr. c. 1600. 

Mioafiordur^). 

Mariukirkia i miofafirde a. x. hundrud i beimalandi oS 
.ccc. i reykium. og þar til xiij. kugiUdi. 



AM. 263. Stephana maldage bI. B2. *) Steinuordu B2. •) a 
B 2. *) eyða i B 2. ») 259. 



1491 

STEINSNES. — EYVINDARÁ. 27 

Jtem .xiiij. hundrud i sina porcionem uppa .xxx. aara, 
. ^ birkian þar fiordung i steinsneareka^). og ska[la]- 

) og^) ellibrand sem skipuerium næger. 

H 

263. Fol. blB. 8, skr. 1598. 

Stephans maldage. 
Kirkian ad mioafirdi a xxc j heimalandi: liggia þar 
vnder vj bæier: þar fæst eingin tijvnd. 



**' [1491-1518]. 
*^»AGi bænhúasins í Steinsnesi i Mjóaflrði. 

— Jn^* ^^^' Bkinnb. flamtíða. — AM. 263. Fol. bli. 98, skr. 1598 
Ápojr. 2668. 

Gamall maldagi*). 
^^*^^^8it aa steinanesi i miofaflrde [i flardar kirkiu 
^ ) tuær kyr oc tvo asaudar kugillde oc friduirt hund- 

þar iknlu syngiazt fiorar messur oc .xx. aa tolf man- 
^^na. oc giallda presti xij. aura i kaup. 

t' v^^^ Diega skira bðrn oc primsigna. leida konur i 
^'tiu oc vigia saman hion. 



45. 



[1491—1518]. 

^^ÐAGi hálfkirkjunnar á Eyvindará. 

AM. 257. 4to skinnbók fúin.— AM. Apogr. 2671.— AM. 263.FoI.bl8. 
skr. 1598. 

Stephans maldagí. 
L-tialfkirkia aancte Thom§] archiepiscopi a eyvindaraa 
göazt [xc j heima] landi oc v. kugillde. jtem fim hundrud 



263, 



3 SteinneBreka 259. skipavÍBt 259. ») sl. 259, 263; «*) [al 



28 



SKORRASTAÐR. 



[j porcionem]. vppa .xxx. vetra medan kodran bondi joflS' 
8on hefer halldit. 



46.-48. [1491—1518]. 
Máldagae þrír kirkjunnar á Skorrastað í Norðfirði. 

L 

AM. 257. 4to skb. samtiða. — AM. Apogr. Nr. 2666. — AM. 263- 
Fol. bi8. 9, 8kr. 1598. — AM. 259. 4to bl. 137a, skr. c. 1600. 

Stephans maldage^). 
Kirkia sancti Laurencij a skotrastodum i Nordfirdi ^ 
jordina kirkiubol i Eeydarfirde. er aira halle magnusson S^^ 
halfa enn luckte halfa i porcionem. kirkiunne^) þar. 

n. 

AM. 268. Pol. blB. 10, ekr. 1598. — AM. 259. 4to bl. 134a, slíf' 
c. 1600. — BÍBkupsBkjalaflafn 2. 4to afskr. c. 1750. 

Skoraatadar. Stephans maldage. 
Jtem gaf aera halli magnussson halfa jordina kirki^' 
bol j Keidarfirdi: kirkiv aanctl Laurentij: a skoraitad j nord' 
flrdi: til æfinligrar eignar: enn halfa gallt hann kirkivnD^ 
þar j porcionem. 

m. 

AM. 263. Fol. blB. 8, skr. 1598. — AM. 259. 4to bl. 132b. skr. 
1600. 

Stephana maldage^), 
Kirkian ad skorastodvm a heimaland alltt: xxkvgiH''^ 
oc halft annad hvndrat j gelldfe. iíj hross klifbær: x^ j me*'' 
fe: xvc j jordvm: jnnan kirkiv: iiij meaavklædi alfær: eio^ 
kalekur: silgia Iijtil med silfur oc Iijtid silfur niste: kop*'' 
stika: þar liggia til xij bæier: falla vj avrar. 



263; Skora8tadar^259. kirkivnnar 263. •) Skoraatadur 259. 



^*^^" HALLOHMSSTAÐR. - ÞINGMÚLI. - HÓLMAR. 2.9 

[1491-Í618]. 

^^^^t kirkjunnar á Hallormsstöðum í Skógum. 

c. ig^' ^®^' ^ol blB. 6, Bkr. 1598. — AM. 259. 4to bl. 132», skr. 

^ Stephans maldage^). 

giUd' ^^^^^ ad hallormstodvm a heimaland alltt. xvij ku- 
jtemí"-^''*^ gelldflar hvndrad: j kotlvm iijc jnnann stoks: 
iar ^.^^^^ kirkiv: ij kalekar veiker: ij messoklædi: stor 
biall ' kantarakapa: saxtur jarn: iiij klucknr og j 
^a. J jordvm Ixc^). þar liggia vnder iiij bæier: þar faUa 
avrar. j f 



^ [1491—1518]. 

^^Aai Þingmúlakirkju í Skriðdal. 

^ Stephans maldage^. 

jc í ad mula a heimaland alltt: v: kyr: xxvj ær: 

xlc * f ^ ^^^^^' JMan kirkiv kalek: messoklædi: saxtur jarn: 
i asta eign: þar liggia vnder viij bæier.þar falla nærri 
^"J avrar. 



^^^' [1491-1518]. 

^^í>AGi Hólmakirkjn í ReyðarfirðL 



1600. 



263. Pol. bls. 8, Bkr. 1598.— AM. 259. 4to bi. 132b, skr 



^ Stephans maldage*). 

XX ^ ^^^^^ holmastad: a heimaland aUtt: skip gamaUtt: 
y ^^"^^- ij hross klifbær: jnuan kirkiv tuenn messo- 
lasinn: kalekur lasinn: iij AUtariss skrvdar: ij kluck- 




259. 



') flaUormmatador 259. ilc 259. Male 259. «) Holmastadur 



30 KOLFREyJUSTAÐR. 1491' 

ur: og ein BÍalla. Baxtur jarn: xxiiijc j jordvm: þar liggi* 
til xvij bæier: oc fellur nv viij avrar. 



63~53, [1491—1518]. 
MAldagae tveir kirkjunnar á Kolfreyjustað í Fáskrúðsflrði* 

L 

AM. 267. 4to Bkb. samtíða. — AM. Apogr. 2665. — AM. 268. 
Fol. bla. 9 Bkr. 1598, — Biskupsskjalasafa a. 4*0, afakr. frá c. 1750. 
AM. 259. 4to bl. 134a (= a) og 137a (= b), akr. c. 1600. 

Stephana maldage^) 

Kirkia sancti sixti^) episcopi a koltreyiustad a viíj' 
kyr oc Ix, asaudar. tvevetran gridvng. xij. saudi vetuf' 
gamla. tvevetran saud. oc annann gamlann. ij. hesta oc iiJ' 
hross. Jtem luckti sira jon jndridason vj. aura kalek [nied 
silfur fyrir ccc. i®) porcionem. 

n. 

AM. 263. Fol. bl8. 8, skr. 1598. — AM. 269. 4to bl. 132b —133» 
skr. c. 1600. 

Stephana maldage*). 
Koltrýivstadar kirkia a heimaland alltt: viij kýr: 
aaavdar. v kapla klifbæra: ix savdi veturgamla: einn ganil' 
ann oc annan tuævetrann: jnnan stoks vj trog: vj smakei" 
olld: eitt XXX skiolna keralld. ij ketilhroof vond. sexæringfl' 
forn: hvn a vj hrosa: skogarteig j kapteygiarland*). jtefli 
fasta eign: iiij kot: oc halft kot Yii kong: þridivng j oU' 
vm reka: hvad sem a ber millvm (Jardzdar®) og hrvm&^' 
jtöm lamb til abyrgdar hvertt oar: þar liggia til xv bæie^' 
þar fellur . . .') 



263. Maldag* Koltryustada kyrkin B S; KoUtijustader (— dur,*) 
25í). ") Sexti 259. ») [i þriu hundrud fyrer B 2, 259a ^) Koltrijustadof 
259. ö) Svo bæði. «) Skardzár 259. ') Skrifarinu (í 263) aetr hér mí*^* 
Bviga: „ue[s]cio'^, aem ekki steiidr 1 259. 



1491 

STOÐ. _ HEYDALIR. - BERUPJÖEÐE. 31 

1 j^^*' [1491—1518]. 
^^DAui Stöðvarkirkju i Stöðvarfirði. 

1600^" ^^^' ■^"^" ^^^- 1^^^- - 259- 4to bl. 133a, gkr. 



Stephans maldage'). 
btaudva kirkia a heimaland med vij kvgiUdvm: og 

mliTL *ll ^^^^^ Peningvm: jnnan kirkiv: ein kalekur: ein 
soklædi vond: þar liggia til iij bæier: þar feUur vj aur- 
nærre þetta ar. 



j [1491—1518]. 

^AGi kirkjunnar í Heydölum í Breiðdal. 



1600. 



^M. 263. Fol. blB. 8, íikr. 1598. - AM. 259 4to bl. 133a, skr. c. 



. Stephans maldage''). 

^^rkian j heydolvm") a heimaland aUtt. j jordvm: [. . 
vc' '<^)\ ^J^^ kvgiUde. xijc j metfe: vjc j geUdvm savdvm: 
Jnnan geUdvm navtvm: viij kapla klifbæra: jtem 

ij kant measvkiædi. iij klnckur. j bialla: 

oc erv ^^^^^' ^*^*^'" ^^^^^^ "^^^^^ ^*^^^ 

lasin v^^' ^'^^^ tijvndader: og feUur nv. v. aurar. Triekirkia 
Par skvlv vera ij prestar: einn diakne. 



jjf - [1491-1518]. 
^DAGAa þrír kirkjunnar í Berufirði. 



1. 



263, Pol. bl8. 9, Bkr. 1598. 

I^. Steph8ns[maldage]. 
auk- i'f Bervfirdi a xxxc j heimalande: oc viijc ad 

• J taita eign: þar liggur under eirn bær. 

*y«a IvríTu ^^^" ^y*^*'" 259. ») Heydölum (hér) 259. ') [hér er 
'7 V« úr linu i 259. 259; og (?) 263. 



32; BERUFJÖRÐR. l49l 

II. ^ 

ÁM. 263. Fol. bls. 10. skr. 1598. — AM. 259. 4to bl. 134, Bkr- 
c. 1600. — BiskupBskjalaBafu 2. 4to,afskr. c. 1750. ^ 

Í 

St[ephans maldage]^). 
Sancte Olafa kirkia j Bervfirdi: a halft heimaland oc 
xijc jord. jorvijk'^): og adra jord kielldvskoga vj^: jtem * 
kirkian iiijc j jordenne Skaala^): er sera Sveirn gaf. jtem * 
kirkian x kyr oc Ix asaudar: ij hesta: oc j hrosa. | 

m. 

AM. 263. Fol, bls. 11 skr. 1598. — Landab. 268. 4to bl. 134—36» ; 
skr. 1601. f 

■ 

Berufiordur [gamall maldage*). 
Olafs kirkia j Bervfirdi a heimalaud halft: þangaí^ 
liggia ad song og allri skylldv ij Bæier: a BervfiardarstrðDdj 
þeir sem þar erv næster: hvn a messvklædi oc kaleki [iJ 
AUtarissklædi: marivskrift: olafs skrift: jarnstikur ij: merkí' 
lijkakróikur: kluckur ij: sloppur: kantarakapa med salvD' 
og onnur med Bastar(d): skijrnar sar ocfontklæde: gradual^' 
sequencivbok: samsett a veturinn: de tempore^): ix kýr: 
asavdar: iiij hross eitt gelldfiar kvgillde: vjc**) j vorv e^* 
virdingarfee: mofærzla j kelldvskogaland svo mykla sem 
viU er j Bervfirdi er: navstgiord og skipsat a þvfveyr^' 
hvn a hnjs eý ockydaholm: laugness holm: kalholm: gripe^)' 
hroarsholm: ædastein: kellingarholm'): seglstein: herdibreid* 
kippisslog^). þangad liggur reki fra nausttoft af vtanverdr^ 
valvardar skridv. þar skal vera setvprestur og tekur' ii') 
merkur kaups: jtem lagdi sera stuUi til kirkivnnar: ny**' 
Alltarissklædi [oc Texta spialld^). porcio ecclesie næstv -^' 
ar. sijdan olafur [hielt] halfur atiandi eyrer: er stendur 
reiknings vmm iiij ar: medan Jon StuIIvson bio: sem reíki^' 
ad var: vtan þui minna: ef hann hefur bætt kirkivna^**)' 



Maldage Sancte Olafs kyrkin i Berufyrde, B 2; Bernfiordnr 2Í»^ 
«) bL B2. 8) [263: ^) [felt úr 268. xvj, Vilch. o) gripue Vilch. ^ 
kellingaholmm 268. ») Kypislang, Vilch. *>) [et cotera 268. »«) Hing'* 
að orðrétt samhljöða Vilchui. 



1 



1491 

BERÚNÉS. - HÁLS. 

^ Jtem so ordid var ornameptum kirkiunnar j Bervfirde þa 
^Jngrijmur jsleifsson tok vid: enn kodran jonsson^) af- 
Pore '-P'^^^^^^® gradall: syngiandi de Sanctis et de tem- 
oc V ^^^^^^^^^^^^- gradall a veturinn: samsettur med pistla 
I^^^^^^^^PÍoiI oc oratiur: framan til paaska: hymnabok. les- 
Ád ^^^^a fostv: ottvsongva bok: fra jonsmesso: og til 
atv. syngianda commun. brefere: oc vondur kiriall: kan- 
^ bok: kantarakapa fostudag(!) og annur-Iiettari*): messv- 
f ^ ^^^^stvlig: Alltariss brvn gulllogd [og fordukar nýer: 
hokull: ij AUtarissklædi«). 



5Q 

[1491-1518]. 
^^^Gi kirkjunnar í „Byrnesi" (Berunesi) við Berufjörð. 

^^' 263. Fol. blB. 9, 8kr. 1598. 

Stephans maldage. 
inn '^^^^ Byrnesi^) a xxc j heima lande: xv kvgiHde: 
ij ^^oks: c med bat. jnnan kirkiv kalekur: mesavklædi: 
^vrar^ j Bialla: þar liggia vnder iiij bæier. þar falla ij 



^^0.-61, [1491-1518]. 
^^GAK tveir Hálskirkju í Hamarsflrði. 



I. 



1600^^* ^^^' ^^^* ^^^- ^^^- — ^^' 259. 4to bl. 183a. skr. o. 

-^. Stephans maldage*), 

kopl ""^^^^ ad balsi: a heima land alltt. ix kvgillde: ijc j 
kirk^^* ^^^^^^ annad hundrad j busgognvm: jtem: jnnan 
kln iJ* ^^^^'^^f öyr: og annar hjtill. tuenn messvklædi: ein 
oc Bialla: þar liggia til ij bæier og fellur .v. alner. 

" rfeit ^^^^ ^'^^ ^^^^^^ l^ö^' og bélt Eyvindará l 30 ár fyrir 1498. 
w 268. 8) |-feit úr 268. *) o: Berunesi. Vnderhalfl 259. 

I>ipl. Isl. vn. B. 8 



HOF. - ÞVOTTÁ. 



1491. 



n. 

AM. 263. Fol. bls. 10, skr. 1593. — AM. 259. 4to bl. 134b, skr. 
1600. — BiskapEskjalasafn 2. ^to, aMr.^c. 1750. 

Stephans maldage^). 
Kirkia saucti Andre? Apostoli vnder halse j nirdra 
Alftafirde a allt heima land^). vj kyr. Ix. asavdar; iij hesta: 
oc iij hroas. 



63. [1491-1518]. 
MlLDAGi Hofstaðakirkju i Múlaþingi (í Álptaflrði). 

AM. 263. Fol. bls. 9, skr. 1598. — AM. 259. 4to bl. 183l>. skr. 
c. 1600. 

Steph[ang maldage]^). 
Kirkian ad hofstodvm a heima land alltt. s kýr. 11. 
asavdar. vj savde tuævetra: iiij gelldær: iiij savdi gamla 
þrevetra: gridvng: iij hesta: v. hestamædur. vj fiordvnga 
ketil sterckann. annan lijtiuu ketil: iijc jnnau stoks: jtem 
jnnan kirkiv tuenn messvklædi storck: sloppur: kantara 
kapa: ij kalckar: annar lasinu: baxturjarn: ij koparstikur: 
stor klucka: ij miune: íj litlar liollur: liggia vndor ij sæi- 
er: þar fellur xx alner. 



63. [1491-1518]. 
Máíbagi Þvottárkirkju. 

AM. 263. Fol. bls. 9, skr. 1598. - AM. 259. 4to bl. 133^, flkr. c 
1600. 

St[ephans maldage]*). 
Kirkian ad þvottda: a heima laud alltt med gognvm 
oc giædvm: hvu a x kvgilldi: hvndradz heat: og fullrosk- 



>) Vnder HaUe 259. ör xc, b. v. B 2. Hofötadur austur j Alfta- 
firde 259. *) Þvotta 259. 



1491. STÁEMfEI. — GEITHELLáH. — BJáRNáNES. 



id hross: oc hvndrad ÍBnan stoks: jnnan kirkiv ein messv- 
klædi: j^) kalekur: ij klackur: þar falla xv alner. 



64, [1491—1518]. 

3ÍÍ.LDAGI bænhússins á Starmýri. 

AM:. 26a. Fol. bls. 98 slcr. 1598.Steuíic meðal Stapháaa raáldaga og 
mun vera haiis. — Biskupsa'íjalasafa 2, 4t0j afökr. c. 1750. 

ganiall maldagi^). 
Bænhusid^) á starmýre j þvottaar þijngvm a ij kugilldi. 



65. [1491—1518]. 
Máldagi kirkjunnar á Geithellum. 

ÁM. 263. Fol. blB. 99, skr. 1598. — Laadsb. 268 4to 134b, flkr. 
1601. Þ6 að Tið þennan iDáldaga Btaudi ekki, að það sé Stephánsmáldagi, 
mun bann þö vera frá hans timum. 

Geithellar [gamall maldagi*). 
Michaelsfkirkia**) & geythellum a iiij kýr. iiij asavdar- 
kugiUde oc ij hross fullroskin. 



66. [1491-1518]. 

5IáIíDagi Bjarnaness i Homafirði (m.innisgrein). 

ÁM. 257. 4*0 skb. samtíða. — ÁM. Ápogr. 1659 með hendi Árna. 

Teítur þorleifsson hafdi silfurknappa fra sancto olafo i 
biarnanesi. nordur vm land. 

Jtem var silfurkross burt hafdr or hornafirdinvm sud- 
vr vnder eya[fiðll] 



eiru 259. 3) b1., B 2. Bænhus, B 2. [263. ^) [al. 263 

3* 



ðé 



fiÖE^FÍlLL. 



14Ö1 



67. [1491-1518]. 
Máldaöi Hoffellskirkju í Hornaflrði. 

AM. 257. 4to akb. Bamtiða. — AM. Apogr. 2674 með Iiendi Árna. 
— AM. 259. 4to bl. I35b— 136, akr. c. 1600. 

HoffeUi). 

Mariukirkia ad hoffelle a halftt heimaland med auU- 
um gaugnum og giædum. vtan pall bondi a þar i omaga 
vist. er hann keyptte ad magnuse^) bonda i skal fyrir 
•xijc 

Jn primia suinafell xujc iord. oc adra xujc iord setberg. 
er pall bondi palsson lagde kirkiunne fyrer gamlan reikn- 
ingskap. 

hun a .xiij. kyr oc attatigi aaandar. eitt fylhross. 

Jtem a kirkian fyrir innan sig. ij. messuklædi vond. 
kalek. alltariasteinn oc alltarisklædi. kross med likneske. 
annar silffurkross cum reliqviia. mariuskriptt. Tomaslikneski. 
gudspialla kross. pals likneski. andreas likneski .iiij. kluck- 
ur. messuklæda kista vond. 

Þangat liggur vnder krossbær ad tiundum oc lysetoU- 

um. 

Jtem suinafell oc setberg. 

vard kirkian skylldug pali bonda .xv. aura a hinu 
þridia huudrade fyrer kirkiu vppgiord [oc bota er giordr 
hafdi verit af offlcialis. oc þar til tvau hundrut fyrer ny 
messuklæde. er hann lagdi nu til kirkiunnar henni til eign- 
ar. 



68. [1491-1518]. 
MiiiDAGi Hofakirkju í Öræfum. 

AM. 257. 4to skb. Bamtlöa, — AM. Apogr. 2677 meö hendi Árna. 
— AM. 259. 4to 135a. 



269. *) „Hier hefur fyrst skrifad vered (í 257) Jone. enn sidan 
corrigeiad med sömu henda og sama bleke, og ur Jone giort Magnuse'' 
(AM.); Jone 259. 



1491 



HOF OG SANDFELL. 



37 



Hof j oræfum*). 

Kirkia sancti clementes pape martyris a hofe aa halffc 
heimaland at fornu. oc nu^) þat at anki er margret þor- 
hallzdotter lagdi kirkiunne þar uppi heimalandit fyrir halft 
skaptafellid er hnn kirkian atti til forna. enn ?reind mar- 
gret fielldi*) bnrt. 

Jtem a kirkian [ein]a ku. xij. ær. xiij. vetra gamlan 
vxa. ij. naut tuæuetur. iij. naut veturgðmul. 

þar hefer fallid mðrk i porcio vm tv^ jair Jhin 
næstu. 



69. [1491—1618]. 
MáIíDagi Sandíellakirkjn 1 Öræfum. 

AM. 259. 4to, bl. 135a-b, skr. c. 1600. Stendr hér meðal Step- 
háDBtuáldaga, og er án efa frá haDS dögam. 

Sandfell. 

Kirckia j Sandfelle j Litla hierade er helgud gude. 
jnngfru marin. Sancte Andreae og hinne helgu Aunnu. 

Hun cL heimaland alltt med gognum og giædum. 

Jn primis syngianda kommon med lese. og breBtur da 
nockud. Jtem matutinale De tempore fra festo sanctæ trini- 
tatis til adventum og er þo nocknrn partt ecke epter ord- 
ine. Jtem matutinale festiuaie*) fra festo Sancte Johanniz 
Baptiatæ ad Adventnm domini. Jtem Canonis kver. Jtem 
Sancto Onnu kvor ayngiande med messu. Jtem missale 
pascale. syngianda samsett De tempore. De vigilia paschæ 
ad adventum Dominj. Jtem missale syngianda samsett efstu 
vikuna. og Graduale j kuerum syngianda. olystur. obund- 
inn. 



269. «) nya 259. ») j b. v. 259. *) featinale, hdr. 



S8 REYNIK. - MIÐBÆLL 149 1. 

Jtem jnnstæda IdrckiuDiiar. j SaBdfelle. v kyr. xij ær. 
eitt hross. 

Jtem portio vj aurar vppðL eitt dr medan sera Jon 
Jllugason hefur halldid. 

Jtem cí kirkian eina Brun. 



70. [1491-1518]. 

Máldagi Reyniskírkju í Mýrdal. 

Lfindflbókasafu 108. 4to, bU'. 560, moð hendi frá 19. öld eptir bók 
ikrifaðri 1Ö06. 

Reiner 1 Myrdal. 
Kirkian á Eeinir á 20c i Lande. 

[Jtem 4 og 2 ásaudar kúgillde^). 
Jtem einn Silfurkaleik vondann. 
Jtem 2 kluckur. 



71. [1491—1518]. 

Máldagi Miðbælískirkju undir Eyjafjöllum. 

LaudsbóUMftfulOS.^to, bls. 559—60, ftkr. á 19. öid eptir bök skrif- 
ftðri 1«06. 

Midbæle. 

Kirkian i Midbæle á heimalaud hálft med gögnum og 
giædum. 

item 4 kýr og 1 ásaudar kúgillde. 

Jtem ein messuklæde og oinn silfnrkáleik líten, 

Jtem 2 kluckur. 



73. [1491-1518]. 
- MAi/Dagi Steinakirkju undir E,yjaíjöllum. 

LaudBbókriSuin 108. 4to b;s. o59,tptír bók BLiif.O.i ItOö. 



1) [Svo hdr. 



1491. STEDTAB- DÁLÍl. - SKÚMSTAÐIE. 



39 



Steinar. 

Kirkian i Steinnm á Land ad Gnúpnm. 

item 1 kirkiuiie ein messuklæde og laus hökulL 
item 1 alltaresklæde og 1 kórkápa. 
item 1 klucka. 



73. [1491—1518]. 

MiLDAGi Dalskirkju undir EyjafjöUum. 

AM. £63.Fol. bls. 31, akr. 1598.— Landsb. 268. 4to bl. 153a,skr. 
1601. Ðötta er Stephánsmáldagi. Ártal handdtsius 1553 er vilt. Næst 
á undan er ntáldagi Marteinsí frá 1653. — Lnndsb. 108. 4to bls. 482. 

Dalur^). 

Kyrkiunnj j dal gaf gyoifur logmadur halfa sýnsta 
mork. oc halfuann saudhusvoU. vnder eyafloUum. enn kirki- 
ann atti adur þessar jarder halfar. eru þær nu al«endiliga 
tirkiunnar eign. [et cetera. 

Hid Eyolfe Biskup(s) máLg þar fæ eg ongvaii reíkn- 
ingsskap^). 



74. [1491—1518]. 
Máldagi kirkjunnar á Skúmstöðum í Landeyjum. 

Laudsb. 288. 4to bl. 152—153, skr. 1601. — AM. 263. Fol. bl 31, 
slr, 1598. — Laudób. 103. 4to b^s. 481—82. 

Skumstader^) 

[Kyrkia ad skumstðdum cL prests skylld i heimalande et 
cetera^). 

Jn priiais voru sa. skuffi.stodum bækur xvij ad taulu 
þær sem hæfar voru mestur partur. xij manada tijder. ottu 
saungvar oc messur. oc þar til iij skrædur ad auke. iij 



[Dalskirkia 1553, 268. [b. v. 108, og er það viðbót frá dög- 

líni Gizurar bískups eÖA MarfGins. 263; aa Bkumötodum 1553 268, 

er vilt. Marteinsmíildagi írá 1553 er næsti máldagi á undan i hand- 
litinu. *) [b, V. 108. 



40 FIFLHOLT. - VÖLLR. - KELDUE. 149 1 . 

measuklæde. fontzkIæde») oc alltarisklæde. brun oc Corduk- 
ar kantara kapa hæf. med silke. enn onnur fordiorfnd oc 
godur hokull. fordiarfadur. einn kaleikur miog losadur. skrijn 
oc ij ) Glodarkier. alltaria «teirnn oc olafz likneski. peturg 
hkneske. laurentius likneske. katrinar oc mariu likneske. 
krosg med understaudum. er þetta allt fordiarfat af vatne 
oc fua. Tj klukkur. ij alltare oc forme oc skrudakista. 



'^* [1491-1518]. 

MAldagi Piflholtskirkju 1 Landeyjum. 

LandsbókasafD 108. 4to bls. 560 eptir bök skrifaðri 1606. 

Fíflhollt. 

Kirkian í FíflhoIIte á 1 kú og 4 ær. 



[14«!— 1518]. 
MAldabi hálfkirkjunnar á Velli í Hvolhrepp. 

Landabókasafn 108. 4to bls. 659. 

Veller. 

Hálfkirkian á Velle á 4 kúgillde, 
item eina litla klucku. 



'^'^- [1491-1518]. 

MiLDAGi Keldnakirkju á Eang-árvöllum. 

AM. 257. 4to skb. samtíða. - AIT. Apogr. 2658 með hendi Átna. 

Kirkia sancti pauli apostoli a kelldum a nv alla iord 
ina stockalæk. 



') Bl. 263; «) el. 263. 



1491. AS.— OFANLEITL 41 

78. [1491—1518]. 

Máldagi Ásskirkju í Holtum. 

LaodsbókaBafn 108. ^to bls. 560. 

As. 

Kirkiau i Aie á Jólgeirsstade er Kolbeinn Peturssou 
gaf henne. 

Hún á seka er, greindul' Kolbeinn gaf henne. er ligg- 
ur fyrer Þyckvabæ. Enn þesse eru þar fiðrumðrk. fyrer 
vestan audner i midt BurfelL enn fyrer austan stendur 
Stika. og þadan rettsyni i þickvabæar .... Skardsfiall 
austanvert. 

Jtem á kirkian 12 kngiUde. 

Jtem i kirkiunne þrenn mesauklæde. 1 kaleikur brák- - 
adar, 

Jtem 2 klucknr. 2 koparhiálmar. 

Jtem Járnhiálmur. 2 kertapípur med kopar. 

item 1 alltaresklæde. 

item bríin med 10 skilldum med Silfur. og 2 smápen- 
ingar miUum hvers skiUdar. 
item eitt glódarker. 



79. [1491— 1518J. 
MiiiDAOi Andreaskirkju fyrir ofan Leiti í Vestmannaeyjum. 

AM. 263. Fol. bls. 91, skr. 1598. Mátdaginn er ekki g&mali, og 
iQunánefa veralrátimum Stopháns. — Biskupsslijaiasafn 2. 4*0» afskr. c. 
1750 (meðal StephánHmáldaga). 

gamall maldagi^). 
Kirkia sancti Andree fyrer ofan leiti j vestmannaeyi- 
a iij kyr. [ij hross^). xx. ær oc einn hest veturgaml- 
^^ö. vj. trog. IX. kierolld. iij pijpur. viij tvnnuhrof. einer 



Maldage kyrk(i)unnar i Veatmannaey(i)um, Ba. *) [sl. B2. 



I 



42 



OFANLEITI 



1491 



barkrokar. nafar. pall. x. fiordvnga ketill. Liaspijkur. forn 
avxe. ij bryne. v onglar. klavflavd. x fiordvnga kotill [nyr. 
oc annar^) vondur. 

jtem ornamentum kirkivnnar. 

þrenn messoklædi. oc enn ad^) avt einn sloppur. silf- 
urkalekur. graduale per anni circulura. missale bok de 
sanctis oc de tempore fra Aduentv oc til passionem domini. 
de sanctis messvbok vm xij manvdi syngiande med comm- 
vnione. de sanctis matutinale vm xij aianude. [ottvsongva 
bok med lese. oc ymnvm fra Aduentv. oc framan til svnnu- 
dagsms epter geisladaginn. ottvsongvabok fra njv vjkna 
fostv oc til paska^) ottvsongva bok fra ad vincula petri og 
til Adventv. de sanctis oc de tempore. ij ottvsongvabækur 
vm paska. de sanctis bok vm veturinn. messvbok fra pásk- 
vm oc til trinitatis dags med Dominicum a svmared. pro- 
cessionall alfær. kiriall alfær. canonvm bok med ymnum oc 
oratombuH qvotidianis. og onnur vond. psalltare. capitular- 
2US med ymnum. lesbok fra páskvm de tompore. ocframm 
a svmared. oc er oll roten. Andreas skriftt. trinitatis skrift. 
ij mariv skrifter. onnv skript. Olafs skriftt. Stephuuus^) 
skrift. Lavrentius^) skriftt. ij kopar krossar. gudz sonar lik- 
neski katrijnar likneski. margretar likneski. gomvl brijk 
yfer Alltare. kross med vnderstodvm. eitt glodarker. iij 
klucknr. vatzberi [med tin"). ij .Alltarissklædi. ij gHtader 
dukar. oc þridie vondur. iiij koparstikur smár«). tiolld') vond. 
skruda kistv hrof vondtt. ij hialmar. ein kanna^) Iijfcil vond. 



80. [1491-1518]. 

Máldagi kirkjuunar i Kirkjubæ i Vestmannaeyjum. 

Árna. — AM. a63. Fol. bls. 92, akr. 1598. 



') [al. B 2. eitt B 2. Stephani, B í>. *) Laureatii B 2 rjtem 
(!) B 2. <•) fijnar, B 2. ') ij Tiolid, B 2. ») panna (!) B 2. ' 



1491. 



KIRKJUBÆR. 



43 



gamall maldagi^) 
Kirkian j kirkiubæ j Testmaniiaeyium er helgud allz- 
valldanda gudi. jungfru marie oc hinum heilaga nicholao. 
uar hun vigd aunnudag^) hinn næsta epter qvasi modo 
geneti. 

kirkian a land þar ] eyiunnm er heiter ad Bilustodum 
oc þar til uj^) kýr. xuj^ ær. hest oc hross. 

jtem ornamentum. messubok de sanctis per annum. et 
de tempore fra paskum oc til adventu. oc oiinor messubok 
fra jolafostu oc til paska samsett med gudspiollum oc pistl- 
um oc oracium. ottvsonguabok samsett oc ad oUu alfær oc 
med messum de tempore. fra paskum oc til aduentu. ottu- 
songuiibok de sanetis por annum. de sanctis bok med gud- 
spiollum oc pistlum oc oracionis*) per annum. sequenciubok 
per annum. salltare aifær. kanocem®) bok éilfær. proccssion- 
úl alfær. dextera') pars j norrænu. messudagakuer. efztu 
viku orda. ottusonguabok de tempore frs sunnudoginum ept- 
er xiij. dag oc til paska. nicholas saga ny oc onnur vond. 
kiriall gamall tuenn alltarisklædi. tuenn messuklædi alfær. 
serkur oc ij hoklar ad auk sloppur oc kapa. forn. fonz um- 
buningr. brik yfer alltare gomol. kross med vnderstodum. 
nicholas skript. mariu skript. Antonius skript. thorlaks 
skript. koronacio. mariu^) skript. christoforus skript. pals 
skript. Barbaru skript. Gabriels skript. x koparstikur. ij 
glodarkcr. baksturiarn. ij kistur læstar. oc en þridia vond. 
ij kluckur. j. bialla. j. silfnrkaleikur. oc annar koparkalek- 
ur. 

jtem jnnan gdtta iij kierolld med ij skiolum. ij. pipr 
oc ij hogsetur uoad. uj*)skalcr. iiij diskar. ij tinfot ij tunnu- 
hrof. ij sængar slitrc^**). j halfkanna. eitt sallzer. 



1) ^63 k spúBsíu. 2) dagiu 203. ») iij 268. *) xiij 263. ora- 
tiones ií6íJ «) CononYm ii63; ') dextra 263j ^) niíuiæ 263; ») vj 263. »<») 
síitur 262. 



44 STÓEINÚPR. — HRUNI. — EEYKJADALR. 1491. 

81. [1491- 1518]. 

MixDAGi Stóranúpskirkju í Eystrahrepp. 

AM. 257. 4to Bkb. samtíða. — AM. Apogr. 2675 mcð liendi Árna. 

Kirkia sancti olaui konuugs a nupi i eystra hrepp a 
svo mickid i heimalandi atem stendr fyrer prestzskylld oc 
diackna. 



83. [1491-1518]. 

Máldagi Hrunakirkju i Hrunamannahrepp. 

AM. 257. 4ío skb. flamtiða. — AM. Apogr. 2694 með hendi Árna' 

Mariekirkia i hr[vna a] xx. kyr oc hvndrad tolfrætt 
saudar. viij. hundrvd i gelldvm savdum. ocþar til enngelld 
fiar hvndrad. 

Jtem xxij hundrud i hestum oc koplum. 



8S. [1491-1518]. 

MixDAGi Reykjadalskirkju í Hrunamannahreppi. 

Landsb. 268. 4to bL 12Öa. skr. 1601. ÐeMÍ máldagi mmi 7era fró. 
tímum Stefáns bíðkups. 

Reykiadalur. 

CDariukirkiaj reykiardal a heimalannd allt. skog[ar]toft 
j luciju hofda. vj. kýr. fiogur asaudar kugillde. ij hross full- 
roskin oc hid þridia veturgamallt. einn hestur. ein raesso- 
klæde et cetera. 

þar liggia til v bæier ad tijundum oc lýsetoUum. þar 
skal vera prestur heimilisfastur. 



84. [1491—1518]. 
jffiLDAöi Gaulverjabæjarkirkju í Flóa. 

iM. 257. 4to Bkb. samtíða. — AM. Apogr. 2654 með hendi Arna, 



í 



UOÍ. GATTLVERJABÆR.— GEGNISHÓLAB.- 0DDGí:IEFSHÓLAE.45 

Jtem reiknadizt kirkiupeningar i gaulveriabæ i floa. 
fimtiger, c. þa var talin sa reikningsskapur. sem sira auzuri 
biornssyni var gior fyrir stadarbot. 



85, [1491—1518]. 
JIáldagi bænhússins i Gegniahólum í Flóa. 

AM. 263. Fol. bl8. 55 ekr. 1598. 

Byskups stephans maldage, 
Bænhus j nedrum gegnisaholum j floa. a kugiUdi og 
þar til hvndrad. þar skal syngia (vr) Bæ tolf mesaur. og luka 
presti half(a) mork j savngkaup. 



86. [1491—1518]. 

SIáIíUagi Oddgeirshólakirkju í Flóa. 

AM. 263. Fol. bls. 55 flkr. 1598. 

Byakups stephans maldage. 
Kirkia j oddgeirsholvm a fimm kyr og fimm asavdar 
kvgilldi. 



87. [1491-1518]. 
Maldagi Kallaðarnesskirkju í Flóa. 

Landsb. 268. 4to bl. 127b skr. 1601. Máldagi þessi mun vera frá 
tímum StephánB biskup^, l)ví hér er taiíð mjög mart a£ gulli og silfri 
fram yfir það, sem stendr hjá Vilchni. 

Kalladarnes. 

Krosskirkia j kalladarnesi a xx hundrud j heimalande. 
skipshofnn j vertijd j ellida hofnn oc garda skipverium oc 
naustgard. skipshofnn j herdijsarvijk oc skreidargard j skala- 



KALLÁÐARNES. - SKÁLHOLT. - HAMRAR. 149 1, 



gerde. vidarbogg j gelldijnngasteine. fioru j keflavijk ad 
helmijringi vid krysuvijkur stad ad ðllum reka. saudhofnn 
j krijsuvijk oc husrum manne i ad geýma þar sauda. fa ket- 
il 00 elldevid oc ij menn tií safnna a vorid med þeim aem 
sauda giæter. selfor j breidamýre. til suejnaskala oc man- 
adarbeit. torfskurd j audzholltz laiind suo mikinn sem þeir 
vilia er j kalladarneöe bua. skog j saudafeile. 
Jtem rodukross et cetera^). 

Jtem teiknn med silfur. xiij sýlgiur med silfur. tuð 
guU. xij skilldir med silfur forgyllter. auga med silfur. ij. 
niste. xj silfurflugur oc xx oc viij vmm hanndvcga stack- 
inum. ij. silfurhnappar. 

xix kýr. iiij aí,audar kugillde. ij hross oc einn heatur. þar 
skal vera heimilisprestur oc messodiaknn. þar skal synngia 
messo huernn fostu [dag. de cruce. ef eigi ber annad festum 
a] cetera^). 



88. [1491— 1518j. 

Máidagi Skálholtskirkju í Biskupstungum. 

AM. 257. 4to skb. Bumtiða. — AM. Apogr. 2676 með headi irna. 

Jtem kirkian i skalhollti aalla olmodsey i þiorsaa. enn 
oddaveriar eiga ad fa þar til godan streug. þann sem vel 
dvger. aariiga. greindri kirkiu i skalhollti til gagns. 

Jtem skal Ivkazfc gamall gelldingur epter fornre skyldv 
fra egelsstodum til skalhoUtzstadar aarliga. 



[1491-1518]. 
Máldagi kirkjunnar á Hömrum i Biskupstungum. 

AM. 263, Fol. bls. 56 akr. 1598. 

Byskups stephans maldage. 
Kirkia sancti tboriaki a homrvm j skalhoUtz kirkiv 














^) Hér fellir máldagabókin úr með vilja. 



149 1 . SNÆFUGLSSTAÐIR.-OLFOSVATN.— ÚLFL JÓTSVÁTN. 47 

sokö. a X hvndrud j heimalaÐdi. þar standa oc xx hvvdrud 
j jordvnni fyrer omaga vist. 



90. [1491-1518]. 

Máldagi Snæfuglstaða í Grímsuesi. 

AM. 257 4to skb. samtíös. — AM. Apogr. 2670 með hendi Árna. 

Halldor bryniolfsson hefer geflt gudi oc jvngfru marie 
a snæfoglsstodum jordiru hrygg i floa ihraungerdia kirkiu- 
sokn. 



91. [U91— 1518]. 

MiLDAGi kirkjuunar á Olfosvatni. 

AM. 263. Fol. bla. 55. skr. 1598. 

Byskups Stephans maldagi. 
Kirkjan a Olversvatni. a heimaland haift. sandey.kirkiv 
Bid. kirkian a nv viij kvgilldi. þar liggur til eirn bær, 
kirkian lasin. hana a skalhollt. 



92. [U91— 1518]. 

Máldagar tveir kirkjunnar á Úlfljótsvatni í Grafningi. 

L 

AM. 257. 4to skb. samtíða.— AM. Apogr. 2686 œeð hcudi Árna. — 
BiBkupaskjalasafn 2. 4to, aítíkr. c. 1750. 

Erkia sancti petri apostoli a vlfliotzvatne i grafninge a 
jordina viUingavatn .xxc. ad dyrleika. þriar ky^ oc iiij. 
asaudar kvgiUde. oc .ccc. i koplvm. 



48 



ÚLFLJÓTSVATN.- NES. — STADR. 1491 



Jtcm kalek oc mesavkledi. ij. kluckur. krosa. mariv lik- 
ueski oc petvrs^) likueski. 

n. 

Landsb. 268. 4to dí. 138a, skr. 1601. l>6 þesBÍ máldagi Bé ekki 
sainhljóöft Stophíinamáldaganum hér 6. undan, og þó þetta sé eígi neínt 
StepUánBmáldagi, for þó varla hjá því, að hann or frá þöasum timum. 

Vlfiiotzvatu. 

Peturz postulá kirkia a vlfliotzvatune a ij kýr oc xuj 

ær. cc hundrud j koplum oc þar til xv aura kapal. þar til 

liggur jord villijngavatnn. xx hundrud ad dyrleika oc kirki- 
an áá ijc 

Jtem hundradz hestur j morttuarium. 



94. [1491—1518]. 

Máldagi kirkjunnar á Nesi 1 Selvogi. 

AM. 263. Fol. bla. 55, skr. 15S8. 

Byskups stephans maldagi. 
Kirkian j nese j Selvoge a Snothus viijc- eirn kalek. 
iij kluckur. þar liggur til eirn sær ad halfv. og feUur nv 
half mork. 

kirkian nidri og hefur suo leingi verid. 



95. [1491— 1618]. 

Máldagi Staðarkirkju i Grindavík. 

AM. 238. 4to bl. 28, skr. c. 1570 (BessaBtaðabók). - JSig. 143. 
4to bl. 19—20, 149—150 skr. 1696. 

Stadar maldagi j grindavik. 
Kirkian ca stad j grindavík er vigd med gude: sælli 
marie og johanue postula. steffano. olafe konge. blasio bisk- 
upi. thorlake biskupe. heilagre mey katrine: iiij nottvm ept- 



1) Petri B a. 



1491. STÁÐB í GRINDAVÍK. 49 

ir allra heilagra messo. hun sa allt heimaland: og hvn aa 
allt halft annad mælisland at husaþottum, og mork vad- 
mala ath jarngerdarstodvm. alldri skal minna gialldazt þott 
sa hafl eigi fie er þar byr: giallda skal og alla kirkiv ti- 
vnd þott hann giore meire og allir heimamenn. þadan skal 
og giallda legkaup undir heimamenn. giallda þo presti lik- 
saungskaup. hvn aa grasnautnar hvalreka iiij vættir og siett- 
nng vr þeim hlvta er hvsaþottvm fylgir. en sa hvalreki er 
fra valagnvpvm og til biarnargiar. ef hvalvr er meire en 
iiij vættir: þa skal skipta j helminga: og skal hafa grinda- 
vik og jarngerdarstodvm^) og hvsaþottir helming. þar skal 
vera heimilísprestur sa er kirkiu vardveitir: skal hann á- 
býrgiazt hana at ollv og alltt kirkiv fie: kirkia aa rekafir- 
ir biarksenda^) og til gardsenda er gengvr firir vestan 
arfadali: halfur vidreki aa millvm biarnargiar og markz aa 
arfadalsnesi. halfur vidreki aa oddbiariiarkielldu. kirkia aa 
skogfell: hvn aa vj kyr og hesta ij: vj c j busbuhlutum: 
med skipi. hvn aa fiordvug j lonalandi og skal hafa af þeim 
sem kirkiv vardveitir sliktt sem hann verdvr vid þann a- 
sattvr er þar byr: skalholtz stadvr aa hellming j hvalreka 
ollvm vid atad j grindavik ef meire er enn iiij vættir aa 
millvmrangagiogvrs og valagnvpa þar eigv fleire j: En þad 
verdur attungur skiptuugar^) hvals. er hlýtzt j þessv tak- 
iiiarki j skalhoUt. og þvi eiga staderner: flordung vr ollvm 
hval. og vm fram kirkian j grindavik siettung vr hvsaþotta 
hlvta. 



96. [1491—1618]. 

MiiDAGi Laugarneskirkju með Sundum. 

AM. 238. 4to bl. 27, skr. c. 1570 (Besaíistaðabök). — JSií?. 143. 
4to blö. 16, skr. 1696. — Máldag&bók BidkupsskjaUsaíus 2. 4to (eptir bréfa- 
bók Sigurðar lögmauua Jónssouar), skr. c. 1750. 



Svo. 2) _ biargsenda. ») B 2. 
Dipl. I8l. vn, B. 



4 



&0 



LAUGAENES - EDíGEY. 



U91. 



Laugarnes^). 
Kirkian j lavgarnesi da heima laud halftt: 
X kvgillde og V hross: 

fimta hvorn lax af veidi þeirri er videyingar eiga j 
ellida aa firir vtann þann part er hallotta þorsteinsdottir gaf 
klaustrinv j videy. er þat reiknad v*^- 

[Jtem x*^ j metfie. 

Jtem xiij bækur er aa er xij manadax^) tider allar: 
ij. messo klædi. einn kaleckur. ij klvckur storar^). 



97-100. [1491-1518]. 

Máldagar Eingeyjarkirkju fjórir. 

I 

AM. 2tí3. Fol. bls. 66, Bkr. 1598; er hérura'bil orðréttr eins og mál- 
dagi Engeyjar í Vilctiiiisb6k, Bem er eigialega Oddgeiísmáldagi frá 
1379, (Ðipi. Inl. m, Nr. 281). 

Maldage ^^ngeýar kirkiv. Byskups stophans maldage. 

Þa er lidid var fra fæding vors lierra jesv christi CD 
vetra oc [ilijc oc iiij aar*) þrim nottvra fyrir Hallvardz- 
messv var kirkia j Eingeý vijgd af herra Oddgeire bisk- 
upe. hinvmhelga krosse oc hinvm helga Dionysio Thomase 
erchibiskupi. Olavi kouge. Thorlake biakupe. oc hinne helgv 
kateriuv med þessvm maldaga er hier fylgier. 

ad þar skal syngia annann hvern dag helgann oc dag 
j vikv vmm langa fostu. þann sem bondi vill. favstudaga j 
jmbred0gum. greida' presti tuær merkur. þar skal oc vera 
hoimiliss prestur ef bondi viU oc taka iiij merkur. 

þetta a kirkian. kalek oc messuklædi. glodarker oc v. 

kyr. 

þar skal oc vera oll heimamanna tijvnd oc heima- 
manna groftur, skal halftt legkaup leggiazt til heima kirkiv. 
enn halft til Laugarneskirkiv. 

Lysitollar skvlv aller heima takazt. 



J) B 2. ^) Svo. 3) [b1.B2. ■*) [þannig hdr.; á að vcra: iijc-liLxix aar. 



1491. 



EINGET. 



le^gur husfru margret Aussurardotter nu so mikid til 
kirkiunnar ad hun skal hiedan af eiga. 

jn primís xxxc j Eingeý oc v kugilldi. ein messvklædi. 
kantara kapv. ii alltarisklædi med dukum oc einvm for- 
dukum. lecktaradukur. oc ij kertistikur med kopar. oc ij 
med jarni. kross med vnderstodvm. marivakript. thomas lik- 
neski. ein Alltarisbrijk, oc bjtid spialld. 

jtem eirn slopp oc refla vm korinn med glitudvm duk- 

um. 

jtem iij merkur vax. halfmork reykelsiss. eitt merke. 
jtem vijgs vatz kietill med tin. ampull oc sacrarium 
mvnnlaug. ij biollur. einn psalltare oc vij bækur adrar. 

JL 

AM. 263. Fol. blB. 66, ekr. 1598. ÞesBÍ máldagi muD vera írá J)vi 
litlu eptir 1500. 

Byskups stephans maldage. 

Kirkia j Eingeý a flordvng hvals j ollvm reka millvm 
[foss oc vogslækiar^) oc seltiarnarlækiar vtan á kirkivvijkur 
sande, oc j Tiarnarlæk. 

jtem fselvadi^) vid eijdsker. tuo nötleg vestan ad graa- 
holmvm. vegna Grijms palssonar'^). 

€nn bokin heýrer til kirkiv sancti Andre^ a Hofl á 
kialarnese. 

m. 

AM. 238. 4to bl. 27, skr, c. 1570. — JSig. 143. 4to bls. 16 c. 1696. 
Oddgeirsmáldagi 1379 er grundvöUr þessa máldaga. Þó muu haun vera 
frá dögum Stepháus biökups. 

Eingeyar maldage. 
Er þesse maldage aa kirkiunne j Eingey. ad þar skal 
syngia hvem helgan dag oc dag j viku um langafóstu þær 
sem bondi vill. föstudag j jmbredðgum. greida preste ij 
merkur. 



') [Svo. 2) þ. e. arímr P&lsaon á MöðruvöUum 



4* 



EINGEY. — BRÁUTARHOLT. 



1491. 



þar skal oc vera heimilisprestur ef bondi vill. oc luka 
þa honum iiij merkur. 

kirkian a kaleik oc messuklædi. 

þar skal oc heima takast oll heimamanna tiund. 

þar er heimamanna groptur. half legkaup skulu heima 
takast enn half leggiast til laugarnesskirkia. 

Lysitollar allir skulu heima takast. 

Kirkian á fiordung j oUum reka millum fossvogslækiar 
utan ad kirkiusande. og j seltiðrn. 

Jtem selveide vid eidskere. oc ij netlog vestan ad giá- 
holmum^). 

IV. 

Bidkupsskjtvia-iafQ 2. 4tOj afskr. c. 1750 (með.íl StiipUíiua nuUd'iga). 

Maldage Bingeyar kyrkiu. 

Pessi er maldage Eingeyar kyrkiu epter tillage hussfru 
Margretar Oásurardottur. 

iu primis a kyrkiann .xxx.c ] heimalandi. v kugilldi. 
ein messuklædi. kantarakcLpu. ij alitarisklædi med dukum 
og einum fordukum. lectara auk(!), ij kiei tistikur med kopar 
og ij med jarn. kross med vnderstodum. Mariuskrifft og 
annad lijkneski. ein alltaris brijk og lijtid spialld. 

Jtem eirn sloppur ogrefla vmm korinn med glitudum 
dukum. iij merkur vax. 



101. [1491—1518]. 

MiOiDAGi Brautarholtskirkju á Kjalamesi. 

AM. 238. 4to bl. 124b, skr. c. 1570 (Bessaotaðdbók, = a.) — Mál- 
dagabók BiaUupaskjalaaafasias í LaudaBbjalaflafui 3. 4to, bl. 75, og er 
afskiipt sú gerð 1749 (= &); er híin ekki vel nákvæm, enda marg- 
tranHskriptnð: „Þotta tir ordrett Copörad effter þvi gamla brefo. sem 
var i Brædfa.tuugu og vier íiáum og samauláaum. or vor nofn her uud- 
er skriía. 

Bfædratuugu Auno 1665. 

Dordur StuUason meh. Þordur Einarsson meh. 



1) fíér kenir Laugarnessmáldagi beint á eptir. 



1491. 



BRAUTARHOLT. 



53 



Ad ])9tta framanskrifad sie Rett coporad effter ainne Foralíyífft 
vottnm víd nnderskrifader Anno 1691 þaun 17. Septembria ad Sanrbaj 
a Kialarnese. 

Gudmundur JonöBou. Þordur ThorleifsKon mppria". 
E h. 

Þar eptir fylgir samþyVt kennidómsins á máldflganum gerð og 
framfarin í Skálholti 5. Jíili 1692, og rita þar nndir þessir klerkar: 
Árni ÐorvarðRson, Bryajólfr JóDsaon, Oddr Eyjólfsson, Jóhaan Þórðar- 
BOD, Vigí'úá ísloifsaou, Páll Gunnarasou, Jón Salomonsaoa og H^nnea 
Björnsson. — Þá komr Btaðfesting Christjans auitmaiinR MiiUera á mál- 
dagannm, dagoett á BoBsastöðura 26. Júuí 1694. — Dvi nmt vottaþeir 
Kort JóuEBon, tJorsteicu Hákonaition oíj; Sigurör BiyujóiÍHaoc, að mál- 
daginn hafi verið uppiesiun fyrir héraðsrétti á „Bæjarskerjum" (Býja- 
skerjum) 6. Febr. 1749. Síðau er þeaei atskript máldagaua löggilt öem 
framrit („Dettc p'^Baorer for Original") á Þingvöllum 14. Júlí 1749 af 
J. C. Pingel amtmanni^ Ólafi biftkupi Gítíiasyni, líagnósi Íöí^mRnni Öísla- 
Hyni, Bi;i.rna BýBlnraanni HiJdóresyui, Vigfúsi prófnati Erlendesyni og 
SignrÖi prófnsti Jónesyni. Að lyktum stRÖfesta þeir þessa nfskript 14. 
Júli 1749 á Þingvelli Bíra Vigfíis Erlendsson og Einar kourektor Jóas- 
Hon. 

Maldagi Brautarholltz kirkiu. 
Kyrkian j BrautarhoUti er helgud gudi og sancte nicholasi, 
Huu aa heimaland allt fra gardi þeim er geugr aa 

[milli Brautarholltz og Hofs ^ ^^^^1 "^PP og fram j 

sio og til lækiaross (þess er) gengr j^) milli arnarhollz og 
Mj^rarhollz. kellda su aa ad rada sem geugr nedan j Lang- 
holltzvad. 

Hun aa . . .^) Langhollt. og suo þadan land allt fram 
undir Fossa. 

Hun aa eingi allt ®) flod fra osenulæk og riett- 

ayni vr Bliksteinum og til fiallz vpp. 

hvnaasamreka j streinglaug j Laurentiusbaas aa Eeykia- 

nesi. 

Hun aa halfan stardal. 

Kirkian aa skog allan j Hrauntungr [er liggr fyrir of- 
an straum edur stfaund^). 



eyða i a. =») [b Meypr yfir (!). «) eyða i a; eingin eyða í &. *) 

[sL 6. 



54 MÝDALR. EYRI. 1491. 

hun aa skoga [j skoga^) j skoradal er suo heita. Fest- 

arskogr og Margrietarskridr. er hustru Margret Ausaurar- 
dottir lagdi til kirk(i)unnar. 



103. [1491-1518 eða síðar]. 

MáIíDagi Mýdalskirkju. 

AM. 238. 4to bl. 133, Bkr. c. 1570 (Bessastaðabók). 

Mydals kirkiu maldagi, 

Mariu kirkia j Mydal sa .x.c j heimalandi og viij ær 
en Jon Palsson lagdi til suo .iiij. kugiUdi voru. 

þar skal syngia annan huern dag helgan og hinn fiorda 
huern ottusaung. 

xvij avrar skulu lukast j tidaoffur og skal heima tak- 
ast tiund heimamanna. 

lysa akal fyrir laughelga messudaga. 



103. [1491—1518]. 
Máldagi Eyrarkirkju í Kjós. 

AM. 238. 4to bl. 124, flkr. c. 1570 (Beasastaöabök). 

Eyrar maldagi j Kios. 
Kirkian a Eyri æ. .iiij. kugilldi. 

Jtem ein gaumul messnklædi sterk. 
Jtem iij smakluckur. 

Jtem þrid(i)ung veidar j lagxfossi j lagsa. 



104. [1491-1518]. 

MáIíDagak tveir Saurbæjarkirkju á Hvalfjarðarströnd. 

L 

AM, 257. 4to, skb, Bamtíða. — AM. Apogr. 2655 með hendi Árna. 



^) [bvo ce; bI, 6, 



1 



1491. 



SAURBÆR. — KALASTAÐIK 



55 



Brkia sancti johaKnis baptiste i saurbæ a hualflardar- 
strðnd a heimalaiid allt. 

Jtem a hvn viij. kyr. oc vij. asaudar kugilldi. oc vij. 
hundrud i koplvm. 

annar reikningsskapur allnr. sa sem fallid hefer hier 
til. er kuittur med þui mote, ad sira jon skaptason skal 
giora vpp kirkivna auo ad hvn se semiliga standandi. 

n. 

AM. 238. 4to bl. 118b, akr. c. 1570 (BessaBtaðabók). 

Kirkiu maldagi aa Saurbæ aa Hualfiardarstraund, 
Kirkian j saurbæ aa Hualfiardarstraund sa heimaland allt 
med gaugnum og gædum. Hrafnaberg. Ferstiklu. Karanes. 
Haufda. Sæfargard halfan. 

Jtem .iiij.c j osi j garda kirkiu sokn. 



105-106. [1491—1518], 
MXldagjlr tveir Kalastaðakirkju á Hvalfjarðarströnd. 

AM. 057. 4to skb. samtíöa. — AM. Apogr. Nr. 2656. — AM. 263. 
^ol blB. 71, 8kr. 1598. 

gamall maldagi^). 
Kirkia sancti petri apostoli a kalastodvm a hualflard- 
arstrðud a kambsland halft oc þar v. kvgilldi. oc þa er 
biskup steffan vigde halfkirkiuna þar gaf hann leyfe til ad 
þar se hion saraan vigd born skird oc konurjkirkiu leidd- 
ar. þeirra manna sem þar eru heimelisfaster. 

4 

n. 

AM. 238. 4to bl. 118, skr. c. 1570 (BesBastaðabók). 

Kalastada maldagi. 
Kirkian aa kalastaudum aa allt halft Kamsland a milli 



AM. 263, 



56 



GAEÐAR, - HEYNES 



1491. 



Griotar og Kambsar aa motz vid Holms kirkiu og eitt fliot 
j Lagsœi fyrir vtan Midfellzmula. Heniii fylgia .iiij. kyr og 
.xij. ær. 

þar skal syngia annann hvern dag helgan. luka presti 
ij merkur. skulu takaat heima tiundir og liostollar. 



107. [1491—1518]. 

Máldagi GarÖakirkju á Akranesi. 

AM. 238. 4to, bl. (BessABtaðabólí) skr. c. 1670. — JSíít. 143. 
4to, bls. 154 Bkr. 1696. 

[Maldage kirkiunnar j Gordum a Akranese^). 

Kirkiau j gaurdum da akranesi da heimaland allt. 

huu da millnm oss j arnarnesi og griotgardz j galm- 
azuik allan storaeka og aull þau trie er þar eru leingri 
enn. vj. alner og bolauxi [raegi setia 2& fyrir framan^). 

hun ŒL Reka allan upp med ala ol og allt land jnn ad 
merkurlæk : enn sa ev vid gardinn ad osi : 

Selfarir: ij: adra vpp med leira firir vestan gaguuart 
biskupsbrecku adra fram da mastaudum: 

aÍRÍett j suanga aullum nautum : en da gagnheidi aull- 
um saudum. 



108. [1491- 1518]. 

MjLldagi Heynesskirkju á Akranesi. 

AM. 238. 4to, bl. 118 (Bsasafitaðabóli), skr. c. 1570. — JSig. 143. 
4to, blp. 155— 156,skr. 1696. 

Heýnes maldagi. 
Pessi er kirkiu maldagi ad heynesi. 
Par liggur til heimaland halft og waurduhus half med 

1) [143. 2) [b. X.; vantai' í handritin. 



1491 



HEYNES. - HÓLMR 



57 



aullum gædum þeim adur fýlgdu heynesi og þeim er þor- 
biorn keýpti til kirk(i)unnar: 

þar eru :viij: kugildi asaudar og kyr xij: skrud sitt 
allt: silfurkaleik gýlltan er vegur :vj: avra. 

þar gkal sýngia huern dag laughelgan: og anan huern- 
ann^) ottusanng allar tidir jola dag hinn fyrata: allar tidir 
hinaefatu viku ox langfauatu: og fyrir da paakadaginn. aptan- 
saung um alla paska, fanstudag og laugardag j auUum 
ýmbru daugum: og fýrir drottins dag eptir: messu ausku- 
dag og huern faustu dag j langafaustu: fýrir allar mariu- 
messur: advincula pietri. magnusmeaso fýrir jol: blasius 
messo. 

Sa madur er da heýnesi býr skal hafa heima kirkiu 
tiund sina: og heimamanna sinna; og fra nppsaulum: 

þangat skal syngia prestur ur gaurdum: presti skal 
greida tvau hundrut vauru: og fæda hann og mann med 
honum edur hest: Sa madur er da heýnesi vardveitir kirkiu 
fle: skal hallda hana ad vaxi og Eeýkelsi: og abýrgiast 
kirkiu ad laugum og allt fie hennar. Mariu er kirkia helg- 
ut med gudi raichli^) og pietri postula. rekar allar^) og 
veidar fylgia heýnesi: fra Eostungum og jnn j wigravik til 
Isekiar þeas er fellur firir jnnan þorgrimsgerdi: og gerdit 
sialft: fylgir þangat saulfafiara fýrer sævargardi: og j 
skarfaskeri: fiarbeit da steinauaullum allt til dalsokna: af- 
riett j suanga gelldnautum. Skogur i skoradal firir nedan 
selialæk: vtfra eýri hinni nedri: þessar bækur ol klrkian^). 



109. [1491-1518]. 

Máldagi kirkjunnar á Ytra-Hólmi á Akranesi. 

AM. 257. 4to, skiunblöö samtíða. — AM. Apogr. Nr. 2657. — AM. 
263. PoL bh. 7].8kr. 1598. 

gamall maldagi^). 
Kirkia sar.cti olani kouvngs a ytra holme a akranese 
er vigd vorvm horra oc greindum sancto olauo. hvn a .x.c j 

') Svo. ^ ekki taldar. ») AM. 263. 



68 



HÓLMR. — LEIEl. 



1491. 



heimalandi. [oc] v. [kv]?illdi. þar skal syngiazt annan 
huern helgann dag forfalla[lau8t] þa er presta skipan verdr 
mogvlig oc luka presti .ij. merkur j kaup. þar skvlv tak- 
azt heima tiunder oc lyaitollar bonda oc husfreyv oc þeirra 
manna er þau hallda a ginn kost. 



^A"- [1491—1518]. 
Máldagi Innrahólms á Akraneai. 

AM. 938. 4to bls. 118, gkr. 1570 (BesBaBUðabök). 

Innra holms maldagi. 
Kyrkian aa Jnnra holmi aa Kirkiubol og Tyrflngstadi. 
Jtem hualreka fra Kirkiuhaumrum og til Bresagerdig 
ef meira er (en) halfr hualur. vidarreki allr fylgir j þui 
takmarki nema keflareki. 

Jtem aa kirkian j heimalandi med vtlaundum .ilc 



[1491—1518]. 
Máldagi Leirárkirkju i Leirársveit. 

AM. 23S. 4to, bl. Il8b, skr. c. 1570 (BeBBast&ðabðk). 

Leirar kirkiu maldagi. 

Kirkian aa Leira aa þrid(i)ung j heimalandi og vtlaund- 
um og þrid(i)ung allrar veidi j Lagxa. 

Jtem seigir Olafr Brandzíon ad kirkian eigi Akrey j 
Vogum. Suanga kot j Skoradal og akog allan auitr ad 
Suartagile. 

J fridu .íx. kugilldi. huudratz hest ogij gelldfiar hund- 

rut. 



112. [1491—1681]. 
Máldagi Melakirkju í Melasveit 

BiskupBskjalaBafn 2. 4to, afskr. íxi c. 1760 (eptir bréíabók ^igurð. 



ugi. 



MELAE. 



5y 



ar lögmanns JónsBonar). Máldagi þessi er bygðr á forna máldaganum 
(órá 1180, Dipl. Isl. I, Nr. 61 og VI, Nr, 173) en er þ6 miklu yngri og 
telrmart, ereigi er komið undir fyrri en laungu aíðar. Þó «r Lér ekki 
getið um Bngland, sem Ögmundr biikup lagði til 1539, og er þetta því 
án efa máldagi Stepháns biskups. 

Mela kyrkia. 

Kyrkian ad Melum er helgud Gudi almattkum S. 
Mariæ. Peture. Andrææ. Stephano. Olavo. Laurentio. Martino. 
Nicholao. Thorlaco. Agathæ, luciæ og Sanctarnm undecim 
og 0llum helgum, 

hun a Melaland allt med ellum giædum þeim erThor- 
lakur keiffti og Magnus hefur sijdann tillagt og Selfðr i 
Land þad er liggur a milli fosslækiar og TunguÁr og vid- 
an til husa og bunautnar medan þar gietur, 

eru þesai Landamerki millum Mela ogBelgshoUti flat- 
ur Steirn fyrir nordann ösinn a skalalæk og vppa iteininn 
a Skalahollti og þadann i Titlingzhollt og þadannAugsyn i 
VorduhoIIt og þadann i Byrgishollt og þadann Augsyn i 
Fiskilækiar Steckia og þadan i fuglsþufu skamt fra tun- 
gardi ad Piskilæk. 

Stackgard og eingi i Fiskilækiar veitu og vr fuglþufu 
i Jardkrosia Sudur veitu vid lækj Og Augsyn þadan i 
Stein fyrer ofann hoUts föt og Augsyn vr hoUtinu j kring- 
lottar þufur og Augsýn þadann i Landbrotzkielldur. sem 
Suunann ganga i vatnid. 

Gardur er geingnr vr Melavatne og ofann i mejra 
vatn fyrer ofann gard A Ase. 

Annar gardur oHnn ur tungardi A Ase og ofann i gil- 
id fyrer vestann Akurgierde A Ase. 

Kirkiann a reka allanu þadana fra þvi gili og til 
Steinsina fyrer Nordann skalalækiar ða. 

fiarmadur af Melum a ad Sitia a tungardi A Ase. 

hun a Selialönd allt er liggur i miUum fosslækiar og 
og tungu Ar, 

liun a SkoihoIItinn bædi Sulunes og Jarkarlæk og 
straumnes. hun a og nótlóg i Borgarskier a Seleyre og 
Soluaskier vid BelgzhoUtshoIm. 



60 



HÖFN. - HVANNEYRI. - BÆR. 



1491. 



113. [U91— 1518]. 

Máldagi kirkjunnar í Höfn í Borgarfirði. 

AM. 257. 4*0 Bkbl. mjög rotin og skallar i. — AM. Ápogr. Nr. 
2687. — AM. 263. Fol. bU. 70, akr. 1598. — Biskupsskjal&safn 2. 4to 
afekr. c. 1760. 

gamall maldage^). 
Kirkia sancti olavi j hofn a. x. h[undrnd j heimalandi] 
oc fiogur malnytv kvgilldi. jtem [vc eingi j andakjijl er 
sira snorre j stafhoUti [gaf halfkirkiunne. þad er liggur fyr- 
er] nedan ytri skelia [breckv oc kallad er landvarnarnea]. 



114, [1491-1518]. 

Máldagi Hvanneyrarkirkju í Borgarfirði. 

BÍHkupBskjalaHafn 2. ^to^afakr. c. 1750 (eptir bréfabók Signréar lög- 
manns JónBsonar). 

Mariukyrkia ad Huanneyre a Tunguland xijc allt. As- 
gard. Kistu. Ausu. Horn og Drageyri. liggia þessar Allar i 
henuar kyrkiu sokn. 

med Kistu er eitt kugiUde er Eðdan á. 

Kyrkiann þar a flskveidi i Andarkijisárfossi ofan ad 
Hrafnagili enn dttiing laxveidar i Grirazd. 

Selfðr j Jndridastada land. halfft kyrkiuhollt. skog 
þann Kielldna einge og Klocka. torfskurdur i Asgards Land. 
Arnarholm allann. 



115 [1491-1518]. 

Maldagi Bæjarkirkju 1 Borgarfirði. 

JSig. 143. 4to blB. 362 á pappir, c. 1600 (Garðabók). 



AM. 263. Maldage kyrkiunnar i Haufn B2. 



1491 



6ÆR. — LUNDR. — FITJAE 



61 



Bær j Borgarfirde. 

Jtem afhendte A^mandnr Jonsson J Bæ j Borgarfirde 
Hauskullde Þorgilssyne epter skipan Herra Stephanz Jons- 
sonar. þessa peninga. 

XV ær med lombum oc þrevett hross. j fylia, íj. hesta. 
fyrer hundrad huorn. ix hiona lioztolla og hundrad tolck- 
kierte. 



116. [1491—1518]. 
Máldaöi Lundarkirkja í Lundarreykjadal. 

AM. 257. 4to, 8kb. panitíða. — AM. Apogr. 2651 nieð hGiidi i.rna. 

Kirkia sancti Laurencij a lunde i lundareykiadal a 
heimaland allt med gognum oc giædum. 

þadan eiga ad luckazt. x. aurar vðruvirder til skal- 
hoUtz a hueriu aare. 

kirkian þar a .xix. c. i kugilldum oc fullvirtum pen- 
ingum. 



117. [U91— 1518]. 

Máldagi Fitjakirkju í Skorradal. 

AM. 238. 4to bl. 118, skr. c. 1570 (BesBastaðabók). 

Fitia kirkia maldagi. 
Kirkian aa fltium j Skoradal aa þridiung j heimalandi. 

Jtem .vj.tí' j Digranesi, 

118-119. [1491-1518]. 

ílÁLDAöAR tveir kirkjunnar á Hæli í Flókadal. 

L 

AM. 257. 4to, skb. fiamtíða. — AM. Apogr. 2685 með henái Ároa. 
BiskupsflkjalaBafn 2. 4to, afskr. c, 1750. 



0á HÆLL. — NOKÐTUNGA.— HVAMMR. 1491 

Maldage halfkyrkiuDnar a Hæle í FlokadaP). 
AUra heilagra halfkirkia i flocadal a [h]§le a fimm 
hvndrvd þar i landi .oc. v. kvgilldi. enn kirkivnne i reykia- 
hollti voru [luct] iij. kugiUde oc .cc. i fridvm peningvm. 

n. 

ÁM. 257. 4to skb. aamtíða. — AM. Apogr. 2692 moð hendi Árna. 

Allra heilagra halfkirkia a h^Ieiflokadal a fimm hund- 
rud þar i heimalande. ok flm malnytu kugiUdi. en þriu 
kugilldi ok tuo hundrud i fridum peningum. voru luckt 
kirkiunni i reykhollte fyrer uppgiof tiundanna. 



130. [1491—1518]. 
Máldagi kirkjunnar i Deildartangu í Borgarfirði. 

AM. 263. Fol. bls. 71 skr. 1598; á undan er Fossmáldagi frá 1181 
(Dipl. Isl. I, 65), en þar á undan eru Stephánsmáldagar og Jóns Krabba 
um Borgarfjiirð.— LaudBb. 268. 4to bl. 139» (meðal Stepháusmáldftgft).— 
BiakupBskjalaaaía 2. 4to, skr. c. 1750 (eptir bréfabók Sigurðar lög- 
manns Jóuasonar), og er þetta án efa Stepháuamáldagi. 

DeiUdartunga [gomul maldagaskrá'*) 
Kirkia sanete marie magdalene j deildar Tvngv j borg- 

arfirdi a halfa jordina klepholltzreyke oc messvklædi. 

jtem V kugilldi epter þui sem jon b(ondi) [sigurdzson 

hefer tilsagtt^). 



131. [1491-^1518]. 
MAldagi Hvammskirkju i Norðrárdal. 

Landsbókasafn 108. 4to bls. 423—24 (niáldagaaafn séra Jóns Hal- 
dörsBonar í Hítardal). 

Hvamur j norduraardal. 
Kirkian j Hvame j norduraardal d þessar Jarder Há- 



1) B2. 2) [263. 3) [hefar tilsagt Sigurdsson B 2. 



1491. SKARÐSHAMfiAH. - NORÐTUNGA 



rekstadi. Hvol. Krok. xvc j Desey og x<^ j Dal fram frd 
hvarfsd. fröda einge og kleppstiiu. 

Jtem cL kirkian x kyr og Ix asaudar. xc j koplnm og 
i busgagne og EUdsgðgnum. 



123 [1491— ] 518]. 

Máldagi kirkjunnar á Skarðshömrum 1 Norðrárdal. 

AM. 263. FoIm bls. 70, BkT. 1598. — Landsb. 268. 4to bl. 
81a-b, Bkr.1601. Þetta er Steíáns máldagi, Árið 1431 setr J6n 
bÍBkup Gerrekssoa hálfkirkjn á, SkarððbömrQoi, Vilcbinsbók cxWj (aptan 
við Hvamm í Norörárdai). — AM. 260, Fol. bla. 73. Máldagi þcBSÍ 
kynni að vera frá 1508 (Sbr. DI, IV, 126), og er þó aðalefni hans frá 
dögnm J6nB biBknps Gerrekssonar. 

gamall maldage^). 

Kirkia a Skardzhomrvm j nordurardal skal vera half- 
tirkia med þeim skildaga. ad þarskal syngiazt annan huern 
dag helgan oc luka presti ij. merkur kaups. takast þar 
heima tijvnder oc liostollar bonda oc husfreýiu, oc allra 
heima manna. 

[jtem a kirkian .v. kugiUdi^). 



133. [1491—1518]. 

Máldági Norðtungukirkju í Þverárhlíð. 

JSig. 143. 4to blfl. 332 á pappir, skr. c. 1609 (Garðabók). Mun vera 
Stepbánsmáldagi. 

Nordtunga. 

Kirkian ] nortungu j nordursardal ói land er heiter at 
hogna[stodum] viij hundrud ad dýrleika. 
Jtem xij hundrud j annari jordu. 
Jtem er þar jnnstæda vj kugillde. 



Skardzhamrar 268. «) [b1. Vilch. 



64 



STAEHOLT. - STAÐARHEAUN. 



1491 



134. [1491—1518]. 

MAldaöi Stafholtskirkju í Stafholtstungum. 

Bisl5iipB3kjalííGafD 2. 4to^ afskr. c. 1750 (eptir bréfabók Sigurðö.r 
lögmanns .Tónssonar). Þqböí niáldaKÍ er bygðr á Steina máldaga (1140; 
Dipl. lal. L, S8). En komið er bér vm fjórðuÐgsvciði Ferjubakka i 
Þverá, 8em íyist kemr íram \ Gyrðs máldaga (1358), og úr þvl að 
mart af máldögunnm á þessum blöðum er frá dögum Stepháns biskups, 
er liklegafit að þeesi sé það og. 

Stafhollts kyrkia 

Niculas kyrkia i StafhoIIti a heimaland allt epter þui 
sem Steinii) prestur Þorvardsson setti og gaf til kyrkiu þar. 
hun a Biarnardal allann íyrer ofann mælifellsgil. afriett 
i Hrödurbiargar dal a bak Jafnaskardi. skðga völli Skardz- 
tungu þad er vær kðllam Kyrkiubollt. Selfori Þuerardal vpp 
frá Kuijum. Hríjsey A Hreduvatni ey su er Þverar þing er 
i, Þræley Sudur fra Bylzhðmrum. 

Laxveidi i Þuerd ad þrem hlutum og a Feriubacki i 
fiördunginn. Kierveidi i Nordura vnder fossi. Middals- 
mula Allann. tijunder af 24 bæium. 

Enn i hiardarhollti Skardi og Eskiuhollti skal vera 
hejma tijund. enn vr Galltarhollti skal giallda i StafhoIIti Sex 
aura vðru A hveríu dre. 



125. [1491-1518J. 

Máldagi kirkjunnar undir Hrauni (Staðarhrauni) á Mýrum. 

Biskupeskjalasafn 2. 4to afskr. c. 1750, (eptir bréfabók Sigurðar 
lögmanna JónsBonar). Þetta mun vera Stepháns máldagi fyrir Staðar- 
hrauni. 

Mariu kyrkia vnder Hraune a heimaland og annad ad 
Fossi med ðllum giædum. Afriettur 1 Langavatnsdal naut- 
0llum og lia ei odrum. 



>) Steirn, hdr. 



1491. AKRAR. — EIÐHÚS. — HOFSTAÐIB, — ÖRAUNLÖND. 68 



126. [1491—1518]. 

Máldagi Akrakirkju á Mýrum. 

BiskupsskjalaBafn 2. 4to, afskr. frá c. 1750 (eptir bréfabók Signröar 
ÍögmannB Jónssonar). Þetta mun vera StephánB máldag^. 

Mariu kýrkia ad 0krum a heimaland halfft. Prestur 
þar skal hafa hejtolla af 7 bæium og qvijndisdal allann 
med Sandnese, halfa Hafurstade, hann skal og annast naud- 
syniar allar fyrer sunnann Kalfualæk^) 

127. [1491—1518]. 

Máldaöi bænhússins á Eiðhúsum í Miklaholtahreppi. 

AM. 263. Fol. bls. 75, skr. 1598. 

gamall maldagi. 
Bænhus a Eidihusum j MiklhoUtzkirkiv sokn er helgad 
eancto Nicholao. þad a ij kugilldi. þar skal seigia xij meas- 
Tir oc giallda presti half mork j kavp. 



128. [1491—1518]. 
JIáldagi kirkjunnar á Hofstöðum í Miklaholtshreppi. 

AM. 263. Fol. bls. 75, skr. 1598. 

gamall maldagi. 
Kirkia a Hofstodum sancti Nichulaj a iij kyr oc iij 
asaudar kugilldi. 



129. [1491—1518]. 

Máldagi bænhússins á Hraunlöndum. 

AM. 263. Fol, bls. 76 akr. 1598. 

gamaJl maldagi. 

Bænhusid a hravnlondum j knerrar(!) kirkiu sokn a ij 
kugilldi. 



*) í L : dsbókasafni 108. 4to blg. 429 (máldagasafD séra Jóns í 
Hitíitdal) meðal StepnánB máldaga er máldaginn bvo: 

„Akrar a mýrum. 
KirVi n ^ AnVrum a xxxc j heimalftndi og reiknaBt þad halö't 

Dipl. IbL VH. B. 15 



66 



ÖNDYERTNES. - SEL. — EÝEI 



1491. 



þar skal syngia xij messur. 
giallda preati halfa mork j kavp. 



130. [1491—1518]. 

Máldagi bænhússins á Öndverðunesi uudir Jökli. 

AM. 263. Fol. blfi. 76, ekr. 1B98. 

gamall maldagi. 
Bænhusid a Ondvordanesi a iij kugiUdi. 
þar skulu syngiazt xij messur arlega oc lukazt half 
mork kavps. 



131. [1491-1518]. 

3IÁLDAGI bænhússins á Seljum í Helgafellssveit. 

AM. 263. Fol. bls. 75, akr. 1B98. 

gamall maldage. 
Bænhus sancti magnus a Selium j Biarnarhafnar kirkiv 
sokn a iij kvgilldi i jnastædu sijua. þar skvlu syngiazt xij. 
messur oc luka preati halfmork j kaup. 



132. [1491-1518]. 

Máldagi Eyrarkirkju í Álptaflrði. 

AM. 257. 4to skb. samtíða. — AM. Apo^gr. 2652 nied hendi Árna. 

Kirkia hins heilaga marthini aa eyre i alptaflrdi a akog- 
arstraund a xxc i eyium. 

Jtem V. kyr oc Ix. asaudar. 

Jtem bækur oc messuklædi oc annat ornameutum. ept- 
er þui sem skrifat stendr i reikningsskap greiudrar kirkiu. 
þeim sem biskup suein godrar minningar hefer giort. 

Jtem lagdi þuridur husfreyia oc þorualldr narfason. 
sonur hennar. til kirkiunnar jordina langadal hinn minna 
er liggur a skogarstraund i greindre kirkiusokn. fyrer þann 
reikningskap. sem þeim bar ad suara fyrer sig oc sin for- 



1491 



SNÓKSDALK. — KYENNABREKKA. 



67 



elldre. og hier upp a ^af bi5i.kup stephan fyrnefnd mædgin 
ðllungis kuitt og akiæiuiaus um fyrnefndan reikningsskap. 



133. [1491 eða síðar]. 

MáIíDagi Snóksdalskirkju í Dölum. 

LaudBb. 268. 4to bí. 82b, Bkr. 1601. „NB. Heme. rjaldage er Magn- 
íísar biskups edur þo helldur Stöpbans þvi Si^urdur syuest hafa bued 
í»ar 1491'' (Sira Vigfúd i Hítardai á tipássíu). 

Snoksdalur 

Kirkia j Snokzdal er lielgud hinum heilaga Stephano. 
huu d lond þriu half suoksddl halfau oc þui meira sem erj 
ifiillum þroskalldar oc leirmuia. sionhendijnng framm j d. 
Gilsbacka halfann. hordabol. halfann botnn hia suijnbiug. 
Dalaholmm oc skerin med, val attuag j aullum reka (L 
hardavelle j raillum dranngs oc grinndar oc kiortro ad auk. 
vali settunng j þeim huolum er koma cL f d.llanndastada reka 
j hrutafirde. alla veide j midd sem lannd liggur vid vt j 
810. jtem iiij kýr oc einn kapall et cetera. Jtem hafa gef- 
ist ij hundrud. porcio ecclesie vmm næstu vij ar medann 
sigurdur dadason hefur halldid fimm hunndrud. 



134. [1491—1518.] 

JIiLÐAOi Kveunabrekkukirtejii í Döium. 

Liudsb. 268. 4to bl. 86R-b. t.kr. t60i; 

KuenauBrecka. 

ODariu kirkia a kuennabrckku oc hins blessada johann- 
is postula. hun d heimalannd allt, krijnnglu ockirkinskog oc 
kolstadi. Jnpríjmis vj kýr. v. asaudar kugilldi oceitt gelld- 
fiar kugilldi. einn hestur oc eitt hross. 

þetta jnnann gdtta ij sænngarfletfanýt oc einnginn dun j 
vtann klýpur oc annar hrodi. sextýgi fiordunnga keralld. x. 
trog. X. keroU. x. diskar. x. bollar. x spænir allt fánýtt oc 
dukur fdneytur. einn kctiU oc vnndann botuinn. pallklædi 
gamallt oc tialld gamallt oc fdneýtt huortueggia oc vijda 



5* 



68 KVENNABREKKA. — VATNSHORN. 1491. 

bætt. ij kistur fanýtar. jtem fyrir jnnann sig tnenn CDesso- 
klædi oc slopp. corporal oc altarisstein. ij kalekar. alltaria- 
bunijnngur oc glitadur yfirdukur. ad sijra jon helgason lagdi 
til kirkiunnar. fonntz vmmbunijnngur fanýtur. fiorar kluck- 
ur ij stærri oc ij smærri. aspicierísbok til pctska. Ottusaungua 
bok fra ii vikfia fostu til páska. dominicobok a sumarid 
med lesi oc oracionis. capitularius per annum. ymiiarius 
per annum. processionall per annum. jtem de sanctis messu- 
bok. piatlar. gudspioll. oracior per annum þar med commun 
med sama hætti. þar er a kiriall. kerttavijgsla. oskuvijgsla. 
palmmavijgsla med processio oc kerttessvijgsla. dominicor a 
sumarmessur samsett. jrsk. fáineýtur grallari oc eru j burtu 
vr honum allar dominicur d sumarit. jtem de tempore. grall- 
ari a saumarid fdHeytur oc vtlendskur. jtem samsett messu- 
bok. dominicor a sumarid oc er þueiginn vpp. communis- 
bok med lese. lesbok a sumarid vand de sanctis. ottu- 
saunguabok íríL jonzmessu baptista til advenntum df t^p- 
ore coessobok. frcL advenntutil paska samsett jrsk. jtem 
pistlabok oc gudspialla frcL adventu til pdska. 

jtem hefur þar fallid iiij.c. j porcionem sijdann sijra jon 
helgason tok sijna kuittan. 



135. [1491—1518]. 
Máldagi kirkjunnar á Vatnshorni í Haukadal. 

L'nudsb. 268. 4to h\s, 85b-86a-, skr. 1601. 

Vatnnshornn. 

Kirkia ad vatzhornni j haukadal er helgud med gudi 
og máriu drottnijngu. anndree. petro. olauo oc thorldko. 
hun a xxc jlanndi. v. kyr. ij. ross. vj. c. j vadmcLlum. kross 
oc alltaris brijk. mariu skript. peturz skript. iij kluckur oc 
bialia. onnur brotin. glodarker. 8aciarium. muunlo^, alititr- 
isklædi. ij merki. bækur ij alltarisdukar ovijgdir, þar skal 
vera pre.stur heimilisfastur^ oc taka iíij mí>rkur. þíinn^Hd 
liggia XY bæier ^id tíjunudum oc iýstítoilum; erv .v. b-æn- 



1491. HVAMMB. - SÆLII^GSDALSTTJNGA. 



69 



hus oc takaat vj aurar af hueriu. jtem hefur aukist ein kýr. 
iij hroas. cc. yadm&la, porcio ecclesie. vmm xij Ar. vj c oc 
vj aurar. er þetta gamall reiknijnngskapur. 

suo mickla penijnnga tok grijmur bonndi jonson med 
kirkiunni. iiij kugilldi. fonnan oc fuinn grallara de tempore 
per annum. de sanctis bok fonna med gudspioU oc pistla 
oc oracionis per annum. salltara skræda fanýt oc eru vr 
honum margir salmmar. j klucka oc bialla. messuklædi. ka- 
lek. korporctlis oc alltaris stein. jtem hefur þar faJlid xij 
hunndrud j porcionem j xiiij cLr. er bodid(!) hefur halldid. 



136. [1491—1518]. 

Máldagi kirkjunnar í Hvammi í Hvammasveit. 

BiskupBikjftlasiafn S. 4to afskr. frá c. 1750 (meðal Stepháiig m&ldaga). 
— Laudsbókasafn 108. 4to bls. 424 (Béra Jón i Hítardal. 

Maldage Kyrkiunnar Huamms i Huammsaveit. 
Kýrkia Sanctæ Mariæ Gudz mödur Sancti Johannis 
Baptistæ og Sancti Petri Apostoli i Huammi i Huamms- 
sveit a .X, kyr og Lx dsaudar og þar til .v. kugilldi eptir 
þxii sem Gudne bonde afhendti. 



137. [1491—1518 eða fyrri]. 

MiUíAGi kirkjunnar 1 Sælingsdalstungu. 

Landsb. 268. 4to, bl. 113a, skr. 1601. 

Sælijnngzdalztunnga. 
Kirkia j sælijnngsdalztunngu j huamsueit er vijgd ad 
ypphafe til heidurz almcíttigum gude. jumfru marie oc sancte 
johanne baptiste. þanngad liggur tijuund oll af tuennum 
skogum. leysijnngiastodum. holum. logum. sælijnngsdal. 



70 



SÆLINGSDALSTUNGA. SÆLLNGSDALE. 1491 



groptur oc lysetollur oc allar skýlldur. þauugad a ad gef- 
ast eyrirstollur af þessum fiorum bæium. leysijnBgiastod- 
um, holum. logum oc íælijungsdaL kirkian IL lannd ad saur- 
um. suo oc jordina þammbarvollu er vlfrun skipade kirki- 
unne fyrir xvj hunndrud. 

Jtem íL kirkian iiij kýr oc fiogur asaudarkugiUde. 

Jtem vidreka oc hualreka j stíkuvijk oc xij manna 
jferd j saurbæiarfioru. 

þar 4 ad vera heimilisprestur oc sýiigia til asgardz 
huerii daghelgann. ymbrudaga alla oc ij daga vmm lannga- 
foatu j huerre viku. giallda preati .cc. j tijdaoffur oc fæda 
mann med honum d veturinu. 

Jon bonnde j huí^mi lagdo til kirkiunnar j sælijnngs- 
dalztunngu eyristo]] æfinliga afhuoru sijnu lannde er skog- 
ar heita med þeim hætte ad þar skal skrifast artijd fodur hans 
oc modur sialfs hans oc tueggia husfreyia hans oc seigia 
salumessu artijdardag huers þeirra æfinliga et cetera. 

Par skulu gialldast iiij merkur presti. fellu nidur vij 
Iiundrud af porcione fyrír kirkivbot messuklæde oc trinitátis 
lijknneske er gunnar ionson hafde lagt til kirkiunnar. 
reiknast nu ad epter stendnr hunndrad ] porcionem. 



138. [1491—1518]. 
Máldagi bænhússins í Sælingsdal. 

AM. 263. Fol. bls. 75, ekr. 1598. 

gpmall maldage. 
Bæubusid j sæliugsdal a tuo kvgilldi. eiga þar adseigj- 
azt xij messur oc luka presti vj avra j kavp. 



139. [1491—1518 eðíi fyrri]. 

Málðagi Hvolskirkju i Saurbæ. 

Lamlsb. 268. 4to b). 113^ s\r. 1601. Máldagi þesai er fiá siðari 
bluta 15. aldar eða dögurn Steplaáuð biskups. 



4 



U91. 



HVOLL. — TJALDANES 



71 



Huol j sanrBæ. 

CDariu kirkia d huole j saurbæ d verdmarskelldu j 
huolzlannde. ix kýr. hun a afrett j mokollzdal ollu gelldfee 
þess bonnda er ad huole byr. stodhrossabeit a sumar vnnd- 
ir kirkiufell. þriggia j bersatungulannd. jtem ij þijnghesta 
beit a hrossahialla j huijtadalz lannd til alþijngiz framan. 
jtem þrætunes einnge j belgzdalzjord oc eyrargardz einnge 
j mula jord. jtem ij manada beit a buge a veturÍDu ollu 
gelldfee. letorfnna ristu vnnder kidahol sem huolsmenn þurfu. 
suijnadal ad eign fra hafragile til rettargilz fyrir auatan 
framm enn allann fyrir vestann framm. þadaö jafnngeinngt 
ofan til volafallz. Jtem torfskurd j efra brecku lannd sem 
hafa þarf til selz medann huolmenn hafa selfor. hun a mið- 
husa lannd oc settung j hualreka med ennis lannde oc 
fyrir breckulannde j mille hunndzvordu oc stiga. enn þridi- 
iing j vidreka j mille greindrar huudzvordu oc kirkivlæki- 
ar, Jtem a hun xij manna jferd j sauluafioru til reytzlu. 

kirkian á jnnann sig et cetera. 

Jtem lagde sigurdur^) til kirkiunnar messuklæde. 

reiknnast porcio vmm viij ár á medanu greindur sijg- 
urdur hefur halldid. v. hunndrud oc xl alanar betur. 

Jtem gaf þorbiorg ormsdotter kirkiunne ad huole af- 
rett j svijnadal frá mássgile tihl rettagils. 



140. [1491—1518]. 

Mái.dagi kirkjunnar i Tjaldanesi. 

AM. 263. Pol. bla. 73 ekr. 1598.— Landab. 268. 4to bls. 107^ og 117b, 
Bkr. 1601. Stendr í 268 ineðiil máldaga frá tímuin Stepháua biskups. 

Tialldanes [gamall maldage^) 
Þollaks kirkia j tialldaneae a hnifsker oc fyrer innan 
sig marivskrift oc þollaks skrift. oc smelltann kross. oo 
Alltariss bvning. þar skvlv syngiazt iiij messur oc xx fra 
stadarhols kirkiv. 



Sigurðr QeirmnndBSon bróÖir Ólaffl tóna yngra átti Hvol og 
í>]ö tar (Bps. n. 278). •) [263. 



7? FAGEADALB. — BÚÐAEDALR. 1491. 

þar takazt heima toUar oc Tijvnder bonda oc hvs- 
freyiv. 



Ul. [1491-1518]. 
Malðagi kirkjunnar í FagradaL 

AM. 263. Fol. blfl. 73 Bkr. 1598.— Laudsb. 268. 4to bls. llOa og 
117b (hleypir úr) skr. 1601. Þatta mun vera Steph&ns máidagi enda 
Etendr hann i 268 meöal hans máldaga. 

Fagri dalur [gamall maldage^). 

Mariu kirkia j fagradal a fagradalstvngv oc fagureý 
oc holm jnn af eýnne oc vjc j hrvteyivm. 

jtem fyrir innann sig AUtariss stein oc AUtariss bvn- 
ing fornann. kross med vnderstodvm. marivskriftt. [peturz 
skript^) oc^) olafs skrift. þar skal syngiazt viij messur oc 
xL fra stadarholskirkiv. þar takazt heima tollar oc tývnder 
bonda oc hvsfreyiv oc allra heima manna. 

jtem lagdi sigurdur bondi kirkivnne cc j hrvteýium. 
fyrir porcio þat sem fell sijdan hann tok vid gardinvm. 

jtem a kirkian Bugsker. 



U3-143. [1491-1518]. 
MixDAGAB tveir kirkjunnar í BúðardaL 

I. 

Landsb. 268. 4to bl. llOa-b, og bl. 117b, skr. 1601. 

Budardalur. 

CDikaelz kirkia j budardal & huarfzdal allan og tinda. 
brodda daiza j kollafirdi med ollum reta. bellu holma med 
ollum skerium oc selueidar flogum. jtem ij sker. jnn oc framm 



») [263. >) [al. 263. ») sl. 268. 



1491. 



BÚÐABDALE — SKARÐ 



73 



vndann holmanum oc vj kugilldi. hest oc hross. Jtem vj 
manna jferd i saurbæiar fioru. skulu þar sýngiast Ix mess- 
ur fra skardi. oc giallda, c. j kaup. þar er heima manna 
groptur oc allra þeirra sem deyia j tinnda landi oc huarfs 
dalz landi. Jtem a kirkian fyrir jnnann sig [mariu I(ikne8ki). 
mikal(s) l(ikneski). þollak(s) (likneski) oc gudmundar mýnnd. 
kross gylltur, COessoklædi. alltarisstein. corporaIia.ij kluckur 
ocein bialla. messubok hatijdar synngianndi samsett. sæmilig 
ottvaonnguabok de tempore oc de sanctis fra paskum til dom- 
ini(ca) sancte trinitatis oc vond spalltara(!) skræda. mikalis- 
saga^). jtem hefur fallid j porcio sijdann sygurdur oddzson^) 
tok gardinn Ixxx alnir oc c. 

n. 

LanðRb. 268. 4to bl. 139^, skr. 1601. 

Budardalur. 

Kirkia sancte michael(is) archanngelij j budardal A 
skardzstronnd á jordina broddadalzaa er liggur j koUafirde 
j fellzkirkiu soknn. 



IM. [1491—1518 eða fyrrlj. 

MiLDAGi Skarðskirkju á Skarðsströnd. 

Landsb. 268. 4to bl. llOb-lllb og 118a (hleypir úr), skr. 1601. 
í'esfii máldagi er æðilíkur þeim frá 1401 (DI, m, Nr. 650); stendr þ6 
meðal Stepánsffiáldaga, og kyuni því rö vera frá hans tíð í þeirri mynd, 
sem hanu er hér. 

Skard. 

Mariukirkia ad skardi cL skardzstronnd oc hina helga . 
olafs kongs a heimalannd halft med geirmundarstodum half- 
um oc allt lanndid ad a. rufeýiar med kalfum. lanngeý. 
halfa kongurseý. olafseyiar halfar. og sigrijdarholm allann. 



[et cetera a68h og hleypir þessu úr. *) Oddr faöir Sigurðar i Báð- 
ardal dó 1506. 



74 



SKAKÐ. 



1491. 



aurfuriaeyiar halfar. jna litlu oldfseý hÆlfa. þricL hluti j vid- 
reka fyrir þorpum oc hualreka milli kcLrhafnar oc grinndar 
ad frateknum sem fellzkirkia. oc tuungu kirkia eiga oc 
tueimur tolftuungum j hualreka er annann a tungu kirkia 
enn annann [huamms^) kirkia oc þeim vidreka er bænhus- 
id j þorpum a. af b^nhusvijk j þorpum. eru þad vj sex 
alnna tre oc minni, enn stadurinn j skalholJti fiordunng j 
vidreka j grejndu takmarki jafnt vid skardzkirkiu. jtem a 
kirkian a skardi h&lft brecku lannd j bitru med hualreka 
oc vidreka til hunnzvordu oc kiortre L hun*) huerium xij 
manudum vnndir gudlogshofda. jnn til stiku huar semkem- 
ur, er halldijs gaf á gnijp kirkiunni. jtem skipstod kuitta j 
biarnneyium med budarstodu oc hialli. fiogra manna oc 
XX jferd (j) saurbæiar fiprn. budarstodu oc hrossabeit vid 
storá j tialdanes landi medann fiorufer stædi yfir er hall- 
dora narfadottir^) gaf kirkiunni þa hun atti tialldanea. jtem 
d kirkian. 1. c. j kugilldum gelldíe og koplum. jtem a kirki- 
an fýrir jnnan sig*) bríjk yfir alltari. ij mariu skriptir. 
kross yfir kordyr. peturz lijknneski. olafz lijknneski. marie 
lijknneski magdalen^. jtem fimm manna messuklædi. einn 
hokul ad auki. ij sloppar. ij kanntara kapur fáneytar. ij 
merki. ij kalekar. eirii kross gýlltur. ij alltarisklædi. er ann- 
ad glitad. enn annad med lerept. ein^ alltarisbrun gðd. 
formma dukur. jtem grallari mod sequencijum per anni 
(circulum) med kiridl. jtem annar grallari med sama hætti. 
helldur hann oc pistla oc gudzspioll oc oracionis. ij ottu- 
saungua bækur. helldur aunnur á vetur enn aunnur a sum- 
ar per anni (circulum). þessar fyrr skrifadar fiorar bækur 
ct kirkiann hdlfar. enn hcLifar sd sem gardinn d. jtem kiri- 
all med tonarius. processionaiL capitularius. ymnarius a 
einne bok allt aamann, ein lesbok ný frcí aduenntu til pdska 
de terapore oc de sanctis. aunnur lesbok fra pdskum thil 
advenntu de tempore oc de sanctis. ein kononembok. jtem 



[vantar í báðar jafskriptir, en á Bvo að vera, abr. máldagann 
1401. 3) b1. 268b. ») Halldóra Narfadöttir dó 1324 (Skálholte og Gott- 
BkíUkBaniiáii). *) et cetera b. v. 268b_ og endar hér. 



U91. 



DÖGURÐÁRNES.-GALTABDALSTTJNGU 



75 



de sanctia messubok med pistlum gudspiollum. oracionis per 
auni (circulum). jtem raessubok sarasett med ottusonugum. 
pistlum ocgudzspiolli oracionisockanonende tempore frd ad- 
venntu til paska oc er kaullud. loginar^). glodí^rker. skirnnar 
ketill. ein klucka st8r oc iij rifnnar. ij biollur. ij salltarar. 
ij skrudakistur fdneytar. fimm corporalia. 



145. [1491-1518 eða íyrri]. 

KiLDAGi kirkjunuar í Dögurðarnesi. 

AM. 263.FoÍ. blí^.74 8kr. 1598.— Landeb. 268. 4to bls. lllbog 118*. 
slir. 1601. Mildagi þeasi virðist vera frá síðara hluta 15. aldar eöa 
döfirum Stepbáca biskups. 

Dðgurdarnes [gamall maldage^). 
Magnus kirkia j dogvrdar nese a magnua likneski. 
þangad a [at] syngia v. messvr oc xx fra skardi. 
þar takazt heima toUar oc Tjjvnder. 



146. [1491—1518 eðu fyrri]. 

Máldagi kirkjunnar á G-altardalstungu. 

AM. 263. Fol. bla. 74. akr. 1598. — Landsb. 268. 4to, bls. 112» og 
118b Hkr. ItíOl. Maidagi fesBÍ viiðist vera frá BÍÖari hluta 15. aldar 
eða tiinum StepháiiB biskupB. 

Galltardalstunnga [gamall maldage®). 

Olafs kirkia j galitardalstvngv a kirkiv skýlld j heima 
landi. galltardal hinn minna oc Bingeyjar vj hvndrvdvm. 

jtem a kirkian fyrir jnnan sig mariv likneski. Olafs 
likneski. kross yfer AUtari. 

þar skvlv syngiazt iiij measvr oc xx fra stadarfelli. 
paskadag oc alla þa daga sem j xvj daga halldi erv. 

þar skvlv gialldazt þijngapresti xij avrar j kavp. þar 



w 

) login, hdr. = Loginrá. [263. ») [263. 



76 GAEPSDALB. — DYKKVASKÓGE. 1491. 

skvlv takazt heima [ij tijvnder^) oc lysitollur þesi bonda 
sem þar býr, og allra þeirra sem a hans kost erv. 



147. [1491—1618 eða síðar]. 

MiLDAei kirkjunnar í Pykkvagkógi. 

AM. 263. Fol. bls. 74, skr. 1598, — Laudsb. 268. 4to bl. 87a, skr. 
1601. 

gamall maldage'*) 
Mariu kirkia oc aancte magnua^) j þýckvaskoge a vj 
kvgilldi. kolvidarhogg j liarakogum íuogemgkogamennþurfa 
arliga. 

jtem a kirkian AUtariasduk. glodarker. sacrarivm mvn- 
lavg oc tinker oc handklædi, mariuskriftt. nichulaa skriftt. 
jona skrift. magnus skrift. iiij kluckur. messvklædi. corpor- 
all. Álltaris steirn [litill*) brijk. proceasionall rotin. forn 
svmarbok med leg, nockud af rotnvm psalltara. 

jtem hefur þar fallid ce. j porcio sijdann þolleifur bondi 
tok sijna kvittan. 



148. [1491—1518]. 

MAiíDAgi Garpsdalgkirkju. 

LandBb. 268. 4to bl. 113a-li4b, skr. 1601. 

Garpsdalur. 

COariukirkia j garpsdal 4 xx hunndrud j heimalannde. 
hrijshogg j borg hunndradz(!) timburz j rauddalz skogie 
huertt sumar. torfskurd j suardholzlannd j garpdalzgrafer. 
saulua fioru til bunautnnar ollum heimamonnum. 

viij kýr. iiij gelldfiar kugillde. hestur oc c. j voru. 



[tijunndir ij, 268a. þýckueskogur 268. ») magnuBar 268. *) 
[iytil 268. 



1491. ÖOTUDALR. 11 

jtem ein messuklæde oc kalek. graduale per annum oc 
sequencijubok. 



149. [1491—1518 eða síðar]. 

MiLDAGi Gufudalskirkju. 

AM. Apogr. 2052C. blað ekr. c. 1620, sem Árni fékk 1710 hjá 
Helgn Bggertadótíur á Múla i Kollafiröi, móður Eggerta Snœbjörnsson- 
á Kirkjubóli í Langadal. Máldaginn er aö efai til mjög svipaðr 
^isla, en er I)ó líklega frá dögum Stepháns biskups. 

Ánnar maldage gufudalz kirkiu*) 

Kyrkia j gufudal a allt heimaland oc hofstade med oU- 
um gognum oc giædum. skog a melanese med hof[8to]dum 
og allann skog fra geithusgile og upp ad miallgile. man- 
adar Beit j Breckulande. wtbeit nautum yfer um a. skog 
hia Vatne hinu nedra og lambhaga. Beyt j alptadalz mula. 
akurgerde under hraune a skalanese. 

Jtem a kyrkian j gufudal mdlz miolk af hvorium sæ j 
sinne þingd nema grauf um petursmessu tijma. og skiæde 
af Bæ alnarlaung. so og a kyrkian allar þær tijunder sem 
minne eru enn eyris tijund nr þingdnne. 

Jtem a kyrkian xxj malnýtu kugillde. ix kýr oc xij 
aaaudar kugillde. 

Jtem iijc j kauplum. eitt naut veturgamallt og iiij 
saude tvævetra. 

Jtem iunanu gatta xij trog ocxij kerolld. ij storkeroUd. 
einn stock. v flordunga fcetíl. 

Jtem j kyrkiunne þrenn messuklæde alfær. og ij hokl- 
ar lauser. sloppur oc kapa. ij kaleykar. 

Jtem XX Bækur. ein bnjk yfer haaltare. og aunnur 
framan firir. 

Jtem iij kluckur. 

Jtm glodarker oc vatzkall oc munulaug. iij kopar- 
pijpur. 



á undau er maia;^^i B:ii:idb bitkupB fiu c. iJob, Dipt in.'.. l, Váo, 



76 



KIRKJUBÓL 



1401. 



Jtem einn jarnnkall oc ein kiata, 
Jtem a kirkian þessar jarder. Brecku. Midhug og 
k(v)yindisfiaurd. 



150—151. [1491—1518]. 

Máldagab tveir bænhússins á Kirkjubóli í Kvigindisflrði í 
Gufudalsþingnm. 

I. 

AM. 263. Fol. blfi. 80, skr. 1598.— Biskupsskjalasafa 2. 4to, afakr. 
c. 1760 (meðal Stephána máldaga). 

gamall maldagi. 
Bænhusid a kirkiuboli j kviggindissfirdi er prevelegerat 
»uo þar ma vijgia saman hion. skijra born oc leida konur 
j kirkiv. 

Þar skal gefa prest vj avra j kavp vpp d xij messur 
vm xij mdnvdi. 

11. 

AM. 263. Pol. bls. 80, skr. 1598. . 

gamall maldage. 
Bænhusid a kirkivboli j Gufvdals þi]ngvm er miog j 
flarska vid soknar kirkiuna oc þess annars. saker storra 
ovega oc margfalldz haska. sem þar hyndrar kirkivsoknar 
menn. þui hofu vær gefid gott ordlof til ad þar skal hion 
saman vijgia, born skijra oc konur j kirkiv leida med þui 
moti oc skilmala. ad sa som jordina d. leggie þar til iiij 
inastædvkagilldi til Bænhusins oc sie svngnar xv messur 
arliga. enn presti lukizt mork j kaupid. suo bg sie prestur 
soktur med hesti oc manni oc heim aptur færdur jafnan 
þa er þessa embættis þarf med. 



MÚLL - SKÁLMARDALR. — FLATEY. 79 



152. [1491-1518]. 

MAxdagi MúlakirkjTi á Skálmaraesi. 

LandsbökftBafn 108. 4to blB. 427. (máidagasafn séra Jöns i Hítardal). 

Miile a SkcLlmanese. 
Kirkia sancti Laurentii under Mula á Skalmanese Æ 
jðrdina halfann Skalmardal. Er Hustru Jngebiðrg Arnadott- 
ftr og dætur hennar gafu G-ude og sancto Laurentio flrer 
sdl Jons Ellingssonar gödrar minningar, 



153. [1491-1518]. 

MiiiDAGi bænhúsains í Skálmardal. 

AM. 263. Fol. bla. 80, skr. 1598. — Bi^ikupsskjalauaía 2. 4to, aíðkr. 
c. 1760 (meðai Stepháns máidaga). 

gamall maldagí^). 
Bænhusid j Skalmardal j Mulakirkiu þijngvm. a vj ær. 
i^ar skal syngia vj messur vmm ared. og lukizt presti 
xij alnir j kavp. 



154. [1491—1518]. 
MiiDAGi Flateyjarkirkju á Breiðafirði. 

Landabókaaafn 108 4to, bls. 428 (máldagaa&ÍQ aéra Jöns í Hítardul). 

Flateý. 

Jons kirckia postula j Flateý cL xxc j heimalandi og 
saudeyar^). Oddbiarnarskier og Styckiseyar. 
kyr. ij merkur frijds fiar. eitt hross. 
Þar skal og vera prestur og diakne. 



') Bl. B 2. s) Svo 



80 SAUÐLAUKSDALR. — OTSAKDALR. 14'ðl 

156. [1491—1518]. 
MiÆDAGi Sauðlauksdalskirkju. 

AM. 257. 4to skb. eiamtíða. — AM. Apogr. 2693 meö hendi Árna. 
— Landöbókasafn 108, 4to bls. 429 (máldagasafu séra Jóna í Hítardal). 

Kirkia i saudlavxdal a jordina siglvnes. tiv hundrudvm. 
i hagakirkivsokn. oc ij. malnytu kugillde. oc þangad er 
skipadur patrixfiordr med ollvm bævm þeim er þar erv ad 
ollvm skylldvm oc skog i trostansflrde sva sem þorf gior- 
izt^). 



156. [1491—1518]. 
Máldagi Otrardalskirkju, 

JSig. 143. 4to bls. 243, skr. 1624 eptir transscr. frá 17. Maí 1615. 
ÞesBÍ mftldagi er forn aö efni, en mun Jió eins og hann liggr fyrir 
Tarla vera eidri en frá Stepháns tíð (sbr. máld. 1324 Dipl. IbI. II. aö8.) 

Þetta fie d kirkian j otrardal. 

Land j mille haga hins ýdra haganess og Beitilshamra. 

Skðg j Tro8tramsfirde(!) til allra þarfinda enn leyfa 
aunguum. Stadarmenn hoggve þar sem þeir vilia. so vijtt 
aem land a skog. 

kyr iij. xij ær. hest. kistu og kaleik. kluckur iij. krossa 
iij. kistil og postula skrift. Altarisklæde iij. og elldbere. 
Refill nyr. munnlaugar tvær. Ordubok. 



157. [1491-1518]. 
Máldagi Hrafnseyrarkirkju í Arnarfirði. 

AM. 257. 4to, skb. samtíða. — AM. Apogr. 2660 með hendi 
Árna. 



1) í 108 -^ntr «éra J6n á fpð.aHÍn: „tJfsae maldage er íinn'dhvort 
giöiflar i5l2 t.Uuí þdr ffier'*. 



1491. HRAFNSEYRL — NÚPR. - ALVIÐEA. - HFSTR. 81 



Petri apostoli ecclesia a brafiiieyri i arnarfirdi a fimm 
kyr oc finim asaudar kvgildi. opter þui sem jon bondi 
biorusson giorcli vt vid biakup steffan i hans fimtu vísita- 
cione vm vestfiordv. 



158. [1491—1518]. 

MiLDAQi Núpskirkju í Dýrafirði. 

AM. 257. 4to Bkb. aamtiða. — AM. Apogr. S661 með hendi Árna. 

Jtem notanduiQ. 
Kirkian vnder nvp hefer i sina porcionem. a medan 
jon bondi biornsson hefer halldit jordina. fiogur hyndrvd 
oc. X, aura betur. 



159. [1491—1518], 

Máldaqi hálfkirkjunnar í Alviðru við Dýrafjörð. 

AM. 257, 4to Bkb. samtíða. — AM. Apogr. 2662 með heudi Irna. 
— AM. 263. Fol. bla. 79, flkr. 1598. 

gamall maldagi^). 
Halfkirkian i alvidru, epter gamalla manna sogn oe 
ordtaki a xijc jord er hoitir skagi. oc liggnr í dyrafirdi, 
[et cetera'). 



160. [1491—1518]. 

MiLDAGi hálfkirkjunnar undir Hesti i Önundarflrði. 

AM. 263. Fol. blB. 80, skr. 1598. 

gamall maldagi. 
Halfkirkian vnder Hesti j Onvndarfirdi a xc j heima 
landi oc v. kuorilldi. 



263. 2) [8l. 263. 

Dipl. Isl, VII. B. 6 



ÖGU. — MTÍLÍ 



I40l 



161. [1491-1518]. 
MÁLDAtíi Ögrskirkju í ísafirði. 

Landebökaeafa 108. 4to^ bls 562 — 563, eptir b6k skiifaöri 1606. 

Augur. 

Kirkiafi i 0gre á jördena Strauíisel. 
Jtem Smidiuvik á Ströndum. 

hún á hinn éda hvörn sel i Þernuvík og áttúng i hval- 
reka. hinn 4*3» hvörn sel i ^vallátrum. 

gielldneyta afriett á Fiall-Eyrar, j Skötufiörd, so mörg- 
um nautam sem sá (á) er kirkiu heldur. 

Jtem i kirkiupeningum 12 kýr. 

Jtem 12 ásaudar kúgildi, 1 kantara kápa. 

item 2 aitaresklæde med brúnum. 

item 2 Tiölld málud útlendsk. 

item 2 koparhiálmar, 1 koparstika. 

Jtem 4 kluckur stórar og 4 biöllur. 

Jtem 2 kaleikar. Corporalhús med 2 Corporalum. 

Jtem fons uiiibúningur, 1 litell Járnkall. 

Jtem sæmeleg brík yfer ^áaltare. 

Jtem 22 bækur med vondum og gódum. 

Jtem glerglugge yfer altarenu. 



1G3. [1491—1518]. 
MlLDAGi bænhússins í Múla í ísafirði. 

AM. 263. Fol. bls. 80, skr. 1598. 

gamall maldage. 

Bænhus j mvla j ysafirdi j kirkiubols kirkiu sokn j 
langadal er helgad^) gvde. 

Þad a ij kvgilldi oc eitt hvndrad þar til. 

Þar skvlu syngiazt xij messur a arinv. oc luka presti 
vj avra j kavp. 



lielgvd, bdr 



1491. LAUGABÓL. — KIRKJUBÓL. — AÐALVÍK. 83 

163. [1491—1518]. 
Máldagi Laugabólakirkju í ísaflrði. 

Air. 257. 4to skb. samtíða. — AM. Apogr. 2683 með hendi Árna. 
— BÍBkupaskjalasafQ 2. 4to. afskr. c. 1750. 

Kirkia sancti blasij episcopi^) martyria a laugaboli i 
jsa[flr]d[i] a^). [iij^). kyr [oc xij. ær^). 



164. [1491—1518]. 

Máldagi Kirkjubólskirkju í Langadal. 

BÍBktipsskjalasafQ 2. 4to, afekr. c. 1750 (meÖal Stepháns máldaga). 
— Landabókasafn 108. 4to bls. 427—28 (séra Jón i Hitardal). 

Maldage Kyrkiuböls i Langadal. 
Kyrkia sancti Laurentij a Kyrkiuboli i Langadal A» 
xvijc j Jnnstædu. Lagde Gudne bonde jðrdina Stærrafell er 
liggur i trekyllersvijk vjc ad dyrleijka kyrk(i)unne i sinn 
Reijkningskap med reka og ollum gðgnum og giædum. 



165.— 166. [1491—1518]. 

Máldagar tveir kirkjunnar (á Stað) í Aðalvík. 



Biskupsskjalasafn 2. 4to afskr. c. 1750 (meðal Stepháns máldaga) 
Landsbókasafn 108. 4to bls. 428 (séra J6n i Hitardal). 

Adalvijk^). 

Kyrkia í Adalvijk bijhelldur nu vij kugilldum. 



108. 



b. T. B2. «) eigur, B2. ») [B2; eyða i 257. *) [sl. B2. b. v. 



6* 



- 



Ö4 



iDALVÍK. — KIEKJIIBÓL. 



Í491 



n. 

LíindabókaBafn 108. 4to bla. 563, Bkr. á 19. öid eptir bók akrifaðn 
1606. 

Stadur í Adalvik. 

Kirkian á Stad i Adalvík á heimaland háJft, Kagadar- 
vík^) og Sandvík o^ Griótleite. allar þeasar Bigner hálfar 
á Kirkian vid bóndann þann aem gardenn á. 

Jtem Tólftúng Reka i Eekavík á bak Látrum med 
ágóda. 

Siöttúng i (^^valreka i l^öfn. 

hálfan Reka frá SelastiUe og til Þverdalsár, og Söl(va)- 
fiöru alla. tolllaust. skip vid Sigmundarlæk^) og adflutning- 
ar allar. 

máuadarbeit i Þverdal öllum peninge tveim meigen 
Þorláksmessu. 

Selu^) i midkiós^) i Lónafirde og hálft ^elmingalóu. 

afrett i ^vestu. 10 malnytu kúgillde. 

Jtem tvenn mesauldæ.de alfær, sloppurj kantarakápa, 
fonsklæde, 1 Silfurkaleikur. 

Jtem koparhiálmur. 

Jtem 1 koparstika, 1 glódarker, 1 Járnkall. 
Jtem 10 bækur med þeirre bóndenn tiUagde. 



167. [1491-1518]. 
Máldagi kirkjunnar á Kirkjubóli í Steingrímsflrði. 

AM. 257. 4to akb. Bamtlða. — AM. Apogr. 2684 með hendi Átne, 
og gctnr bann þess, að þessi mUdBgi „er ecki med Jndulgentzskrar 
hendenne, og ecki med neinni þeirre heride sem á bokfellinu Btanda, 
heldur med aunare fraleitro hendo, sem o^' synest eigi ad vera bo göm- 
ul fiem hiuar, þo or hnn og eclíi heldur ny."— Biakup.sflkjalaBafn 2. 4to, 
afskr. c. 1750. 

[Kyrkia sancte Olafs, konujugs*) sa kirkiuboli i 
stein[grimsfirdi a . . .**) kyr og iiij. ajsaudar kuiilldi. 



1) Skflgavik, hdr. SölmuDdarlæk, hdr. *) Sro, hdr. *) „ila cvi- 
deuter" (AM) þ. o. Árni les . . . uga [=ungB] *) eyöa i B2. 



1491. PRESTSBAKKL — EYRI í BITRU. 85 

168. [1491-1518]. 

Máldagi kirkjuLnar á Prestsbakka „í Hrútaíirði". 

LandBbökasafn 108. 4to bls. 427 (máldagaBaíu séra Jóhb Haldórs- 
Bonar í Hitardal). 

Prestbacke. 

Kirkia sancti Johannis Apostoli Evangelistæ d prest- 
backa j Hrutafirde cL halffc heimalaud og xijc Jord Liota- 
stade. 

Kirkian á og v kyr og vj asaudar kugiUde. 
Birn hest og ccc j vaduKÍlum. 

Hefur fallid j portionem ctrlega hier til ij voder vad- 
mdls. 



169. [1491—1518]. 

Máldagi Eyrarkirkju í Bitru. 

Landbb. 268 4io bl, 114b, skr. 1601. 

gýre j Bitru. 

Jtem dtta hunndrud oc xx a kirkian [a eyri j bitrul 
j sinn reiknnijnngskap vpp a sijra olaf tumason eda hana 
erfljnngia ef hanz missir vid. 

hun a fiordunng j ollum hualreka a hruteyiarstroiid fra 

merkihamri oc til hualar. enn attunngj ollum hualreka j 

ofeigsfirde j millum hualar oc merkelækiar oc selanes enn 

allann reka frá þammbd j bitru oc lonnguvijkur. enn skiæda- 

tollur 00 osttollur oc annad þad sem þar med stenndur vmm 

bæahusid j vijk. ma skrifa epter enne gomlu mcLIdagabok- 
enne. 

þar liggia vnndir iij bænhus. a enne. j tungu. j vijk. 

kirkian cL junann sig messuklæde rotinn. mariu likn- 
^eske. johannisbaptistelijkneáki.jonslikneski [postula]. eirnn 
kross yfir alltare. iij alltarisklæde. ij bruner. eitt glödarker, 
y kluckur litlar. paxblad. ein jarnstika. ein vpphalldz stika. 

gomul sonugbok fra advennta til paska. 

giordu vier kirkiu fyrir fiortan hunndrud. skýlldi greinnd- 



86^ 



MELAR. - INNEIVÍK. 



1491 



ur sijra olafur lata bæta kirkivna suo hun sie vel stannd- 
annde suo sem ad retta hana oc þilia hana oc hæta ad 
þake oc bcckium jnnann sig. skyldi fyrnefndur sijra olafur 
vera kuittur vmm vj hunndrud j porcio fyrir kirkiubotena. 



170. [1491—1518]. 

Máldagi bænhússins á Melum í Hrútafirði. 

AM. 263. Fol. bls. 80, sbr. 1598. 

gamall maldagi. 

Bænhus heilaga Olafi^) (L Melum j hrutafirdi epter þui 
sem forn maldagi seiger oc gamler menu hafa he^^rtt. a iij 
kyr og XXX asaudar. þar a ad taka vid biskupe oc hans 
folke þa hann rijdur j sijna visitationem vmm hrutafiord, 

Par takazt oc heima toUar oc tijvnder. 

jafnrar rentvad aullv er bænhusedj innre vijk j greind- 
vm Hrvtaflrdi. 



m. [1491-1518], 

Máldagi bænhússins í Innri-Vík í Hrútafirði. 

AH. 263. Fol. bls. 80, Bkr. 1598. 

gamall maldagi. 
Bænhus sancti Nichvlaj biskups j jnnre vijk j hruta- 
flrdi hefur þuihjk privilegia oc frijheit vm Tijvnder oc íidra 
hluti svo sem halfkirkiur. þar hefur skalhoiltz biskup rett 
til ad gista þa er hann fer [vm] sijna syslv. til vpphelldiss 
christnum dome. 



172. 9. JaBÚar 1493. undir StAÖarftlH. 

Oddb prestr Sveinsson tekr í umboði Þorbjarnar Jónsson- 
ar, prófasta milli Gilsfjarðar og Gljúfrár, eið af Helga Ey- 



1) Svo; 



U92. 



DÖGURÐAENES.. 



vindsayni nm landamerki Dögnrðarness á Skarðsströnd og 
Arnarbælis. 

Eptir afskript Magnúsar Einarssonar á Jörfa (c. 1730—40) af 
DöguíðariiB83 0? Dímonarklakka skjölum (hjá mér), og er þetta ritað 
eptir transBkripti á pappír gerðu í Haga á Birðaströud 16. Nóv. 1662 
af Þorleifi Magnússym og Jóhanni Jónssyni. 

Þad giore eg ^elge givindsson godum mðnnnm knnn- 
ugtt med þessn minn opnu briefe. ad eg ox vpp a Skarde 
hia Birne Þorleifssyne. var eg og med Jone Sveinssyne. 
medan hann var vmbodzmann a skarde. og heyrda eg all- 
drei akiærd hraunfioU. er liggia j arnarbælis jordu. ^n Raudalæk 
halldinn landamerke j millum Dogurdarness og Arnarbælis. 
er fellur ur Altatiorn til siofar. helldur beiddi adnrnefndur 
Jon Sveinsson þangad hri]s hogx þa sem Arnarbæle attu. 
Og þennau sama ^i}A tok eg sera Oddur prestur Sveinsson 
j vmbode Sera Þorbiarnar Jonssonar er þa var profastur 
millum Gilzfiardar og GIiuf(r)ar af adurnefndum ^elga. ad 
hiaverande Þorde fielgasyne. Sagdist hann ecke hafa vitad 
önnur landamerke halldiii i mille Dogurdarness og Arnar- 
bælis enn þesse. 

Og til sanninda hier um settum vid fyrnefndir menn 
ockur jnncigle fyrir þetta gijdzbref. er giortt var undir 
Stadarfelle a medalfellsstrðnd manudæginn næstan eptir 
þrettanda dag. þa er lidid var fra hijngadburde vorz herra 
Jesu Christi þusund cccc nijutiger og tu(a)u ar. 



173, 18. Jisuúar 1493. á Hólum. 

SvEiKN Guðmundason gefr heilagri Hólakirkju til æfinlegr- 
ar eignar jörðina Kryddhól í Víðimýrarkirkjusókn með þeim 
atriðisorðum, er bréfið greinir. 

AM. Fasc. XXXI, 16, transskript á Bkinni frá 21. Okt. 1493. — 
Apogr. 3345. 

krydboP). 

Þath giore eg sueinn gudmundzson profentomann a 



Utan & brófinu með fornri hendi. 



88 



KRYDDHÖLSBEÉF. 1 49 2 . 



holvm godvm momnim viturligt med þessv minv opBubrefe 
ath ög hefl gefit heilagri hola kirkiv til ^uenligrar eignar 
jordina kryddbol er liírgur j videmýrar kirkiv sol:n med 
ollvm þeim gognvm ok giædvm sem greindre jordv fýlger 
ok fýlgt hefer ath forno ok nju ok eg uard fremst eigande 
ath ok þar med atta kugillde er jordune fylger vndan mier 
ok minwm erflngvm. gef eg einn part j jordunne j salvgiof. 
ok þat adra^) fyrir þionvstvkono miiia þorgerdi þor- 
leifsdottur profentokono sama stadz fyrir þat miss^tte ok 
brot er hvn vard brotlig uid heilaga kirkiv ok bisknpiu en 
hvn fyrir þessa sok kuitt nid hoilaga kirkiu enegskilmier 
landskýlld ok leigur medan eg lifer en kirkian eigurhuort- 
tueggia epter minn dag. skal sueinn svara lagariptingum 
fyrir jordina en biskupin hallda til laga. Ok til sannenda 
hier vni sette eg mitt inncigle fyrir þetta bref med þeirra 
daiidimanna jnnciglvm sira andrea jonssonar radzma(n)z 
sama stadar ok gudmundar prestz jonssonar er hia voro er 
þetta var giort med handabandi vid biskupin. skrifat ahol- 
vm j hialtadal miduikudagin fyrir conversionem sancti 
panli apostoli vm veturin. anno domini ODo cdo xco secundo. 



174. 35, Janúar 1493. í Skálholti. 

Sxttabgeeð Stepháns bisknps i Skálholti og Árna bónda 
GrnÖmundssonar;. staðfesta þeir gerning Sveins biskups og 
Árna út af Oddgeirshólareið, en fyrir það, sem síðan kom 
til með Árna og Stepháni biakupi, gjaldi Árni sextigi hund- 
raða, og lofuðn þeir að halda vináttu hvor við annau npp 
frá þessu, en Þorvarðr Erlendsson sýslamaðr í Árueyþingi 
samþykkir þenna gjörniug. 

Bi3k. Skalh. XVII, 2ö frumrit á Bkinni. — AM. Apogr. 2iit)9 c piir 
Ská.llioltsírumriti „accucatisscié". Átta iuaaigli iiafa verið iyru biétir.u, 
og lýsir Ámí þeim, aem þá voru ekki dottin frft, 

Sattargiordabref bisknpsins og arna gndmuadziouar. 
Ollum monnnm þeim sem þetta bref f-ia edur htým- 
senda arne preatur snæbiarnarson officialis heilagrar ykui- 



BVO.. 



1492 



SÆTTABRÉP 



89 



holltz Idrkiu j millum hnítar j borgarfirdi og lielkunnda- 
heidar. Riiorre prcíítar helgason profastraa rangaaruollum. 
narfue jongsoTi kirkiuprestur j skalhoUte. a-in-undr jonsEOU 
radzmadr gama stadar. þoruardur ellendiíizson^) kongs um- 
bodzmanu ýfer aarness syslu. sigurdr jonssou, leikmeuu. kuediu 
Grads ok sma knnui/^tt giðraude. ath sab anuo gracie 
niiilesimo. quadringeutosimo. nonagesimo. secundo. jn couuersi- 
one sancti pauli apoíítoli. j biskupsstofunite j akalh jlltc uor- 
um uær j hia med fleirum audrum godum mounum. saum 
og heýrdum oí. ord og handaband þessara mauTia. af eiaue 
ulfu ærligs {iQxvix ok ondaliga fodrs. herra stefans med guds 
^ad biskups j skalhollte. enn arna bonda gudmundzsonar af 
annare. .skildizt þad ok f^ldiztt under þeirra handabande. 
íith þeir f!;iordu mcd sier fullaa satfc ok alla upp ai kirki- 
iinnaT uegna ok kongdomsins ok stadíestu ath saa giorningr 
sem biskup sueiiin heitian godrar minningar er þæ hafde 
kirkiunnar ualld ok konuufysins. giorde uid greindan arna 
bonda um oddgeiriíhoia reid bædi upp m kirkiunnar uegua 
o3c koagdomsins fyrír þaa bada ok alla þeirramenn. skýlldo 
standa obrigdiligur j allaú mata. enn fyrir þau tilferle sem 
sidan kuomu til. med þeim. greindum biskup stephano. ok 
fyrrnefndum arna bonda. upp aa kirkiunnar uegna eptter 
þad sem sættargiordin for f^^rat fram. lagde adr ekriíadur 
ame bonde fyrrnofndum biskup stephane. soxtigi hundrada 
uied suodaa skilmala. ath hanu skýllde giallda aa þrimur 
arum. tntugu hundrud a hveriu are. j ðllum þarfligum ok 
friduirtum peningum. ok skal gialldaztt æ, austazsta skala 
undir eýiiríiollum. edfi j oddgeirsholam j floa. bisikupiuum 
('dr hans umbodsmannc. samþýckte íiUan þönuan þeirra 
giorniijg. greindr þoruardr ellindzson. sem þa uar kongs 
xjmbodzmaun ýfer greindri arnes sýslu. medkendiztt optt- 
nofadur arae hoxiáo j sama haudabande. ath híinn gio.-de 
þenna .^ioruiug fnalfuiliugur j allan mata. lofudu þoir ath 
hailda sinni uinattu huor uid annan upp fra þessu. ok ad 
]^e;isum pcniugum lukttum. þa gaf ok giorde tittskriíadr 
bisknp íítephaa adr grcindan arna bouda aulluagið kuittan 

SvO. 



90 



ÞORLÁKR SEMINGSSON 



1492. 



ok akiærulauBan upp æ, kirkiunar uegna fyrir 8ier ok aull- 
um sinum eptterkomendum kirkiunnar formonnum j skal- 
hollte um allar fyrrgreindar sakir ok malaferle. "ok til 
sanninda hier um. sette þrattuefndr biskup .stephan. ok fyrr- 
greindr arne bonde. sin jTinsigle med uorum jnsiglum fyrir 
þetta sattargiordar bref skrifath j sama stad degi ok are 
sem fyr seger. 



l''^' 27. Janóar 1493. á Hólum. 

BóME tuttugu presta útnefndr af Ólafi biskupi á Hólum um 
ákæru hans til Þorláks Semiugssonar um það, að hann 
hefði höggvið skóg i jörðum Hólastaðar, og um áttatigi 
hundraða gjöf séra Semings föður Þorláks. 

AM. Faso. XXXI, 1, frumritið á skinni. Aí 20 inneiglnm er 1 
dottið ffá. — Apogr. 3333. 

Þath giaurum ver andres jonsson Eadzman heilagrar 
holakirkiu. jon þorualldzson. snioulfur sigurdzson. olafur 
ingemundarson. stigr ingimundarson. þorsteirn gudmundzson. 
gunnar jonsson. gudmundr jonsson. geir uigfusson. þordr 
ingimundarson. nikulas kollason. olafur ionsson. gudmundr 
kollason. biaurn þorsteinsson. jon helgason. gudulfur magn- 
usson. ODagnus halldorsson. eirikr gigmundz.son. sigrdr jons- 
son ogi) thomas sueinsson. prestar holabiskups dæmis god- 
um monnum uiturligt med þessu uorv brefi. at þa er lidith 
uar fra hingatburd uors herra ihesu christi. CD. cd. ix tiger 
og ij æ,r. aa fauí^tudaginn næstan efter conversionem pauli 
apostoli. heima æ, domkirkiunne a holum j hialltadal. vorum 
ver i dom uefnder af vorum virduligura herra og andaligvm 
faudr olafe med gvdzs nad biskupi a holum at dæma vm 
þa akæru. er biskupinn kærdi til þorlaks semingssonar med 
þeim saukum. er j þui brefi stod er biskupiun stefndi hon- 
um. þui at til kalladre gudz nad. dæm.dum ver fyrsagder 
prestar j fyrstu stefnuna laugliga. þui hun uar svarin fyrir 



') Svo hér. 



Ié92. 



ÞOELÁKB SEMINGSSON 



91 



oss af Biculase prcsti kollasjni, o^ þorlak geming'sson lavf^- 
liga fyrir kalladan hier j dag ok haDH skjidup^aii at luka 
niaiirk j stefmifall. nema hann syne lauglig forfaull. r.t haun 
matte ecke koma. Enn fyrir þa sauk er j stefnunne stod. 
at biskupiun kærdi til þorlaks semingssouar. at hann hefdi 
haugguit edur hauggua latid skog j holastadar jaurdum er 
svo heita barnafelli og gardi. j aungu uoru frelsi edur uorra 
umbodzmanna. enn saker þess ath þar kom fram bref med 
tueggia manna uitne. ad adrnefndur þorlakr hefdi med- 
kenzt. [at hann hefdi medkenzt^). ad hanu hefdi haugguit 
fyr sagdan skog. vpp sa fiora kapla. svo og medkendizt 
greindr þorlakr j þui sama brefl. er hann sendi biskupinum 
og [þar') var fyrir oss [þar^) lesid. ad optnefndr þorlakr 
hefdi haugguid j holastadar skogi sem fyr seger. Nv saker 
þess ad adurgreindur þorlakur uændizt heimilld þoralfs 
oddzsonar. er þa hafdi umbod holastadar. at fyr nefndr 
þoralfur hefdi lied sier fyr sagdan skog. enn optnefudur 
þoralfur sagde þar nei til. þui dæmdum ver fyrnefnder 
prestar tittnefndaíi þorlak skylldugaii at leida tuau lauglig 
vitne fyrir biskupinum eda hans laugligum vmbodzmanue 
innan halfs manadar. at heyrdum dominum. at tittnefndur 
þoralfur hefdi lofat þrattnefndum þorlake ad hauggua edur 
lata hauggua adur greindan holastadar skog. fallazt 
þorlaki þessi uitne þa dæmdum ver nefndan þorlak skylld- 
ugan at Ivka hola domkirkiv. xxx. marka fyrir ran og grip 
i sitt fullrietti um adur greint skogarhaugg. enn þorlak 
skylldugan at sueria tylftareid. ath hann hafe eigi mcira 
haít onn adur greiner. fellzt hann at þes^ívm eide. gialide 
hann holakirkiu, Ix. marka i sitt fiilirietti og fallenn i 
bann og skyJidugaii ad taka lausn. og skript af biskupin- 
um. gnn vm þa adra sauk. er j stefnunne stod og biskupinn 
kærde til þorlaks. um þau Ixxx hundrata. er þratt nefndr 
þorJakr niedkeiidizt fjair biskupinum. og morgum audrum 
daiídimonnum ad fader hans sira semingr hefdi gefld hon- 
um. afhent og utlukt. dæmdum ver þorlak skylldugaii apt- 
ur ad leggia alla adur greinda peninga fasta og lausa. 



[svo. 



92 



ORÐAMÁL. 



1492. 



kuika og davdfí. heilagre holakiikiu. vnder sinn svarenn 
bokareid. fyj-ir þann akada er sira semingr hefer giaurt 
heilagre holakirkiu. um þa tuo gullkalelca er hann hefer 
medkenzt fyrir biskupinvm. og fleirum dandemonnum audr- 
um ath hann bafi i burt haft fra heilagre holakirkiu og 
alldre hafa aptur komid. þui dæmdum uer sira seming 
aungua peninga burt hafa matt faa upp fra þui er hann 
fiell j þessa sauk uid heilaga hola domkirkiv. skulu þesser 
aller peningar og sakeyrer lukazt ad næstum fardaugvm. 
at heyrdum dominum. biskupiuvm j havnd. edur hans um- 
bodsmanne. Ok^) til sanninda hier um settvm ver fyrr 
nefnder prestar uor incigle fyrir þetta domsbref. er skrifad 
var j sama stad. dag og sar. sem fyrr segia. 



176. 30. Janúar 1493. í HTamiui. 

LóME tólf manna útnefndr af Birni Guðnasyni, kongs um- 
boðsmanni miUi Gilsfjarðar og Gljúfrár, um oröbragð Þor- 
kels Jónssonar við Arnór Finnsson ofl, 

LandabókaBafn 63. 4to bl. 286 — 290, skr. c. 1640. — D6mab6k 
í 4to bís. 47—48 skr. c, 1(508 (brot), som íítt hefir Jón Hákooar- 
son á Vatn.sUorui (d. 1748). — ÁM. 2ilc 4to bls. 107—113, íikr. c. 
1700 (hc'iU).— Á^írip aí dómÍDum or í British Husöum Add. 4882. 4to bl. 
SyOb (mt;ö rauögu ártaii: 1487). 

Domnr vm ordbragd mille Arnors Pinssonar 

og Porkiels Jonssonar. 
Ollum monnum sem þetta Breff sia edar heyra senda 
Joa Oddsson. Sigurdur Daduson. Gudmundur finnsson. Orm- 
ur Jllugason. Eirijkur Jouksou. Sueinbiorn Arnorsson. Arni 
I^orsteinsson. Sigurdur^) Grjjmffson. Pall Gudmnndsson. 
Kietill arnason. Jon Eirijksson og BcLrdur Palsson kuediu 
G(uds) og s(ina) k(uiinugi) G(ioriinde) ad þa lidid var fra 
hingíid burd vors herra Jesu Christi [M, cccc. Ixxxx ij ar**) 
manudæginn næstann fyrer purificníio (sancte) Mariæ vir- 



Svö Lér. >) Sigmundar 211; ») [211; 1482(1), 63 



Íé92, 



ORÐAMÁL. 



93 



gÍDÍs j Huaifie j Huamssueit a þiugstad riettum vorum 
vier j dom ueffnder aff ærligum manue Býrne Gudnasj^no 
er þa haffde mijus^) herra kongsins syslu og vmbod j miUi 
Gilsflardar og Gliufurftr. ad skoda og dæma vm þær sakir 
og akiæru sem araor fiassoa kiærdo til þoi^kiolz Jonssonar 
og Gudrunar Hallzdotter konu hans. og^) nefndur arnor 
Beidde og kraffde Biorn Gudaason at nefna dom yffer. 

J fyrstn Grein kiærde arnor finnæon þad til þorkielz 
jonssonar. ad hann heffdeBoffed þa satt [sem hann giorde^) 
vid greindan arnor Arum effter Guds burd [M. cccc Ixxx. 
vij. ar*) vm þessar sakir sem hier efftor filgir. 

J fyrstu ad greindur þorkieil Jonpson hefde talad so 
felldnm ordum til arnors fiussonar ad arnor heffde þrugad 
og uaudgad konu og Kænt og stoiid jordu þorkíelz [og 
bann'*) heffde barid og suellt naut arnors med heifft og of- 
und offt og osialldann og hann heffde tekid la^ía med laun- 
ungn^) vr kiere^ hanz vr anne fdskrud. var þad suarid 
aff ij loglegum vituum fyrer greindum^) Birne Gudnasyno 
[þar þ(5L: ad þad^) var suo skilid med þeim Arnori og þor- 
kiele. ad greindur þorkiell skýllde okuittur vera vid arn- 
or vm allar adur skifadar sakir og hann þorkicl loglega 
sækia meiga. Bf þorkiell brigde nockru þuj sem þa loffade 
hann Arnori i þessari þeirra sætt edur^**) slægist til nockura 
draflsskapar edur hugarmota") mcd ord edur verk vid 
greindan Arnor. 

J annari grein kiærde Arnor flnnsson til þorkiels Jons- 
sonar^) og Gudrunar Hallzdottur konu hans adnuvppdny 
effter þessa þeirra scítt hefde þau bæde talad til arnors 
finnasonar og offtar enn eiuu sinne þesse ord ad hann heffde 
naudgad konu og þrugad^^) og Eænt og stolid jordu þorkiels 
og hier med hefde þorkiell tekid fra Arnori med launungu 
ij hundrud Rafftuidar [og iij^^) Grenetrie framau aff [Gaflz- 
fellz^*) heijde^^) er arnor átte. [þad fyrst sem var vij^**) 



b. V. 211 ad 211; ») [sl. 211; *■) [211; 1487, tí3; ^) [jtem ad 
Imrkell 211, «) laungiiingu(!) 63; ') lustu 211; b. v. 211; [.-11211; ^^) 
et þorkeU b. V, 211; ») bughruí6ðí 211. lonu b, v. 211; ^^) [í.ft'l)uj(!) 211. 
**) ÖHlíel's 211; "^) þad b. v. *J11; ^*} [..tittat. ij. iáU. 



94 



OBÐAMAL 



1492 



alna. eitt aslægt [en^) ij sagaiide og tekid enu med laun- 
ung l'dX'd vr kieri vr anno faskrud og fargad fyrer honum 
vetnrgomlu nauti. hier med suellt og sarid naut hanz med 
heipt og ofund [opt og oisalldann. Sno og kiærde^) Arnor 
finsson þad til Gudrunar Hallzdottur konu þorkiels ad 
hun heffde hillt og samþickt [med honum^) allar fyrskrif- 
adar siakir og Badid med honum fullum launradum hafft 
og hirdt^) fyrsagt fie og dreigid dulur a. Var þorkiell 
Jonsson þar þa stefndur fyrer Biorii Gudnason fyrer allar 
þessar adur skrifadar sakir sinna vegna og ainnar kuinnu. 
Var stefaan suariii af tueimur [löglegum^) vottum. 

Þui j fyi-stu dæmum vier stefnuna loglega og offt- 
nefndau þorkiel Jonsson þar þd logliga fyrlrkalladaíi vm 
sagdar sakir fyrer sig og sijna [konu'^) 

Jtem boiddist Arnor finnsson þar þa þorkielz Jons- 
sonar edur hanz loglegs vmbodsmanns til andsuars vm ad- 
ur sagdar sakir: og saud sig þar þd vnder dom og log 
vid offtskrifadaii þorkiel Jonsson [vm þad sem hann mætte 
med logum til hans tala*). Enn þorkiell Jonsson kom þar 
eij og eij haaz vmbodsmadur. þui dæmum vier hann sekan 
halfri mork j stefnufall sem log votta. 

Jtem leidde Arnor finsson ij logleg vitni fyrer Byrni 
Gudnasyne. suo vier heirdum. er þad soru med fulluiii Bok- 
ar eijde ad Þorkiell Jonsson heffde Eofid þcL sátt sem hann 
giorde vid arnor finsson j huamme sem fyr skrifad er og 
þui dæmum vier full sattar Roff a þorkiel Jonsson og hann 
vm þær sakir sem þeir sættust vm') okuittan vera vid 
arnor finsson og suo [kongdomsins vegna^) nema hann 
sýnde loglega kuittan aff þeim kongs vmbodsmanni sem 
hann mætte med logum þar vm kuittan giora^). 

Jtem soru þad ij logleg vitni þar þa fyrer Birne 
Gudnasyne þau er arnor leidde ad offtskrifadur þorkiell 
Jonsson og Gudrun Halizdotter kona hans hefdu nu vpp a 



1) [b. V. 211; í) [og klagade 211; [við hanu 211; ^) hillt 211; 
"») [öl. 211; [odur hauz loglegz vmbodzmaDZ til andsvara vm sogdar 
saker 211; a 211; «) [kougdomínn 211; gieffa 211. 



1492. 



ORÐAMÁL 



9^ 



ny. effter þeirra scLtt arnors og þorkiels talad bæde þesse 
ord til arnors ad þau heffdu sagt ad offtnefndur Arnor hefde 
naudgad og þrugad konu og Bænt og stolid jordu þorkiels [og 
þesse ðll fyrskrifad ord hefdo huort þeirra fyrcrsig þorkell 
jonsson^) og Gudrun offtar talad enn einu ginne til arnors 
flnssonar. þui leist ofs þau ecki siailduar hafa mátt-) talad 
þesse ord enn^) tuisuar huort vm sig, Giorum vier huort 
vm sig fyrrskrifadra orda fullriettís ord. þui dæmum vier 
þorkiel Jonsson og hans konu Gudrunu H(alls)d(ottur) sek 
4 mðrkum vid kong huort vm sig fyrer huort adur skrifad 
ord. enn arnori finssyne 5 merkur j sitt fullriette affhuorlu 
þeirra fyrer sig j huort sinn er þau hefde talad þesse flrr- 
greind ord tilhans sem suarid var. hann af sijuu fief3'"rersig.enn 
hun aff sijnufie fyrer sig. verda þad*) xvj fullriette arnors 
finssonar sem suarid var viij cL huort þeirra og' ad auk hinar 
fyrre sakir sem til komu med þeim fyrer þeirra scLttogfir^) 
skrifadar eru. 

Jtem var þad og suarit þar til aff voitum fyrer Birne 
Gudnasyne ad þau somu grenetrie sem arnor cttte og hann 
liet flitia nordan vr bitra fra jordu sinne tungu og nijdur 
leggia cL Gaflfellz°)heijde og þadaii voru sijdau j Burt tek- 
in an') haus vilia eda vitorde voru logd i fiosed j Glerar- 
Bkogum fyrer hlidasa. er þorkiell Jonsson liet vpp giora þd 
hann bio þar, þui þotte oss þar föle jnne fundinn [ad hanz 
jnni^) þui [sd kom einginn^) fram sem þad segde. ad hann 
hefde þeim med logum lýst. 

Giorum vier þesse Grenetrie til verds Eyrer^'*) þui 
dæmum vier fuUa og alla þiofs sok a þorkiel Jonsson fyrer 
sogd Grenetrie og hann skylldugan ad leisa hud sijna 
þrim mðrkum vid kong ef fie er til. ella misse hudina. enn 
arnore full giolld fiar sijns og riett sinn sem log votta. 
þui fyrer þessa adurskrifada þiofs sok og fyrer þa laxana 
sem Arnor bar ad honum ad hann heffde stolid vr anne 
fcískrud med launung vr kieri hans og vm þann Eafftvidinn 
er Arnor bar ad honum ad Þorkiell hefde tekid fyrer sier 

') [b. V. 211; 2) si. 211; 8) gi, 4) 211; '^) vpp 211; «) Galfells 
211; ') aff 63; [gi. 211; [hier kom eÍDginn 211; eine 211. 



ORÐAMÁL. 



1492. 



og Ym þad nautid sem amor sagdi þorkieU boffdc fargad 
fyrer sier og vm þa aok sem Arnor bar ad houam adhaun 
hefdi barid og suellt sijn iiaut med heipt og ofund offt og 
osialldj.'ii og þær fleiri saker sem til yarmoniisku horfa^) og 
araor flmiRSon bar ad houum med þeim vituum og ei:dum 
og likiudum sem hann þar til haffde og oss leiat fuU lijk- 
inde til vera er þar kom þd fram þess í3nnar.s ad vior 
vissum fyrer full sannitide ad oflt skrifadur þorkiell fordad- 
ist log og gtefnur so hann fjíldist og sier vndan skaut 
nær hann gat so ei skillde logum verda yffer hann komid. 
þui fyrer þessar allar groiner og þær fleiri sem j logunum 
standa og hier ad luta dæmum vier þrattskrifadan^) þorkiel 
Jonsson riett fangadan aff kongs vmbodsmanni. huar sem 
hann yrde teciíin utan gridastadar og Eiettbrotin hus tii 
hanz ef þurffte^) sem log votta og færa hanu ao vnder 
log og dom firir allar þessar fyrrskrifadar sakir. 

Enn míir þess sd vier vis:?um þorkiell Jonsí-on var 
burt ridinu aff sueitinne fyrer þa^) skulld'*) ad hanu villdi 
ecki koma til laga uid Arnor Finusson vmm fyrrskrifadar 
sakir. Pesa Anuars ad hann setti aunguann sinn vmbodz- 
mann epter til neinnra sinna mala edur skullda greidslu. 
Bnn oss þotti hann ouijs til skila edur afturkomu. Þui 
enginn vissi þa þar i sueifc huar haun var nidur kominn. 
Þess þridia ad hann var nu dæmdur þiofur og p-iettfangad- 
ur. Þess fiorda ad uier vissum ad hann og kona hans 
Gudruu Hallzdottur attu ecki suo mikla peninga sem suar- 
adi þeim aecktum sem voru af þeim dæ.mdar firir adur 
skrijfad orda mas. og adrar fleiri sakir sem fyrr skrifadar 
eru. 

Þui dæmum vier alla þa peninga sem þorkíell Jons- 
son atti og hans kona Gudrun Hallzdottir edur þau med 
haundum hefdi huar hellst sem þeir stædi. j vernd og vm- 
sia Biarnar Gmiiuasonar kongs vmbodzmann(s) 5 sagdrisyalu 



211; 8l. 63; 8) b. V. 211; •> þaif 211; *) [ian*:i 211. fíér byrjítr 
niörlög dóniHÍuií i Vfttrishon>sb<'rli, og er tekið LÍörlagiö eptir heani, 
eu skalluiuii' fyítir epUr iý'ó og 211. 



U92. 



ORÐAMÁL. — TRANSSKRIPT 



97 



og hann skylldugan til ad rida og ad sier ad taka med 
dandimanna vitordi alla fyrs[agda peninjga kuika og dauda. 
og þa skyllduga honum ad afh[enda sem sagjdir peningar 
hia standa og giallda huorium sijna akul[Id ad næjstumfar- 
díiugum. sem fle vinst til. ad KÍettre tiltaulu [effter dajndi- 
manna virdingu. og yfirsyn. suo leingi sem fie [vinst til]. 
Enn ef fie vinst ecki til allra sekta og skuUda. þa [misse 
huor] sem tala Eennur til [effter fiarmagne^) og dandimenn 
giora. Bnn ef þo[rkiell] Jonsson og^) Gudrun Hallzdottur 
kona hans Eiga eck[i svo] mikla peninga ad auk skuUda, 
sem vier^) dæmdum da þ[au] kongsdomsins vegna Birni 
Gudinasyni og Ai'nori fi[nnssyne] firir greindar sakir sem 
adur er skrijfad: þa dæm[dum vier þeim] itefsing badum 
sitt keyrishogg firir huoria mork er þau [briste á] ad eii 
jnnist til sem dæmt uar. þar til sem væri [xij merckur a 
hujort [vm sig^) þeirra [hiona^). Enn þo meira bresti þa 
skal ei meire ^[efsing enn sijn] xij keirishogg buoru þeirra. 
Enn huor sem greind[an mann þorkiel] Jonsson helldur 
vndan laugum med mact edur Audrum vndanbraugdvm svo 
biorn og Arnor nai ecki laugum af honum. suari slikri sekt 
sem laug votta vm þa menn sem hallda edur hysa þiofa 
dæmda edur vtlæga menn og atyrkia j moti laugum. edur 
kongsins Eietti. 

Og til sanninda hier vm setium vier fyrr nefndir menn 
vor Jnnsigli firir þetta domsbref skrijfad j huammi i huams- 
sueit. 



177. 1, Febrúar 1493 í Skálholti. 

TvEiB prestar transskríbera transscriptum frá 22. Marts 
1444 af skrá um reka Skálholtsstaðar á Ströndum. 

Skalh. Pasc. IX. 1. — AM. Apogr. Nr. 2607. 

Þath gigrum vid narfvi jonsson oc þorbigrn ionsson 
prestar skalholltz biskups dæmis godvm monnvm kunnigt 
^ed þessu ockru opnu brefi at wid hgfum sied oc ýfer les- 

') [b. V. 211. ") edur 211. íiöffam dæmt og b. v. 211. 
Dipl. iBl. vn. B, 7 



98 



YTRIVELLIR. 



1492. 



id opit bref med heilum oc oskgddvm hangvndum inzigl- 
vm suo latanda ord eptir ord sem hier seger. [Hér kemr 

tranBScriptum frá 22. Marís 144=4 af rekaskránni, DI, 11, Nr. 281 B, og 
IV. Nr. 693]. 

Ok til sannenda her vm settum wid fýrr nefnder prest- 
ar ockar innsigle firir þetta transkriptum bref skrifad j 
skalhoUti in festo sancte brigide virginis anno domini CO. 
cd. nonagesimo secundo. 



178. 6. Febrúar 1492. á Reyiilstað. 

Hblgi Ketilsaon kvittar Jón prest Þorvaldsson um andvirði 
jarðarinnar Ytri-Valla í Miðflrði. 

AM. Faac. XXXI, 17, frumritið & skinni. Af 6 innBiglam eru flög- 
nr fyrir bréfinn. — Apogr. 3345b. 

Brief vm JstuveUe j melstadar kirkiusokn^). 
Ollom monnum þeim sem þetta bref sia edr heyra 
genda þorleifr prestr jonson. benedikt magnusson. þorgeir 
þorsteinson. helgi gudmundzson. steinn hrolfson. hallfredr 
jonaon ok jon biornson quediu guds ok síjna kunnigt gior- 
andi þa er lidit uar fra hingatbvrd uors herra ihesv christi 
þusund fiogur hundrod ix tiger ok ij sar aa sunnodagin 
næstan efter kyndilmesso sa stad j Eoynenesi uorum uier j 
hia saavm ok heyrdvm aa ord ok handaband jons prestz 
þorvalldzsonar ok helga ketilsonar ath suo fyrir skildo ath 
adrgreindr helgi medkendiz ath hann hefdi fulla ok alla 
peninga wt tekit ok upp borit af fyrrnefndum sira jone 
fyrir jordina ytriuollo er liggr j melstadar kirkivsokn efter 
þui sem j kaup þeirra hefer komit. hier med j sama handa- 
bandi gaf oftnefndr helgi tijttnefndan jon prest aullungis 
kuittan ok akærvlausan lidvgan ok frialsan fyrir sier ok 
ollom síjnvm erfingium ok efterkomendum um adrgreinda 
jord ok jardaruerd ytriuollo j midfirdi. Ok thil sanninda 
hier um settvm uier fyrr skrifader menn uor jnscigli fyrir 



Utau á bréfinu með hendi frá 17. öld. 



1492. ÞÓRODDSSTÁÐABRÉP. ðÖ 

þetta kuittunarbref er skrifad var j sama stad ok deigi 
síjdar enn fyrr seiger^). 



179. 10. Febrúar 1493. á Munkaþyerá. 

Votto]:íð tveggja manna, að Semingr prestr Magnúason lýsti 
þvi, að hústrú Margrét Vigfúsdóttir hafi gefið sér jörðina 
Þóroddsstaði í Kanpangssveit, en hann hafi aptr gefið hana 
Þorláki „frænda sínum" (Semingssyni) til kvonarmnndar. 

AM. Fasc. XXXI, 19, frumritið é. Bkinni. Anuað innsiglið er dottið 
fr&. — Apogr. 3347. 

vm þornstader^). 
Þat giorvm vith illavgi þorgilsson ok stefan ingimvnda- 
son godnm monnum viturligt med þessu ockrv opnv brefi 
ath þa er lidit var fra hingatbvrd vors herra ihesv christi 
þushundrud cccc ixtiger ok .ij. ar a faustudaghinn sidaztan 
j þorra aa mukaþveræ. j eýiaflrdi. vorum uith j hia ok heýrd- 
um æ, ath sira semingr magnnsson lýsti fyrir ockur ok fleir- 
um dandimonnum, ath hustru margrett heiten vigfusdotter 
sem gud hennar scLI hafi. hefdi gefit ser til fullrar eignar 
jordina þoroddzstade er liggur j kaupangs kirkiv sokn med 
aullum þeim gavgg(n)um ok gædum sem henne hefer fýlgt 
ath fornv ok nýiv ok hvn vard fremz eigandi ath ok mælti 
þar svo um ath hvn veri goUdin enn gefin ecki. her epter 
medkenndizst adrnefndr semingur ath hann hefdi gefit adr- 
greinda jord þorlaki frænda sinum til kuonarmundar. þa er 
pall bondi brandzson gipti honum frænfconu sina þuridi 
heitna benediczdottur. ok veitti greindr pall þa ecki nock- 
urt tilkall vm greinda jord suo ath hann heýrdi. ok til 
sanninda her um settum uit fýr nefnder menn ockur in- 
cigle fyrir þetta bref skrifat j sama stad deigi ok are sem 
íýr seger. 



þ. e. 6. Febr. ») Uten á bréfinu með íornri hendi. 

7* 



íöo 



bORÓDDSSTAÐABRÉF. 



180. 33. Febrúar 1492. á Hóhiin. 

ÞoRiiÁKB Semingsson fær Ólafi biskupi og heilagri Hóla- 
kirkju jörðiua Þóroddsstaði í Kaupangssveit til Mlrar eign- 
ar og þar með fimm kúgildi, fyrir þá sök, er síra Semingr 
faðir hans hafði haft burt tvo gullkaleika frá heilagri Hóla- 
kirkju. 

AM. FaBc. XXXI, 4, frumritið á skinni. Af 5 iunsiglum eru nú 3 
og brot af því fjórða fyrir bréfinu. — Apogr. 3836. 

vm þorustader i kaupangi^). 
Þath giorum vær andress jonsson radsman aa holum. gud- 
mundr jonason. jon jonsson ok gudulfur magnusson prestar 
ok magnus biarnarson leikmanu. godum monnum uiturligt 
med þessu uoro opnu brefe ath uær vorum j hia ssaum ok 
heyrdum aa fimtudagen fyrstan j langafostu heima ath dom- 
kirkiu(nn)e ath holum. ath þa er lidit uar fra jngatburd^) 
uors herra ihesu christi þussund fiogur hundrud nivtigerok 
t(u)au ar ath þorlackur semingsson feck uorum naduligum 
herraa ok andaligum födur biskup olafe ok heilagre hola 
kirkiu til fullrar eignar. med handabande jordiíia þorustade 
er liggur j kaupans^) kirkiu sokn j eyiafirdi er hann reckn- 
adi þriatige hundrud. med ollum þeim gognum ok gædum 
sem greindre jordu fylger ok fylgt hefer ath fornu ok nýn 
ok þorlackur uard fremss^) eigande ath ok fader hans sira 
semingur magnusson hafdi gefit honum, ok þar med fim 
kuiUde^) fyrir þa sauk ath fyr nefndur sira semingur fad- 
er fyr nefnzf^) þorlakzt^) hafdi i burtt haft tauo^) gullka- 
leka fra heilagre hola kirkiu. ok alldre kuomu aptur. sem 
domsbref hier um þetta mal utuisar. ath hann matti aungua 
peninga burtt gefa. fyr en heilaug kirkia hafdi sina skuUd. 
lofadi greindur þorlackur biskupinum kaupmalabrefe hier 
upp sa edr transkriptum þar ut af. Ok til sanenda hier 
um settum vær nefnder prestar ok leikmenn uor jncigle 
fyrir þetta bref er giort uar j sama stad ok are deige sid- 
ar en fyr seiger^). 



Utan á bréfiau með fornii hendi. Svo. ^) þ. e. 24. Febr. 



1492 



ÁBÚÐARHEItílLD 



101 



181. 37. Féhrúar 1493. í Ljárskógnni. 

DóMR sex manna útnefndr af Birni Guðnaayni kongs um- 
boðsmanna milli Gilsfjarðar og Skraumu um heimild Jóns 
Eiríkssonar til ábúðar á Þverdal í Saurbæ, er Ólafr prestr 
Oddsaon hafði bygt honum. 

Dómasyrpa J6ns Hákonarsonar á Vatnahomi (d. 1748) S 4to bla. 69 
—72, Bkr. c. 1608. — Afdkript frá c. 1700 er og í AM. 211c. 4to big. 
132—135. 

Domur Jons Eirikssonar hnort honum vseri leigu- 

jord sijn heimiL 

Ollum monnum þeim sem þetta bref sia edur heyra 
senda Jon Oddzson. Oddur Sigurdzson. Þordur Biornsson. 
Einar Sueinsson. Þormodur Biornsson og Arnor finnzson 
kuediu gudz og sijna kunnigt giorandi at þa er lidit uar 
fra hingadburd vors herra Jhesu christi. 03. cccc Ixxxx og 
ij ar manudæginn næstan fyrir Chathedra petre dapostuli*) 
œi Stadarholi j Saurbæ ca þingstad niettum vorum vær 1 
hia saum og heyrdum oa ad Jon eiriksson beiddi og krafdi 
Biorn gudnason kongs vmbodzmann j millum Gilsfiardar og 
gliufurar. ad nefna dom yfir. huort hann mundi hafa fulla heim- 
iUd fyrirjordunni Þuerdaltil abudar til næstu fardaga og huort 
hann mundi med laugum sækia meiga þa beit sem honum 
tefdi þar olaugliga gior verid a greindri jordu. sem anuar 
Biettur leigulidi. Eptir þeim framburdi og gaugnum sem 
hann hafdi þar tiL vændist greindur Jon Eiriksson at vott 
Olafi Eyolfssyni. ad hann hefdi hia verid. þa sira Olafur 
Oddzson heimiladi honnm greinda jord þuerdal med akned- 
inni landzskylldu. Og ad audrnm vott vændist hann Gud- 
laugi Sueinssyni. ad sira Olafur hefdi lyst fyrir honum og 
fleirum audrnm. ad hann hafdi heimilad Jone Eirikssyni 
greindajaurduÞuerdal.Beiddi Jon Eiriksaon og krafdi þessa 
fyrskrifada menn. ad bera sier niett vitni og satt. hier vm 
sem þeir mætti. Enn þeir saugdustecki vitni honum bera. 
Fyrr enn þeir væri skylldadir til med laugum. Beiddi þa 
adur skrifadur Jon Eiriksson og krafdl Biorn Gudnason 



') Þ. e. 20. Febr. 



■ 



102 ABÚÐARHEIMILD. 1492. 

kongs vmbodzmanii ad stefna þessam fyrakrifudiim monn- 
um til vitnigbnrdar hier vm þar þa fyrir sig. Stefndi þa 
greindnr Biorn Gndinason þessum adnrskrifudum monnum 
fyrir sig þar þa. til ad bera greindum Jone Eiriksayne siett 
vitne og satt sem framast vissu þeir. og mættu med laug- 
um bera j greindu mali og þad giordu þeir. Jtem i fyrstu 
grein sor Olafur Eyolfsson fuUaii Bokar Bijd þar þa fyrir 
Birne Grudinasyni. suo vær heyrdum ad hann hefdi hia ver- 
id j meyiarhollti i Saurbæ ad sira Olafur Oddzson heimil- 
adi Jone Eirikssyne med ordum jordina Þuerdal til abudar 
hid næsta ar vpp fra fardangum er var j vor og beit j 
Jord sijna j Stadarhols jord ] miUum miclagardz og kleijfa 
og eingiar sem hann þurfti j Stadarholmsodda^) fyrir nedan 
heygard og þessir fyrgreindir menn sira Olafnr og Jon vrdu 
þa sattir og samkaupa Bædi vm landzskylld og leigu. suo 
sem þeir haufdu adur vm talad og þa var og þa da greind(t) 
þo eigi kæmi handsaul. Jtem j annari grein sor Gudlaugur 
Sueinsson og fullan bokar Eijd þar þa fyrir Birne Gudina- 
at Sira Olafur Oddzson hefdi lyst fyrir sier ad hann hefdi 
heimilad Jone Eirikssyne jordina Þuerdal til abudar hid 
næsta ar med aullum líjka skilmala sem Olafur Eiolfsson 
sör med fyrrsagdri beit og eingium j Stadarhols jord. Jtem 
i þridiu grein sor ^alldor Ambiarnarson fyrir optgreindum 
Bijmi Gudinaayni. at hann hefdi afhent Jone Eirikssyni j 
vor j fardaugum er uar j vmbodi síra Olafs Oddzsonar. 
sem hann hafdi adur bifalad honum. þau kugilldi sem sira 
Olafur Oddzson hafdi bygt Jone Eirikssyni med optskrif- 
adri ]ordu Þuerdal. og Síra Olafur hafdi sagt sier ad hann 
hefdi heimilat Jone Eirikssyni þa þratt greinda jord þuer- 
dal til abudar þessa xij manudu. og þad sor ^alldor med 
ad hann hugdi Jone Eirikssyne þetta fyrír fulla heimilld 
ganga mundi sædi vm jord og kugilldi. Jtem j fiordu grein 
vorum vær fyrrskrifadir menn til nefndir af BiruÐ Gndina- 
syne. kongs vmbodzmanni ad skoda og dæma vm þetta sagt 
mal. Eptir þui sem oss leist BÍettast og sannast og vær 
œættum fremst med laugum dæma^). 

Svo. «) leiðr.; dæmafit, hdr. 



I 



1492. ÁBÚÐAEHEIMILD. 

Jtem j fyrstu grein dæmdu vær Jone Eirikasyni lyr- 
ittareijd hinn minna ad hann hugdi aier heimila og frialsa 
vera jordina Þuerdal til abudar þessa 4j manudv sem var 
fra fardaugum j uor ed uar og til fardaga er kiemur. eptir 
ir þeirri heimíUd og lofun. sem sira Olafur Oddzaon hafdi 
honum hier vm lofad adur enn hann flutti sig tU greindr- 
ar jardar. sem suarit var og fyrrskrifad er. Sor Jon Ei- 
riksson þar þa samstundis þennan eid sem honum var 
dæmdur fyrir Birni Gudinasyni ad auUu suo latandi sem 
honum var hann dæmdur. og þad lagdi hann j sinn eid 
med at hann hefdi tekid i fodur i haust ij laumb af síra 
Olafi Oddzsyni. Enn aira Marcus Eadzmadur hans afhenti 
honum þau vppi þa landzskylld sem hann atti ad giallda 
vppi ]ordina Þuerdal. og sira Olafur skijldi sier þessi tuo 
lambafodur af Jone Eirikssyne þa hann heimiladi honum 
optgreinda jord Þuerdal Nu af þui ad suo auijaa vor landz- 
laug. at þar sem menn kaupa jardir. edur skiptast uid hus- 
um edur skipum. þa skal kaupa med handsaulum og vott- 
um tueimur edur fleirum. Enn aull aunnur kaup skulu 
halldast. Ef handsaulut ero. og suo auU þau sem vottar 
vita. þo eigi sie handsaul. edur sa geingur vit fyrir vottum 
er selldi. Þess annars ad suo stendur i Bunadarbælki j 
laugbok vorri. at ef þeim fullnast vitni sem jord hafa 
tekua. þa skulu Bændur dæma honum leigu jord sijna. 
Eptir þui sem vitni baru honum. Jtem j sama capitula 
seigir suo. at sa sem leiger da Grasnautu alla^) & jord 
þeirri. Þess þridia ad oss leijst þetta full gaugn og vitni 
sem Jon Eiriksson hafdi til þessa sins mals vm greindan 
þuerdal. sem þessir þrir menn soru sem adurskrifat stend- 
ur, 

Þui ad suo prouudu og fyrir oss komnu dæmdu vær 
med fuUu doms atquædi adur skrifadir menn. suo framt 
sem vier mattum þetta mal med Iðgum dæma Jone Eirika- 
syni þessa þratt greinda jord Þuerdal heimila og frialaa 
til abudar til næstu fardaga er kiemur og suo þau kugilldi 
•em síra Olafur hafdi bygt honum þar med og greindan 

tviakrifað í hdr. 



104 ABÚÐARHEIMILD. - TRANSSKEIPT. 1492 



Jon Eiriksson med EÍettu hafa eiga aull þan giædi 
og gagnsmuni da þessari optgreindri jordu Þuerdal. 
sem audrum leigulida ber med riettu ad hafa oa sinni leigu- 
jordu til næstu íardaga er kiemur. og med laugum sækia 
meiga sem annar leigulidi þa Beit sem honum hefur þar 
olaugliga gior verit. Suo og undir saumugrein og forordi. 
leijst oss honum su beit heimil sem hann hafdi j Stadar- 
hols jordu. j miUum miclagardz og kleyfa. suo micit sem 
suarit uar. ad sira Olafurheimiladí honumog adur erakrijf- 
ad. nema laugmanni litist annad laugligra. med skynaamra 
manna sadi og samþycki. Suo og medkiennunst vier adur 
skrifadir menn. at Jone Eirikssyni var þar Eingin sauk 
gefin af aira Olafl Oddzsyni vm þessa jardar abud. suo vær 
visaum. þa þessi vor domur var vtnefndur. og dæmdur suo 
sem fyr skrifad stendur, 

Og til sanninda hier vm setium vier fyrrskrifadir menn 
vor jnnsigli fyrir þetta bref skrifad j Liarskogum i Laxar- 
dal i hiardarhollz kirkiusokn. manudæginn næstan fyrir 
Translacio sancte Johannis holaBÍskups oá samaari semfyrr 
seigir. 



1 



183. 9. Marts 1493. á Hofl í Yatusdal. 

Teansskbip taebeéf. 

AM. Apogr. 747 „Ex traasBcripto" þ. c. eptir frnratrausscripto á 
akÍQDÍ með hendi Jóns Magnössonar bróöur Arna. „Fyrer brefimi era 
fiorer þveiuger og fimmta þvoiagfar, ean Jnueiglenn eru öU j burt. Bref- 
ed er á pergament, med acke riett goda hönd og þo amæaelega". 

Þat giorum uær einar oddzson. guunlaugur þorkelsson. 
liotur þorleifsaon og jon olafsson godum monnum uiturligt 
med þessu uoru opnu brefi at uær hofum siet og yferlesit 
opin bref med heilum og oskðddum hangandi innsiglum 



1492. OEMR JÓNSSON. 105 

þeirra godra manna er þar voru fyrir skrifader suo latanndi 
ord efter prd sem hier seiger. [Hér kemr: 

1. Vottorð tToggja matina um kaop Einars Porleifflíjoaar og J6m 
Geirssonar á Eyvindarstöðum og Guðlaugsatöðum 25. Sept. 1453, DI, 
V, Nr. 101; 

2. Vottorð þriggja manna, að Jón Geirfison fékk Egli GrímÐByni á- 
kall sitt á Eyvindarstöðum 25. Sept. 1453, DI, V, Nr. 102; 

3. Björn Þorleiftjson selr Egli Grímssyni Eyviudarstaði 11. Okt. 
Uöti, DI, V. Nr. 105 ; 

4. AfBalsbréf Þorleiía jnugkœra Bjbrnssonar fyrir Skarði í Langa- 
dal til Egila Grimssouar 6. Eebr. 1468, DI, V, Nr. 452; 

5. Arfskipti þeírra bræðra IÞorleifs og Einars Björnísouar eptir 
Árua bréður sinn 18. Júni 1476, DI, VI, Nr. 75]. 

0? til meire sanninnda hier um settum vær adurnefnd- 

er menn vor jnnsigli fyrer þetta transkriptarbref er giort 

var aa hofe j uazdal faustudaginn næsta fyrer gregorius- 

messu i langafðstu þa er lidit var fra hinngatburd uora 

herra jehsu christi þusund fiogur hunndrut níutiger oktuau 
aar. 



183. 19. Marts 1493. í Skálholti. 

BóMR tólf presta útnefndr af Stepháni biskupi í Skálholti 
um kæru biskupa til Orms bónda Jónssonar og Ingibjargar 
Eiríksdóttur hústrú hans, að Ormr hefði nefnt leikmanna- 
dóm yflr heilagrar kirkju málefnum, en Ingibjörg hefði tek- 
ið í vernd og samneyti Pétr heitinn Ólason, eptir að sann- 
prófað var, að hann hefði stolið og rænt silfri og kostuleg- 
„háfum" kirkjunnar og biskupsins í Skálholti. 

Bisk. Skalh. XVII, 25, frnmrit é. skinni. Öll (13) innsigli voru 
ðotiiu írá á dögiira Arna Magnúsisonar. — AM. Apogr. 2868 optir Skál- 
lioltsfrumritiuu „accuratisaimé". Degar Árni geröi aískript sSna, var 
trumbréfið orðið Hkerat, svo að skaUar voru i. Þáfikalla fylti Árni ept- 
„Bok Jons Hakoiiarsouar á Vatzhorne innöhaUdande copiur af ad- 
'^kiHunleijuui doiuum og brefujn", og á eg þá bók núj og er hún rituð 

1608; er dómriun þar í tiariBakripti irá 5. Maí 1492. Eptir þsööari 
a/Bkiipt tilfærir Árni og nokkuru orðamun „meir ad illuötrationem enn 
nytBemdar". „Dó kynni tíuusecriptum Tera giört epter ödrum ori- 
ginal. þvi fleire hafa oefad giörder vered enn sá eem i SkalhoUteliggur". 



106 



ORMR JÓNSSON 



1492 



Domur um Orm bonda Jonsson og hustru Jngibiðrgu 

kvinnu hans. 

Ollum monnum [þeim sem^) þetta bref sia edur heýra. 
Senda aarne Snæbiarnarson. Narfue jonsson. jon olafsson. jon 
vilhialmsaon. augmundr biornsson. eirekur sigurdzson.hakon 
jonsaon. ODarteinn einarsson. gudmundr þorkelsson. halldor 
týrflngsson. halldor jonsson. hallur sigurdzaon. prestar Skal- 
holltzbiskupsdæmis kuediu guds og eina kunnigtt giorannde. 
ath sub anno gracie. CD**. cd**. nonagessimo secunndo aa 
[manvdag hinn^) næsta fyrir benedictusODesso j stora^) stof- 
uune i SkalhoIItte. [vorum uær^) j dom nefndir af ærligvm 
herra og andaligum^) fðdr í^erra Stephano med guds nad 
biskupe j Skalholltte. ath dæma vm þær sakir sem greindr 
HerraStephan kiærde til orms bonda jonssonar og hanseig- 
inkuinnu hustru jngibiargar eirekadottur. sem var [i fyrstu®) 
ath fyrrnefndr ormur bonde jonsson hafde sett sig ologliga 
jn j þad ualld sem honum var alldre bifalad. nefnande leik- 
manna dom. ut yfir heilagrar kirkiu malum. og tekit týlfttar- 
eid ut af þeim manne. sem i heilagrar kirkiu stormælum') 
var bundin og kirkiunnar formanne bar rett ýfir at segia. og 
fyrirþa sok ath greind hustrujngibiorg hans eiginkona. hafde 
tekit vndir sina vernd, j samneyte. samþýcke og selskap. 
petur heitinn olason^). adr enn hann var j hel sleginn. ept- 
er þad er®) sannprovad var. at hann hefde stolit eda rænt 
silfre og kostuligum***) hafum. kirkiunnar og biskupsins j 
SkalhoIIte ur sialfre domkirkiunne þar heima aa stadnumog 
fyrir þær fleire sakir sem hann matte þaa^^) med logum til 
hans tala. nu af þui ad adurgreindr ormur bonde var þar 
þa logliga fyrirkalladr. suo og beiddunzt vær hans forsuars. 
fyrir hueria grein er*^) hann hefde dom vt nefnt og tekit 
eid af petre olasýne. enn hann gaf þad svar hier til. at 
hann hefde verit beiddr og krafdr af fyrrsaugdum petre 



[b. V. JHák. *) [maimdaginn, JHák. ») storu JHák. *) [voru ver 
JHák. andligmn JHák. •) [b. v. JHák. ') stormalum JHák. olafs- 
son JHák. (alstaðar). ») ad JHák. ^^) godum JHák. ") þar JHák. «) 
ad JHák. 



1492 



ORMR JÓNSSON 



107 



olasyne vndanfærslu. og hann hugde ath skynsamer laug- 
rettumenn mundu þat eitt dæma. aem hann mætte med 
godre skýuseme og skiluise framfýlgia. þotte oss þettahans 
forsuar ecke afl hafa. Nu sakir þess ath suo stendr j kirki- 
unar logum at huer sem ræner eda stelurur kirkiu. þa skal 
þad mal fyrst ransakast fyrir kirkiunnar vallde. jtem þeir 
af leikmonnum aem taka undir sig til profuanar og^) r&nn- 
saks eda doms þær sakir sem ath eins eiga fyrir forstior- 
um heilagrar kirkiu at dæmazt uanuirdande j þui loglega 
domendur þeirra mala og geingr suo vitz^) vitand[e sa] 
sættargiord þa er gior var j miUum kongdomsins og kirki- 
unar. og af huorratueggiu alfu var med suardogum stad- 
fest. eda þeir Icikmenn sem dom leggia aa kirkiu [eigner 
eda kljerka ath þeim sialfom ospurdum edr mote mælund- 
um þeim sem rada eiga þa fellir aa aa sig fullkomit bann 
af sialfu verkinu. Jtem finnzt og [suo skrifat j sialfum 
kirkiunnar l]ogum ath ef nockur heyrer opinbera rýktt. af 
sannordum monnum. ath ef einnhuer hafue bannsettr verit. 
eda giort nockud þad uerck sem hann fellur^) j hid [meira 
ba]un vt af þsa ber honum skýllduliga at hafa epttirleitan 
þesa mals vm sannleik og ath fordaztt samneýte vid þann 
sama mann. suo leinge at hann verdr full[viss hu]at satt 
er þar*) j. Þui at heilax anda nad tilkalladre ath suo prof- 
udu og fyrir osa komnu dæmdu vær fyrr nefndir prestar 
nied fullu doms atkuæde. adr grein[dan] orm jonsson olog- 
liga tekid hafa eid og undanfærslu af greindum petre ola- 
syne. vm þad [at hann hefde**) rænt edr«) stolit silfri og 
audrum peniní^um nr heilagre S[kal]holltzkirkiu. og fellt 
suo æ, sig fuUkomit bann af sialfu uerckinu. og skylld- 
^gi'.n ath taka lausn og skripttir af biskup Stephano. edr 
þeim aem hann þar til skipar og se[ka]n fullrette vid hei- 
|íiga skalhoUtzkirkiu og biskupinn'). xxx. marcka. enn fyr- 
þionuzatu tekiu og kirkiu jnngaungn sekan suo sem kirki- 



') edur JHák. vis, JHák. ») fello JHák. *) b. v. JHák. «*) 
iiaau hafdi JHák. «) og JHák. ') biskupinum JHák. 



108 ORMR JÓNSSON. - ÞOEBJARGARSTÁÐABRÉP, 1492. 

unar laug ■utuisa. Jtem mecl sama doms athkuæde dæmdu 
vær fyrrnefndre hustru jngebiorgu eirekksdottur settareid 
jnnan halts manadar at heýrdum dominum. fyrir adr skrif- 
udum biskup [ste]phano edur þeim sem hann þar^) til skip- 
ar. suo felldan at hun hafe huorcke heýrtt sagt af optt- 
nefndum petre olasyne ne jone diak[na s]em kalladr er 
pungur og ei af nockrum [audrum skiluisum'') monnum at 
adrgreindr jon diakne hafue suared bokareid ath petur ola- 
son hefde tekit [silfjur og annat þad sem horfid hafde vr 
domkirkiunne j SkalhoUte enn ef hun fellz aa eidinum þa 
dæmdum ver hana skýllduga ath taka lausn og skripttir 
fyrir samneýte og samþýcke vid sagdan petur og seka fyr- 
ir þionuztutekiu og kirkiu jnngaungu eptter þui sem kirki- 
unnar log vtuísa. akal þetta sakafe lukazst. einn þridiungr 
at næstum fardogum. annar at mikaelsCDesso þar næst. og 
hinn þride ath fardogum þar epttir. biskupinum edr hans 
vmbodsmanne j fulluirtum peningum. halft j klofa enn halftt 
j SkalhoUte. Var þesse vor domr af oas uppsagdr og jn 
skripttis fram borinn tittskrifudum biskup Stephano j doms 
sæte sitianda. og þenna dom med oss samþýckiannda. og 
þui sette hann sitt jnnsigle med uorumjnnsiglumfyrirþetta 
domsbref skrifat j sama stad og are dege sidar enn fyrr 
seigir. 



184. 23. Marts 1493. á Hólum. 

GuÐMUNDK Jónsson gefr „sjúkr í líkama, en heill að sam- 
vizku" heilagri Hólakirkju og ÓJafl biskupi jörðina Þor- 
bjargarstaði í Laxárdal, en ,;hér i mót bað hann biskupinn 
fyrir guöa skuld að taka að sér tvo sonu sína og látalæra 
annan til preats, en hjálpa öðrum til manns". 

AM. Fasc. XXXI, 14, frumritið á Bkinai. Af fjörum innsiglttm 
eru þrjft fyrir bréfinu. — Apogf. 3343. 



JHák.; þa, frbr. [slikum, JHák. 



1492. ÞÖRBjAKGAESTAÐABRÉK Í09 

Porbiargarstader [giefner Hola kirkiu*). 
Þath giorum wær eirikur prestur sigmundsson. sijmon 
pallsson. jon ketiUsson ok þorgeir olafsson leikmenn. god- 
um monnum uiturligt med þessu uoro opnu brefe ath þar 
uorum uær j hia savm ok heyrdnm aa. raiduikudagen j 
ymbryviku um haustit^) j myklagardi j eyiafirdij ath gud- 
mundr jonsson siukur j likama en heiU ath samuizku gaf 
heilagre holakirkiu ok biskup olafe jordina þorbiargarstadi 
j laxardal. er liggur j huams kirkiu sokn {yTÍr tiu hund- 
rud med auUum þeim gognum ok gædum er greindri jordn 
fyllger ok fyllgt hefer ath fornu ok nýu ok hann uard 
fremzt eigandi ath. ok þar til fiogr kdllde er standa med 
jordunne. ok fiogur hundrud j odrum poningum. hier j motti 
bad hann biskupin fyrir gudskulld. ath taka ath sier [tuæ 
souu^) sina ok lata læra annan til prestz en hiallpa odrum 
til mannz. Suo ok giordi biskupin. tok [billtaua^) til sin. 
Woro hia þessum giorningi marger dandimenn adrer badi 
lærder ok leicker. Ok til sanenda hier um settum vær fyr 
nefuder prestar ok leikmenn vor jncigle fyrir þetta bref er 
skrifat uar aa holum j hialtadal flmtudagen næsta fyrir 
mariu (Desso j langafaustu. anno domini CD**. cd**. xc**. ae- 
cundo. 



185. 14. Apríl 1493. í Skálholtl. 

DóMR sex presta útnefndr af Stepháni biskupi 1 Skálholti 
íiin þær sakir, er hann kærði til Haldórs Bryajólfssonar, að 
hann héldi Haukholt, jörð kirkju og staðar í Skálholti, að 
hann hefði eigi lukt andvirði Hrauns í Grímsnesi og fyrir 
rekatöku af fjörum staðarins, og fieira. 

Biök. Skalh. Pasc. V, 9 frnmrit á skínni stórlega máð. — AM. 
"^Pogr. 2564 „accuraté" eptir frumritinu. 

OUum monnum þeim sem þetta bref sia edur heýra. 



TJtan 6. bréfinu ; fra [með hendi frá 17. öld, hitt eldra. ») þ. e. 
• Sept. (1491). 3) [6V0. 



lÍO HALDÓR BRYNJÓLFSSON. 1492 

- 

I 

senda snorre helgason profastur sa rangaarvoUum. fiarfue 
jonsson kirkiuprestur j skalhoUte. eirekr sigrdzsou. hakou 
jonsson. halldor týrflngason. halldor jonsson. prestar skal- 
hoUtz biskupsdæmis kuediu guds ok sina. kunnigt giorande 
ath sub anno gracie, CDo- cdo. nonagessimo secundo. aa 
fostudag hinn næsta fyri: passionem domini^) j storastofuune 
j skalhollte. vorum vier j dom nefndir af ærligum herra ok 
andaligum fodr herra Stephano med guds nad biskupe j 
Skalhollte ad dæma vm þær sakir sem hann kiærde til halldors 
bryniolfssonar. sem var. at hann hiellde j siune eign hauk- 
hoUt þeirre jord er kirkian ok stadriuu j skalhollte hafde 
vm langan tima eiguaztt ok frialsliga noted. jtem fyrir 
þaa adra sok ath fyrnefndr halldor hefde ecke lucktt hei- 
lagre skalhoUtzkirkiu. peninga j jardar verd fyrir hraun er 
lig?r j grimsnese. suo sem hann hafde lofad biskup COagnuse 
godrar CDinniugar. jtem fyrir þaa þridiu sauk at hann hefde 
dregit til sin edr latid j burt hafa uid af rekum stadarins 
Í skalhollte unnenn eda ounnenu. ok fyrir þær fleire sakir 
sem hann matte þa med logum til hans tala. Skodudum vær 
stefnuna ok leitz oss hun skiallig. ok dæmdum greindan 
halldor lauglíga fyrír kalladaíi. Nu fyrir þui ath kirkiunn- 
ar laug suo til visa. ath þat se fyrirbodid ad biskupar edr 
forstiorar heilagrar kirkiv dirfizt nockrum manne ad aelia 
edr veita jardir edr bæi edr nockurar adrar eignir sinna 
kirkna til æuoúlegrar stadfestu. enn ef þess hefer freist- 
ad verit j nockrum stad þaa skal onytaztt ok uúdir kirk- 
junnar valld ok forræde apttvr kallaztt. kom fyrnefndr 
halldor fram fyrir oss ok synde bæde kaup ok kuittau 
fyrir greindum jordum haukholltum og hraune med biskups- 
ins innscigle ok annara þeirra er þar voru fyrir skrifadir. 
enn af þui at oss lítz eigi tilheyriligtt at hinn lægre dæme 
ýflr hinum hæra. enn eigi af þui ad ef vær þættumstþar mega 
ýfir taka þa litizt oss þat oskialligt ok ecke afl hafa. ath 
nockr heilagrar kirkiu fastaeigu selizt vtau fyrir fuUa uaud- 
sýn ok retta nýtsemd epter þui sem fyr stendr skrifat ok 



í) Þ. e. 13. Apr. 



1492. 



HALDÓR BRYNJÓLPSSON. 



líl 



kirkiunuar laug utvisa, Þui j guds nafne amen. dæmd- 
um vær greindir kennemenn med fullu doms athkuæde þesse 
saumo jardakaup ok solu ok kvittan er þar kuomo fram 
fyrir oss vndir skodan ok urskuri adr nefndz biskup ste- 
fans huertt afl þease kaup eda saulur skulu hafa. suo ok 
huer naudsyn edur nytsemd til dro upp aa heilagrar kirkiu 
vegna hier vm. jtem med sama dome dæmdum ver þratt 
greindan halldor skýlldugan ath sueria lýritareid hin meira 
jnnan siaundar fyrir biskupenum edur þeim sem hann þar 
til setur. ath hann hafe aunguan vid haftt edr dregit til 
sin af stadarins eign sidan biskup ODagnus fiell fra vnnenn 
eda ounenn. vtan þann sem hann medkendizt. ath siraarne 
snæbiarnarson hefde feingit sier upp aa iij hesta. ok ad 
hann hngde hann vera fuJlan heimilldarmann þar vih ok ad 
unnum eidinum. dæmdum ver hann kuittan hier vm. ennef 
hann fellzt at þessum eide. þa dæmdum ver hann skýlld- 
ugan apttur ath leggia vndir sinn suarenn eid. allaíL þann 
vid. sem hann hefer j burttu haftt ologliga. ok sekan vid 
kirkiuua þriatigi marcka j fullrette ok skylldugan ath taka 
lausn ok skripttir af biskupinum sialfum fyrir þat bann 
sem hann hefir aa sig felltt af þesse sinni tiltektt. ok sekan 
eptir þui sem kirkiunnar laug utvisa, ok skýlldugan ath 
giallda biskupinum þeasar flarsektir j næstum fardogum. 

Var þesse vor domur af oss uppsagdur ok jn scriptt- 
is framborinn opttnefndum biskup stephano j domssæte siti- 
anda ok med osa þennanvorn dom samþyckianda ok þui 
sette hann sitt jnnscigle med vorum jnnsciglum fyrir þetta 
domsbref skrifat j sama stad ok are deigi sidar enn fyrr 
segir. 



186. 14. Apríl 1493. í Skálholti. 

StephAic biskup í Skálholti úrskurðar ónýtt það jarðakaup, 
61" Haldór Brynjólfason heflr keypt Haukholt 1 Hruna- 
mannahrepp og Hraun í Grímsnesi af staðnum í Skálholti, 
jarðirnar undir biskupsstólinn, en Haldóri aptr andvirði 



112 



HÁLDÓR BRYNJOLPSSON. 



1492 



þeirra og hami skyldugan nú í stað að skila biskupi kaup- 
bréfuuum, 

Bísk. Skalh. Fíipc. V, 10, fnimiit á skinni. — AM. Apo^r. 2565 
„accuraté". Frainritið vn.r oröiö stórskeœt á dögum Árua Maguúflsonar, 
og fylti hr,nn oyðnrnRr út nioð því, Bfím hér Rteíidr í hornkloíum, eptir 
afíikript með heudi aéra Bjaraa fíallgrímBSonar, sem geið var mcðan 
bréfið var enu heiit. 

Uær Stephan med guds nad biskup j SkalhoUte heils- 
um aullum godum monnum. þeim sem þetta bref sia edur 
heýra med guds kuediu ok vorre. kunngiorum vær ýdur. 
ath sub anno gracie ClD^ cd°. nonagessimosecundo. aa faustu- 
dag hinn næsta fyrir passionem domini^) j storastofunne j 
SkalhoUte var halldor bryniolfsson laugliga fýrir oss kall- 
adur. fýrir þaa sauk ath vær kiærdum þat til hans at hann 
hiellde j sinni eign haukholltt j rvnamannahrepp j reykia- 
dals kirkiu sokn. þeirre jord er kirkian ok stadurinn j Skal- 
hollte hafde vm iangan tima eignaztt ok frialsliga notid. 
jtem fyrir þæ, sauk adra. ath fyr nefndur halldor hefde 
ecke lucktt heilagre skalhoUtzkirkiu. peninga j iardar verd 
íyrir hraun er liggur j grimsnese suo sem hann hafde lof- 
ad biskup OOagnuse godrar minningar. Nu af þui ath vær 
hofdum j dom nefnt wora presta ok prelata. ad dæma vm 
þær sakir sem hier íyrr standa gkrifadar. ok þeir litu sa 
þessar malakiærslur ok urdu med þui mote samþýckir ath 
þeir dæmdu þennan malavoxt undir vorn vrskurd edur aa- 
lýktardom huertt afl eda maktt þesse jardakaup edr landa- 
sauL ok kuittunarbref skýllde hafa. edur huer naudsýn ok 
nýtsemd oss lítiztt hier hafa til rekit. gkodudum vær ok 
eptterleitudum. vid skýnsomvzstu dandemenn, ef þeir hefde 
heýrtt sagtt. af skiluisum monnum edur vitad sialflr ath 
skalhoUtz stadur hefde haftt fulla þorf ath selia þessar 
jarder fyrir obirgdar sakir þeirra hluta sem kirkian matte 
ecke an vera. enn allir saugdu þar nei til ok uær sialflr 
kunnum hier (enga) naudsýn ne nýtsemd j þessum giorn- 
inge ath merckia. þad heilagre kirkiu megi stoda eda 



1) Þ. e. 13. Apr. 



1492. 



HALDÓK BRTNJÓLFSSON. 



113 



stetta til nockurs gods. helldnr læging. vanhentu ok tion. 
þui at heilax aúda nad tilkalladre. seigiuni vær jn domini 
nomine amen. CTOed fullu doms atkuædi ok laga urskurde 
þesse jardakaup ok landasaulur ok kuittanarbref. oUungis 
ecke afl hafa. ok heilagrar skalholltzkirkiu vmbodsmenn 
rettliga ad sier mega taka tittskrifadar jardir jnæstumfar- 
dogum. enn suodan peni[ngaaptur]leggia*)þrattnefndum hall- 
dore aem kirkian heflr adur uppborit ok brefin vtuisa. okhann 
skýlldugan ath legg[ia aptur brefin] j vora hand nu j stad. 
var þesse vor domur edur vrskurdr afosa sialfum vppsagd- 
ur ok jn script[Í3 fram b]orinn oas j domssæte sitianda vor- 
um adurgreindum kennemonnum ok fleirum audrum godum 
monnum aa he[ýrundum ok med oss samjþýckiundum. Ok 
til sanninnda hier vm settum vær vorttjnnscigle med vorra 
presta ok prelata jnn[sciglum sira ssorra helga]sonar pro- 
fastz aa rangarvoUum. sira hjarfa jonssonar fcirkiuprestz j 
SkalhoUte. sira [^ireks sigurdssonar. sira h]akonar jonsson- 
ar. sira halldors týrflngssonar. sira halldors jonssonar. fyrir 
þetta doms bref [skrifad j sama stad ok aar]e degi sidaren 
fyr seigir. 



187. 20. Apríl 1493. í Skálholti. 

BóMB sex presta útnefndr af Stepháni biskupi í Skálholti 
um misþyrming Haldórs Brynjólfssonar við Gest Pálsson, 
landbúa Skálholtsstaðar, laugardagskveldið fyrir hvítasunnu 
eptir miðjan aptan. 

Bisk. Skaih. Fasc. IV, 7, fiumrit á Bkinni. Af sj'ö innBÍglum er 
eitt fyrir bréfiau. — AM. Apogr. 2549. 

sentencia super excessus halldori bry(niolfi)^). 
DomuR vm misþyrming a helgum nogum^). 
OUum monnum þeim sem þetta bref sia edur heýra. 
Senda snorre helgason. profastur sa rangaruoUum. hjarfe jons- 



b. V.; hefir vantað frá upphafi. Utan á bréfinu með samtíða 
bendi Utan á bréfinu mcö bendi frd c. 1600, 



Dipl. I8l. VU. B. 



8 



114 



HALDOR BRYKJÓLFSSON, 



1492. 



son kirkiuprestr j skalhoUte. eirekur sigurdzsou. hakon jons- 
son. halldor týrfingsson. halldor jonsson. prestar skalhoUtz 
biskupsdæmis kuediu guds ok sina. kunnigtt giorande. ath 
sub anno gracie. CD^. cd^. nonagessimo secuudo. sa fimtudag 
hinn næsta fyrir passiouem domini^) j storastofunne j skal- 
hollte. vorum vier 3 dom nefndir af ærligum herra ok anda- 
ligum fodur. herra stephano med guds nad biskup j skal- 
hoUte. ath dæma vm þær sakir sem hann kiærde til hall- 
dors brýniolfssonar. sem var ath greindr halldor brýniolfs- 
son. hefde mýsþýrmt stadarens landbua. geste palssyue. aa 
langardagg kuelldid fyrir huitasuunu eptter midiau apttan. 
er hann for j skalhollt ath flýtia heim til stadarins vadmal 
er hann atte ad giallda þar. jarduarpande honum upp aa 
fiorar reisur. og hefde hlaupit ofan æ, hann med hondum 
ok knefum sem honunl likade ok þiakade haun med þessu 
mote. suo ad þa er hann reirs^) vpp sýndizt 'honum jordin 
snuazt vndir sier. ok kugade af honum med fuUre naud- 
ung. þriaj ær, sa þessu sama vettfangi ok fyrir þær fleiri 
sakir sem hann matte þa med logum til hans tala. litum 
vier aa stefnuna ok leitz oss huu skiallig. ok þui giordum 
vier fýrnefndan halldor logliga fyrir kalladan, l^u af þui 
ad landzlagabok vottarsuo ath ef manue ermed ofundmys- 
þýrmt. ok gefur saa sauk æ. er fyrir uerdur þo eigi se vitue 
vid. þaa skal lyrittareide fyrir koma. þui ath heilax anda 
nad til kalladre j guds nafue aDien. ad suo profudo ok fyr- 
ir oss komnu, dæmdum vær greindir prestar med fuUu 
doms atkuæde adr nefndan halldor bryuiolfsson skýlldugan 
ad sueria lyritareid hinn meira. hier vpp aa stadinn fyrir 
biskupiuum ok þeir skialligir dandemenn med honum sem 
adur nefndur biskup stephan. nefnir honum til sonnunar. 
fyrir þann ínburd sem fyrr sagdur gestur talar til hans ok 
hann hetir bokareid íb bodid ok handfest ok ad uunum eid- 
inum. þratt greindan halldor aakalausan vid kirkiuna. enn ef 
haun felltz ad fyrrsaugdum eide. þa dæmdum vier hann 
sekan fyrir kirkiu jugaungu ok þiouuzstu tekiu. epttir þui 
sem kirkiunnar laug vt uisa. som er xij aurum fyrir huern 

Þ. e. 19. Apríl. Svo. 



1492. 



MUNKAÞVEEÁRKLAUSTR. 



115 



þann dag sem j sextan daga hallde ern. sex aurum huern 
sunnudaga ok þeim jafn hafa ad helge. enn þrim aurum 
fyrir huern þann sem j minna hallde er. ok sa rumhelgum 
dogum. ok hann skylldugan ath taka lausn ok skriptter af 
biskupinum eda þeim sem hann þar til skipar. skal þridi- 
ungr þessara secktta gialldazt j næstum fardogum biskup 
stephano edur hans vmbodsmanue j fuUuirttum peningum 
þar sem honum likar ath taka. enn annar þridiungr ad 
jonsCDesso baptiste ok hinn þride ath michaels CDesso ad 
hauste næst komanda. 

var þesse vor domur af oss uppsagdr ok jn skriptia 
framborinn opttnefndum biskup stephano j domssæte siti- 
anda ok med oss samþýckianda ok þui sette hann sitt jn- 
sigle med worum jnnsciglum fyrir þetta domsbref skrifat j 
sama stad ok are degi aidar enn fyrr seigir. 



188. 3. Maí 1493. í Gfrímsey. 

Peófentubeéf Árna Bergssonar við klaustrið á Munkaþverá. 

AM. Fasc. XXXI, 11, frumrit á ökiaui, og eru öll (3) innsiglin fyr- 
ir btéfiuu. 

jardabyggingarbref og proventu^). 
Þat glorvm ver þoraren jonsson. gvdmvndr gvdlavgs- 
son ok þorgils uigfusaon godvm monnum viturligt med þessu 
uorv opnv brefl ath sa miduikvdaghin næsta fyrir kross- 
messo vm vorit j grimsey þa er lidit var fra bvrd krist(s) 
þvshvndrvd. cccc. ix tiger ok t(v)av cLr sem savm ver ok 
heyrdum aa ord ok handaband þessara manna brodr ravgn- 
valldz af einne alfa j vmbodi abota jons a mukaþveraa enn 
af annare alfv arna bergssonar. ath suo fyrir skildv ath 
broderen bygdi honum heima vm þriv cLr grænavík med 
savmvm kostvm. enn ef haun veri eigi leingur fær edr 
^lde ecki bva þa skyllde hann fara heim til stadarena ok 



Utan á bréfinu með hendi frá 16. öld. 

8* 



116 MUNKAÞVEIIÍEKLAUSTR.-TRANSSKKIPT. 1492. 

hafa þar mctt ok klædi svo leingi sem hann lifdi ok þion- 
ostv. hier j moti gaf fýrgreindur arne stadnvm a mvka- 
þveraa. iíj. malnytv kvgillde er hann atti hia stadnvm adr. 
ok hier til alla halfa peninga er hann atti j motz vitkonv 
sina ok halft skip med færvm halfvm. her til skýllde hann 
leggia stadnvm afla allan þan sem honum geingi af ok 
folki hans til matarkavps ok rettra skuUda er honum ber 
ath Ivka ath lavgvm. her til lofadi titt nefndr arne ath 
vera utti vm stadarens vegna ok klavstvrens vm allt þat 
er hann uissi hefitiligazst vera klaustrinv ok nýtsamlegazst 
bædi fýr ok sidar. Dæi greindr arne æ, þessvm xij manod- 
um þa skýllde stadvren eiga alla fýr skrifada peninga ok 
hann flýtiazst ath forfallalavsv ef hann andazst aa svmar 
heim tiJ stadarens ok lata sýngia xx messo^). Ok til sann- 
inda her vm settvm ver fýr nefnder menn vor incigle fyrir 
þetta bref skrifad aa mvkaþveraa j eýiaflrdi favstvdaghinn 
næsta epter CDsarivmesso fýrri vm svmarit a sama dre eem 
fýr aeger^). 



189. 5. Maí 1493. í Skálholti. 

Teansskeiptarbbéf. 

Dómaayrpa Jódb Hákouarsonar á VatuBhorni akr. c. 1608. 

Domnr vm Orm Bonda og Hnstrn Jngebiorgu. 
Þad giorum vier Sigurdur Jonsson og Eigill Jonsson. 
leikmenn. godum monnum vitnrligt med þessu ockru opnu 
brefl at vier haufum sied og yflrlesid xij presta dom suo 
latandi ord eptir ord sem hier seigir. [Hér kemr dómr Stepháns 

hiakups frá 19. Marts 1492 um Orm JónsBon og konu hans, Nr. 183 
hér á undan]. 

Og til sanninda hier vm setium vid fyrrnefndir menn 
ockar jnnsigli fyrir þetta transkriptarbref skrifad j Skal- 



1) Svo = tvitugmeBsn ") þ, e. 17. Aug. *) mariœ. hdr.; AM. leiörétti 



I 



■ 



1492. HALDÓR BRYNJÓLFSSON. 117 

hoUti jn profesto sancti Johannis apostoli og martiris^) ante 
portam latinam^) da sama ari sem fyrr seiger. 



190. 34. Maí 1493. í Skálholtl. 

Hai.dók Bryujólfsson fær Stepháni biskupií Skálholti alla 
jörðina Ketilhúshaga í Áverjahrepp og þar til þrjá tigi 
hnndraða, en biskup kvittar Haldór af því miaferli, er hann 
hafði í ratað, þá er hann misþyrmdi Gesti Pálssyni kveldið 
fyrir hvítasunnu eptir miðjan aptan. 

Bisk. Skalh. Faec. IV, 8, frurorit á flkinni. ÖIl (fjögor) innsiglin 
eru nú dottin frá. — AM. Apogr. 2550. 

giorningsbref biskupsins ok halldors bryniolfssonar 

vm ketelhushaga, 
Þath giorum vær hakon prestur jonsson. þordr diakne 
gudmundzson. Þornardr gllendzson ok einar gudmundzson. 
godum monnum kunnigt med þessv vorv opnu brefe. ad a 
.þridiudag hinn næsta eptter halluardz CíDesso^). j skrudhus- 
inu j scalhoUti vorum vær j hia med audrum fleirum god- 
um monnum saum ok heýrdum a ord ok handaband þesa- 
ara manna af einni alfu ærligs herra [ok andaligs^) fodrs 
herra Stephans med guds nad biskups j scalhollte ok hall- 
dors bryniolfssonar af annare. Skildizst þat ok falldizst vndir 
þeirra handabande ad greindur halldor feck fyrnefndum 
biskup Stephano jordiua alla ketelhushaga er liggur j a- 
ueriahrepp j gunnarsholltz kirkiusokn med auUum þeim 
gaugnum ok giædum sem greindri jordu fýlgir ok fýlgtt 
hefir ad fornv ok nýiv ok hann vard fremst eigande ad 
med logum. ok þar til þriatige hundrada. voru þessir pen- 
ÍDgar þar j greiudir. jn primis vj kugillde þav sem fylgia 
med greindre jordu ketelhushaga. jtem. x. hundrud þausem 
greindr halldor hafde feingit adur til forna kirkiunne 
stadnum j scalhollti fyrir ]ordina hraun j grimsnese. 

mario, handr. latinum, hdr. p. e. 22. Maí. [tvískriíað i 

frbr. 




118 



MISDTEMINGAMÁL. 



1492. 



jtem. V. htindrud er brýniolfar eireksson hafde goUdit greindre 
kirkin j scalhoUti ) millum haukhollta ok fyrr nefndz ket- 
elhushaga. ok hier til ad auke .ix. hundrud ] þeim pening- 
um aem biskupinum likade ad taka. ok ad þessum pening- 
um lukttum. gaf ok giorde títt skrifadr biskup Stephan 
þrattnefndaíL halldor aullungis kuittan ok akiærulausan fyr- 
ir sier ok aullum sinum epttir komundum kirkiunnar for- 
monnum j scalhoUte fyrir þau misferle er hann hafde j 
ratad þa er hann mýsþýrmde geste palssyne a laugardags 
kuelldid fyrir huitasunu epttir midian aptan. ok geck sid- 
an oleýstr j heilaga kirkiu. vm langan tima þar til er optt 
nefndr biskup Stephan leýsti hann þar ut af. 

Ok til sanninda hier vm settum vær fyrrnefndir menn 
vorjnnscigle fyrir þetta giornÍDgsbref skrifat j ScalhoUte þa 
er lidid var fra hingatburd vors herra jhesu christi þvssund 
fiogur hundrud niutiger ok tuo ar, tueimur dogum sidar 
enn þesse giorningr for fram. 



191. 9, Júní 1493. á Hofl í llptafirðí. 

Ögmttnde prestr Andrésson, prófastr og almennilegr dómari 
í millum Jökulsár á Breiðársandi og Breiðdalsár, úrskurðar 
Binari Þorsteinssyni undanfæri með bókareiðij að hann hafi 
ekki slegið Berg Pálsson bróðurson sinn né misþyrmt hon- 
um, en fallist honum undanfærið, þá úrskurðar hann hon- 
um sektir eptir því, sem hréfið greinir. 

Bisk. Skalh. XVII, 27, frumrit & skÍQni. ö)l (3) innsiglin eru dott^ 
in frá. AM. Apogr. 2370 optir Skálholtfifrumritinu „íiccuratissime". 

Exemplum Actorum judicis. 
OUum monnum þeiih sem þetta href sia edr heyra 
sender ek ógmundr prestr andresson profastur ogh almenni- 
legr domare j miUum jokulsaar æ, breidaarsandc ogh breid- 
dalssar Quediu guds ogh mina kunnekt giorande ad sub 
anno gracíe. CD^ cd^. nonagessimo secundo. æ, laugardagen 
næsta firir huitasunnu stefnda ek firir mik [til hofs stadar 



1492. 



MISÞYEMINGAMÁL 



119 



er liggr j alptafirde^) einare þorsteinssyni til vndanfærdzlu 
ath hann hefdi ecki slegith eda misþyrmt med heiptugre 
hende bergi palssyni brodrsyne sinum vpp aa COiduikudag- 
en j huitasunnu viku eda laugardagskuelld epter non eda 
iiockurn aunan laughelgan CDessodagh. auo hann hafe aekr 
luatt af verda vid heilaga kirkiu oo^h mik enn hann kom 
ecki ogh einge hans Iðglegr vmbodsmadr. j greindan dagh 
til hofs stadar j alptaflrde, hju med þui ath stefnan kom 
jiisiglud med jnnsigle sirra einars þorsteinssonar ath hann 
hefde lesith fyrakrifada stefnu yfer adr nefndum einaresuo 
hæ.tt ogh skileth ath hann matti vel heýra ef hann viUde 
^Pter þuisemek hafda hann vm beitth ogh bodeth adr.Þui 
ðæmda ek stefnuna logliga ogh adr nefndan einar rettlega 
flrir kalladan. Þui in nomine domini ameú ogh ad heilags 
^íida naad til kalladre dæmda egh mier j domseti sitianda 
optuefndan einar þorsteinsson skylldugan ath færa sighvnd- 
an. med suordum bokareide flrir mier heim(a) ath stafafelli ef 
hann er til fær jnuan sióundar ath heyrdum dominum ath 
hann hafe huorke sleget ne mysþyrmt raed heiptugre hende 
adrnefndum bergi palssyni brodrsyni (sinum) aa þessum fyr 
nefndum timum. ef þu fellz ath þessi þinne vndanfærzlu 
þa dæmi ek þik sekan vid heilaga kirkiu ogh mik sexaur- 
^Di vpp £a huorn þessara fyr nefndra daga ogh suo sekan 
sex aurum firir huern Iðghelgan dag sem þu hefer j kirkiu 
^eingit enn tolf aurum firir huern þan dagh sem j aextan 
*3aga hallde eru ogh þu hefer j kirkiu geingit enn þrim 
aurum vpp aa huern rumhelgan dagh sem þu hefer j kirkiu 
gemgit. £n j huert sinn er þu hefer guds likama 
teketh þa dæmi ek þik sekan vid heilaga kirkiu 
epter þui sem guds Iðg þar vm giord utvisa sidan þu fellzt 
3 þessi mæ.1. Jtem hid sama doms atkuædi dæmi ek þik 
þratthnefndan einar þorsteinssou skylldugan ath giallda mier 



[steadr á spassiu í frumritiuu, og rauglega boðað inn miUi huita- 
Bunnn« og „stefnda", og er það þvi fært liér inn að tiivísan Átna Magn- 
UBsonar, 



120 



HVASSÁFELLSBRÉF. 



1492. 



eda minum vmbodsmanTie þridiung af fyrsðgdum sektum 
ogh mðrk [j stefnnfalP) jnnan manadar ath heyrdum dom- 
inum j fagradal ath þinu heimeli. annan þridiung adrgreindra 
sekta ath CDichelsCDesso j haust næstkomande enn hinn 
þridia þridiung ath næstum fardðgum epterkomendum mier 
eda minum A^mbodsmanni ath fyrrsðgdu þinu heimeli ogh 
guo þigh skylldugan ath taka lausn af mier flrir þessi titt- 
nefnd helgebroth ef þu fellzt ath þessi þinne vndanfærzlu. 
Ogh til sannenda hier vm setta ek mitt jnsigli ogh þesser 
prestar sira sueinn jonsson vndan halse ogh sera jon ein- 
arsson sin jnsigli med minu jnsigli er samþyktu þennaminn 
dom med mier. flrir þetta domsbref akrifath j sama stad 
degi ogh ari sem fyr seger. 



193. 13. Jóoí 1493. í Isi í Öxarflrði. 

SvEHíN bóndi Sumarliðason selr Finnboga Jónssyni til fullr- 
ar eignar þrjátiu og þrjú hundruð og fjörutíu álnum betr i 
Hvassafelli í Eyjaflrði fyrir jafnvirði, hvort sem Sveinn 
vildi heldr í lausafé eða jörðu, með fleira skilorði, er bréfið 
greinir. 

AM. Fdsc. XXXI, 8, frumrit á skinni (með hendi Finnboga lög- 
manns). Annað iuussigliö er dottiú frá. — Apogr. 3340. 

Vm Huassafell i ejafirdi^). 
Þat giorum uit jon andresson og asmundr hallzson 
godum monnum uiturligt med þessu ockru opnu brefi at þa 
lidit uar fra guds burd þushund fiogr hundrut niutiger og 
tuau ar aa miduikudaginn næ^^ta efter halluardzmessu um 
uorid^) a grund j eýiaflrde. uoru uit j hia sdaum o\; heýrd- 
um Æl ord og handaband finboga jonssonar laugmanz og 
sueins bonda sumarlidasonar. at suo fýrir skildu. at nefndr 



[á spassíu, og er óinnvísað. ^) Utan á bréfinu með hendi frá 17. 
öid. Þar stendr og „huassafoli" meðannaii eldri hendi. «) e. 16. 
Mai. 



1492. 



HVASSAFELLSBRÉF 



121 



sueinn siiinarlidason sellde greindnm finboga jonssyne til 
fullrar eignar og frials forrædess þrettan hnndrut og tutt- 
^^ti og fiorutige alnufn betur j jorduane huassafelle er ligg- 
^ j miklagardz kirkiusobn j eýiaflrde med auUum þeim 
gaugnum og gædum. eignum og ítaukum sem greindum 
jardarparti fýlger og fýlgt hefer at fornu og nýu og hann 
og fader hans sumarlide eireksson haufdu fremzst eigande 
at ordet. hier j moti gaf adr nefndr finboge fýrrsaugdum 
sueini þrettan hundrud og tuttugu og fiorutigi alnum betur 
huort sem sueirn uillde helldur hafa j lausagodzi edr j 
jordu. skýllde finbogi giallda þessa peniuga suo framt sem 
hann feingi þessi nefnd þrettan hundrud og xx j fyrsagdre 
jordu huassafelle annadhuort med dandemanna sama og 
satmala edr domur dæmde at sumarlide hefde matt eignazs(t) 
suo mikid j henne efter kaupi sinu. en ef þat d^mdizst at 
sumarlide matti minna eignazst j jordune huassafelle en 
fýrskrifat er. þa skýllde finbogi og gefa og giallda þratt- 
nefadam sueine suo maurg hundrut fyrir jardarpartin sem 
sumarlide matti at laugum eignazst at rettri tiltaulu. suo 
og j saraa handabande feck greindr sueirn adr nefndumfin- 
boga til fullrav eignar til at leýsa aunnur þrettan hund- 
rud og ,ix. j optnefndre jordu huassafelle efter þeim skil- 
daga sem torfi jonsson hafde sett og feingit þrattnefndum 
sumarlida eirekssyni. skýllde finbogi hallda greindum jard- 
arparti j huassafelle til laga en sueirn suara lagariptingum. 
suo og skyllde sueirn hallda til lagaþeim peningum sem 
hann tæki uit sagdre jordu en finbogi suara lagariptingum. 
samþýckti gudridr finbogadotter eiginkona sueins bonda allt 
þetta kaup og giorning med handabande b^de uid suein 
bonda sinn og suo finboga jousson faudr sinn. Og tilsann- 
enda hier um settu uit fyrnefnder menn ockur jncigli fyrir 
þetta bref giort j asi j auxarfirde þridiudagin n§sta fyrir 
botolfsmessu a sama are sem fyrr seiger. 



193. la. Júní 1492. í Asl í Öxarfirði. 

SvDiNN bóndi Sumarliðason afhendir Finnboga Jónssyni þau 



U2 



HVASSAFELLSBRÉF. 



1492. 



þrjátíu og þrjú huudruð og fjörutíu álnum betr, er hann 
eignaðist af Torfa Jónasyni (í Klofa) í jörðunni Hvaasafelli 
í Eyjaflrði, með fleira skilorðij er bréflð greinir. 

AM. Fasc. XXXT, 9, fiumritið á skinni, og eru bæöi innsiglin fyr- 
ir bréfinn. — Apogr. 3341. 

hua3safellz(bref)^). 
Þat giorum uid ion andresson og asmnndr hallzson god- 
um monnum uiturligt med þessu ockru opnu brefi at þa lid- 
it uar fra guds burd þushundrut fiogr hundrut niutiger og 
tuau ar a miduikudagin n^sta efter halluarzsmessu um uor- 
id^) j huassafelle j eyiafirde uoro uit i hi;; sÆum og heyrd- 
um da at sueirn bondo sumarlidason afheuti finboga jons- 
sýni laugmanni til fuUrar eignar þau þrettan hundrud og 
.XX. og fiorutigi alnum betur sem hann hafde honum sellt i 
huassafelle og j þau þrettau hnndrud og .xx. er torfi jons- 
son hafde feiugit sumarlida eirekssyni til eignar efter þeirre 
lausn er hann reiknade sigogbr^drsinahafaeiga agreindre 
jordv huassafelle en ef nauckur uiUde ak^ru ueita a greind- 
um jardar parti um þat at sumarlide hafi ecki matt eign- 
azst suo mikit j greindre jordu sem torfi hefde honum sellt 
þa skýllde sueiru þar sialfur j suariuera og efterk^ruueita 
ef þess kýnne med þurfa. Og til sannenda hier um settu 
uit fyrnefnder menn ockur incigli fyrir þetta bref giort j 
asi j avxarflrde þridiudagin næsta fyrir botolfsme^ssu a 
sama ari sem fyr seiger. 



194. 13. Jání 1493. í Isi í Öxarfirði. 

ViTNisBUEÐR tveggja manna um Hvassafellskaup. 

AM. Fasc. XXXr, 10, frumritið á skinni. Annað ÍDHðiglið er dottið 

fríl. 



Utan á bréfínu með gamalli bondi. þ. e. 16. Mai. 



HVASSAFEIiL. — HJABDARHOLT. 



123 



um huassafell^). 
Þat giorum nit jon andresson og asmundr hallzsongod- 
um monnum uiturligt med þessu ockru opnu brefl at þar 
uoro uit j hia og heýrdum a þa sneirn bonde^) sellde fin- 
boga jonaýni laugmanni þrettan hundrut og xx, og fioru- 
tigi alnum betur j jordune huassafelle j eyiafirde efter þui 
þat kanpbref utuisar er þar um giort er. uar þat skilid ef 
sueirn bondi sumarlidasou uillde helldur kiosa ser fyrir 
sagdan jardar part af nefndum finnboga jord en lausafe þa 
skýUde finboga^) giallda hanahuar hann uilld(i) j nordlend- 
inga fiordungi fyrir nordan uatzskard j hegranesþinge. og 
til sannenda hier um settu uit fýrr nefnder raenn ockur 
inncigli fyrir þetta bref giort j asi j auxarfirde miduiku- 
dagin næsta efter huitasunnu. anno domini. CD. cd. xc. ii. 



195. 28. Júní 1493. í Skálliolti. 

DóMR tólf presta útuefndr af Stepháni biskupi 1 Skálholti 
út af kæru séra Halls Þórarinssonar til Sigurðar Daðason- 
ar, að hann héldi og hefði haldið jörðina Hamrenda í Mið- 
dölum, eign Hjarðarholtskirkju í Laxárdal ; dæma þeir kirkj- 
unni jörðina. 

AM. Apogr. 2279. „Ex original. HiardarboIteuBÍ. accuTatissime. 
13 innsigle hafa vered /yxer doiÐÍnuiii. Eru nu öU þar fra« (AM.). 

Ollum monnum þeim sem þetta bref sia edr heýra 
senda sigurdur jonsson. petur þordarson. einar erlindzson. 
kollgrimur kodransson. sueinn jonsson. loptur filippusson. 
hakon jonsson. [gudjmundr olafsaon. auzur biaurnsson. gud- 
niundr þorkelsson. jon jonsson ok jon marteinsson prestar 
skálholltzbiskupsdæmis. quediu guds ok sína. kunnigt gior- 
andi, ad sub anno gracie miUesimo quadringintesimo nona- 
gesimo secnndo j skalhollte j biskupstungum. a miduikudag 



Utan &bréfinu með gamalii hendi. ') Svo. Ekkert íöðurnaín. 

•) Svo, 



124 



HJABÐAEHOLT. 



1492 



næsta firir peturs messo ok pala wm sumarit^). j almenne- 
ligre prestastefnu. worum wer j dom nefnder af ærligum 
herra ok andaligum fðdr herra stephane med gudz ndd 
biskupe j skalhollte ad skoda ok dæma. huert afl edr magt 
hafa skyllde sw dakæra er sira hallur þorarinsson. er þa 
hiellt hiardarhoUtz stad j laxcíirdal. kærdi til sigurdar dada- 
sonar. ad greindr sigurdur helldi jordina hamrenda ok hefdi 
halldit wm langan tima. er liggur j middaulum j saudafellz 
kirkiu sokn, enn nefndur sira hallur þorarinsson sagdizt 
hyggia at kirkian j greindu hiardarhollte ætti. Nu med 
þui ad nefndr sigurdur dadason kendizt þar þa firir os. ath 
hann hefdi þd þangat werith stefndr af fyrrgreindum herra 
stephane j sagdan stad ok dag firir fyrr skrifada akærv 
sira hallz. dæmdum wær stefnuna logliga ok fyrr skrifadan 
sigurd þar þa laugliga firir kalladan. kom þar fram j fyrstu 
grein firir os bref suo latanda. at firir tueimur arum ok 
atta tigum^) war fyrr greind jord hamrendar lukt nefndri 
hiardarholltz kirkiu j porcionem ecclesie epter sira jon lang. 
Enn biskup arne godrar minningar selldi adr greinda jord 
j burtu ok lyste þo þui j siuubrefiat hun hefde eignkirki- 
unar j greindu hiardarbollte werlt ok hun hefdi lukt uerit 
j porcionem ecclesie af sira jone lang, kom ok þar þafram 
firir os. transkriptarbref suo latanda. at biskup jon gereks- 
son godrar aminningar nefndi wt sex presta dom ok þeir 
dæmdu fýrr nefnda jðrd hamrenda æfinliga eign kirkiunnar 
j opt nefndu hiardarhollte. Suo okkom fram firir oz uitnis- 
burdur sira þorsteins þorarinsáonar. suo hliodande ath hans 
fader þorarinn biarnason hafde til leigu alla jordina fyrr 
greinda hamrenda af pali presti biarnasyni brodur sinumer 
þa hiellt optnefndan hiardarholltz stad upp a heil atta car. 
epter þat er hun hafdi hiardarholltz kirkiu til æfinligrar 
eignar dæmd verit. Suo kuomu ok þar framm firir os þa 
fleiri vitnisburdir med godra mana jnciglum. er heyrthanfdu 
sagt af sier ellrum monnum at fyrr greind jord hamrendar. 
hefdi werit eign kirkiunar j optgreinduhiardarhollti. Spurdu 



þ. e. 27, Júni. þ, e. 1410. 



1492. 



HJÁRÐARHOLT 



125 



wær ok fyrskrifadan sigurd dadason at huort hann hefdi 
ecki fleiri skilriki. gangn eda uitne. þau honum mætte til 
bata koma wm optgreinda jord. enn hann sagdi þar nei til. 
ok sagdizt firir henne ecki neitt skial hafa nema þat sem 
hann hefdi os j þni sinne synt, þui leizt os optnefnd jord 
hamrendar j middaulum wera ok werit hafa eignn opt 
greindrar hiardarholltz kirkiu allann tíma sidan fyrst er 
hun war lukt opt skrifadri kirkiu j porcionem ecclesie. Enn 
su samþykt sem biskup gottauín^) hafde wtgefit ok fram 
kom firir os. wm þa jord er biskup arne hafde hana burt 
sellda. enn aungua peninga fasta edr lavsa akipat opt 
greiudre hiardarhoUtz kirkiu j gen. dæmdum wær til wors 
ndduga herra. herra stephans med gudz ncLd biakups j skal- 
hoUti huort afl hnn skyllde hafa. enn uorum fyrr greindum 
födur ok naduga herra biskup stephane leizt sw tyrr greind 
samþyckt aungua makt hafa ok dæmde hann hana þa þar 
samstundis sno wer heyrdum at aungu halldandi. þui dæmd- 
nm wer fyrr nefnder domsmenn med fullu doma atkuædi 
títtskrifada jord hamrenda. er liggur j fyrr greindum mid- 
daulnm j saudafellz kirkiusokn til fullrar eignar ok æfin- 
ligrar. þrattskrifadre hiardarhoUtz kirkiu j laxcardal. enn 
fyrr skrifudum halle preste þorarinssyni til halldz ok med- 
tðku med einfalldri landskylld at næstum fardogum epter- 
komendum. enn aungnm alaugum odrum. wmframm jordina. 

Samþykti þenna worn dom med os uorr nadugi herra 
optnefndr biskup stephan. med sinum wrskurdi. ok setti sitt 
jnncigli med uorum inciglum firir þetta domsbref skrifat j 
sama stad. ok are degi sidar enn fyrr seger. 



196. 14. Júlí 1493. á KTennabrekku. 

TiTNisBTTHÐEj að Loptr Ormsson hafi gefið Ljóti Ormssyni 
jörðina Hvammsdal í Saurbæ og kvittað hann um andvirðið. 

AM. Fasc. XXXI, 22, fcumritið á skinni. Bæði innBÍglin era dott- 
ia frá. 



„er ritað i originalnum eina og þad væri. 2. ord" (AM.). 



126 HVAMMSDALSBRÉP. - TRANSSKRIPT. 1492. 

Þat giorum uid helge olafsson ok skule þordarson god- 
um monnuni kunnigt med þessu ockru opnu brefi at uid 
uorum j hia j biarnarhofn j helgefellzsueit^) ok heyrdum aa 
at loptur heitin ormsson feck liote ormssyne jordina huams- 
dal er liggur j saurbæ j stadarhols kirkiu sokn jtakalausa 
raed oUum þeim goguvm ok gædvm sem greindre jordv 
fyllgdi ok fylgt hefur at fornu ok nyu ok hann uard fremzt 
eigandi at vndan sier ok sinvm erfingvm^). en adrgreindum 
liote ok hans erflngium^) til fuUrar ok æflnligrar eignar. med- 
kendizt ok fyrgreindr loftur ormsson þa auo uid heyrdum 
at hann hefdi fulla peninga upp borit af fyr greindum liote 
suo at honum vel sanægdi. Ok til sanninda hier vm settvm 
vid fyr nefnder men ockur jncigle íyrir þelta bref er skrif- 
at uar aa kuennabrecku j breidaflardardaulum laugardagin 
næsta fyrír diuisio apostolorum þa lidit uar fra hingatburd 
uors herra ihesu christi þushund fiogur hundrud niutigerok 
tuo ar. 



197. 30. Jttlí á Járugerðarstöðum. 

Tbansskeiptabbréf. 

AM. Fasc. XXI, 9, Íiumt.rans3kiiptið á akinni, nú innsiglalaUBt. 

[1, ÆttleiÖBlubréí Stepháns Loptssoaar 31. Maí 1474, DI, V, Nr. 
6b2; 

2, Staöarliólsdómr um þosria ættlciðing fiá 24. Maí 1479, DI, VI, 
Nr. 198; 

3, Leiðarkölmsúr8knrör HrafnB lögmanns Brandssonar um þessa 
ættleiöing frá 30. Apríl 1481, DI, VI, Nr. 331]. 

Pat gioruni vier einar biorasson. pall jonson. gudlangur 
lofzaon. snæbiorn olafson godum monnum uiturligt med (þeasu) 
uoro opnu brefe at vier (hof um) sied og yfer lesit opin bref 
med heilum og oskauddum hangande insiglum suo latanda 
ord efter ord sem hier fyrir akrifat stendur. Og til sann- 



U92. 



VÍGSBðTABRÉF. 



1^7 



innda hier um setium uer fyrr nefnder menn uor insigle 
fyrir þetta transkriptarbref er skrifat var a jarngerdarstðd- 
i3m j grindauik manudaginn næsta epter olafsmesso fyrre 
þa er lidit var fra hingatburd uors herra jbesu christi. CD. 
cd. Ixxxx og íj ar. 



198. 3. August 1493. á Hofi í Vatnsdal. 

ViTNisBURÐABBRÉF um lúkniug Jóus Sigurðssouar til Hem- 

■ 

ings Markússonar á vigsbótum eptir Jón bróður Hemings. 

Bréí þetta er tekið hér eptir Moröbréfabæklingi GuðbrAudá biakups 
Waum öðrum, preiituðum á Hölum 1595 bl. Bvj— vij, og Roykjavík 1903. 

^ad giorum vier Binar Arnason. Gisle Philpusson. Jon 
Hermansson. Sueirn Þorfinsson. og Þordur Jonsson. godum 
Monnum viturlegt med þessu voru opnu Briefe. Ad þa ed 
lidid var fra EQngadburd vors Herra Jeau Christi CD. cdxc 
ij. Aar Laugardagin hinn næsta epter ÞoUaks Messu^). a 
Grilia 1 Hunavatzþinge. vorum vær i hia ad Jon Sigursson 
lukte og afgreidde Heminge Markussyne xiij Huudrud i 
frijdum Peningum og ofrijdum. i Vijgsbætur halfar epter 
Jou Markusson Brodr Hemings. er| Jou Sigursson hafde o- 
íorsyniu iHel sleigid. Og ad þessum Peníngum lucktum og 
afgreiddum. gaf adur nefndur Hemingur fyrr greindan Jon 
Sigursson aullungis kuittan. vm fyrr greindar Vijgsbætur. 
og selldehonum Grid og fuUan Frid. æfinliga fyrer sier og 
oUum sijnum Frændum vinum og venslamonnum. olnum og 
obornum. epter þvi sem Logbok vtvijsar. ad riett Gridasala 
a ad vera. ad Logum. og hann matte framast giora. Og 
til sanninda hier vm. setium vier fyrr nefnder Meun vor 
Jnsigle fyrer þetta Gridaaolu Brief. er giört var a Hofe i 
Vatzdal Foatudag hinn næsta fyrer Laurentius Messu a 
sama Aare sem fyrr seiger. 



h e. 21. Júlí 



128 



SKÁRÐSDALSBRÉF 



1492. 



199. 18. August 1493. á Hólum. 

JóN Þórðarson gefr Ólaíi biskupi á Hólum í testamentis- 
gjöf sína jörðina Skarðsdal í Sigluuess sókn. 

AM. Fasc. XXXI, 18, frumritið á BÍiinni. Af þrem iansiglum em 
tTö, þó brákuð, fyrir bréfiuu. — Apogr. 8346. 

Giafarbref Jons Þordarsonar thil biskupa Olafs 

14920- 

Þath giorum uær gudmundur kollason ok eirekur sig- 
mundzson prestar holabiskupsdæmis ok einar þorualldzson 
messodiakn. godum mounum uiturligt med þessu uoro opnu 
brefi ath vær uorum þar i hia ok heyrdum a. ath ion þord- 
arson giorde sitt testamentum a siduzstum dðgum sins lijfs. 
heill at vitc ok skýnsemd. en krankur i likam. ath hann 
gaf virduligum herra ok vorum andaligum faudur biskup 
olafae iordcna skardzdal er liggur i siglunes kirkivsokn í 
sigluflrde til fuUrar eignar. vndan aier ok sinum erflngum 
med oUum þeim gðgnum ok gædum sem greindre iordu 
fýlger ok fýlgt hefer ath forno ok nýo ok fýr nefndur ion 
þordarson uard fremzt eigande ath ok þar med þriv ku- 
gillde. Ok til sannenda hier um setium ver fýrnefnder prest- 
ar ockur inncigle fyrir þetta uitnisburdarbref er skrifatvar 
a holum j hialltadal a fostvdagin næstan epter festum 
assumpcionis beate marie virginia anuo domini CO** cd** xc** 
secundo. 



200. 36. August 1493. 1 Haga. 

ViTNisBUEÐR um viðreigu þeirra Eyjólfs Gislasonar og Jóns 
Tumassonar, „er kallaðr er biskup", í viðrvist Magnúsar 
biskups í staðarhúsiuu 1 Grindavik. 

AM. Faec. XXXI, 23, írumrit á Bkinni. luuaiglið er dottið írá. — 
Apogr. 1163. 



») Utan á bréfinn meö hendi frá 17. öld. 



1493 



EYJÓLFR GÍSLASON 



129 



Vitnisburdur vm vidskipti Biskups Jous Thumaa- 

souar og ^jolts Gijslasouar^). 
Þat giore og JonJousfton godum mounum kunuigtmed 
þessu minu opnu brefe at eg var j stadarhusenu j griuda- 
vik. þa þeim kom til eyiolfe gialasyne ok jone tumassyne at 
kalladur er biakup. sa eg at biskup CDagnus greip vm hala- 
en aa eyiolfe gislasyne ok hiellt houum. sa eg þa ok visse 
fyrir full sanninde at greindur eyiolfur gislason slo þa eigi 
biskup CDagnus. ok suo lyste hann þui at hann uillde bisk- 
CTDagnus huorke sla nie neina vanuirdu adra giora. hversv 
sem opt nefndur biskup COagnus breytte vid hann. ok eing- 
en orkvmsl matte hann af hans volldum fa. ok hier epter 
vil eg sveria fvllan bokareid. Ok til sannenda hier vm 
setta eg roitt jhjsigle fyrir þetta bref skrifad j haga a barda- 
strond lavgardagihj næsta epter bartolomei CDesso. þa er 
lidit var fra hingadburd vors herra jhesv christi þusund. 
fiogíir hvndrut niutiger ok tvo aar. 



801. 26. August 1493. í Haga. 

liÝsiNG fjögurra manna, að Guttormr son hafi neit- 

að þvi, að haun hafl útgefið þann vitnisburð, að Eyjólfr 
Gríalaaon hafi slegið Magnús biskup á muuuiun, svo að úr 
houum hefði farið tvær tennr. 

AM. Faac. XXXI, 24, frumrUið á flkinni. Öil (5) inusigh'n eru 
dottin frá. - Apogr. 1164. 

Bref huortt Eyolfur Gijslason hefdi alegid 

Biskup CDagnus'*). 
Þat giorum ver gisle filippussou. Jon erlingsson. Pall 
Jonsson. Ormur palsson ok jon marteiusson godum monnum 
k^nuigt med þessv voru opuv brefe at ver vorvm þar j hia 



TJtan á bréfinn með hendi Eggerts Hannassonar. Utan á bréf- 

^Qö iieiidi Eggcrts Hanneaiouíxr. 

Dipl. iBl. vu. B. 9 



130 EYJÓLFR GÍSLASÖN. - MELGKASEYRI. 1492. 



ok heyrdvm aa á Reykivm j skalhollzsueit. at eyiolfur giala- 

son spurde guttorm son at þui huort hann hefdi 

gefit vt þann vitnesburd. ad hann hefde sied nefndan eyiolf 
hefia vpp hond siua ok sla biskup coagnus æ. muhjoFj suo 
vr honum hefde fared tuær te^uruar. eFj greindur guttorm- 
ur sagde at þat hefde einge matt vpp aa sik skrifa. þuiat 
hann sagdiz huorke hafa sied eyiolf gis'ason sla biskupCOagn 
us nie nei4 kennemann a^nan (aa) æfe sinne. ok þessa lya- 
ing vilium ver sveria fyrr skrifader me^j. Ok til sannenda 
hier vm settum ver fyrr nefnder menn vor jusigle fyrir 
þetta bref skrifad j haga aa bardastrond. sunnudagihj næsta 
epter bartolomeus COesso. Pa er lidit var fra hingadburd 
vora herra jhesv christi þvsvnd fiogur hundrut niutiger ok 
tuo aar. 



203. 8. Sept. 1493. í aufndal. 

Stbphán biskup Jónsson leyfir barna primsigning og skírn^ 
hjónavígslur og kirkjuleiðslur kvenna að sönghúsinu á Mel- 
graseyri í ísafirði. 

AM. Apogr. 2351, moð hendi Árna sjálfa. „þo^iaa brafð orginal liedi 
mier anno 1710 Bira Arnfinnur MagunHBOn, preBtur í ögurgþingnm" 
(AM.). InnBÍgli Stepháns biskupa bið minna vir fyrir bréíiuu, og lýsir 
Árni l)vi. 

Leyfesbref bænhusens aa melgrageyre^). 
Vær stephan med Guds nad biskup j skalhollti giorum 
godum monnum kunni^th med þessu voru opnu brefi saker 
þess ad sðnghusit a melgraseyri. i jsafirde er nöckud suo j 
fiarska vid soknarkirkiuna kirkiubol j langadal. suo þat sker 
optliga. ad þar kann ecki j miUum ath fara nðckur man. 
vtan med storre þuingan oc hardindum. haufum vær gefit 



eyða S frumritinu frll nppfaafi og hafa bréfararnir ekki munað 
öðurnafnið. *) „þatta steudar utana brefinu ritad med gamalle hende". 
(AM.). 



1492 



BISKUPSTÍUNDIR. 



131 



lof til ad baurn se primsignd oc skird ad greindu sðug- 
huse. oc at þar se hiou saman vigd. oc kuinnur j kirkiu 
leiddar þa er þess kann þðrf ad gierazt. og til sanenda 
hier vm settum vær vort jnusigle fyrir þetta bref. skrifad 
j gufudal j gufufirde. jn natiuitate beate CDarie virginis. 
anno domini. CD. cd. xc. ij. 



203. 9. Septeml)er 1493. á Stað. 

Stbphájí biskup í Skálholti kvittar Pál Jónsson um biak- 
^pstíundir. 

AM. Fapc. XXXI, 25, frumiit & ftkinui, og er innsiglið dottið fríi. 
— Apogr. 1162. 

Quittun fyrir Biskups Tijundum PóLls^). 
TJær stephan med guds nad biskup j scalhoUti giorum 
godum monnum kunnigt med þessu voru opnv brefe. at 
vær bofum gefit ærligum mannepale jonssyne sina biskups- 
trand aullungis kuitta og akiærulausa suo leinge sem vær 
kauUum eíj apttur þessa vora skipan. Og til sanninnda hier 
vm settum vær vortt jnscigle fyrir þetta bref skrifat a 
stad a reykianese dominica infra octauas natiuitatis bea- 
tissime CDarie uirginis anno domini CD^ cd^ xc** secundo. 



204. 15, Septemher 1493. á StaðarMli. 

Stephán biskup í Skálholti skipar bænhús að Melum á 
Skarðsströnd. 

Bréfið sjálft. 

Eptir afskript með hendi Magnúsar Einarasonar á Jörfa í Hauka- 
' aem gerð er stafrétt eptir frumritinu. Stendr neðan við bréfið: 



') Utan á bréfina með hendi frá 17. öld. 

9* 



I3á MELAB 1 SKARÐSTRÖND. 1492 

„Ofanskrifad eir accurate efíter heilu og vel læseligu KftlfBkins brefe j 
Originali, med litt spiölludu hangsnde Jnsigle Biskupz StephauB. Testera 
Joiwa 3ia Maij 1744. 

Ormur Dadasoo. Magnus EÍnarsBon". 

Um Bænhnsed a Melum a Skardz Strðnd i Skardz 

kirkiu SSkn^. 

Vær Stephan med gudz nad bisknp j Scalholti giorum 
godum monnum kunnigt med þessu vorv opnu brefe ath j 
heidr vid allzvalldanda gud jungfru CDariam guds modr ok 
alla helga hofum vær lofad ok med þesau voro brefi skip- 
um saung ad þui bænahusi^) sem halldor bonde þorgeirsson 
hefer giortt a jordu sinne uielum a skardzstrond j skardz- 
kirkiu sokn med þeim skilmala ad greindr halldor bondip] 
gefur fyrr sougdu^) bænhusi^) tuo hundrud j hafnareýum 
e[r] liggia j somu kirkiusokn ok þar til eitt malnýtu ku- 
giUdo j s[odd]an mata ad sa megi leysa til sin tuo hund- 
rud j greind[um eýi]um fyrir tuo malnýtu kvgillde sem eyi- 
arnar a ef honum l[ikar. skal] þingapreaturinn sýngia xij 
CDessur a hveriu ari ad bænhusinu^) ok taka halfmorck j kaup- 
id. Ok til sanninda bier um settum vær vortt jnnscigle fyr- 
ir þetta bref skrifad a stadarhole j saurbæ jn octava nati- 
ivitatia beate CDarie virginis. anno domini 00® cd** xc** se- 
cundo. 

B, 

M I d a fi; i n n. 

AM. 263. Pol. bls. 75, skr. 1598. Máldagi þessi er gott fiýnisborn 
þess,. hverníg máldagarnir verða stundum til upp úr grundvallarskjölun- 
um. 

gamall maldage. 

Bænhus a melum j Skardzkirkiu sokn er fvnderad j 
heidur vid allzvalldanda gvd. 

Skipadi biskup stephan þar song at. gnn halldor bondi 
þorgeirsson gaf til bænhussins ije j hafnareyium oc þar til 
eitt malnýtv kugilldi j suoddan mata. ad sa meige leisa til 

„Hvar aí liosliga siá má, ad moasan hefur ei kostad nema 2 
alner i þann tiraa, aem Breíed syner" er bætt aptan við fyrirflögnina í 
svigum. *) Svo. 



1492. AFLÁTSBEÉF. 133 

ij^ j greiadum eyium fyrer tuo malnytv kugilldi sem 
eyiarnar a ef honum lijkar. 

eiga þar ad seigiazt xij messur oc sie golldin prestí 
half mork j skardzþijngum. 



205. 16. Scptember 1493. á Staðarlióli, 

AflItsbeép Stepháns biskups í Skálholti fyrir measugerð á 
bænhúsinu á Nesi í Grunnavík og góðleik við það. 

AM. Fagc. XXXI, 26, frumritið á skinni. Af sex innsiglum er oitt 
fypir biéfinu nú. 

Þat giorum uær olafur oddzson. hakon ionsson. syg- 
^rdr brandzson prestar. biorn gudnason. andreyss gudmundz- 
son og gudmundr andreyssou leikmenn. godum monnum 
knnnigt med þessu uaru opnu brefi at sub anno gracie QD*^ 
cd*^ nonagesimo ij*'. sunnudaginn næsta epter krossCDesso 
^ havatid (L stadarholi j saurbæ uorum uær j hia saum 
heyrdum d ord og handaband herra stefana med guz 
nad biskups j skalhollti og grims juarssonar at so fyrir 
skildu at greindr biskup stefan gaf j guds heidur og ium- 
fru marie og hins goda gudmundar biskups arasonar og allra 
guds heilagra manna .xx. daga aflat allra skriptborinna 
synda aullum og sierhuerium þeim sem messur seigia edr 
seigia lata at bænhusinu a nese j grunnauikr- 
þingum. edur j ðdrvm hlutum hialparhendur til leggia 
greindz bænhus þui til upphelldis [huortt þat er minna edr 
ííieira at hver einn vm sic karll edr kvina gerir þui til 
heidurs og uirdingar^). og' til sanninnda hier um settum uær 
fyr nefnder menn uor innsigli fyrir þetta bref er skrifat 
^ar a sama ari deigi sidar enn fyrr seiger^). 



Þ Bpassiu og visað inn. *) þ. e. 17. Sept. 



E 



1 

* 

1 
í 

134 STAÐARFBLL. 1492. 

206. 19. September 1493. undir Staðarfelll. 

MáIíDaga og reikningsakaparbréf kirkjunnar undir Staðar- 
felli á Meðalfellsatrönd þeirra Stepháns biskups í Skálholti 
og Þórðar bónda Helgasonar. 

AM. Pasc. XXSI, 27, frumritiðá skinui. lunsiglið er dottiö frá.— 
Apogr. 1513. 

Vær Stephan med guds nad biskup j Scalhollti giorum 
godum monnum kunnigt med þessu voru opnu brefe. ad 
sub anno gracie . CO** cd** xc** ij** COidvikudag hinn næata 
fyrir measudag sancti CDathei apostoli et ewangeliste vndir 
stada(r)felle a medalfellzstrond j vorre visitacione. Giordi 
þordur^) bondi helgason suo felldan reikningsskap af eign 
kirkiunar þar, sem hier seigir. 

Jn primis a kirkian .xc. j heimalandi epttir gaumlum 
maldaga. 

Jtem suo sem nu er komit a kirkian fiorar kýr. x a- 
saudar kugilldi. þriu hundrud j gelldum saudum. xv aura 
hross med abæti fyrir hundrad. 

ketell er a liggia nitian fiordungar fyrir fiogur hund- 
rud. attatigi fiordunga keralld sterckt fyrir hundrad. 

Jtem a kirkian auU sfcer ok holma fyrir harrastodum 
vt ad glife^) fyrir vijc- ad fra teknum tialldanes holma ok 
suartta skerium. auluersker ok steindorseýiar fyrir vijc 
lambeý fyrir xc sexæringr med auUum reida nýr fyrir iij. c. 
tueir hundrads hestar. 

Jtem a kirkian deilldareý fyrirvij. c. er liggur j stad- 
arfellz þingum. 

reiknazt þetta allt Scaman sextigir hundrada j fostu ok 
lausu ok ixc betur. 

Jtem lýsti Pordur bondi helgason fyrir oss at hann 
hefdi luktt fyr sagdri kirkiu undir stadarfelle jordina odda- 
stadi iiij. c. ok .xx. ad dyrleika. er liggur j kolbeinsstada 
kirkiv sokn. enn afneitti þui ad hann hefdi feingit hana 



forde, írb. ■) = klife. 



1492. 



STAÐARFELL. 



135 



biskup CDagnusG til eignar edur nockrum manni audrum. ok 
ef þesse jordiu geitigi apttur undir kirkiuna þa skýllde erf- 
ÍQgi Þordar bonda helgasonar taka apttur uudir sig xxtn* 
c. kuitt af þeim peningum sem kirkiunne standa adr til 
skrifadir. 

Jtem reiknadizat porcio ecclesie ad þui sem þa var 
komit xij. c. ok npp a þennan reikningskap sem hier til 
hefer komit fornan ok nyian. gefum vær þord ok hans erf- 
ingia aullungis kuitttan ok akiærulausan fyrir þad aem hon- 
^m hefer borit ad suara um sinn tima. ok fyrir sin for- 
elldre. fyrir oss ok aullum vorum eptterkomendum kirki- 
ttnuar formonnum j Scalhollti. Ok til sanninnda hier um 
settum vær vortt jnnscigli fyrir þetta knittunarbref skrifat 
j 8ama stad degi ok are sem fyr segir. 

B. 

AM. Faec. Liii, 6, transskript á skinn! frá 30. Marta 1553. — Apo- 
gr. 1516. 

Peturs kirkian postula vnder stadarfelle <& medalfells- 
strond da .xc i landi epter gomlvm maldaga. 

Jtem epter þui sem nv Beiknadist i visitacione bisk- 
^P(s) stefans fyrst er hann reid vm vestflordv a kirkian 
iiy kyr. X asaudar kuilldi. iijc i gelldvm saudum. xv aura 
tross med abæte. 

ketiU er ligia doi xix fiordvngar fyrir iiijc Ixxx fiord- 
vnga keralld sterkt fyrir c. 

Jtem da kirkian at auk sker og holma fyrir harastod- 
Tim vt at klife fyrir vijc at fra skildum tialldanes holma og 
suartaskerivm. aulvers sker og steindorseyiar fyrir vijc- 
Lambey fyrir xc Sexarhringur med ollvm reida nyian fyrir 
íij^- ij hesta. 

Jtem (XL kirkian deiUdareý fyrir vijc er liggr i stadar- 
fellsþingum. 

Reiknast þetta allt aaman Ixc i fostv og lausn og 
betnr. 



136 



ÓLAFR FILIPPUSSON. 



1492 



Jtem lyste Þordur bonde þui fyrir fyrr greindvm bisk- 
up atefano at hann hefdi luckt fýr sagdri kirkiv vnder 
stadarfeJli jordina oddastadi iiijc og xx at dyrleika er ligg- 
vr i kolbeinzstada kirkivsokn enn afneitte þui at hann hefdi 
feingit hana biskup magnuse til eignar. edur nockrvm manne 
odrvm og ef þessi iordin geingi aptur vnder kirkivna þda 
skýlldi erfingiar þordar bonda helgasonar taka aptur vnder 
sig xxc af þeim peningum sem kirkivne standa adur til 
skrifader. 

Jtem reiknadist (i) porcionem at þui sem þ& var komit 
xijc- anno domini 0D°. cd**, xc. ij. Ælb. 



307. 35. Septeinl)er lá93. á Skarði. 

Beép Gunnsteins prests Ásgrímssonar um hjónabandsmál 
þeirra Ólafs Filippussonar og Vigdísar Jónsdóttur. 

Kriegers safn 2. 4to, bla. 106—108, með hendi Styrs Þorvaldssonar 
c. 1700. 

Vitnisburdur um Sakferli Olafs philippussonar 

og um hans gipting. 
Þad giðri eg Gunnsteirn prestur Asgrijmsson godum 
monnum viturlegt med þessu mijnu opnu brefi. ad eg med- 
kiennist ad eg var i Litluatofunni d Skardi d Skardsstrðnd. 
þd biskup Stephan var j sinne visitatiu. þridiudag næstan 
fýrir Michaelismesso um haustid þcL lidid var frá hingad- 
burd vora herra Jhesu Cbrist.i .00. cccc. xc. og ij. ár. og eg 
eptir spurda greindan biskup Stephan. hvort tM edur til- 
lag hann villdi gefa Olnfi Philippussyni. er þar var þa vid- 
staddur. nm haus giptunidl. cr hann villdi bidia Vigdijsar 
Jonsdöttur sier til eignarkonu. Enn greindur sera GunD- 
steirn avijsadi þar þðL éLdurnefndum biskup Stephani. ad 
biskup Olafur íiielldi harin j sðkumvid sig og heilagaHola- 
kirkiu. enn optnefndur biskup Stephan gaf þad andsvarþar 
til ad þad þætti honum rdd. ad fýrnefndur Olafur lieti bijda 
sijn giptumal. þar til ad þeir biskuparner fyndust á Stad i 



1492. 



EVASSAPELLSMÁL. 



137 



Hrfitafijrdi. og skylldi Olafur þar þd vera ef hann viUdi. 
og koma honnm i sdtt ef hann giæti vid biskup Olaf. þóL 
þeir fýndist. enn annad rdd sagdist hann þar ei til leggia. 
Og til sanninda hier um setta eg mitt Jnsigli fyrir þetta 
vitnisbnrdarbref. hvðrt er skrifad var iHvammi i Hvamms- 
sveit midvikudagiun næstan fyrir Þorlakzmesso um samar- 
[.v, eda .xv. íLrum^) sijdar enn fyr seigir. 



308. 26. September 1493. í Spjaldliagft. 

Skiptabeéf um jarðir Bjarna Ólasonar, er þeir gerðu Ólafr 
biskup á Hólum vegna heilagrar Hólakirkju og Ambrosius 
lUeqvath hirðstjóri vegna Noregs konunga. 

AJI. Fasc. XXXI, 5, frumritið á skinni. Af 12 inuBÍglum eru nú 
9, sam brákuö, fyrir bréaim. — Apogr. 3337. 

Skiptabref Jarda biarna olasouar^). 

öath giorum vier arne þorleifsson, ion þorualldzson. 
löagnug halldorsson. gudmundur ionsson. olafur ingemund- 
ar«on. þordr ingemundarson. biorn þorsteiusson. stigur inge- 
mundaraon. olafur þorgeirsson. gudmundur ionssou. halldor 
ormsson ok ion ingialldzson prestar hola biskupsdæmis god- 

monnum viturligt med þessu voro opuo brefl at þar 
uorum ver i hia saum ok heýrdum aa i spialldhaga i eýa- 
firdi a þriggia hreppa þinge midvikudagín næstan fyrir 
^íchaelis CDesso. anno domini CD** cd^* xd^ ij^ at vor virdu- 
ligur herra herra olaf med gudz nad biskup a holvm af 
teilagrii) holakirkiv vegna ok ambrosius iUeqvath^) hirdstiore 
ýfer allt island a noregskonungs vegna at þeir skipte iord- 

1 millum sin med hlutfalli epter þui sem domar þar vm 



[þannig-. utan á bréfinu með hendi frá 17. öld. ») Saiuusttt 
> Rtafir þeasa orðs eru ekki glögt skrifaðir; afskript Arna, sem er þanl- 
les „iiíeqvacli", verðr ekkx leaið á annsn veg, nema ætla 
J^setti, að máðr >;a.ri efsti broddrinn af í-inu, og það hold eg eé, og því 
ög; ilUqvath, aem kemr betr heim. 



138 



EVASSAFELLSMÁL. 



1492 



adr giorder vtvisa a kirkivnnar ok konungg vegna þeim 
sem dandimenn viasu at biarne olason atte þa er hann fiell 
i þat abotamal er hann laa likamliga med randide dottur 
sinne. er suo heita þvera i hnioskadal med kotinu heidar- 
hw8 ok vik i flateyardal vnder heilaga hola kirkiv fyrir 
attativ hundrvth enn þvera i eýafirde ok arndisarstadi med 
kalfborgaraa i bardardal ok fyrir Ixxx. c. a konungssins 
vegna. for þeasi giorningur med handabandi biskupss ok 
hirdstioranss i millum. oss nærveranda beiddi ok krafdi 
hirdstioren logrettumen at skipta konungssins vegna enþeir 
uilldu ecke ok þui akiptu þeir biskupin ok hirdstioren sin 
i millum med dandimanna samþýcke lærdra ok lejk(r)a. 
taladi ok pall bondi brandzson med mikit hugmod i moti 
hirdstioranum ok biskupinum i þesau abotamali fýlgiandi 
fram med fuUre hindran i sinum ordum ok þui tok hird- 
stioren annara dandimanna incigle til vitnisburdar vm þetta 
mal sidan sumer þeir logrettumenn sem þar voru villdu 
ecki skipta. 

Ok til sannenda hier vm setivm ver adurnef(n)der xij 
prestar vor incigle fyrir þetta bref er giortt var a munka- 
þvera i eyafirde a faustodagin næsta fyrir michaelis CDesao 
a sama are sem fyr seger^). 



S09. 30. Septemlber 1493. í Ögrl. 

8. Apríl 1496. á Krossi. 

Kaupmálabeép ólafs Filippussonar og Vigdísar Jónsdóttur. 

AM. Fapc. XXXI, 21, framrit á akinni. Áf 4 innsiglum er hið híö- 
asta dottíð frít. — Apos:r. 3348. — Apogr. 806 eptir transakripti frá 
1555. — í öuoium p^ppiröafBkriptum er þötta bréf runglogíi árfært til 
U82. 



1) þ. e. 28. Sept. 



1492. KAUPMÁLABRÉF. 139 

kaupmalabreí" vigdiaar ionsdottur. 

Kaupmalabref olafs filipussonar^). 
Þat giðrum uær gunnsteinn prestur asgrimsson. thum- 
as hrafnaon. helgi sigurdzson og jon hðskaulldson leikmenn 
godum monnum uiturligt med þessu uoru opnu brefi. at þa 
ftr lidit uar fra hingatburd uors herra ihesu christi CD. cd. 
xc. og .ij. dr a sunnudaginn næsta epter mikaels COesso 
woro ver j hia savm og heyrdum ói i litlustofunni j augri 
.1 jsafirdi ad olafr fllipusaon festi sier uigdisi jonsdottur til 
laugligrar eiginkonu epter riettvm laugbokarennar ordum. 
iiied iayrdi og samþycki hustru kristinar gudinadottur. og 
8^0 hennar brodr jons jonssonar er þa uar þar uid staddur 
^Gd morgvm audrum godum monnum. Lystizt þa og stad- 
festizt suo felldr kavpmali fyr neíndra manna i miUvm at 
ólafar philipusson talde sier til kaups med nefnda uigdisi 
attatigi hundrada i iordum og kugilldvm. gaf fyrr nefndur 
öíafr adr greindri uigdise j tilgiof flordung úr þessum ,Ixxx. 
hundrada i fullvirdiss peningvm. gaf huort audru fiordvngs- 
pof sem leingr lifdi, feingins fidr og ofeingins. skylldi gipt- 
ingarmadar kiosa a brullaupadegi huerttfielag vera skyllde 
greindra manna i milli. uoru þessir allir fyr nefnder menn 
festingaruottar. huerer er sin innsigli settu fyrir þetta kavp- 
nialabref er skrifat uar á krossi & skardstraund faustudag- 
j paskauiku. fiorvm drvm síjdar enn fyR segir. 



210. 18. Oktober 1493. í Hítardal. 

Stephán biskup 1 Skálholti staðfestir máldaga og skipan 
prófastanna séra Þorbiarnar Ámundasonar og séra Jóns 
Helgasonar um málsmjólkrtoll á Pétrsmessu til Staðarfells 
tuttugu bæjum, þar á meðal sérdeilis af Galtardalstungu. 

AM. Fasc. LIII, 6, transskript á Bkinui frá 30. Marta 1553. — 
■^Pogr. 1517, 



E>6tta hvotttveggja gamalritað ntan á bréfinu. YjtTÍ línan er 
JiQudi Bj(5rnH Guðnasonar. 



140 STAÐAKFELL. - KVITTUNARBRÉF. 1492. 

Wær ateffan med g-udz nad bisknpi skalhoUte. giore^) 
godvm monnvm kuuigt med þessv voro opuv brefi at vær 
hofvm sied og yfer lesit opit bref siera þorbiarnar amunda- 
sonar og siera ionz heli^asonar er þoi voro profastar i miU- 
vm gilsflardar og glivfuroar at þeir hafa sied og yferlesit 
maldagan at stadarfelli oi medalatrond^) hver er svo hliodar 
1 millvm annara greina at þangat skal livkast malsmiolkaf 
XX bævm ocl petursmesso dag. er þar og sierdeilis til told i 
millvm greindra bæia galltardalstunga er liggr i stadarfells 
kirkiv sokn og þesser greinder profastar hafa skipat af sin- 
vm partte at greindur maldagi sie [haldinn ecki sidur af 
þeim bunadi sem er i fyr greindri tungv helldur enn af 
odrumbæumi fyr sogdvm þingum. þui skipvm vær ogbiod- 
um somvleidis vpp da vorra vegna at fyrrgreindur maldagi 
sie halldinn med ollum sinvm greinvm og artichulis fyrir 
vtan hindur edur nockud motmæle. Og til saninda hier vm 
setium vær vort insiglle fyrir þetta bref skrifat i hitardal 
in festo beati luce ewangeliste. anuo domini. cn**. cd^. xc. 

■ ■ ff 

ij. oar. 



211. 33. Oktober 1492. á Vatnsenda. 

Aenfinnb Jónsson kongs umboðsmaðr í „Vöðlaþingi" kvitt- 
ar þá feðga Þorstein Hákonarson og Hákon Jónsson um 
allar þær sakir, er þeir kynni sekir að hafa orðið við kon- 
ungdóminn. 

AM. Fasc. XXXI, 20. frumrit á akinni, er iuusiglið fyrir. — 
A)^Q^r. 152. 

t 

Patb giore ec arnflnur jonsson kongs umbodsmadur j 
uodlaþinge godum mocnum kunnigt med þessu minu opnu 
brefe ath ec medkenunzt ath ec hefe ordit nnder eins med 
þostein hakonarson um þær akiærur sem ec hafde til hans 
ath tala huort þath hefer nerit um beit eda adra jardar- 



1) Svo. 



1492. 



STEFNUFARIR. 



141 



hofn um skogíirhogg ok fiskueide ok um kapal er fargazt 
hefer fyrir fodur haus ok þeir hafa haldet sakadau man 
huort heldr þath er meira erla minna ath þeir hafa brot- 
liger ordit þosteinn hakonarsou ok hakon jonsson uidkong- 
domen ok mik um fýrgreindar saker þa gef ec þa aullung- 

kuitta ok akiærulausa fyrir mier ok minum erfingivm 
ok aullum kongs vmbodsmonnum epterkomendvm suo fram- 
^rliga sem ec ma fremzt med logum giora. Ok til sauenda 
hier um sette ec mitt jnsigli fyrir þetta kvittvnarbref skrif- 

a uadzenda j olafsfirde þridivdagen næstan fvrir simus^) 
Kiessv um havstet þa lidit var fra gudz bvrd þvsvud fiogur 
'iviidrud nivtiger ok t(u)au ar. 



212 27. Október 149S. í Ljárskógum. 

ViTNisBirEÐB fimm manna, að Arnór Finnsson hafl stefut 
Jóni Ólafssyni til Bæjar í Hrútafirði mánudaginn næstan 
fyrir Kalixtusmesau fyrir Sigurð ívarssou, kongs umboðsmann 
^illi Geirhólms og Hrútafjarðarár, um hald á jörðinni Byri 
1 Bitru og aðrar sakir. 

DðmaByrpa Jóns HákoDarsonar í Vatnsborni (d. 1748) í 4to, skr. c, 
1600. — AM. 2110 4to bls. 113—115, skr. c. 1700. 

Vitnis Burd(ur). 
Þat Gíorum vier Gudlaugur Loptzson. Suarthofdi Narfa- 
son. Bauduar loptzson. Binar Þorsteinsson og Grimur Biorns- 
^OH' godum maunum viturligt med þessu voru opnu brefi. 
at þa er lidit uar fra hingadburd vors herra Jhesu christi. 
u. iiijc. ixxxx og ij ar miduikudæginn næstan fyrir kross- 
Diesso vm hauatid^) da eyri j Bitru vorum vær i hia og 
Gyrdum & at Arnor Pinnsson stefndi Jone Olafssyni til 
æiar j Hrutaflrdi a manudæginn næstan fyrir Calixtus- 
messo^) fyrix gigarij Juardzson kongs vmbodzmann j mill- 
Geijrholms og Hrutafiardarar edur hans vmbodzmann 



Svo, þ. e. Simous. ») þ. e. 12. Sept. ») e. 8. Okt. 



142 



STEFNUFARIE. 



U92. 



vndir þaiiii dom sem hann yfir nefndi. huerra suara eda 
sftkta at greindur Jon jrde honum skylldugur fyrir þær 
sakir sem greindur Arnor kiærdi til hans þa og hier eptir 
standa skrifadar. 

Jtem gaf Arnor Finnzson Joni Olafssyni þa fyrstu sauk 
at hann sæti oa halfri lordunni eyri j Bitru otekinni og 
heimilldarlausri sidan íra næstum fardaugum og hefdi yrt 
hana og vnnid j aunguo sinu leyfi edur frelsi. Enn greind- 
ur arnor sagdist laugligt vmbod & hafa þessari halfri 
jordu eyri vegna Guttorms Olafssonar brodur Jons. sem 
audrnm hans peningum. 

Og fyrir þa adra sauk ad hann hielldi fyrir Arnori 
iiij malnytu kugiUdum med aunguo frelsi sidan fardaga. 

Og fyrir þa þridiu sauk at hann hefdi jrt og vnnit 
jordina halfa grauf j Bitru er lijggur j Eyrar kirkiu sokn 
med eamri oheimilld og halfa eyri. 

Og fyrir þa flordu sauk at hann hefdi feingid i bitru 
greniuid er Arnor atti. an hans vilia eda vitordi. 

Og fyrir þa fimtu sauk ad Jon Olafsson hiellde sina 
eign^) jordina halfa eyri j Bitru er Arnor sagdi hann hefdi 
adur sellt sier til fuUrar Eignar med akuednu verdí þesaa 
halfa jord fyrir vottum med handaBandi. sem opid bref 
þar um giorb vtuijsar og Arnor las þar þa fyrir Jone Olafs- 
syni suo vær heyrdum. 

Jtem j sama stad og dag vorum væ,r fyrrskrifadir 
menn hia aaum og heyrdum ad Jon Olafsson adur skrifadur 
selldi Arnori Finnzsyni (sialfdæmi) vm allar þessar adur 
greindar sakir. suo JonOlafssou skylldi hafa þad og hallda fyrir 
sig obrigdugligana sem laugsamdan dom, sem Arnor flnnzson 
dæmdi sialfur þeirra j millum vm allar þessar adur skrifadar 
sakir. sem Jon Olafsson var stefndur fyrir af Arnori og 
alldri skylldi Jon Olafsson þennan hans dom EÍufa meganie 
EÍufa lata §dur vpp & tala, 

Jtem dæmdi Aruor flunzson þar þa samstundis j sama 
sfcad þetta sialfdæmi. og vppsagdi Jouo Olafssyni hiaveraudi 
suo vær heyrdum. Var þad j fyrstu hans domur at hann 

Jaign, bdr. 



1492. 



STEFNCJFARIB. 



143 



dæiudi þad sama kaup staudug-t og laugligt. sem þeir 
keyptu Arnor og Jon j tungu j Bitru. og Jon Olafsson 
selldi honum jordina halfa eyri j Bitru og dæmdi sina BÍgn 
fullkomliga vera þesaa halía jord eyri. og verid hafa sijdan 
Jon Olafsson selldi honum hana med aullum þeim gaugn- 
giædum sem greindri halfri jordu fylger og fylgt hefur 
ad forna og nyiu og Jon Olafsson hafde fremst Eigandi ad 
ordit. vtan Jon Olafsson synie og hans Erflngiar, EnnJone 
Olafssyni suoddan verd íyrir hana sem hann lofadi houum 
fyrir hana þa þeir keypti. Enn vm olaugliga abud da þess- 
^ri optgreindri jordunni halfri eyri og þær sakir fleiri sem 
i stefnunni stodu. sagdi Arnor ad bida skylldi til þess i 
^^^guligan tima er hann segdi honum huorn dom hann 
^^gdi þar ol. og j suoddan mata at Arnor sagdist skylldv 
"^^fa Jone Olafssýni þar maugulegur vm. og ecki hina 
lia'Urdustu sauk da dæma. Ef Jon Olafsson giordi honum 
*^^íiguan draflsskap edur Brijgdmælgi vm þeirra skipti. 

ecki sagdist Arnor lofa þui framar. Spurdi Arnor þa 
Joíi Olafason at huort hann viUdi hallda þennan dom. Bnn 
Jpn Olafsson jatadi þui. Og gieck þa enn til handabandz 

Arnor og samþyckti þennan dom laugligan fyrir sig. 
og obrigduliga halldast eiga. og alldri skylldi Jon Olafs.son 
tanu Eiufa nie Eofsmenn til fa. og afhendti Arnori flnnz- 
sym nied þessn þeirra handabandi þessa fyrrskrifada jord 
halfa eyri. Enn hann skylldi vera da henni til næstu far- 
daga sem annar leigulidi. Víssuib vier fyrrskrifadir menn 
optnefndur Jon Olafsson giordi allan þennan gioruing 
"vid Arnor af sinum EÍgin vilia sialfs og setningi. Kugadi 
Aruor Pinnzson hann hier huorki til nie hræddi. Bad hann 

Beiddi hier vm. Helldur Baud Jon Olafsson þetta 
sialfur optnefndum Arnori, og gieck gladur og viliugur ad 
auliuoi þessum giorningi. 

Og til saninda hier vm setium vier fyrrnefndir menn 

jnnsigli fyrir þetta giorningsbref skrifad i liarskogum 
1 Laxardal j hiardarholltz kirkiusokn laugardæginn næatan 
^^ir allra heilagramesso ool sama ari og fyrr aeiger. 



144 



PRÓFENTUGJÖP 



1492. 



313. 3. ííÓTeinber 1493. í Dynhaga. 

ViTNisBUBÐR, að Haldór Brandsson haíi samþykt, að Ólafr 
sonr sínn gæfi Stulla Magnússyni i prófeutu og sér til fram- 
færslu alla þá peninga, er Ólafl höfðu til erfða fallið eptir 
Helgu Einarsdóttur. 

AM. Faec. XXXI, 15, frnmritiö á skinni. Áf 4 inDSÍg'lura eru nfi 
tvö fyrir bréíiuu. — Apogr. 3344. 

Profenta gefeii Stulla magnussine^). 
Þat giorum wier marteinn biarnason. snioulfur hrafns- 
son. gudmundur halluardzsson ok eirekur gislason godum 
monnum kunnigt mod þessu woru opnu brefe þa lidid war 
fra gudzs burd þushundrud flogr hundrud niutiger ok ij ar 
aa þridindaginn næsta fyrir peturs messu ok pals^) j sydra 
dýnhaga j haurgardal worum wær j hia saum ok heyrdum 
aa ord ok handaband þessara manna halldors brandzssonar 
af einne alfu enn ar annare stnlla magnnssonar. skiUdizat 
þat wnder þeirra handaband^) at fýr nefndr halldor brandzs- 
son samþýckte med fullum giorninge ok handabande ath 
olafr sonur hans skylldi giefa adur nefndum stnlla magnua- 
syne med sier til framfærlsu^) ok æflnligrar profentu alla 
þa peninga fasta ok lausa kuika ok dauda frida ok ofrida 
sem adur nefndum olafe hafde til erfda fallid epter helgu 
einarsdottur modr sina hnar sem þeir stædi ok wera fullr 
soknarmadnr aa þessum peningnm huar sem hann kynne 
þa wpp at spyria med laugum. reikiiadi títnefndur halldor 
olafe sýne sinum j sinn modurarf halfan florda tug hund- 
rada j jordum ok flmm malnýtukngilldi. skylldi þessi giorn- 
ingr allr standa obrigdiligr fyrir opt nefndum halldore ok 
hans erflngum so framt sem þrattnefndr olafur sonur hans 
wiUdi samþýckia ok fullan giorning aa giora wm ainafram- 
færlsu*) ok profentu wid adur nefndan stulla magausson 
brodr sinn. Ok til sannenda hier wm settu wær fyr nefnd- 
er menn wor jnsigle fyrir þetta bref skrifad j aydra dyn- 
haga fanstndaginn næata epter allra heilagra COessu ^ 
sama are sem fýrr seig er. _^ 

Utan bréfinu með hendi frá 17. öld. =») þ. e. 26. Júli. ») Svo. 



1^02 PKÓPENTUBRÉF. 145 

314, 5. ííÖTcml)er 1493. í Dynliaga. 

OriAFR Haldórssou gefr Stulla Magnússyni „bróður sínum" 
1 prófentu og sér til framfæris alla þá peninga, er honum 
höfðu til erfða fallið eptir Helgu Einarsdóttur móður sína, 
Dieð þeim atriðum, er bréfið greinir. 

AM. Pasc. XXXI, 12, frumrit á skinni, og hefir það annaðhvort 
^Wrei veriö innsiglað; eða þá að faldurinn hefir síðar verið ristr neðan 
bréfinu. 

E*ath giorum wær hallur þorualldsson. olafur oddzson. 
stefuer biornsson ok arne oddzson godum monnum kunnigt 
þessu woru opnu brefe þa lidid war fra gudzs burd 
þushvndrad flogur hundrud niutiger ok íj ar. manudaginn 
næsta fýrir transslacio benedicti^) j brecku j suarfadardal 
worum wær j hia saum ok heýrdum sa ord ok handaband 
þpissara manua olafs halldorasonar af einne alfu enn af aun- 
^re stulla magnussonar. skilldezst þat wnder þeira handa- 
at fyr nefndr olafur halldorssoa gaf adr nefndum 
stulla magnussyne brodr sinvm j profentu med sier ok til 
^fi^ligs framfæres alla þa peninga fasta ok lausa. kuika 
dauda. frida ok ofrida. sem honum hafde til erfda fallid 
^pter helgu einarsdottur modr sina ok hann mætte med 
augum eiga huar sem þeir stæde. reiknade optnefndur olaf- 
ur sier j ^ixyxi modrarf halfan fiorda tug hundrada j jordvm 
V. malnytukugillde ok þriu kugillde er hann hafde sialf- 
grætt. skyllde þesser aller penningar wera obrigdulig ok 
^kiærvlaus eign optnefndz stulla magnussonar ok hans erf- 
ti^^^' tittnefndr olafur halldorsson skilde sier mat ok 
96ae ok þionvstzu ok æfinligt framfære so leinge sem 
^fl ^ }^^^^ þrattnefndum stulla magnusaýne ok haus 
Ggium. kyne optnefndr olafur at erfa meire penninga enn 
öi'etige hundrada epter adr nefnda helgu einarsdot(tu)r 
^ sina þa skýllde aller þeir peningar wera obrigduleg 
gn titnefndzs stulla magnussonar ok alla sok ok sokil æ. 
^iga huar sem þeir stæde at jafnfullu sem hann sialfr. 
_£_^^^^^ttnefndr olafur halldorsson at allr sa giorningur 

') t. e. 9. Júlí. " 

líipl. iBl. VU. B. 10 



146 



EINGIMTKI OG SKOLLATUNGA 



skýllde staíida staudugur ok oobrigdiligur sem halldor 
brandzsson fader haiis hafde giort ok samþýckt wm fýr 
sagda profentu wid optnefndan stulla maguusson. so ok 
samþýckte med handabandi brafn halldorsson allaíi þennan 
giorning tit nefndzs olafs halldorssouar brodr sins sem 
hann giorde wid þratt nefndan stulla magnusson wm opt 
nefnda profentv. Ok til sannenda hier wm settv wær fyr 
nefnder menn wor jnsigle fyrir þetta bref skrifad j sýdra 
dýnhaga manudagen næsta fýrir COarteins QDessu aa sama 
are sem fýrr seiger. 



315. 6. Nöreinber 1193. á Hólum. 

Skiptabeép þeirra Sigurðar príors á Möðruvöllum og Ólafs 
biskups á Hólum um jarðirnar Bingimýri, er klaustrið lætr, 
og Skollatungu, er biskup fær klaustrinu. 

AM. Fasc. XXXI, 13, frumrit á Bkinui, og er innsiglið fyrir. — 
Apogr. 3342. 

vm eingimyr ok skollatungu^). 
Þath giorum vjj sigurdur prior aa modruuoUum^) j 
horgardal godum monnum uiturligt med þessu uoro brefl 
ath user hofura bytt ok skipt uid uorn uirduligan herra ok. 
andaligan fodur olaí mcd gudz nad biskup aa holum um 
jordina eingimyri. er liggur j oxnadal j bakka kirkiu sokn 
med ollum þeim gaugnum^) ok gædum ok^) greindri jordu 
fyllger ofc fuUgt^) hefer ath fordnu^ ok nyiu. ok klaustrid 
uard fremstz oigandi ath med brædra samþycki, hier j moti 
gaf biskupin jordina skollatungu j horgardal. er liggur j 
axnols kirkiu soku med ollum þeim gognum ok gædum t^em 
greindri jordu fyllger ok fylgt hefer ath fornu ok nyiu ok. 
biskupin uard fremzt eigandi ath. ok eru þessar jardir 
jjafndyrar ath flarlage. skal biskupin hallda jordini til laga 
en prioren suara laga riptingu aa adr greindri jordu. [Ok 

1) Utan á bréíinu með fornri hendi. inod^uollum, frbr. gaugU" 
um frbr. Svo. 



LOFUN SVEINS. 147 

þetta^) bref giort aa holum j hialtadal þridiudagen næstan 
epter allra heilagra ODesso ænno domini OD** cd^ xc^ secundo. 



316. 33. NÓYember 1493. á Hóliim. 

SvEiNN Sumarliðason lofar Ólafi biskupi á Hólum fylgi sínu 

og styrk, meðan þeir lifi báðir, gegn hverjum manni, nema 

biskup ágreindi við Finnboga (lögmann Jónsson), mág 

^veins, eða Pál Brandsson, þá skyldi Sveinn hvorugum 
veita. 

AM. Fasc. XXXI, 6, frumritið k Bkinni. Af 4 inusighim öfu nú 3 
bréfinu, og eitt af [mm mjög brákað. — Apogr. 3338. 

Sveinn Sumarlidason lofar biskupe Olafe 
sinu fllge so leinge sem han lifer^). 
Þath giorum ver olafr ingemundarson. gvdmvndr ions- 
son, gvdmvndr kollason. gudolfur magnusson. prestar hola- 
skupsdæmis. godum monnum viturligt med þessv voro opnv 
ath u^r vorum j hia saum ok heýrdvm £a j storvstof- 
j^Dne aa holvm j hialtadal. ath sveinn saumarlidason lofadi 
Diskupi olafi ath hanu skýlldi til reidv vera med alla siíia 
^agtt. nær sem biskupinn uilldi hann kalla til stýrks uid 
neriia biskupinn sagreinde uid finnboga mag hans eda 
u . ^^^^^sson. þa skýlldi sueinn huogreigum^) fýlgia. 
^yidi þessi lofau standa suo leinge sem þeir lifde bader. 

t'il sannenda hier um settvm v§r vor innsigle fyr nefnd- 
^Qj^^^^í^^ fyrir þetta vittnisburdarbref. er skrifat uar aa 
^Di j hialltadaL jn festo sancte cecilie virginis et martiris. 
^no domini co« cd^ Ixxxx^ secviido. 



217. 



33. líóvemlber 1493. 



á nólum. 



EiNN Sumarliðason fær Ólafi biskupi á Hólum og heilagri 
^oiakirkju til fullrar eignar jörðina Krossanes í Kræklinga- 



') Svo. 2) utan á bréfinu með hendi frá 17. öld. 



10* 



1 



148 KROSSANESSBRÉF. 1492 

hlíð og þar til átta Tnálnytu kúgildi fyrir þær sakiroghug- 
móð, er hann, faðir hans og afl hefðu gert biskupi og hei- 
lagri HólakirkjUj og þar með voru þeir Sveinn og biskup 
sáttir. 

AM. Fásc. XXXI, 7, frumritið á skinui. Af7 innsiglum eru 3 brfik- 
uÖ fyrir bréíinu. — Apogr. 3339. 

krossanes^). 

Þath giorum uær olafur jngemuudarson. gudmundur 
kollason. gudmundur ionsson ok gudulfur magnusson prest- 
ar. simon pallsson ok þormodr bergsson leikmenn godum 
monnum viturligt med þesau uoru opnu brefl ath sub anno 
gracie CD** cd^ xc** secundo fimtudagin næsta fyrir clemens- 
messo j atoru stofunne a biskups stolinum a holum. uorum 
uær j hia saum ok heyrdum aa ord ok handaband uors 
uirdursligs^) faudurs olafs med gudz nad biskups a holum af 
einne alfu ok sueinn sumarlidasonar af annare ath suo 
fyrir skildu ath sueinn feck med handabandi biskupinum 
ok heilagre hola kirkiu jordina krossanes er liggur jlaug- 
manzhlidar kirkiu sockn j kræklingahlid fcil æuenligrar 
eignar undan sier ok sinum erflngium fyrir sextige hund- 
rud med ollum þeim gognum ok gædum ok rekum sem 
greindre jordu fylger ok fylgt hefer ath fornu ok nýu ok 
greindur sueinn uard fremzst éigandi ath ok hann erfde 
epter afa sinn eirik loptzson ok þar med atta malnytu ku- 
gilldi fyrir þær sæker^) ok hugarmott er hann hafdi giort 
biskupinum ok holakirkiu, hans fadir ok hans afue fyr- 
nefndur eirekur. uoru þeir satter ok um eins med þessu. 
Skall greindur sueinn suara lagariptingum fyrir jordunne. 
en biskupin hallda til laga. Ok til sanenda hier um setur 
opt nefndur sueinn sumarlidarson'^) sitt jncigle med uorunx 
jnciglum fyrir þetta bref. er giort var aa sama stad dag ok 
au sem fyr seigíÍR 



Utan á bréfiuu með gamalli hendi. Svo 



1492. 



TRANSSKRIPT. - NÚPUPELL. 



149 



318. 34. Nóveinber 1493. í Holti. 

Fjórik menn transskríbera bréf um eyristoll Holtskirkju í 
Önundarflrði. 

AM. Apogr. Nr. 2330. „Epter Transðciipto íra Holitzkirkiu i bn- 
undarlirdi accuratissime" (AM.) 

Þath giorum uær. Narfl Bauduarsson. jon GÍslason. olaf- 
^J* teizson ok Grímur þorsteinsson prestar skalhollz biskups- 
dssiais. Godum monnum kunnigt med þessu uoru opnu brefui 
uier hofum sied ok yferlesit suo latanda bref herra gotth- 
^^eiu med gudzs naad biskups j skalhollti ord efter ord 
sem hier seger 

[Hér kemr bréf Godsnias biakupa frá 23. Júli 1443. DT, lY, Nr. 

685]. 

Ok til saninda hier um settum uær fyrr greindir prest- 
Tior inzsigli fyrer þetta transkriptarbref skrifat j hollti 
J aunundarfirdi laugardaginn næsta firir katrinar CDesso 
^^^0 domini co cd xc^) secundo. 



^19- 3. Deeember 1493. á Hölum. 

HösKULDR Árnason lofar Ólafi biskupi á Hólum að lúka 
^írkjunni í Núpufelli að uæstum fardögum tíutigi hundraða, 
skyldi jörðin laus, þá er peningar þessir væri greiddir, 
biskup hafði tekið hana að sér 1 síðustu fardögum. 

AM. PaBc. XXXI, 2. frumritið á skinni. Af 8 innsiglum eru nfl 
fyrir bréfinu. - Apogr. 3334. 

HoskuIIdur Arnason gielldur kirkiunne j nupufelle^). 
Þath gi<)rum ver gudmundur ionsson. gotskalk nicolasson. 
?Tidmundur koUason ok gudolfur magnusson prestar. steinn 
SDorrason. simon palsson. þoralfur oddzson ok þormodur 

gsson leikmenn godum monnum viturligt med þessu uoro 
opno brefl at sub anno gracie. CD. cd. xc. secundo manodag- 



17 öld^*^^"^' ^^^^ leiðrétti. ') Utan á bréfinu með hendifrá 



150 



NÚPUFELL. - BLÆNGSHÓLL. 1492 



inn fýstan j iolafostu j storostofonD^i at domkirkivnne a 
holum vorum ver j hia saum ok hoýrduni a at hauskulldixr 
arnason lofadi med handabandi uorum andaligum faudur 
olafi med gudz nad biskupi a holvm at luka kirkivnne j 
nupufelle at næstum fardogum tiutigi hundrada. er þat Ix 
hundrut j iordum ok xl j lausagozum. skal hann luka ti- 
under af iordunum arliga. [karjíi ok uppspýriazt^) kirkiv- 
gotz meira ernupufell eigur skal þat sækiazt ok lukazt kirki- 
vnne. stendur ok xv hundrut j maldaganum er þat ix ku- 
gilldi ok vi hundrut uorouird er kirkian eigur. ef hann 
lýkur kirkivnne j nupufelle fyrgreinda peninga sem hann 
hefer lofat ok dæmt uar af abotum ok prestum at kirkiv- 
gozin skýlldu falla j iordena sialfa ef eigi koma peningar 
fram. lofadi þa biskupin íyrir bæn dandimanna at fa adr 
nefndum hauskulldí aptur jordena nupufell er hann tok at 
sier j uor at næstiim fardogum. Ok til sannenda hier vm 
settum vær fýrnefnder prestar ok leikmenn vor jncigle fyr- 
ir þetta bref er skrifat var a holvm j hialltadal a sama 
are degi sidar en fýr seger^). 



320. 3. Decemher 1493. á Hóluin- 

HösKTTLDE Árnason fær Ólafl biskupi á Hólum og heilagri 
Hólakirkju til fullrar eignar jörðina Blængshól og lofar 
þar til tuttngu hundruðum í fuUgiIdis peningum fyri^ 
Michaelsmessu, fyrir þær sakir að hann sór rangan bókar- 
Q4áw.ineð Bjarna Ólasyni og fyrir óhlýðni og þrjAzku við 
biskupinn í langan tíma. Þar með skal og Höskuldr 
halda settar skriptir. 

AM. PaBC. XXXI, 3, frumritið á Bkinni. Af 9 ÍDnsiglum eru nú ^ 
fyrir bréfiun. — Apogr. 3335. 

' vm blængzhoP)- 

Þath gíorum ver gudmundur jonsson. gotskalk nikolas- 



[tvÍBkrifaö; þ. e. 3. Dec. Utan á bréfinu með gamaili .ke&di- 



14^2. 



BLÆNGSHÓLL. 



151 



son. gtidmmidur koUason. ok gudulfur magnusson prestar. 
stGinn snorrasou. simon palsson. þoralfur oddzsson ok þor- 
íöödur bergsson godum monnum uiturligt med þessu noro 
opno brefvi at þa er lidid uar fra hingadburd uors herra 
íeav christi CO. cd. xc. ok ij ar manodagin fýsta i iolafostu 
1 storustofunne a holakirkivnne^) a holum uorum ver j hia 
saum ok heyrdum a ord ok handaband vors uirduligs faud- 
^rs olafs med gudz nad biskups a holum af' einne alfu en 
hauskulldar arnasonar af annare at suo fyrir skildu ad ad- 

nefndvr havskoUdur feck ok lukti biskupinum ok hola- 
•ionikirkiv iordina blængshol er liggur j suarbadardal j 
"^alla kirkiv sokn fyrir. xx. c. til fullrar eignar med ollum 
Pejm gognum ok giædum sem greindre iordu fýlger ok 
^ylgí hefer at forno ok nyo ok hann uard fremzt eigandi 

ok þar til nockut silfur. suo ok lofadi hann þar til xx 
hundrvt(um) i fuUgiJldis peningum at luka innan michaels- 
^esso nu nærst er kemnr fyrir þær saker at hann soor 
y'angan bokareíd med biarna olasyni ok domor^) geck uppa 
af vel XX prestum fyrir sina ohlydne ok þriozsku 
^PPa laúgan tima vid heilaga holakirkiv ok biskupinn vm 
petta mal. skal greindur hauskulldur suara laga rlptingu 
y^ir jordena en biskupin hallda til laga. skal ok fyr nefnd- 

havskuUdur hallda skripter epter biskup(s)ins radi sem 
^æmt var vpp a hann. at þessu holldnu gaf biskupin opt- 
nefndan havskulld kvittan ok akiærulausan fyrir sig ok 
ollum hola kirkív formonnum fyrir greindan dom epter- 
komenda^). Ok til sannenda hier vm settvm vier fýrnefnd- 

prestar ok leikmenn vor incigle fyrir þctta bref er skrif- 

uar a holum j hialltadal a sama are en degi sidar^) enn 
fýr seger*). 



Svo; er þ6 næstum einB og gera hafi 6tt tir því: domkirkivune, 
fer betr. Svo. ») seger (!) frbr. ^) þ. e. 4. Dec. 



152 



HROSSLiN 



1492 



231. 11. Becembev 1493. í Skálholti. 

Úeskurðuíi Stepháns biskups í Skálliolti um þrjá landseta 
staðarins, er höfðu eigi gert „skjællegheit" fyrir sig á því 
hrossláni, sem þeim hafði borið að Ijá staðnum í Skálholti 
suriíarið næst fyrir eptir leigumála þeirra, 

Biak. Skalh. FaBC. II, 12, frumrit á Bkinni, og hafa fyrir "þvi verið 
sjö ÍDnRigli. — AM. Ápogr. 2518 „accuraté". í LandsbókaBaíni 62. 
8vo. er rfskript af þesBUQi dómi gerö eptir frumritinu og etaðfest 22. 
Febr. 1719 á Langholti i Flóa af Grími Magnússyni og Þorgils Sigurðs- 
syni. Aptan við þá afskript stendr frumritað: 

„Framan akrifí^dur domur var opinberlega upplesinn a Grafar, Nupa, 
Husatoffta, Wælugerdis, Bæjar og Stoxeyrar Mantalsþingum a þeesu 
vore þingeöfnudenum áheýrande. til MeiUes ockar vnder skrifud nöín 
ad Langholte S floa d. 1. Junii 1719 

Grimur Magnusaon. Sigurdur Ketilsaon". 

Bréfið er áðr prentað i F. Joh. Hist. Bccl. Isl. II, 505—507. 

vm f^rosslðin. 
Domur um kapallan af stadarins landsetum. 
Vær stephan med guds naad biskup j skalhoUte heils 
um ðllum godum monnum þeim sem þetta vort bref sia edr 
heyra med guds kuediu ogh vorre kunegt giorande ad sub 
anno gracie CDcdxcij. a þridiudagen næsta epter andresCDeasuO 
j kirkiunne j skalhollte var magnus vigfusson. asgrimur 
jonsson ogh biorn asbiarnarson. logliga firir oss kallader 
firir þa sok at þeir hðfdu ecki gioit skiællegheit firir sig 
aa þui hrosslani sem þeim hafdi borid ad lia stadnum .1 
skalhollte vm sumaret næst firir epter þui sem þeir voru 
skyllduger til af sinum leigumaala. hðfdu þeir þa vernd flrir 
ser ad þeir hefde auuguan fullfæran kapal haft j sinne eigu 
þan tima er krapt var. nefndum vær j dom vín þetta mgal 
vora ærliga prelata ogh presta sira narfa jonsson officialem 
firir sunnan. sira asbiðrn sygurdsson baccallarium arcium. 
sira þoruard iuarsson. sira hakon jonsson. Mra arna jonsson 
ogh sira suein snorrason. kom þeim þat ðllum samanog sogdu 
þat vpp med fullu doms atkuædi at greinder menn er 
stefnder voru væri skj^Ilduger at lia lestfæran kapaljarnad- 
an alfæran vnder fullgilldess klyfiar aa þeim timum er þa 



1) 4. Dec. 



1 



1492. HROSSLÁN. 153 

var komet nær sem þeír yrde krafder vpp aa stadarens 
vegua j þann stad sem forradamðnnunum þætte til standa. 
en huer sekt æ- skyllde liggia þeim sem eigi leti til reidu 
þetta kapallan þa er krapt er ogh vrii þat fleira sem as- 
mundr jonsson raadsmann j skalhoUti beiddizt doms vppaa 
dæmdu þeir vnder þann alycktardom eda ðrskurd sem vær 
sialfer yfer segium. Nu af þui ad vær vitum firir fuU 
sannende bædi af þeim domum sem geingit hafa vm þetta maal 
adr til forna ogh af tilsðgn hinna ellri manna aath hier hefer 
Þ^íggia marka sekt aa legit þeim sem fellt hafa þetta kap- 
^llan. Jtem flrir þa adra grein at stadnum j skalhoUte er 
hrosslanet aa sinum jðrdum suo naudsynlegt at þat ma ecki 
^ neirn mata vmbera. þui at heilags anda naad tilkalladre 
suo profudu ogh flrir oss komnu dæmdum vær ogh or- 
skurdudum stadarens landbua j skalhollte þa sem suodan 
tógumala hafa a þeim jordum er þeir bua da at þar da at 
hrosslan. skyllduga at lata til reidu lestfæran kapal 
vnder þriggia vetta klyflar j grindavík. a rosmhualanea. til 
þerneyiarsundz edr j þann nðckrn annán stad sem stadar- 

naudsyniar standa til at fared sie j þann tima er fara- 
löadur j skalhoUte vitiar eda sa serii hann sender epter ogh 
heimelesfastur er a stadnum. j þann tima er hestar eru 
fserer ogh suo leinge a haustid fram at heim se komet for- 
fallalaust at veturnottum. €n huer sem eigi lætur til reidu 
þ^tta kapallan sem nu er sagt er sekr þrim mðrkum vid 
teilaga skalholltz kirkiu. Jtem ad sa leige ad odrum sem 
6ígi heflr sialfr til suo vordinn kapal sem fyr skilr. 

Var þessi vor domur edr orskurdr af oss sialfum vpp- 
s^gdr ogh jn skriptiss fram borenn oss j domsæti sitianda 
vorum adr greindum kennemonnum ogh fleirum ðdrum god- 
^m monnum a heyrðndura ogh med oss samþyckiundum. 

Ogt til sannenda hier vrii settum vær vort jnsigle 
^^\^^) med vorra adr greindra prelata ogh presta jnsiglum 
"^^^ þetta domsbn^f skrifat j sama stad ogh are siau dðg- 
^Tn sidar enn fyr síiger. 



1) Syo. 



154 



HVAMMR. — BJÖHN OG GUÐNL 



1492. 



232. 1492 eða 1500, 

MáIíDagi Hvammskirkju í NorðrárdaL 

J. Si?. 143. 4to. blB.-334— a35 á pappír, skr. c. 1600 (Garðabób).— 
Biökupsakjalasafu 2. 4to. akr. e. 1750. 

Hvammur j norduraardal. 
[Au]no [CD. cd. xcii^) 
Medkiendist oddgeir grimsson firir biskup stephane þa 
er hann reid j annare sinne Yisitatione, ad kirkia juugfru 
marie oc sancte^) thorlaks j hunmme j nordursardal ætte. ix. 
instædu kugilldi. 

Jtem sagde hann ad þar hefdo fa[llit] optliga hundrad 
j^'porcionem a einu ðre. stundum meira enn stundum minna. 
þa hafde^) hann bued þar xij ar eda x[iii]^). 



223. [um 1492 eða síðar]. 

SkbI um peniiagaakipti þeirra Björna Guðnasonar í Ögri 
og Guðna Jónssonar fóður hans, 

AM. Fasc. LXrV, 31, skinnroUa með hendi Bjðrns Gnðnasonar. Á 
ööinu rollunni nicð Uendi Björns er ákæra Þorbjörns Plóventssouar til 
Björufl Árnasonar, sem virðist vera frá c. 1492 (Nr. 224). 

Svodan peningfiskipte havfv vid fader minn haft sidan 
ec giptvntz [og adur**) sem hier seiger. 

j fystv [fleck eo honum lavgbok med Riettarbotum og 
kristinriett og hirdsidum. huer adh keypL v^ar og selldfirir, 
w. c. þar næst fleck hann mic þria avra brotasilfurs. þa 
:þar og næst fleck hann mic litla mvnnl(a)vg fam arum 
seinna®). bitaladi ec hans vegna vm sumarit j hafnarfirdi. 
XV. vætter skreidar. enn hann iieck mic niv uætter smiors 
þa vm havsted. þar næst fleck eg honum ravdan hest. war 

1) [B2; mo. do 143. 2) Bancti, B2. 3) hefur, B2. 4) eyða fyrir íij 
af fíia í 143; þrettön, B2. 5) [ritað inn seinna meö dekkra bleki, en 
þó sömu hendi. 6) [ritað inn síðar og með blárra bleki, en sömu hendi, 
ofar á roUuna og hór gert merki i skrána sjálfa, að hér eigi þetta 
heima. 



1492. BJÖEN OG GUÐNL - ÁKÆRUR ÞORBJÁRNAR. 155 



kalladr gralær. og niv stikr mcd raytt þridivngaklædi, þa 
fleck hami mic. xij. fiordvnga smiors j gleraskogum. þar 
Datíst fieck ec honum sfcatshuappa w med viravirkes giord 
adr havfdu geingit flrir w. c. ba hefl (ec) oc feingit hon- 
^Qi Wavnd er ec fceypta j avstfiordvm firir. w. c. þa fieck 
hanu uel þriar vætter smiors ec war j wazflrde. þa fleck 
^^- vj. vætter med fisk og EÍkling þa jon bardarson for 
þ^dan, annan tid fleck ec honum þadan. iij. vætter. þridia 
^^tna fieck éo honum þadan niv vætter þa þolleifr war þar. 
l^afdi hann feinged mic adr þar firir iiij paiizara med havtt- 
^ra og worv hattarner miog lasner. enn panzar(ar)ner hol- 
*^tter. þa fieck ec honum ravdan hest. var kalladr helgafell. 
"^ía vetrinn ec war j avgri þa fieck hanu mic. xij. fiordunga 
smiors jnn a kirkivboli vm wored ec for þangad. so fleck 
6c honum a medan eg war j vazfirdi tolla af skipvm sinvm 
hvad hann hafdi eitt attarÍLgs skip vppa. ij. ar. enn segxa- 
hring og attahring vppa þriv ar. 

Reiknatz skreidin avll sv ec hefl honum feingit ij. 
"Wætter og. Ix. og alla^) j kavptid vtan atian vætter. so 
fleck hann mic vm vetrin j avgri gylltta eirskal og hal(f)s 
annars eyris silfurskeid. j fyrra havst fleck hann og mic ij 
navt gavmvl og. wi. vætter smiors svdr j sidvmvla et ce- 
tera. 



224. [1492 cða síðar]. 

Akærur tíorbjarnar Flóventssonar til Bjarnar Árnasonar. 

ÁM. Fasc. LXIV. 31, skiouroUa jxíeÖ hendi Björns Guðnasoíiar í 

Þetia er akæra þorbiarnar flovefizsonar til biarnar 
arnasonar ad haua hafl haft flrir honum og andresi brodr 
hans iij kyr. tinn v:.rxa þrevetran. einn kalf, eina aa med 
lambi. 



1) heldr en: atta 



156 ÁKÆRUR. — ODDASTAÐIR OG ÖLVISKROSS. 1493. 



Jtem j ofridv xxx flordunga keralld. hyd af gavmlv 
navte. werk til wodar. iiij. trog. w keravUd. eitt vllaaklædi. 
einn lindvk. ein reip. einn flavskvlas. þessa alla peninga 
tok greindr biorn aa kvennabreckv j breidafiardardavlvm 
epter sera magnvs heitenn biornsson mvdrfavdr þeirra og 
þeim hafdi adr til erfda falled. epter greindan sera magnvs 
heiten biornsson^) mvdurfavdur þeirra enn þetta hafde adur 
til erfda fallit epter greindan sera magnvs. hafa þesser fýr 
greindor brædvr þorbiðrn og andres opt allra þsssara pen- 
inga beitt og kraft og fullar saker aa gefld. adtekt. halld og 
medferd og alldri aptur feingit. gnn þa þorbiorn hefr 
beizt^) þeirra þa hefur hann ecki feingit. nema hotun og 
heitingar til havgga og annara skemda sem ravn kom æ, 
einn tima j þyckvaskoge. at hann heimte þa slo biorn þor- 
biorn med hende sinne og byllte^) lil hðfvd(s)ins og baks- 
ins. for ofan sa hann med kniam og hnvvm. war opt greind- 
nr þorbiorn. xii. vetra gamall þa þesser peningar woro tekn- 
er enn nv hefvr hann flora vm fertavgt^). 



325. 8. Janúar 1493. á Hclgafelli. 

EiNAE Þórólfsson gefr klaustrinu á Helgafelli jarðirnar 

Oddaetaði og Ölviskross í Hnappadsl í prófentu með sér 
og Katrínu koBU sinni Halldórsdóttur. 

Eptir Bkjalabók úr aafni Jfins háyfirdömara Pétrssonar í 4to., nú í 
Landsskjalasafni, bl. I25b— 126a, loeö hendi Jódb lögmanns Sigurðssonar 
c. 1600. — Áfirrip af þessu bréfi með ártali 1493 er í AM, 252. 4to. bls. 
45; AM. 430. 4to. bl^. 4; AM. Apogr. 1591; Landsbókasafoi 108. 4to. 
bÍB. 33. 

profenttu Brieíf vm Olverskross og Oddastade. 
Jn Nomine Domini Amen 



1) Séra Magnús var prestr á, Kvennabrekku 1410—1460, og mun 
hafa dáið um þaö leyti eða litlu siðar. 2) bizt, frumritið. 3) blite, írbr, 
(= brölti?); 4) þ. e. c. 1492 eða litlu Biðar, 



1493. 



ODDASTáÐIR OG ÖLVISKROSS. 157 



var 80 ordinn kaupskapur miUum Herra Halldorz abota 
a Helgafelli og Einarz Þoralffssonar og Katrijnar konu hanz 
Halldorzdottur med rade og samþycke allra conventtubrædra. 
Broderz Oddz Magnussonar. B(rodur) Birekz Val(e)rianusson- 
ar. Broder Jous Þordarsonar. B(rodur) Biarna Jvarssonar. 
B(rodur) Arna Jonssonar. B(rodur) Olaífz pieturssouar. 
B(rodur) Þorleiffz Jonssonar. B(rodur) Thumasar Olaffssonar. 
B(rodur) Helga pieturssonar og B(rodur) Einarz Þorvallds- 
souar ad greindur (Binar) giefur klaustrinu og abotanum a 
Helgafelli med sier og konu sinne j profenttu ij Jardir. er 
80 heita Oddastader xxiiijc og Olverskross xijc er liggia j 
huappadal j kolbeinzstada kirkiusokn. med ollum þeim gogn- 
um og giædum seni greindum jordum fýlger og fýlgtt heí- 

ad fornu og nyiu. og greindur Einar vard fremst eig- 
^iidi ad. og þar med xiiij malnytu kugilldi og ij. iiijc j 
?ieldfle. ad haustlægie. xc j oUum þarfligum peningum. Lof- 
^de adurgreiudur Binar ad suara Laga RÍftingum a fir- 
greindum jordum. enn ddurnefndur aboti Halldor halldi til 
laga. Hier j mot skilia fyrrgreind hion Einar og katrijn 
8ier æfinligaii kost af klaustrino og sæmeligtt bordhalld so 
8em þeir sem best ero halldner næst brædrunum. mcLldrickiu 

betre menn hafa. skulu þau hafa ij voder aier til klæda 
^ huorium xij manudum og skiædi sem þeim vel þarnast 

sæng j profenttuskala. skulu þau hafa eina kistu og 
^iiia saeng og hallda henne færri. skulu þau og mega lata 
Siora sier vpp hws vppa sinn kostnad. skulu þau og hafa 
^itt sitt barn j profenttu framan til þess þau koma a hana 
alvarliga. eiga þau og skilid ad hafa mann a klaustrinu 
^dur konu vppa sinn kost. skal klaustrid eignast kistuna. 
wsid og sængina epter þeirra dag. akulu fyrrnefnd hion 
«oma a profenttuna þa þau vilia. 

for þessi giorningur fram a Helgafelli j Helgafellzsueit 
þí'idiudaginn næstaii eptir þrettanda j jolum Anno U93. 
og til sanninda hier vm et cetera. 



158 



EIRÍKR PEESTR EINARSSON. 



1493. 



336. 17. Janúar 1493. á Hólum. 

ViTNisBUBÐR uin viðtal Biríks prests Einarssonar og ólafs 
biskups á Hólum um sakir þær, er bisknp taldi til hans. 

AM. FaBC. XXXII, 5, frumritiö á skinni. Af 6 inusiglum eru nú 
3 meira og minna bráknÖ fyrir bréfinu. — Apogr. 3351. 

Saker Biskups Olafs til sira Eirijkz Einarssonar^). 

Þath giorum ver gudmundur kollason kirkivprestur. 
gudulfur magnusson. eirikur sigmundzson. halldor ormsson. 
ion ionsson ok gothskalk niculasson prestar holabiskups- 
dæmis godum monnum viturligt med þessu uorv opno brefi 
at þa lidit uar fra hingatburd vors herra iesu christi. CD. 
cd. xc ok iij. ar þridiadagin næstan eptir octauas epiphanie^) 
i storostofunne at domkirkivnne a holum vorum ver i hia 
ok heýrdum a ord ok uidtal virduligs herra olafss med 
gudz nad biskups a holum af einne alfu ok sira eireckss 
einarssonar af annare vm þan askilnad sem þeim hafdi ord- 
it i millum vm stadin greniadarstad sem sira eirikur for j 
fra vt af landit vtan biskupssins orlof ok vilia. hafandi 
med sier presten sira jon gislason j sama ohlýdne. las sira 
eirikur þar bref erkibiskupssins vm greindan stad at han 
hefdi skipat honum han igen. en biskupin let lesa annat 
bref erchibiakupsins mote er seinna var skrifat er svo var 
latanda at þat bref er erchibiskupin hafdi geflt sira eiríke 
vpp a greindan stad greniadarstad kunne hann nu eitilstaa 
medan hann kom ei i tíjd sem hann þeinkt hafdi þo suo 
framt at biskup olaf hafui sett þangat godan man vppa 
erchibiskupssins vegna. let ok biskupin lesa þar sira eiriks 
lof una(r)bref at hann skýlldi alla sina hlýdne hallda vid bisk- 
upin. en biskupin suaradi at hann hefdi þar ecke af halldit. 
sagdi biskupin honum at hann mætti ecki greniadarstad 
hafa þuí hann hefdi eýtt hans peningum ok þar med uæri 
hann oferdugur at hann mætti ecki messa ok giæte ecki 
cvram haft sem honum ber ok gaf biskupin honum margar 
adrar saker at hann mætti ecki beneflcium hafa. baud bisk- 



Utan á bréfinu meö hendi frá 17. öld, þ. 9. 15. Janúar 



1493.: EmÍKR : PRESTR. - SAURBÆJARBRÉF. 159 : 



up olaf sira eiriki epter erchibiskupsins skipan vnder dom 
biskup(s) steffans ok annara danemanna vm oU þeirra CDal.^ 
en sira eirikur aagdizt helldur vilia sættazt en leggia til 
laga.: biskupin samþýckti at sæt(t)azt. nema greniadarstad 
feiugi sira eirikur ecki þuiat biskupin sagdizt ecki giora j 
mote erchibiskupssius skipan. var þa ecke sira eirike vm 
ssettena. baud biskupin sira eiriki einhveria kirkiv at hafa: 
niati af ef hann væri messufær en þa diaknsvist þar sem 
hann villdi í biskupsdæmeno en at þridia kosti at ganga til 
kors at domkirkivnne ok hafa þar mat . ok fædu ef hanu: 
væri eigi messufær. en optnefndur sira eirikur neitadi , 
þessu ollu ok þa sagdi sira eirikur at ef ei geingi biskupss- 
^08 makt til at hann skýlldi hafa greniadarstad hver 
prestvr honum hielldi i biskupsdæmeno en at þessv toludu 
feid sira eirikr j burt at okvaddum biskupinum. Ok til 
sannenda hier vm settum vær fýrnefnder prestar uor -jn- 
cigle fyrir þetta bref er giort var a holvm j hialltadal 
fimtudagin næstan epter octauas epiphanie a sama are sem 
íyr segir. 



337. S7. Janúar 1493. á Neðri-Brekku. 

^NBRÉs Gruðmundssou gefr Andrési syni sínum jörðina alla 

^aurbæ á Rauðasandi með atriðisor.ðum þeim, er bréflð 
greinir. , 

-^M:. Apogr. 1355, eptir frumriti. „Eitt iaoBÍgle hefr vered fyrir 
'^fonu er nu..burtu« (AM.). — Apogr. 1165 (Uklega eptertranBskripti). 

Þat giorj ec andres gudmunzson godum monnum kun- 
^gt med þesau minu optnu brefue at ec medkennunst at 

hefer. gefit ogh golldit ogh skipad epter minn dag gud- 
^^ude andressyne syne minum jordena saurbæ alla aa 
^audasaudi med samþycke þorbiargar olafsdottur eigenkvinnu 
íDianar. Qed auUum þeim gaugnum ogh gædum sem greindre 
Jordú fyiger ogh fylgt hefer at fornu ogh nýiu , ogh , ec 

■ ^^ömazt eigandj at. Skal greiudur, gudmuu4í eigíiazit 



160 



SAURBÆJARBRÉF. — MÁHLÍÐ, 



1493. 



þessa adurnefnda jord j sinn hluta, mosz uid sin sysken. 
gnn ef eg kann at giora annan sama a vid þsa aem hallda 
gudmundarpeninga. þa skipa ec þrattnefndum gudmunde 
andressyne af þeim peningum et beszta haufutbol þar^) ut 
af er ec £a þaa. ogh aa minn hluta kemur eda hans laug- 
legum^) skilgetnum erbingium til æfuenligrar eignar epter 
mic. Ogh til sannenda hier vm aet ec mitt jnsigle fyrir 
þetta bref er skrifad var aa nedre brecku j saurbæ j huols 
kirkiu sokn sunnudægenn næsta fyrir kyndelmessu um uet- 
urenn. þsa er lidit var fra hingadburdj uors herra ihesu 
christi CD. cccc. hundrud uietigier ogh iij aar. 



338. 38. Janúar 1493. á Heggstöðum. 

DóME sex manna útnefndr af Runólfi Höakuldssyni, er þá hafði 
kongsins sýslu millum Botnaár og Hvítár 1 Borgarfirði, um 
ákæru Sigurðar Helgasonar til G-uðmundar Pórðaraonar út 
af jörðunni Máhlíð í Lundarreykjadal. 

Dómasyrpa Jóns HákonarBonar á VatnBhorni, Bkr. c, 1608. — AM. 
211c 4to. bls, 94—95 dómabók skr. c. 1700. 

Domur vm Mcahlijd«). 
Þat giorum vier EinarBiarnarson. Biorn Haflidaaon. Jon 
Hrafnsson. [Stephan Þorarinsson. Jon Hrafnsson*) og Ari 
Magnuason. godum monnum kunnigt med þessu voru opnu 
brefi. þa ed lidit var fra [Gudz Burd^) 00. cccc. Ixxxx og 
iij ar. manudæginn næstan eptir palsmesso*) a hegstaudum 
j andakijl oa þingstad EÍettum vorvm vier j dom nefndir af 
ærligvm manni Rvnolfi Hauskulldzsyni. gr þa hafdi mins 
herra kongsins syslu og vmbod aa miUum huitar og Botnz- 
ar j Borgarfirdi. ad skoda og dæma þa akiæru er Sigvrdur 
helgason hafdi þangad [stefnt Grudmundi Þordarayni') fyrir 



í) 1165; tiat 1355; •) 1165; laugum 1355; «) Maawahlijd 211; *) [felU 
úr 211; [hijngadburd Tora herra Jeau Christi 211; «) Petnrs mesauog 
Fals 211; ^ [til Gudmuudar Þordaraonar 211. 



1493. 



MAHLÖ). - STEÐJI. 



161 



jordina halfa MAhlijdi) er Iijggur j sydra Reykiadal j 
Ivndar kirkiu soku. Medkiendiat nefndur Sigurdur fyrir 
oss adur nefndum domsmonnum ad hann hefdi sellt birni 
Arnasyni fyrrnefnda jord alla moahlijd^) og tekid uid xc j 
jordunni Hamrendum j Breidaíiardardolum. Enn ef honum 
lytist ecki^) fyrrnefndur jardar partur þa skýlldi fýrrnefnd- 
ur Biorn leysa aptur þennaii gama jardarpart fyrir xiiijc. 
Bun þad sem meira var^) enn þesai jardarpartur skylldi^) 
greidast j lausafie fyrir jordina alla. 

Nu sakir þess ad Sigurdur Helgason Bar þar ecki 
fram fyrir oss nema saugusaugn sina eina vm þessa akiæru. 
Enn vær vitum ad bok uor seigir suo. Ef jord hefur saul- 
liui farid ad huor eigi vid sinn heimilldarmann. Og þui 
dæmdum vier þessa akiæru Sigurdar Helgasonar onyta og 
^ckí afl hafa vid Gudmund Þordarson. Enn Sigurdi aura 
syna af Birni arnaayni. og til sanninda hier vm setium 
vier fyrr nefndir domsmenn vor jnnsigli fyrir þetta doms- 
^^^^' €r 8krifad var da Borg j Borgarfirdi miduikudæginn 
iiseatan fyrir vrbani pafo^) da sama ari sem fyrr seigir. 



229. 30. Janúar 1493. á Hólum. 

H-»^LK Ásgrímsaon fær Ólafl biskupi og heilagri Hólakirkju 
W æflnlegrar eignar jörðina Steðja í Hörgárdal og lausafé 
auk npp í gakir við biskupinn bæði fyrir kirknarán og 
barnshvarf. 

AM. FaGc. XXXII, 7, frnmritið á skinni með öUum (6) innsiglum. 
-^pogr. 3353. 

Um jordena Stedia j HorgardaP). 
h 1 giorum uær andres jonsson radzmann heilagrar 

, oiukirkiu. jon þorvalldzason. gunnar ionsson. gudmund- 
^onsaon. gothska(I)k niculasson ok tumas aueinsson preat- 



211. '1 211; «) sl. 211; þá b. V. 211; ^) giaUdaBt og b. v. 

öll =Papo; þ. e. 22. Maí; Utau á brófinu með hendi frá 17. 



öipl. IBI, vn. B. 



11 



162 



STEÐJI. - MELAB. 



1493. 



ar holabiskupsdæmias godum monnum uiturligt med þessu 
uoro opno brefi at uær uorum þar j hia saum ok heýrdum 
aa ord ok handaband uors uirduligs herra ok andaligs faud- 
ura olafs raed guds nad biskups a holum af einne alfu en 
hallz asgrimssonar af annare at suo firir skildu at greind- 
ur hallur fieck biskupinum ok heilagri holakirkiu til æfuin- 
ligrar eignar undan sier ok sinum erflngivm jordiua stedia 
j haurgardal er liggur j laugalandz kirkiu sokn med oUum 
þeim gaugnum ok giædum er greindre jordu fjlger ok 
fýlgt hefer at forno ok nýo ok nefndur hallur uard fremzt 
eigandi at. firir. xx. hundrut ok þar med flogur malnýtu 
kugiUdi ok. vi, hundrut j audrum fullgilldis peningum at 
næstum fardogum flrir þær saker er han uard brotligur at 
haun hefdi vt borit ok at verit at gripa peninga vr kirki- 
vnne j kristnese ok fleirum kirkium. svo ok um þat barnet 
er huarf ok forzt flrir honum ok honum bar at abýrgiazt 
ok skal optnefndur hallur suara laga rifting flrir iordina en 
biskupin hallda til laga. for þesse giorningur fram j storo- 
atofvnne a holum a midvikudagin næstan flrir purificacion- 
em beate marie uirginis. anno domini OO^ cd^ xc** tercio. 
Ok til sannenda hier um settum uær fyrnefnder prestar 
uor jncigle firir þetta bref er giort var j sama stad dag ok 
are sem fýr seger. 



330. 31. Janúar 1493. í Belgsholfi- 

ViTNisBTjRBE um féuað þann, er Melakirkja í Melasveit átti 
undir Oddi heitnura Porkelssyni. 

BisL Skalh. PaBc. XII, 3, frumrlt á Bkinni. Brot af innsiglio'^ 
var íyrir bréfinu á dögum Árna Magnússonar, og Bvo er enn. 
AM. Apogr. 2444„ accuratissimé". 

vm peninga kirkiunar a melum. 
Þat giore ek uigfus snorrason godum monnum kunig^ 
med þessu minu opnu brefl. at eg uissaa at oddur heitio 
þorkelssoú sem gud hana sal nade liet itekaa fra meliii^- 



1493. MELAE. - EEYNISTAÐAEKLAUSTR. 163 



bædi fie ok naut ok kaplaa. j þann samaa tid sem siera 
hauskaoUdur^) tok uid melaa stad. upp til deilldartungu. war 
ek og^) til uistæ, sidan hia greindum oddi heitnum okuissa 
eig') eigi at nefnder peningar hefdi apptur golldizt stadnum 
aa melum og^) eigi hefi ek heyrtt getid at þar fyrir hafi 
nockrir peningar stadnum aa melum apptur goUdizt sidan. 
heyrdsa eg odd heitin oppt þui lysa fyrir mier at hann ætti 
greindum stad peningaa sat gialldsa ok bad oppt til guds at 
hann skylldi eigi fýr deya en hann hefdi greindum stad sa 
Dielum apptur goUdit allsa þaa peninga er hann uære hon- 
^iu skylldugnr so ek hejrda. uiJ eg hier epter sueria ef 
þurfa þiker. Ok^) til sannenda hier um settaa eg mitt in- 
sigle fyrir þetta bref skrifad j belgshollti j melsasueit. 
fluitudagin næsta fyrer purificacionem sanete marie wirginis. 
^mo domini. cd^ cd*> xc*^. tercio. 



^Sl 4. Febrúar 1493. á Hólum. 

SoLvEiG Hrafnsdóttir gefr sig til systralags í klaustrið á 

Stað í Reynisnesi og gefr klaustrinu með sér jörðina Skarð 

1 Fnjóskadal með samþykki Margrétar Eyjólfsdóttur móður 
smnar. 

^ AM. Fasc. XXXII, 10, fruini-itið á akinni götugt og grautfúiö. Á.f 
^^nBiglum eru nú 3 fyrir bréfinu. — Apogr. 2977. 

abbadis Solueig gaf skard j hnioskardal 

med sier j klaustur^) 
Þath giorum uier andres jonsson. gudmundr jonsson. 
Sothskalk nichuIæ,son. gudmundr kollason. eirekr sigmundz- 
son^). gutJoifur magnusson prestar holabiskupsdæinia godum 
^onnum uiturligt med þessu uoro opno brefi ath uier uor- 
þar j hia saum ok heyrdum aa ord ok handaband uirdu- 



hend'^ ^^^* ^"^^ ^^^^^^ Btöfum. *) Utan á bréfinu með 

i frá 16. öld. krassað og skemt í frbi.Apogr. lefl; augmundzson, 
6 er það rangt. 



164 



JÓDÍSARSTAÐIR. 



1493. 



ligs herra olaf(s) med guds naad bi8kup(s) aa holum af 
einne halfu enn af annari solueigar hrafnsdottr ath suo firir 
skildo ath fyrnefnd solueig gaf sig thil systur j klaustrid 
sa stad j reynenesi under reglu sancti benedicti. gaf fyr- 
nefnd solueig med sier til klaustrsinsjordina skard j hnioska- 
dal er liggB j laufaass kirkiusokn med ollom þeim gognum 
ok^) gædum sem greindri jordo fylger ok fýlgt hefer ath 
forno ok nýio ok jordin hefer fremtz eigandi ath ordit ath 
oUo jtaulolausa. samþyckti þenna giorning margret eyiolfs- 
dotteE moder greindrar solueigar. for þesse giorningr fram 
j storostofunni ath holum j hialltadal. Ok til saninda hier 
um settum uier fyrnefnder prestar uor jnscigli firir þetta 
bref er skrifad var aa stad j reynenesi manudagín næstan 
efter purificacionem sancte marie uirginis. anno domine. CO** 
cd Ixxxx tercío. 



333. 11. Febrúar 1493. á HrafnagUi. 

ViTNisBUEBE um lýsiug Maguúsar Magnússonar, að landeign- 
arítala fyrir austan Mánalæk hefði ekki verið seld með 
Jódísarstöðum. 

MSteph. 27. 4to., bls. 471—472, skr. c. 1730. 

Vitnisburder fyrer landeign Jodijsastada. 

Þad giorum vier Stijgur pre.stur Ingemundarson. Grijmur 
Jndridason. Eyolfur Þorkielsson og Einar Eigelsson godum 
mónnum vitanlegt med þessu voru opnu briefe. at þar vor- 
um vier j hicL sdum ojr hejrdum sa ath Magnus Magnusson 
handlagde Magnuse Þorkielssyne so felldann vitnisburd atb 
Hrafn Brandason hefde alldrej selldt Tumase Sveinbiarnar- 
syne landeignar jtðlu fyrer austann Maanalæk med Jodijsar- 
stðdum j Skriduhverfe. 

hier effter sagdest fyrr nefndur Magnus Magnusson 
fullan bokareid skillde sveria nær sem adur nefndur Magn- 
us Porkielsson villde. 



1) tviflkrifað í frbr. 



1493 



AENARBÆLI OG DÖGURÐARNES 



165 



Og tíl sanniiida hier nm settum vier fyrr nefnder menn 
vor jnnsigle fyrer þetta vitnessburdar bref. skrifad a Hrafna- 
gile j Eyafyrde mánudagenn næstann fyrer festum Valentini 
martyris þa ed lided var frA hingadburde vors herra Jesu 
Christi þusund cccc. 1x1, og iij dr. 



233. 6. Apríl 1493. undir Staðarfelli. 

ViTNisBURÐR uai laudamerki Arnarbælis og Dögurðarness á 
Fellsströnd. 

Eptir afskiipt MagnÓB^ir Einarssonar á Jörva (c. 1730—40) af 
l^Ögurðarness og Dímonarklakka Bkjölom (hjá mér), og er þetta ritað 
eptir transBkripti á pappír gerðu í Haga k Barðaströnd 16. Nóv. 1662 
Þorieifi MaguÚBByni og Jóhanni JónBsyni. 

Þad giore (eg) Jon Palsson godum monnum kunugt 
^ed þessu minu opnu briefe. at eg adur nefndur Jon pals- 
son medkennunst ad eg hefe selltt Biarna Biarnasyne tiju 
tundrada partt j arnarbæle er liggur i Stadarfells kirkiu 
sokn. er eg tok epter fodur minn og modur. greindu þau 
^ier landamerke Marklæk fyrir ofan. enn Raudalæk er 
*illur vr AUtatiorn j miUum Dogurdarness og arnarbælis. 
hefe eg þessu halldid halfan þridia taug vetra og leing- 
laedkennist eg adur nefndur jon ad eg hefe fulla penn- 
^^ga uppborid sem mier vel anæger. þui giore eg þrcttt- 
iiefndur jon palason adurnefndan Biarna ðlldungis kvittan 
akiserulausan fyrir mier og oUum minum lauglegum ept- 
^fkoniendum. 

Og til sanninda hier um setta eg mitt jncigle fyrir 
^etta qvittunarbrief er giortt var undir Stadarfelle laugar- 
^ *ginn næstan fyrir paska þa er lidit var fra hingadburde 
^rs herra Jesu Christi þusund. cccc níjutijger ara ogþriu. 



166 



SKÁLÁ. 



1493 



334. 10. Apríl 1493. á Hólum. 

Stbphán Ögmundsgon selr heilagri Hólakirkju fjórðunginn 
úr jörðunni Skálá 1 Sléttahlíð fyrir lausafé. 

AM. Faec. XXXII, 9, frumritið á Bkinni, Af 5 innsiglum eru nú 
fjögur fyrir bréfinu. — Apogr, 3355, 

skaala 1493i). 
Þath gioram ver gudmundi' jonsson. gudulfur magnus- 
son. eirikur sigmundzsson ok halldor ormsson prestar hola- 
biskups dæmis. bauduar finzsson ok einar halldorsson leik- 
menn godum monnum viturligt mtd þessu uoro opno brefe 
at þar vorum uer j hia saum ok heýrdum aa ord ok handa- 
band þessara manna sira andres jonssonar er þa var radz- 
madr holakirkiv af einue alfu ok steffans ðgmundzssonar af 
annare med samþýcke ok upplagi margretar magnusdottur 
eiginkono hans. at nefndur steffan sellde heilagri holakirkio 
fiordungin j skalaa j sleittarhlijd^) er liggur j fellz kirkiv 
sokn med ollum þeim gognum ok giædum sem greindum 
jardarparte fýlger ok fýlgt hefer at forno ok nýo ok han 
vard fremzt eigandi at. vndan seer ok sinum erflngivm firir. 
xc voro þat. vij. malnýtv kugilldi ok. iiij. vetra gamallt 
naut. fritt hundrat ok. xij. flordungar smiors. skýlldu þesser 
peningar lukazt at næstvim fardogum. for þesse giorningur 
fram heima a holum med vilia. radi ok samþýcke vors 
virduligs herra ok andaligs fodurs olafs med gudsnadbisk- 
ups þess aama stadar. Ok til sannenda hier vm settvni 
vær fýr nefnder prestar ok leikmenn vor jncigle flrir þetta 
kaupbref er giort var a holum j hialltadal florda dag j 
paschum anno domini co^. cd^. xc**. tercio. 



335. 15. Apríl 1493, á HeigafelU- 

7. September 1509. á Helgafellí- 
EiNAjR Pórólfsson vottar, að hann hafl verið við og sagt 



Utan á bréfinu með fornri hendi, Svo 



1493. 



AKRABRÉF. 



167 



fyrir handabandi því, er Ingveldr Helgadóttir fékk Birni 
Þorleifssyni syni sínum til eignar jörðina Stærri-Akra í 
Skagafirði, og að Björn hafl feingið jörðina í sama „vett- 
fangi" Eyjólfi Gíslasyni mági sínum. 

AM. Apogr. 3698 „Ex originali accuratiflsime. Innsigled er burtu 
Originalenn af þeflBu brefi sende eg til Islandz 1728 og gaf hann sonum 
Eggerts Jonssonar a ökrum" (AM.) 

Þat giore ek Gnar þorolfsson godum monnum kuunigt 
med þessu mínv opno brefl ai helgafelli j helgafellzsveit 
manadagin næsta epter paschaviku þa er liditvar frahingad- 
bvrd vors herra jehsu christi þusund flðgr hundrvt nívtiger 
ok þriu ^r var ec hia ok heyrda ec ol ok fyrir sagdi ord 
ok handaband þessara manna. yngviUdar helgadottur af 
einne alfu ok biarnar þorleifsaonar sonar hennar af annari 
at suo flrir skildu at greind yngvilldvr medkendiz at hon 
hefdi feingit adrnefndvm Birne syne sinum jordina alía 
í^tærri akra er liggr j skagaflide j mycklabæiar kirkiusokn 
iiied ollum þeim gggnum ok gædum sem greindri jordu 
fylger ok fylgt heflr at fornu ok nýgiu ok hon vardfremst 
eigandi at, 

J sama stad ok sama vettfangi feck adr greindr BiQrn 
þorleifsaon eyiolfl gislasyne magi sinum vegna helgu konu 
sinnar þessa adr greinda jord stæri akra j hennar fgdrarf. 
vorv þan aull j einv handabandi fyrr nofnder menn. yng- 
^elldr. Bigrn ok eyiolfur at þessi þeirra gigrnistgr skylldi 
standa obrigdeligur vm alldr ok æfl. CDedkendizt ok íyrnefnd 
ynguiUdr at adrgreind helga dotter sín hefdi heUzt flrir 
skacka vordit af sínum bQrnum. 

Ok til sanynda hier vm setta ec mitt jnnscigU flrir 
Þetta vitnissburdarbref skrifad & helgafeUi j helgafellzsveit 
langardaginn næsta flrir mariu CDesso sidare þa er Udit var 
fra hingadbvrd vors herra jehsu christi CD. v. hundrut ok 



168 



ÞOESTEINN ÞOBLEIPSSON. 



1493 



236. 17. Apríl 1493. í Viðvík. 

DóME seytján klerka útnefndr af Ólafl bisbTipi á Hólnm nm 
ákærur biskups til Þorsteins Þorleifssonar um tökn á Hnsa- 
víkrstað og fleirnm kirkjnnnar eignnm, 

AM. Pasc. XXXTT, 2, fmmritið á Bkinni. Af 18 innBiglum eru nú 
11 fyrir bréfinu. — Apogr. 3350. 

Akæra herra olafs vppa þoratein þorleifsson^). 
Þath giornm ver andress ionsson radsmadnr heilagrar 
holakirkiv. olafnr jngemnndarson. gnnnar jonsson. biorn 
þorsteinsson. gndmnndnr jonsson. gndmnndnr koUason, got- 
skalk nicolasson. magnns halldorsson. gndnlfnr magnnsson. 
eriknr sigmnndxsson. halldor ormsson. olafnr jonsson. tomas 
sneinsson. olafnr jonsson. jon ionsson. jon þorkelsson. ok 
oddnr jonsson. piestar holabisknpsdæmiss. godnm monnnm 
vitnrligt med þessv voro brefi. at þa er lidet var frá hingat- 
bnrd vors herra iesn christi, CD cd xc ok. iij. ar j vidvik j 
vidvikarsveit midvikndagin næstan epter pascha vikn vor- 
nm ver j dom nefnder af vorum virdnligum herra og anda- 
lignm fandur olafne med gnds nad bisknpi a holum j hiallta- 
dal at dæma vm þa akiærv er bisknpin kiærde til þorsteins 
þorleifsonar ok j stefnonne stodv. dæmdvm ver stefnvna 
logliga þui at hun var svarin af prestenum sira nicolase 
vilhialmssyni. ok nefndan þorstein retliga fyrir kalladan 
hier j dag. j fýstv grein kiærdi biskupin til greindz þor- 
steins at hann hefdi sett sig jn i kirkívnnar eign. gripit ok 
tekit at sier stadin j husavíjk ok hans peninga alla j sitt 
valld lavsa ok fasta. knika ok danda vtan biskupssins vilia 
ok skipan. Nu af þui at kristinrettur seger suo at bisknp 
skal kirkivm rada ok ollvm eignum þeirra ok ollumkristu- 
vm dome. þni at leikmenn mega ecke valld a slikum hlut- 
um eiga. vtan bisknps skipan. þui at til kalladre guds nad 
ok mysknnn dæmdum ver fyrnefnder prestar adurnefndan 
þorstein fyrir olaugliga attekiv stadarins ok burtflutning 
peninganna adur en rett skipte geingi sa kirkivnnar vegua 
failin j ban ok skylldugan at taka lavsn ok skript af bisk- 



Utan á bréfinu með hendi frá 17. öld. 



1493. ÞOESTEINN ÞORLiiiIFSSON. 169 

upimim eda hans vmhodsmauni nema hann suere þan sett- 
areid at han hafl avng*na stadarins peninga j burtu flut(t) fýr 
en kirkian j husavíjk hafdi fvllt en fellzt honum þesse eid- 

þa skal hann þo skylldvgur at leg(i?)ia aptur til rett(s) 
skiptiss allt þat hann burt flutti vnder sin eid ok skylldug- 
an at luka heilagri holakirkiv xxx marka j sitt fuUrette. 
en vm þa liostolla er þorsteinn medkendizt at hann hefdi j 
IJiirt haft vr kirkivnne j husavíjk dæmdum ver adur nefnd- 

þorstein skylldugan at tvigiallda aftur hvern liostoU 
kírkivnne j hvsavíjk ok luka husavikar kirkiv. xij. merkur 

heilagri holakirkiv. Ix. marka ef hann hefer tekit þa vr 
kirkivnne. en. xxx. marka ef hann hefver þa ecke vr kirki- 
vnne haft ok sanne þat med xijar eide jnnan. xiiij. natta 
at heýrdvm domenvm. fyrir biskupinvm eda hans vmbods- 
nianni. ok fallin j bann af sialfu verkeno ok skylldugan at 
taka lavsn ok skript af biskupinvm eda hans vmbodsmanni. 
J annare grein kiærdi biskupin til optnefndz þorsteins þor- 
leifssonar at hann hefdi gripit ok haft holadomkirkiv jard- 

er suo heita brecka. vikingstader. holtakot er ligia i 
greniadarstadar kirkivsokn sier til nytta ok bata vtan bisk- 
^pssins samþýcke ok hans vmbodsmanna logliga býgging 
vppa morg ar. Nv saker þess at tittnefndur þorsteinn med- 
kendizt fyrir oss hier j vidvikarkirkiv j dag at hann hafdi 
pessar jarder haft vpp a. xl. ar ok. vij. betvr. þvi dæmdum 
^er honum tylftareid at hann hafi íullt lagafrelsi epter bok^ 
arinnar ordum fyrir greindum jordum vppa allan þenna 
^Ma. fellzt honum eidurinn þa dæmdum ver hann fallin j 
af sialfv verkino ok skýlldugan at taka lavsn ok skript 
af biskupiutim eda hans vmbodsmanni ok Ivka þar til hei- 
holakirkiv. Ix. marka vppa huert ar er hann kann 
^cki logligt frelse fyrir at syna. skal þesse eidur vnnen 
Jíítian manadar at heýrdum domenvm. skulu þesser peuing- 

halfer lukazt at næstum fardogum at heýrdum donien- 
en allra seinazt at audrum fardugvm^). 
Samþýckte þennan vorn dom vor virduligur herra ok 



Svo. 



170 DÖGUEÐAENES OG AENARBÆLL 1493. 

andaligur fader olafur med guds nad biskup a holvm. var 
þesse vor domur ju skriptiss fram boren ok vpp sagdr j 
sama stad. dag ok are sem fýr seger. Ok til sannenda hier 
vm settvm ver fýrnefnder prestar vor jnciglo fyrir þetta 
domsbref er skrifat var a holum j hialltadal degi sidar en 
fýr seger^). 



337. 19. Apríl 1493. undir StaðarfeUi. 

ViTNisBUEÐB um landaraorki milli Dögurðarness og Arnar- 
bælis á Fellsströnd. 

Eptir afskript Mftgiiáaar EinfvTSöonar á Jörva (c. 1730—40) af Dög- 
urðarneas og: Dimonarklakka skjölum (hjá mér), og er þetta ritað eptif 
tranBsknpti á pappir gerðu í Haga á Barðaströnd 16. Nóv. 1662 af 
Þorleifi MagnÖHsyni og Jóhanui JónBHyni. 

Pad giore eg olafur ^alldorsson godum mðnnum kunn- 
ugtt med þessu minu opnu brefe at eg hefl heýrtt enu 
ellstu menn greina þesse landamerki j miUum dogardarness 
og arnarbælis. Raudalæk er fellur ur altatiörn til sioar. 
og fenit er geingur eptir midre rayrinne ur alftatiðrn upp 
í damminn. hafa þessi halldiíi verid landamerke j millum 
adur greindra jarda Dogurdarness og Arnarbælis um mina 
æfe og er eg nu vel halffimtugur. hefe eg og alldrei beyrd 
akiærd ^raunfiðll j arnarbælis jordu af þeim er Dogurdar- 
nes hafa att fyrr enn nu. og þennan sama eid tok eg sera 
Oddur Sveinsson ] umbode sera Þorbiarnar Jonsáonar er 
þa var profastur i millum gilsfiardar og gliufurctr. 

Og til sanninda hier um setta eg sera Oddur Sueins- 
son mitt jncigle fyrir þetta eidzbref er giort var undir 
Stadarfelle faustudæginn næsta fyrer Jonsmesso ^olabiskups. 
þa er lidit var fra hijngadburde vors herra Jesu Christi 
þusund cccc nijutijger ara og þriu. 



1) Þ. e. 18. Ápr. 



1493. 



LUNDE. 



171 



338. 33. Apríl 1493. [í Skálholti]. 

Stephán biskup í Skálholti tekr alt heimalandið á Lundi 1 
Lundareykjadal og kirkju sancti Laurentii undir vernd og 
frelsi heilagrar Skálholtskirkju æfinlega og gefr og gerir að 
stað (beneflcium) um aldr og æfi. 

BiBk. Skalh. Fasc. Vm, 12, frumritið á Bkinni. Sex innsigli hafa 
verið fyrir bréfinu, en þan eru nú öll dottin frá. — AM. Apogr. 2599, 
eptir Skálholtsfrumritinu. — AM. Apogr. 1693 „Ex originali Landsnai 
Lundareykiadal,", sem Tar tranfiskript frá 21. Mai 1493, og eru hér 
íirjár aískriptir hréfsins, ein nieð hendi Árna Magnóaiíonar, öumir ataö- 
fest i Skálholti 5. Maí 1703 af Ávna Magnassyni, og hin þriðja gerð 
eptir staðfoBtu aískriptinni Árna og staðfest 2. Okt. 1712 í Skálholti 
af Þorleifi Arasyni, Þorgilsi Sigurðasyui og Páli Hákonarsyni. 

actus beneficiandi predium lund^) 
Wær stephan med guds nad biskup j skalhollti giorum 
godum monnum kunnigt med þessu voru opnu brefi adjord- 
in aa lunde j lundareykiadal half sem er kaupahlutinn. hef- 
er fallit af reikningskap vnder vora forsia og heilagrar 
skalholltz kirkiu sem vm langan tíma hefer forsyniadr^) 
"^erit af hennar eignarmonnum suo sem doriir tolf presta 
þar vih dæmdr vt vísar. suo og þad vpplagsbref og sam- 
Þycktar sem hennar seinste eignarmadur ari magnusson gaf 
giordi med handabande anno domini CDcdxciij vid oss 
^ jons CDessu hola biskups vm vorit morgum godum monn- 
nær verðndum. ^u med þui at oss er skipat þo omak- 
löger se stiorn og geymsla yfir erfd ens krossfesta og vær 
kennum oss skuUdbuudna vera med vakrlegri ahygiu henn- 
ad geyma af giimd og ognan hennar ovina þuiaffornre 
hefd og lofsamle<?;ri veniu med radi og samþycki vorra 
Presta og prelata hofvm vier fyr greinda kirkiu sancti laur- 
^^cij og heimalandit allt med ðllu þui sem þar fylger og 
fy^gt hefer ad foruu og nyiu til hinna yztu endimarka vid 
^drar jarder tekit^) vndir vernd og frelse heilagrar skal- 
liolltzkirkiu hier epter æfinlega og gefum hana og giorum 

Utan á bréfinn með fornri hendi. «) „forsymadur" eða „forsyni- 
adur" 1693. s) vantar bæöi í frumritið og transBkr., en Árni bætir þvi 
inn, og þarí þess. 



172 



VÍGSMÁL. 



1493. 



til beneflciuin vm alldr og æfi og stadfestum med priuilegija 
þeim ðUum og aungum fra skildum sem rettu beneficium 
til heyrer og romuersker biakupar hafa fremzt med sinum 
vilia vt gefit med þeim akilmala og forordi ad prestr »a er 
eignazt fyr sagt beneficium luke arlega kirkiune j skalhoUti. 
X. aura frida æflnlega. og þurfamanna tiund af sextigi hund- 
rada. þar j heimalandinu. 

Samþycktu þenna vorn giðrning med osa sira arne snæ- 
biarnarson oífícialis heilagrar skalholltz kirkin j austflrdinga 
fiordungi. sira narfi jonsson officíalis gðmuleidis j sunnlend- 
inga fiordungi. aíra jon gislason radzmann sama stadar. 
sira hakon jonsson. kollgrimr kodranason og marger adrer 
goder menn bædi lærdir og leikir. 

Og til sannenda hier vm settum vier vort jnsigli med 
vorra prelata og presta jnsiglum firir þetta bref skrifat j 
skalhollti^) jnfra octauas ascencionis domini. sa sama are 
sem fyr segir. 



339. 37. Apríl 1493. á líessastöðum. 

Ambrosius hirðstjóri Hliquad kvittar Jón Oddsson um þegn- 
gildi fyrir Árna Hallkelsson, er Jón hafði ófyrirsynju í hel 
slegið. 

AM. Fasc. XXXII, 3, frumritið á skinni, og er innsiglið fyrir bréf- 

inn. 

bref jons oddzsonar^). 
Þat giorer eg ambrosins illiquad hirdstiore og hofuds- 
mann yfer ollu jslande godum monnum viturligt med þessu 
minu opnn brefi ad eg hefi kvittan gefid ion oddzson vm 
þann þegn er hann vard mer skylldugur firer þat manslag 
e r han n ofyrergyniu^) jhel slo arn a heitin hallkelsson fl rerQ 

Sro steudr bæði i frumritinu og i transskriptinu og hefir dag- 
setningia aldrei verið hér önnnr; hefir hér gleymzt að tilfæra feriam, 
hver dagrinn væri. Hvort það hafi átt að vera feria tercia (þriðjud. 
21. Maí), læt eg ósagt. ») Utan á bréfinu laeð fornri hendi. ») Svo 
fallum stöfom. *) Svo. 



SKÚTUSTAÐIH. 



173 



mer og ollum minum epterkomendum kongs vmbodsmounum 
sefunliga^). CDedkenumzt ec adr greindur ambrosius ad ec 
liefi fulla peninga og alla upp borid suo mier vel anæger 
af adr nefndum jone. Og til saninda her vm sette (ec) 
initt incilge^) firer^) þetta kuittanarbref skrifad abessastod- 
uni laugardaginn næsta firer^) cross CDeasu vni vorid þa er 
lidit uar íra hingadburdd^) vors herra ihesu christe^) þusund 
flogur hundrvd niutiger og iij ar. 



37. Apríl 1493. á Hólum. 

Magnús prestr Haldórsson kvittar Ólaf biskup á Hólum um 
audvirði jarðarinnar Skútustaða, er hann hafði aelt Hóla- 
dómkirkju. 

AM. Fasc. XXXn, 6, frumrit á Bkinni. Af 7 innBÍglum ern nú 2 
fyrir btéfinu. — Apogr. 3352. 

vm skutustader [sellder herra Olafe og 

domkirkiune^). 
Þath giorum uær jon med guds nad sabote aa munka- 
þuera. gudmundr kollason. gudmundr jonsson. gudulfur 

eirikur sigmundsson. halldor ormsson. ok jon 
jonsson prestar. godum monnum viturligt med þessu uoro 
^eíe. ath uær uorum j hia savm ok heyrdum æ, ord ok 
andaband uora andaligs fodurs olafs med guds nad biskups 
^ holum af einne alfu. en magnusar prestz halldorssonar af 
ö-nnare. ath greindr sira magnus halldorsson medkendizst 
ath hann hefdi fulla ok alla peninga upp borit af biskup 
^ie flrir jordina skutustadi er liggr uid myuatn sem hann 
^ idi biskupinum ok heilagre holakirkiu suo honum uel æ, 
^segdi. gaf greindur sira magnus biskupin kuittan med 

ath ^ ^^*^^ iim þa alla peninga sem hann hafdi honum lof- 
^ ^^}^ greinda jord skutustadi firir sier ok aullum sinum 
^gium. for þessi giorningur fram oss hia uerondum j 

f,.. ^^^' *) ^ htéúnn [með liendi frá 17. öld; hitt með 
íorun hendi. 



174 



FRAMFÆRSLTJDÓMR 



1493. 



donikirkiu(nn)e sa holum laugardagen^) næstan firir festura 
apostolorum philippi et iacobi. Ok til sanenda hier vm 
sefctum nær fyrnefnder prelate ok prestar uor jncigle firir 
þetta bref er skrifath uar aa sama stad ok deige sem fyr 
seiger, anno domini CD^ cd^ xc*' tercio. 



341. 39. Ápríl 1493. í Hvamitti í HTammssvcit. 

BóMR útnefndr af Birni Guðinasyni, kongsumboðsmanni miUi 
Skraumu og G-ilsfjarðar, um framfærslumál Þóru Tumadótt- 
ur, miUi Sturlu Þórðarsonar og Arnórs Finnssonar, og 
dæma þeir Þóru á framfæri Sturlu, 

Dómaayrpa Jóna Hákoaarsonat á Vatnshorni, skr. c. 1608, — AM. 
211c. 4to. bla. 128—130, akr. c. 1700 (nokkuð aíbakað). 

Domur Þoru^). 
Þad giaurum vier Jngimundur Finnsson. Gudmundur 
Finnsson. Ormur jllugason. Jon Sueinsson. Bardur palsson 
og Jon Sigmundzson. Godum monnum viturligt. med þessu 
voru opnu brefl. ad da manudæginn næstaii fyrir Tueggia 
postula messo Filijppi og Jacobe^) vm voiid þa er lidit uar 
fra hingadburd uors herra Jhesu christi CD** cccc ix tigirog 
þriu ar. j huami j huamssueit. vorum vier j dom nefndir 
af ærligum dandismanni Birni bonda Gudinasyni. Er þa 
hafdi mins herra kongsins syslu og vmbod. a millum Skraumu 
og Gilsfiardar. ad dæma. skoda og alijta og jnnvirdulega 
med skynsemd ad Ransaka eptir laugum og vorri samuisku. 
huort afl eda fullkomna magt ad hafa skylldi eptir laugum 
su akiæra og lagastefna med laugfuUu lagabodi. sem arnor 
finnzson hafdi bodit Stulla Þordarsyne. til framfærslu [omaga 
vanfæran honum skylldan^) Þoru Tumadottur. og baudhon- 
um ad telia fle sitt og omaga. Eun greindur Stulli villdi 
eigi. var stefnan suarin og med fleirDm gaugnum audruni 

') Hér eptir þetta orð Btendr „da" í frbr., sem er ofBkrifað. ') 
Domur vm þann Omaga Þoru Tumadottur 211. ") Jacobi 211. *) [á vflU- 
fæium ómaga honum skylldum 211. 



1493. 



FRAMFÆRSLUDÓMR. 



175 



sannflutt, Og þui dæmdvm uær stefnuna laugliga og greind- 
an stulla laugliga fyrir kalladan. J annari grein tiadi 
Stulh fyrir oss ad honum þætti þessi omagi sier eigí med 
laugum bodinn vera. sakir þess þar stædi adrir nær til 
framfærslu. sakir nanari frændsemi og fiareignar. huorn 
hann helst akuad og anefndi Guttorm Olafsson. er þar uar 
Þ^- j greindum stad og dag og vorri naueru. Jtem dæmd- 
^tn vier greindan Guttorm skylldugaii ad telia fie sitt og 
fí'ændsemi j milli sijn og sagdrar Þoru. suo eigi sijdur 
forlagseyri fyrir sig og omaga sijna. og vinna þar til eyd 
^d eptir laugum sem hann giordi. sor og syniadi þar þegar 
huad oss leijst eptir hans Eydi og af Reiknudum skuUdum 
hann j aungri vænd vera greindan omaga ad annast eda 
fram ad færa. þui hann hafdi xujc minna en framfærsl- 
^ui^) ber ad hafa. Bptir frændseminni. sannri þeirra (xx 
3Uilli. og þui dæmdum vier hann vid skilinn. J annari grein 
daemdum vier Arnor finnsson skylldugan ad leida tuo laug- 
vitni fyrir Birni Gudinasyni sem fyrst hann kann af 
stad ad koma. ad su hin sama ættartala og frændsemi sem 
^tod i stefnunni væri saunn þeirra i milli Stulla Þordar- 
aonar og Poru Tumadottur. huad þar þegar var synt og 
suarid epter vorura domi. af Guttormi Tumasyni og Jone 
^ueinssyni. ad þau væri þrimenningar fra syskinum ad 
*elia. taldur Stulli og tittnefnd Þora ad eigi vissu þeir 
annad sannara nie tuimæli oi hafa heyrt af sier elldri 
luonnum. Og fyrir þessar allar adur nefndargreiner atkuædi. 
atuik. ordgagn og vmlydna Bydana. fienogt Stulla og 
^arna frændsemi þeirra ol miUum hans og greindrar Þoru 
unxadottur. sem nu er þrotin j husum og hybylum Arnors 
unssonar. þurfandi nu fuUrar framfærslu. Þui dæmdum 
^3er med fullu doms atquædi þennan greindail omaga Þoru 
Dmadottur til fædis og framflutnings vpp cix fie og fram- 
t^rslu Stulla Þordarsonar heim til StadarfeUz. og hann 
yiidugan ad annast hana edur annast lata sem honum 
^ sem laugbodinn dæmdan omaga. Hier med dæmdvm 



') 211; framfærunni, a. 



176 



HELLISHOLT. 



1493. 



vier med fullri alygt vors doma atkuædis arnor mega med 
Riettu flýtia og heim færa. greindan omaga vndir Stadar- 
felL og alla þa er honum veita lid til edur foruneyti til 
greindrar heimferdar og Stulla skylldugan ad lata veita 
henni fostur og framfærslu til jafnadar vid adra frændur 
og frafáfærslumenn nefndrar Þoru þa sem suo nær standa 
honum ad frændsemi edur fiemunum eptir laugligre skipan 
nema einhuor finnist nanari eptir fyrra skilordi. Enn ar- 
nor uidskildan greindan omaga ad henni heimfluttri, sem 
adur seigir. 

Samþyckti med oss þennan vorn dom greindur Biorn 
Gudinason kongs soknari j sagdri syslu. 

Og til meiri audsyningar og sannrarmedkenningar hier 
vm þa setti hann sitt jnnsigli med vornm jnnsiglum fyrir 
þetta domsbref er giort var j liaskogum i Laxardal a sama 
ari sem fyrr seigir deigi sijdar^) enn fyrr greinir. 



343. 7. Maí 1493. í Hruna. 

Kaupbeéf um þrjú hundruð og fjörutíu álnir í jörðunni 
Hellisholtum 1 Hrunamauuahreppi fyrir lausafé, 

AM. Fftsc. XXXII, 12, frumrit á skinni „fra Þorbiorgu Sigurdar- 
dóttur á Kulu". Bæði innBÍglin eru dottin frá. 

Þ[at] giorum wid jngialldr sigurdzson og magnus biorns- 
son godum monnum kuunigt med þessu ockru opnu brefö 
at þa er lidit war fra hingatburd wors herra jhesu christi 
þusund fiogur hundruth. ix [t]ig[er] og iij aar sunudaginfl 
næsta epter krossCDesso wm worit^) j haukholtum j ytra- 
hrepp j reykiadals kirkiv sokn worum wid j hia saum og 
heyrdum aa ord og handaband þessara mana bryniolfs ei- 
rekssonar af eine alfu enn nichulass magnussonar af anare. 
8kil(dizt) þat og falzt wnder þeirra haudaband§ at greindr 
nicholas sellde adr nefndum bryniolfe. iij. hundrut og 



1) D. e. 30. Apríl. ») þ. e. ð. Mai. 



U93. 



MTJNKAÞVERÁRKLAUSTR. 



177 



alner betur j iordunne helliaholltum er liggr j hrunamanna- 
t^öpp j hruna^) kirkiu sokn til æflnligrar eignar og frials 
forrædis med ollum þeim gognum og gædum sem greindum 
lardarparte fylger og fylgt hefer at fornu og nyiu og fyr- 
iiefndr nicholas hafdi fremzt eigande at wordit med logum 
J arf efter sigride heitna modr sina til yztu wmmerkiawid 
adrar iarder. hier j mote skyllde adr nefndr bryniolfur gefa 
giallda tittnefndum nicholase. ij. malnytukugilldi. halfs 
aunars hundrads hest og þar til. x. aura. lofade fyrr nefndr 
^ocholass^) at selia greindum bryniolfi fyrstum suo micit 
sem hann mætte med logum seinna eigande werda j fyrr 
iiefudri iordu hellisholltum at auk þessa. suo lofade bryn- 
lolfur somuleidis at selia greindum nicholase fyrstum þena 
sama iardarpart ef hann willde sellt hafa. skyllde optnefndr 
iiicholas suara lagariptingu aa fyrr greindum iardar parte 
fnn titt nefndr bryniolfur hallda til laga. enn ef optnefndr 

gienge af med logum. þa skyllde þrat nefndr 

í'ymolfur ganga domlaust aptur at sinum peningum med 
suo wordnum fridleika sem jnn kuomu. Og til sanninda hier 
^Di settum wid fyrr nefnder menn ockur jnsigle fyrir þetta 

aupsbref skrifat j hruna j hrunamannahrepp aa sama aare. 
^J- dogum sidar enn fyrr aegir. 



^*^' 13. Maí 1493. á Munkaþverá. 

ábóti á Múnkaþverá krefr af Stígi Einarssyni alla þá 
P^amga, sem hann hefir burtu haft frá klaustrinu eptir 
^iaar heitinn ábóta ísleifsson, og lýsir IUugastaði í Fnjóska- 
^al æflnlega eign klaustrsins. 

dotf^^' ^^^^' ^^^^' frumrítið á skinni. ÖU (3) innfliglin eru 
m frá. ^ Apogr. 3028. 

bref viu beislu ok krofu jons abota a munka- 
þuera af stige einarssyne wm klaustura 
peninga ok illugastade 1493^) 

tendi^ ^ ^P^SBíu og vÍBað inn. Svo. ») Utan á bréfinu með gamalli 



^ipl. m, vu, B, 



12 



178 



MTJNKAÞVÉRÁEKLAUSTR 



1493. 



Þat giorvm ver stefan ingimvndarson. gndmvndr jons- 
son ok gvdlavgnr jonsson godvm monnnm viturligt med þessv 
voro oppnv brefi. ath æ, manadaghin næsta fyrir jons messu 
holabiskups a vorit^) eptir paska. þa er lidit var fra burd 
krist(s) þushvndrud cccc ix tiger ok þriv óLr. aa illavgastavd- 
vm j fnioskaddl. vorum ver j hia ok heyrdvm aa ath herra 
jon med gvd(s) nóLd aboti a mvkaþverm talade suo felld ord 
med stig einarsson jon aboti beidi þig stigr einarsson 
ok svo krefur ek þik einn tíd annan tíd og þridia tid atb 
þv leger aptur alla þa peninga sem þv hefer j brutu haft 
fra mvkaþversarklaustri epter einar heiten abota isleifsson 
ok þv getur eigi sýntt lavghliga heimilld fyrir j hveriv sem 
þat er. brefvm. skilrikivm og serliga þeim sem liggr fyrir 
jordvnne illavghastavdum ok ollvm avdrum þeim sem klaustr- 
inv ok mer til heýra. bokum. klæde ok klædnade. bord- 
bvnadr. kavnnur. skak, pottar. grýtur. mvnlavg. vazkaU' 
sængarklædi. kistur ok busgavgn sma ok stor. Ok svo J 
annare grein allt þat er þu hefer ath þier tekit. her sa- 
illavgastavdvm. epter einar abota andadan ok þu gettur 
eigi sýnt lavgliga heimilld fyrir sem fýr skrifat stendr. 
vnder þinn eid innan halfs manadar mer j havnd edr miö" 
vm umbodsmanni. vnder fvllt forbod ok bann sno framar- 
liga sem ek msa þat fremst med lavgum giora. Svo ok 
lýser ek jon aboti fyrir þeim dandimonnum sem her erv. 
jordina illavgastadi j fnioskadal. æfinliga eing^) jvngfr^ 
coarie ok klaustur(s)ens aa mvkaþveræ. sidan martein heit- 
en gamlason gaf hana med ser ok konv sinne ranveig^ 
heitenne stulladottnr j proventu ok framfærslv til æflnligi*' 
ar eignar fýr greindv klavstri. þui fyrirbýdr ek þer stigi" 
einarsson er sagdur er. ath býggia edr bæJa leingur eni^ 
til næstu fardagha greinda jord illavgaatadi j fnioskadal' 
nema þu vilir suara slikum savkum ok alavgum sem lavg' 
en vtt nisa. Ok til sann(in)da her vm settum ver if^ 
nefnder menn uor incigle fyrir þetta bref skrifat a mvkö-- 
þveraa j eýiafirdi manadaghin j gagndagha vikv a saiu^ 
Are sem fýr seiger. 



1) Þ. e. 22, Apríl. «) Svo = eign. 



1493. PEÓFENTUBÉF. 179 

24*. 13. Maí 1493. í Skálliolti. 

Stephán biskup í Skálholti tekr Þórunní Gísladóttur, konu 
Jóns Jónssonar, „sem kallaðr er hjálmr'', í prófentu ástað- 
mn í Skálholti gegn þrem tigum hundraða 1 lausafé. 

Biflk. Skalii. XVII, 28 a. frumrit á skinni nokkuð ffiið.— AM. Ápogr. 
2371 eptir Skálíioltsfrumritinn „accuratissime". Það, sem föið var úr 
bréfinu og hér er i hornklofa sett, fylti Árni eptir eldri afskript með 
liendi Béra Bjarna Hallgrimssonar í Odda. (Sbr. Nr. 251). 

Profentubref þorunnar gisladottur. 

Vær stephan raed guds nad biakup j skalhoUti giorum 

godum monnum kunnigit^) med þessu voru opnu brefi ad med 

radi og samþycke sira arna snæbiarnarsonar officialis hei- 

lagrar skalhoUtz kirkiu j austfirdingafiordungi sira [najrfa 

lonssonar officialis sðmuleidiss j sunlendinga flordungi og 

kirkiuprest(s) sama stadar sira jons gislasonar radzmannz 

J skalhollti og margra annara dandimanna bædi lærdra og 

loikra. hðfum vær giort þetta kaup og skilmala vid jon 

jonsson sem kalladr er hialmr og þoruni gisladottr hans 

^gmkonu ad greind hion jon og þorunn skylldu fa kirki- 

^nne. stadnum j skalhollti og oss. xxx. hundradaj prouentu 

9-dr nefndrar þorunar j kugilldum. nautum. saudum. kaupl- 

^Di. vadmalum og odrum þarflegum peningum. þui skal opt- 

^efud þorunn hier j mot hafa æfinlegan kost og prouentu 

^ stadnum j skalhollti. skal hun hafa þar med af stadnum 

^^ituga vod til klæda sier og þriar stikr lereptz aahuerium 

tolf manðdum aa medan hun lifer. hun skal hafa [til] stad- 

^rens sæng og kistu og skal stadrinn hallda þa somv sæng 
epter þni 

sem hun heíer hana til stadarens enn eignazt 
^oí'tt tueggia epter hennar dag. skal hun hafa sæng j skala 
kistu j kirkiu. Og til sanenda hier vm settum vær 
^ort jnsigle med vorra fyr greindra prelata [og] presta jn- 
siglum flrir þetta prouentubref Skrifat j skalhollti feria se- 
Giiuda jn diebus rogacionum. anno domini CiDcdxciij. 



') Svo 



12* 



180 



DOME tJM Á^V. 



1493. 



345, 



30. Maí 1493. 
17. Maí 1494. 



á Þorkelshólí. 
á Hofl í Yatnsdal. 



DóME sex manna útnefndr af Jóni Sigmundssyni, er þá 
hafði kongsins sýslu á milli Hrauns á Skaga og Hrútafjarð- 
arár, um arf eptir Guðnýju Þorvaldsdóttur. 

- 

AM. Fasc. XXXII, 17 frumritið á skinui. Fyrir bréfiö hefir aldrai 
komiö nema fyrstfi inDaíg"liÖ, sem nú er dottiÖ frá. Frumritið var á 
Bessastöðum meðal þeirra bréfa, sem voru „oingum klaustrum vidkom- 
ande". — Apogr. 2168. 

Olltnn monnum þeim sem þetta bref sia eda heyra 
senda einar oddzson. þorbiorn þormodsson. þornalldur oddz- 
son. philipus philipusson. bergur iorundzson og sigurdr þor- 
steinsson qvediu gvds ok sina kunnigt giorandi at þa Lidit 
var fra gvds burd. 00. cccc. Ixxxx. og iij dr manudaginn 
næsta fyrir huitasunnu a þorkelshuole j uididal uoru uær j 
dom nefnder af ærlegvm manni jone sigmundzsyni er þa 
hafdi syslu ok kongsins umbod miUum hrauns a skaga ok 
hrutafiardardxr at dæma millum þessara manna þorarens 
jonssonar ok þoralfs gizurarsonar. kærdi þorarinn tilþoralfs 
at hann helldi fyrir sier arfi gudnyiar þoruallzdottur er 
þorarinn reiknadi til erfda hafa fallit ingibiorgu þoruall^- 
dottur konu sinni eftir fyrnefnda gudnyiu systur hennar 
konu þoralfs. hafdi þorarinn oft heimt at þoralfl þenna sama 
arf og aUdri feingit og hann hefdi þa stadit einn uetur og 
XX. enn þoralfur sagdi litla peninga eda aungua uerit hafa 
efter gudnýiu konu sina nema þa sem lagzt hefdi j kostnad 
fyrir þau bædi. Nu saker þess at þoralfur var þanga* 
stefndr og stefnan suarin af ij skilvisum vitnvm. þui j fyrstv 
grein dæmdum uær stefnuna laugliga og þoralf þar rettlega 
fyrir kalladan ok skylldugan at telia fram fe og sveria 
fuUaú bokareid og ij skiluiser menn med honum huersu mik^* 
uerit hefdi. huern er hann sor þa þegar þar sa þinginu 
efter uorum dome. Keiknudu uier þat þa fullgilldis ij 
hundrut nerit hafa er honum bar at afgreida fyrnefnduiö 
þorarni. Jtem j annarri grein dæmdum uær adr nefndaö 
þoralf skylldngan at giallda fyrnefndum þorarni ij hnndrut 



1493 



REINIVELLIR í KJÓS 



181 



j fuUvm aurum og þar til xij alna abata epter huort hund- 
rat aa hveriu ari so leingi sem stadit hafdi. Reiknadizt 
þat og aunnr. cc. og vij alnum betur. og hier til dæmdum 
uær nefndum þorarne halfa flordu mork j fullrietti sitt af 
optnefndum þoralfi, skylldu þesser peningar gialldazt aller 
^t aeinsta j næstum fardðgvm at heimili þorarins honum j 
hönd eda hans Iðgligum umbodsmanni nema hann uilidi 
sialfur inndælla um giora. So og ei sidr uændizt þoralfur 
þui at gudny kona sin hefdi gefit sier flordungsgiðf enn 
hafdi þar eingi uitni til nema saugn sina. þui dæmdum uær 
þat so framt laug uera sem hann leiddi ij lauglig uitni fyr- 
michaelsmeasu næstkomandi. enn elligar ecki afl hafa 
^iga. Og til sanninnda hier vm settam uær fyr nefnder 
^enn uor insigli fyrir þetta domsbref er giort uar a hofl 
J ^azdal laugardaginn næsta fyrir huitasunnv ari sidar enn 
íyrr seiger. 



2*6- 31. Maí 1493. í Skállioltl. 

StephAk biskup í Skálholti samþykldr, að Brynjólfr Sigurðs- 
8é ráðsmaðr á Reynivöllum i Kjós um næstu tvö eða 
Þ^Ji ár fyrir Ásbjörn prest Sigurðsson, skólameistara 1 Skál- 
*^olti, með því skilorði, er bréflð greinir. 

^ Bisk. Skalh. Fasc. XH, 2, frumritið á skinni. Innsiglið er dottið 
— AM. Apogr. 2443 „accuratÍBBÍmé". 

licencia super procuratorem domini esberni. 
vm Eadzmann til Beynevalla. 
Vser Stephan med guds nad biskup j Scalhollti giorum 
Sodum monnum kunnigt med þessu voru opnu brefe ad 
hofum geflt gott orlof til sira asbirne sigurdzsyne vor- 
skolameistara ad taka bryniolf þosteinsson sier til radz- 
^9-nnz fyrer stadnum ok stadarins peningum a reyneuollum 
J ad hann ueite þar forstodu fyrer vm tuo ar eda þriu 
^Ptter þui ge^r^ þgjj^j kemur saman a medan greindur sira 
lorn er j vorre vernd ok embætte heilagrar scalholltzs 
'^u. med þui moti ad hann leggi þar jnn sina penínga 



182 



TRANSSKRIPT. 



1493. 



ok veiti suo forstodu fyrer aullu saman ad sekttalausu vid 
oss ok vora eptterkomendur heilagrar Scalholltz kirkiu for- 
menn med þeim skilmala ad pfíniiigar greindz sira asbiarn- 
ar skyllde fyrst standa fyrer stadarins borgun a medan 
þeir endazst enn ef þeir hrockua eigi til þa skulu peníngar 
fýrnefndz bryn(i)olfs þar fyrer borgun standa ok allre a- 
býrgd suo ad kirkian þar ok stadrinn og þeirra peníngar. 
blifl fyrer utan allan skada ok tion. Ok til sanninnda hier 
um lietum ver festa vortt jnnscigle fyrer þetta bref skrifat 
j ScalhoUti feria tercia infra^) octauas asscensionis domini. 
anno domini CD^ cd** xc** iij. 



347. 31. Maí 1493. í Skálholti. 

Teansskbiptaebrép. 

AM. Apogr. 1693 „Ex originali Lundenei Lundareykjadal". (þrjíi' 
afBkriptir). 

Þath giorum vid KoUgrimur kodransson ok Hakon 
Jonsson prestar ScalhoUtzbiskupsdæmis godum monnum 
kunnigt med þessu ockru opnu brefe ad vid hofum sed ok 
yíirlesit opit bref med heilum ok oskoddum hangandi in*' 
sciglum svo latandi ord eptter ord sem hier seigir [Hérkemt 

bréf Stephánfl biskups um staðartíotning á Lundi í Luadarreykjadal, ft'^ 
23. Apr. 1493, Nr. 238 bér að framan.] 

Ok til saninda hier um settum vid fyrnefndir prestar 
ockr ÍDscigle fyrir þetta transskriptarbref skrifat i Scal- 
hollti feria tertia infra^) octauas asscensionis Domini. anno 
Domini M«. cd*>. xc«. iij*». 



1) Hér verðr „infra" að þýða fyrif, en ekki eptir (sbr, lénsbréi 
Sörons Nordby'8 20. Mai 1520). Attund uppstiffningardags er l^^^ 
fimtud. 23, Maí. NæHti Bunmtdagr á eptir er hvítasunna, og við þa^^ 
dag væri án efa miðað, ef dagBetningin œtti að merkja priðjudagio^ 
uœsta þai á eptii. 



1493. 



SKIPTÁBEÉF. 



183 



248. 38. Maí 1493. á Staðarfelli. 

Skeptabrép eptir Þórð Helgason á Staðarfelli. 

AM. Fasc. XXXII, 13, frnmritið á skinni, frá Staðarhöli. Öll (6) 
mnsigli eru dottin frá bréfinu, og bréfið er nokkuð götugt. — Apogr. 
U94. 

Peningar virdter effter Þðrd heitinn Helgason 

a StadarfeUe 1493^). 
er þetta skiptabref eptir þord helgason þa stulli 
sonur hanzs medtock stadarfelli^). 

Þat giorum vær salamon einarsson. halldor þorgeirsson. 
sigmundur halldorsson. gudmundur hrafnson. þorsteinn suart- 
haufdason. kiartan jonsson. godum monnum kunnigth med 
þessu uoru opnu brefe þa er lidit uar fra hingatbvrde uors 
herra jhesu christi þusund cccc niutiger arda og þriu under 
stadarfelle ox medalfellz stravnd þridiudaginn næsta epter 
fardagauiku nefndu þeir oss til stulle þordarson og jon as- 
?riuigson magr hans at uirda og sundur at reikna alla þa 
peuinga kuika og^) dauda sem fallit haufdu til erfda epter 
þord heitinn helgason. Suo og heyrdum uær þar dx at 
stuUe þordarson baud þorsteine þorleifssyni mage sinum at 
bauu skyUde nefna suma menn til at uirda og sundur 
skípta adr saugdum peningvm epter rettu lagaskipte enn 
l^orsteinn þorleifsson sagde þar nei nit. þui uirtum uer at 
^ou og beizlu adrnefnz stuUa og jons asgrimssonar aUa 
þessa peninga tU suo harra uerdaura sem hier seiger. 

flmtan hundrud j navtum. x hundrud j kauplum med 
fiíu kalfum. tolf. c. og xx j asaud. atta hundrud og xx j 
SeUdum saudum. þriu. c. j ueturgauínlum gaudum. fim hund- 

j eUzgaugnum. sex hundrud j sængarklædum med fior- 

kauunum og eru tuær laoklausar*). tuo hundrud j bus- 
Sagne med tuennvm kaumbum. u. hundrud j storkioruUdvm 
tueimur saum og einne pipu. kista og bord. handklæde 

tinfat fyrir. c. dukar þrir og munlavg fyrir. c. smidia ■ 

kista fyrir. c. 



Utan á bréfinu með bendi frá i7. öld. Utan á bréfinu með 
i írá 16. öld. tviskrifað i frbr. Svo. 



j taulufle og skinnum. tuo huudrud j uadmalum. x. 
hundrud j silfri. tuo skip forn med tueimur slyum fyrir.ij. 
hundrud, fim. hrutar og tueir sauder ueturgamler fyrir. c. 
þriu suin og si(a)u sauder ueturgamler fyrir. c. gyllta med 
niu grisum fyrir. c. uondur og pallaklæde fyrir þriu. c. sex 
sauder tu§uetrer med skak og kuotru fyrir. c. flmtan uætt- 
er smiors. þrir tiger kuijUda med jordum ta leiguataudvm. 
uirtum uær og mala gudfinnu jonsdottur eiginkonu þordar 
heitins helgasonar vr þessvm penin(g)um niutiger hundrada 
at hæd er hun sagdizt eiga j hans gard j sinn mala. svo 
og kuomu þar fram tvo lauglig uitni ok^) baru þar uitni 
um at þordr heitinn helgason hefde lýst þui j sinne testa- 
mentisgiord heill at uizmunum enn krankr j likama at gud- 
finna jonsdotter eiginkona hans ætti suo hafa peninga j sinti 
COala j hans gard. hafde hann þar sierdeilis j reiknad og 
til skipat jordina tungard fyrir sextan hundrud. reiknuduTH 
uær og þessa jordina j hennar mala epter þui sem hanfl 
hafde til skipat og þar til frida peninga og ofrida j adui* 
skrifud niutiger hundrada. enn stulla þordarson rettiliga 
mega ut luka. Og^) til meire audsyningar og stadfeste hier 
vm settum uær fyr nefnder menn uor jnsigle fyrir þetta 
bref. skrifad j sama stad og are. deige sidar enn fyr seig" 
er^). 



349. 38. Maí 1193. á HelgafelH* 

Helgi Þorváldsson og kona hans selja Haldóri ábóta ^ 
Helgafelli jarðirnar Borg og Laxárdal á Skógarströnd fyrii' 
lausafé. 

Eptir Bkjalabók úr eafni Jóns háyfirdómara PétuTS?onar í 4*°. ^^^^' 
aðri Ye, með heudi Jóns lögmanns Sigurðssonar c. 1600, nú í Laude- 
. skialasafni 94. Ágrip af bréfiuu er i ÁM. 252. 4to. bls. 44; AM. 430. 4to 
bls. 3, og Apogr. 1590,alveg ónýtt. 



1) Svo bér. 2) þ. e. 29. Maí 



1493. 



HELGAFELLSKLAUSTE 



185 



Bref fyrir Borgum og LaxÆrdaL 
í^ad giorum vier Einar Þorolfason. Þorleifur Ormsson. 
Maguus Halldorsson og Ormur Hakonarson godum monnum 
kunnugtt med þessu voru opuu brefi. þa lijdit var fra hing- 
adburd vorz herra 1493. a Helgafelli j Helgafellzsueit þridiu- 
daginn næstaii epter buijtasunnu vorum vier j hia saum og 
heyrdum d ord og handaband þesaara manna af einue dlfu 
herra Halldorz Abota a Helgafelli. enn af annari alfu Helga 
Þorvalldssonar ad so fyrir skildu. ad greindur Helgi Þor- 
'valldsson selur Abota Halldore. og hanz Hwstru. ij jarder. 
^i" so heita Borg og Laxardalur. er liggur a skogarstrond. 
3 Eyrar kirkiu sokn til æflnligrar eignar. med ollum þeim 
goguum og giædum sem greindum jordum fylger og fylgtt 
iefur ad fornu og nyiu og greindur Helgi var fremst eig- 
^udi ad. epter fodur sinn og modurbrodur. Hier j mot gaf 
fyrskrifadur Halldor (aboti) fyrskrifudum Helga v kyr ogv 
asaudar kugilldi. ij hesta fyrir ij kugilldi. iijc j gielldum 
saudum. edur asaudar kugilldi. huort sem abotinn viUdi 
telldur Iwka. og þar til iiij halfstyckissklædi fyrir iiijc. 

stikur liereptz fyrir jc. ij tunnur miolz fyrir jc. xxx 
^uiundar annarz hundradz fyrir jc. Lofadi adur greindur 
^^lgi ad suara Lagariptingum a jordinne. enn Aboti Hall- 
halldi til laga. 

og thil sanninda hier vm et cetera. 



^^Ö- [1493]. 
Helgi Þorvaldsson kvittar Haldór ábóta á Hekafelli um 



safni J6n3 háyfirdó^iara 
lögmanns Sigurðssonar c. XiOO. 



^^dvirði Laxárdals og Borga. 

Eptir Bkjalabök nú í LandsskjalaBafni 94, úr 
^rBaonar-O 4to.) c-eð bendi Jóns lögmanns Si^ 

Annad Bref (fyrir Borgum og LaxcLrdal). 
Þad giore eg Helgi Þorvalldsson godum monnum kunn- 
Þessu niijiiU opuu brefe ad eg medkiennunst. ad 
hefl fulia peninga vpp borid af Abota Halldore fyrer þær 
J^^'ier er eg aellda honum. sem so heita. Borger og Lax- 



186 



KYITTUNARBRÉF 



1493. 



drdalur. er liggur a Skogarstrond j Eyrarkirkiu sokn sem 
mier vel anægier. og j kaupi ockru var skilid. og þui gief 
eg adurgreindur Helgi Abota Halldor olldungiss kuittau og 
akiærulausan vm allt verd fyrir adurgreindar jarder fyrir 
mier og ollum mijnum epterkomendum. 
og til sanninda hier vm et cetera. 



251. 3. Júní 1493. í Skálliolti. 

Stephán biskup í Skálholti kvittar Jón Jónsson, er kallaðr 
er hjálmrj um greiðslu á prófentugjaldi fyrir Þórunni Gísla- 
dóttur konu sína til Skálholtsstaðar. 

Bisk, Skalh. XVII, 28, b. frumrit á Bkinni, sem Tar orðið til skemda 
fúið á dögom Árna MagnÚBBonar.-— AM. Apogr. 2371 eptir SkálholtB- 
frumritinu „accuratissimé". Skalla þá, sem J)á voru dottnir á fruraritið, 
fylti Árni eptir afskript frá c. 1680 með hendi séra Bjarna Hallgríms- 
sonar í Odda, er gerð var meðan frumritið var enn heilt. Sbr. prófentu- 
bréf frá 13. Maí 1493 (Nr. 244), sem stungið var saman við l)etta bréf. 

kuittunarbref. 

Vær st[epha]íi med guds nad biskup j skalhollti gior- 
um godum monnum kuneckt med þerssu voru opnu [brefi a]d 
jon jousson er kalldr er hialmr hefer luckt heilagri skal- 
holltz kirkiu. oss [og vo]rum radzmanne j skalhollti j pro- 
uentu þorunar gisladottr konn sínar suo vo[rdna] peninga 
sem hier seger. jn primis atta kyr. siau asaudar kugillde. 
gamallt na[uí: i t]uau hundrut. tuau naut flðgra vetra flrir 
tuð hundrut. tolf sauder gamler j tuð h[undrut]. hest og 
hross j tuð hundrut, sij. flordunga ketill sterkr og nyr J 
tuð hundrut. [fim v]oder^) vadmals j tuð hundrut og þar til 

Árui ætlar að aískript eéra Bjarna hafði lesið alt rétt, sem ^ 
bréfið vantaði, þegar Árni lét afskrifa það, og eegir: „Þad stætBta dubi- 
um kynni giÖraBt um fim voder vadmíile i. ijc. eun þad er ad vísu riett, 
þvi i þíi daga giUto 1. alin vadmaía 2. alner laudaura 24 



24. alner eru i vod 




1493. 



TRANSSKRIPT 



187 



eitt hundrat j þarfligum peningum sem oas næ[ger u]el ad 
taka og þar til þriar vetter smiors j tuð hundrut. þui gior- 

vær greindan jon og adurnefnda þorune ðUungis kuitt 
og akiæralaus vm alla fyríkrifada peninga fyrir ossogvor- 

eptirkomendum kirkiunnar formonnum j skalhollti. Og 
til sannenda hier vm letum vier festa vort jnsigli firir þetta 
bref vndir eins jnsiglad med prouentubreflnu. Skrifat j 
skalhoUti feria secnnda post dominicam sancte trinitatis. 
anno domini CDcdxciij. 



252. 5. Júní 1493. á Hólum. 

TBANSKErpT af bréfum um MiklabæjarmáL 

Biak. 3. Fol, bls. 234 & 242, bréfabók frá Hólum rituð 1641— 
1642. 

Doms Bref a Eyrarlanc!i(!) 
Þad giorum vier Gudmundur Jonason. Gudulfur Magn- 
^sson. Halldor Ormsson. og Eyrikur Sigmundsson prestar 
Hola Biskups dæmiss godum monnum viturligt med þessu 
u Brefe. ad vær saum og ýferldsum oll þesse epterskrif- 
Bref so latandi ord epter ord sem hier seiger med heil- 
og hangandum innsiglum. [Hér koma átta skjöi um mál eéra 

Sigmundar SteindórdBonar: 

1) Eyrarlandsdómr 27. Júní 1474, DI, VI, Nr. 65. 

2) 'ÖrBknrðr Ólafs bískup? uppá h^nn 28. Júui 1474, DI, V, Nr. 668. 

3) Bréf frá 16. Marts 1475. Dipl. lei. V, Nr. 691. 

Bréf frá 27. Okt. 1474. Dipl. Isl. V, Nr. 680. 
0) Bréf fíT^ 9, _^pjíi i47g^ Dipi^ 70. 

6) Bréf íiá 13. Dgc. 1479. Dipi. lai. yi, Nr. 280. 
P Bréf frá 11. Júli 1478. Dipl. Iðl. VI, Nr. 141. 
«) Bréf frft 20. An^, 1479. Dipl. Isl. VI. Nr. 219]. 

0? til sanninda hier vm settum vær fyrrnefnder prest- 
vor jnnsigle fyrer þetta transakriptar Bref. er skrifad 
a Holum j líiaiitadal in vigilia corporis christi Anno 
aomini ni«, cd^. xc^. tertio. 



188 



SKÍNNÞÚFUBKÉF 



1493. 



353. 33„ Jiíní 1493. á Sjárarborg. 

RuNóLi'E Guðmundsson selr Símoni Pálssyni jörðina Skinn- 
þúfu fyrir tuttugu hundruð i lausafé. 

AM. FaBC. XXYIT, 23, frumrit á skinni. Ártalið hefir misritazt 
eittlivað í upphafi síðaii vorið leiðrétt, svo að nú er nokkuö óvíst, 
hvernig lesa skuli, nema hvað cccc Ixxx (1480) er skýrt, en vafinn 
er um hvað þar á optir kemr. í bréfaregistri Grunnavíkr-Jónö er sagt, að 
ártalið sé eitt af þrennu 1480, 1490 eða 1483. Árni Magnússon segir 
„Scriptum íiiÍBse primo videtur Ixxx. z Ixxx. ar sidan raderad, og sett 
Ixxxx. i stadenn". En í „Copiubokar Registre med hendi Jons M(agn- 
us) B(onar)" segir Arni að staðið hafi ártalið 1483; uú sýnist það helzt 
eigi að lesast 1493 eins og Arni segir. Utan á bréfinu stendr með all- 
gamalli hendi „1480". 

vm skintufíl^). 
Þsadh geýrum vid arne þorarensson ok sigurdur ionaon 
godum monnum viturligt med þessu okkrv opuu brefe ad 
þar vorum vid ihia saum ok heýrdum aa ord ok handaband 
þessara manna runols gudmunsson(ar) [af eirne alfu^) ok 
simunar palssonar af annar(e) ad aua firer skildu ad fýr 
nefndr runolbr sellde adr greindum simone iordena er sua 
heiter skinþufa er liggur í skagaflrde i glaumbæar kyrkiu 
sokn til ful(l)rar eignar med oUum þeim gognum ok gæd- 
um sem greindre iordu filger ok fýlt hefur ad fornu ok 
nýu ok hann vard fremst eigande ad. skýllde tittnefndr si- 
mun gefa adr greindum runolbe vid fyrnefndre iordu xx 
hundrud í fridum peningum ok friduirdum. skyllde simun 
hallda iordune til laga en þrattnefndr runolbur suara laga- 
riptingu. for þesse gerni(n)gur fram aa siofuarborg i skaga- 
flrde sunnudagin nQsta firer ionsmessu babtista þa lidit var 
fra hingadburd vors herra ihesu kristi CD** cccc lxxx[x ok 
þriu ar^). Ok til saninda hior vm settum uid flr skrifader 
menn okor insigli flrer þetta iardarkaups bref er gertt var 
i sama stad dege ok are sem flr seigier. 



^) Utan á bréfinu meö fornri hendi. ^) [á spássíu og ekki vísað 
3) [þriu er skýrt, hitt er Cakýrt, en þó eins og það oigi að vera: x SS 
(= 1493). 



^^93. NOEÐUREEYm OG GALTARVÍK. 189 

354. 35. Júní 1493, í Engey. 

Páll Brandsson selr Sigurði Filippussyni jörðina Norðrreyki 
í Mosfellssveit fyrir jörðina Galtarvík á Akranesi og lausa- 
fé að auki. 

AM. 238. 4to. bls. 23 (Bessastaðabók), skr. c. 1570. — JSig. 143. 

Bref vm nordr Reykir oc ytra Galtarvik. 
Þat giorvm vier Magnus Arnason. Eyolfur Hellgason. 
Jou Magnvsson oc Kare Þorgisson^) godvm monnvm kvnnigtt 
^ed þessv minv^) opnv brefe arvm epter gvdz byrd CD. cccc. 
Ixxxx iij ar aa þridiv dægenn næsta íyrir Petvrs messo oc 
Pals vm svmmared j Eyngey aa Kollaflrde vorvm vier j hia 
savm oc heyrdvm sa ord oc handaband þessara manna af 
einne alfv Pals Brandzsonar enn annare Sigurdar Filippus- 
sonar at svo fýrer skiUdv at nefndvr Pall sellde greindvm 
Sigvrde jordena nordvrEeyker er liggur j Mosfelltz kirkiv 
^okn til fvUrar eignar oc frials forrædis med ollvm þeim 
Soguvm og giædvm hlvtvm oc hlvnnendv[m] sem advr 
^efndur Pall vard fremst eigande at oc kvinna hans jnge- 
^iorg þorvardzdotter, 

Hier j mote gaf fyrnefndur Sigvrd[vr] Filifsson titt 
aefudvm Pale jordena ytri Galltarvik at Akranese. er ligg- 

J Garda kirkiv sokn med ollum þeim gognvm oc giæd- 
Jöi. hlvtvm oc hlvnnendvm sem greindre jordv fyllger oc 
y gtt hefur at fornv oc nyiv oc sem opt nefndur Sigvrdvr 
y'^rd fremst eigande at, reiknvdunst^) þessar jarder med 
Pvilikvm dyrleika Eeyker fyrer xxxc enn Galltarvik fyrir 
^vjc. í^Iqj^ ^ miUvm skyllde greindur Sigvrdvr gefa greind- 
Pale. V. malneytv^) kvigilde. tven tyge oc tvohestafyr- 

"^J^ oc vjc j varninge oc gvlldvzt þessir peningar þar j 

^^iQa stad. tveun tyge. ij hestar oc j halfstycke klædis. 

Pottvr oc kietel fyrir ixc aUtt samau. skyllde hvor greind- 

mauna hallda til laga enn svara lagariptingv þeim er 
sGiiae. 

^S_til sanninda hier vm settvm vier fyrnefnder menn 
Svo. 



190 



GUÐMTJNDAEPENINGAE 



1493. 



vor insigle fyrir þetta jardar kavps bref er skrifad var j 
sama stad are oc deige sem fýr seigir. 



855. 26. Júlí 1493. á Bessastöðam. 

DóME tuttugu og fjögurra manna útnefndr á Öxarárþingi af 
Finnboga lögmanni Jónssyni og Helga lögmanni Oddssyni 
um ákæru Pétrs hirðstjóra til Andrésar Guðmundssonar um 
aðtekt á Guðmundarpeningum. 

Landsb6kasafiil22.4:to., bls. 377—379, skr. c. 1790.— Landsbókesafa 
6. Fol., bls. 235, Bkr. c. 1680 (samhljóða ágrip og i 122, en rítháttr nser 
öUu lakari). 

Alþingis Domur um ólöglega Peninga 
adtekt Andresar Gudmundssonar 
efter sinn Fodur. 

Dæmdur af Lðgmðnnunum bádum Fimboga Jonssyne 
og Helga Oddssyne á almennelegu Oxararþinge og 24 Doma- 
mönnum um þá akiæru Petur Hirdstiore og Hofudsmanu 
yfer allt landed þar kiærde lil Andresar Gudmundssonar ad 
hann hefde teked ad sier nockra peninga af Gudmundar 
peningum og bei(d)de þar og krafde Dom upp áhvortþess- 
er peningar være rett tekner edur ei. avo og hvorra svara 
edur sekta fyrrgreindur Andres yrde þar skylldugur fyrer 
þar sem þeir voru ádur utlæger lyster og under kongsiflS 
Vernd og Forsvar. Nu saker þess ad Andres Gudmunds- 
son liet þar lesa fyrer oss morg Bref bæde transscriptum 
ut af mins Herra Kongsens brefum og morg önnur skilrik^ 
med gódra manna Jnnsiglum þau sem oss litust honum miog 
til bata uppá fyrrnefnda peninga. hins og annars ad Andres 
var þar ecke loglega fyrer kalladur hvorke med stefnu ní^ 
underlage þá leitst oss siálf Iðgin i mote mæla ad vier legd- 
um fullnadarDóm uppá fyrrnefnda Peninga i þad sinn. 

Jtem i annare grein stendur so i vorum Landslðguffi 
ad eingen vor skal fyrer odrum taka og ecke skulum vier 
oss ad gripdeildum giora og dóms er hvor verdur fyrei sinii 



1493. JÓDÍSARSTAÐIE. 191 

ad hafa. og fyrer þessar greitier og fleire adrar ad Logeu 
fyrerbioda Rán og gripdeillder þvi dæmduni vier ad þesser 
peniugar skylldu standa otekner fynr hvorium manue og 
þeir skylldu standa hid nærsta ár effterkomanda án Klðguu- 
ar edur Kiæru utan minn^) Herra Kongurenn giore þar 
adra skipun á eífter þvi sem þad bref utvisar sem fram var 
skrifad til mins Herra Kongsens Náda^) nú fyrer tveimur 
arum. Enn hvor sem gripur edur tekur þessa peninga áu 
Dóms edur Laga svare sliku fyrer sem Lðgen utvisa. 

Samþyckte þennaíi vorn Dom med oss fyrrnefnder Log- 
^enn hvorier ed sin Innsigle settu med vorum Innsiglum 
fyrer þetta Domsbref hvort skrifad var á Bessastðdam a 
Alötanese Fostudagenn nærstan fyrer Festum sancte Olai^) 
Hegis 1493 [ar*). 



256. 33. lgx\st 1493. í Nesi í AðaldaL 

ViTNisBTOÐR, að Jódísarstaðir 1 Skriðuhverfi hefði ekki verið 
aeldir með landeignarítölu fyrir austan Mánalæk. 

MSteph. 27. 4to., bls. 472—473, ekr. c. 1730. 

Þad giorum vier BigiU Magnusson, Psall Simonarson. 
■^i Eireksson. Þolleifur Helgason godum mðnnum vitanlegt 
^ed þessu voru opuu brefe ath þar vorum vier j hid saum 
og heyrdum d ath þorsteirn lodwiksson handfeste Magnuse 
Þorkielssyne so felldann vitnesburd. ad Hrafn Brandsson 
^eide alldrej sellt Tumase Sveinbiarnarsyue landeignar jtðlu 
y-i'er austann Mdnalæk med Jodijsarstodum j Skriduhverfe. 
hier elfter sagdest firrnefndur þosteinn lodviksson full- 
bokareijd skíllde sveria nær sem ádurnefndur Magnus 
^orkielsson villde. 

Og til sanninda hier umm settum vier firruefuder menn 
junsigle fyrer þetta vitnesburdarbref er skrifad var ] 



') 6; eirn 122 6; Nádai 122. ») Olaw 6. *) [b. v. 6. 



192 



PRAMFÆRSLUDÓMR. 



1493. 



Nese j Adaldal flmtudagienn næstann fyrer Laurensius 
messu þa ed lided var fra hingadburde vors herra Jesu 
Oliristi þusund cccc. 1x1. 3. dr. 

Og til meire stadfestu hier umm setta eg offtnefndur 
þorsteirn lodvikssoa mitt jnnsigle med firrgreindra manna 
jnnsiglum fyrer þetta vitnesburdarbref er skrifad var j sama 
stad dege og are sem fyrr seiger. 



357. 31. Október 1493. á mium. 

TuANeSKBIPTAEBBÉP. 

AM. Fasc. XXXI, 16, frumtransBkriptið á skinni. Anuað iunaigliö 
er dottið frá. ~ Apogr. 8345. 

Path giorum vid gvdmvndr kollason ok halldor orms- 
son prestar holabiskupsdæmis godvm monnum viturligt med 
þessv ockrv opnu brefl ath vid hofvm seid(!) ok yferlesit 
bref raed haiigandvm ok oskoddvm innciglvm suo lataíida 
ord efter ord sem hier seiger 

[Hér kemr bréf Sveins Guðmundssonar um Kryddhól frá 18. Janúar 
1492, DI, YU, Nr. 173]. 

Ok til sannenda hier (vm) settvm vid fýr nef(n)der 
prestar ockr inncigle fyrir þetta transkriftarbref skrifat aa 
holum ] hialtadal manodagin næat(a) efter luce ewangeliste 
anno domini CD** cd** xc^ tercio. 



358. 11. NóveHiher 1493. á Hólum. 

DóMB tólf klerka útnefndr af Ólafi biskupi á Hólum um 
kærur biskupa til síra Hallkels Guðmundssonar um afmörk- 
un á einni á, sauðatöku og prófenturof. 

AM. Fasc. XXXII, 1, frumrit á skinni. Af 10 innsiglum eru nú 6 
fýrir brófinu. — Apogr. 3349. 



1493 



HALLKELSMÁL. 



193 



Domur vm sira ÞorkieP). 
Þat giorum ver andiess ionsson radzmadur heilagrar 
holakirkiu. gudmundur ionssou. gudmuudur koUason. gudwlf- 
iir magnugfron. eirikur sigmund&son. halldor ormsson. magn- 
þorgrimsson. ingemundur ionsson. sigurdur ionsson og 
gotskalk uiculasson prestar. einar þorvalldzsson og suein 
vilialmsson diacknar holabiskupsdæmiss godum monuum vit- 
iirligt med þessu vorv brefi at þa er lidit var fra hingad 
(burd) vorss herra iesv christi CDcdxc og iij ar^) i storu- 
stofunne a holum worv ver i dom nefnder af vorum virdu- 
ligum herra og andaligum fodur olafui med gudz nadbisk- 
iipi a holum at dæma vm þa akæru sem biskupiu kærdi 
til sira halkellss gudmnndzssonar. Dæmdu ver stefnuna 
■^ogliga þui at sira halkell kendizt hana sialfur og hann 
logliga fyrir kalladan hier i dag. en i fyrstu grein er í 
stefnvnne stod og biskupiu kærdi til sira halkellsá at hann 
hefdi haft og tekit fra haldore þorgrimssyne eina a og af- 
iDerkt hana og vilt svo heímild a henne vtan hanss vitord 
vilia og eignat ser. kom þar og fram bref og incigie 
baldorss þorgrimssonar fyrir oss suo latanda at hann hefdi 
sott med vottvm til flar siia halkelss eina a er hann sagd- 
]zt eiga en i sambandi var vid eina a sira halkeiss. þui at 
tilkalladre gudz nad dæmdu ver fyrskrifader kennimen hall- 
dor þorgrimsson skylldvgan at leida tuav loglig (vitni) sem 
hann vænist i sino brefl vm þessa saumv a nu a næstre 
Prestastefnv og svo dæmdv ver sira halkell skylldugan at 
fO'ra sem logliga stefudan a þessa somv prestastefnv at for- 
^vara sitt mall med profwm og skilrikivm vnder þan dom 
þar verdur yfuer nefndur. en vm þa adra sauck er i 
stenfnvnne^) stod vm þa xij saude er hann skylldi haft (hafa) 
Ji' hvnavatzþingi dæmdu ver sira halkell skylldugan at 
sera sig vndan med logum a næstu prestastenínv^) ella standa 
Pð-r strax dom ef honum fellz eiduriun. en vm þcL þridiv 
gi'eiu er biskupin kærdi til sira halkellss at hann hefdi 
^igi halldit sitt profuentubref at hann skylldi ganga til 



Svo utan á bréfinu með hendi írá 17. öld; rUt: He.llkel. 
^"igm dagsetning i bréfinu. Svo. 

líipU laU VH. B, 13 



194 NÚPSBEÉF. 1493. 

koorss huern dag helgan og seigia iij messur j hverri viku 
dæmdu ver sira halkell skylldugan at giallda heilagre hola 
kirkiu iij merkur vppa hvert ar er hann hefuer eigi til 
koorss gengit og han kan eigi afbata. en vm þær voder 
XX og eina er hann reiknar vppa kirkivna og biskupin og 
seiger rangliga fyrir sier halldit. dæmdam ver optnefndau 
sira halkel skylldugan at syna sitt proventvbref innan halfss 
manadar at heyrdum dominvm hvort han ætti þær voderat 
hafa eda eigi. en ef hanss bref giorer þeirra voda aungua 
grein þa dæmdu ver tratnefndan^) sira halkell skylldvgan at 
gialda ix merkur biskupinum og xv merkur hellagre hola- 
kirkiu fyrir þa orykt og ranga lysing er hann hafdi haft 
og lyst bædi a biskupin og kirkivna. skulv þessir peningar 
lukazt at næstvm fardogum biskupin(um) edur hanss vm- 
bodzmane heima a holvm at heyrdvm dominvm. var þessi 
vor domur vpaagdur a favstvdagin nestan fyrir marteinss- 
messo. Og til sannenda hier vm settvm ver adurnefnder 
kennimen vor incigle fyrir þetta domsbref er giort var ^ 
saraa stadi og are en þrimvr dogvm seinna en fyr seigir. 



259. 28. Nóvemher 1493. 

20. Maí 1494. | ^ Þí^S^y^^^' 

Kaui'bréf Ásgríms ábóta á Þingeyrum og Jóns bónda Sig' 
mundssonar um jarðirnar Efranúp í Núpsdal, Melrakkadal i 
Víðidal og Hrís með tilgreindum ítökum og landamerkjuiD' 

Bréf þetta er hér tekið eptir fjórum afakriptum: a) gömal afskrip* 
og lasin frá c. 1640, gerð i Húnavatnsþingi og staðfest af liluga Jóos- 
Byni og Rafni Bössaeyni; b) afskript, sem eg fékk frá séra Arnljóti lö^ö^ 
gerð eptir frumntinu, Bem þá var til og með tveim heilum innsigli^'** 
og hinu þriðja með „nýrri festingu styrkt", ataðfest i ViÖidalstungu 31» 
Marts 1703 af Jóni EirikB?yui, Teiti EiriksByni og Ögmundi Ögmunds- 
syni; c) öunur afakript oinnig frá 1703, gerð 18. Júnl á Efra-Núpí i 
Miðfirði „epter sijnum origiual", og ataðfeBt af Helga Jónssyni og -^'"^^ 
Guðmundssyni; d) AM. Apogr. 408, og er eú afskript gerð 11. Júni 172^ 
að Kollsá við Hrútafjörð og staðfcst af Páli SigurðBsyni og Stígi Ar*' 
syni, og rita þeir eptir afskript gorðri 5. Júni 1705 á Núpi S Miðfirðii 



1) Sto. 



1493. 



NÚPSBRÉF 



195 



staöfestri af Helga Jónssyniy Árna Gaðmundssyni, Páli Jónssyni; Jóni 
Bjarnasyni, Gnðmundi Þorsteinssyni og Skúla Þorbjörnssyni; segjast af- 
Bkrifararnir 1705 rita eptir frumritinu á kálfskinni hjá þeim bræðrum 
Jóni eldra og Teiti Eirikssonum. A þeesa afskript (1705) hefir Gott- 
'úp ritað: „Framlagt og auglyst firir Rettenum a torfustada heradz- 
Þijnge featudaginn þann i8da Junij Anno 1723 vitnar J Chtistophsr 
Gottorp". Neðan við afskriptina fcá 1724 er ennfremr ritað, að þvi or 
ætla raá meÖ hendi Qottrópa: „Original þessa (briefs) hygg Eg sie ín- 
tercideradur, þui sagdist Jon^) hann hafa latid hann(!) Copera ad litt 
vorid hefde. enn þad hefar og so verid gott skial". Hér er fylgt 
rithætti þeim, sem er i b, því að gamla afskriptin (a) er ekki vel góð. 

Copium af kaupbrefum um Nup i Nupsdal 1493^). 
Þeim godum monnum sem þetta brief sið. edur heira 
senda Þorsteirn prestur Jðnsson. Arne Jönsson. hdkon 
öigilsson. Sigurdur Jvarsson og Þorgrijmur Olafsson kuediu 
gudz og sijna. kunnugt giorande. ad þa er lidid var frÆ 
hijugad Burd vors herra Jesu Christi þusvnd flðgur hund- 
i'ud nijutijer og þriu dr vorum vier þar j hid. scLum og 
heirdnm d þijngeýrum j hunavatnzþijnge fimtadæginn^) 
usesta firir andresmessu. ad þeir toku hondum samaíi. af 
^irnre dlfu herra [dsgrijms dböta^) d þijngeýrum med vit- 
and og samþicke hans conuentubrædra. enn af annare [Jons 
bonda Sigmundssonar^). med samþicke Þorgierdar Oddzdott- 
ur konu hanz. ad suo firir skilldu. ad nefndnr Jon sellde 
^böta dsgrijme og vnder klaustrid d þijngeýrum med fullu 
handabande jordina Melrackadal er liggur j vijdedal j ds- 
geirsdr kirkiusokn. og þar til adra jðrd er heiter j hrijsum. 

liggur j sama dal j vijdedalstungu kirkiusokn. 
uied ðllum þeim gðgnum og giædum sem ddur greindum 
Jördum filger og fylgt hefer ad fornu og ad nýu. og Jon 
hafde fremst eigande ad ordid. og hier med þriar kyr og 
sið dsaudar kugiUde og þar til fiogur hundrud j þarflegum 
P^nijugum. Sagde ddur nefndur Jön ad jorden Þorkelshuoll 
sette sex vikua beit vpp j jordina^) dal. enn jðrdin Mel- 
^ackadalur ætte halfs mdnadar teig ofan d Þorkelshuols 

E>. e. Jón Eiriksson á Núpi. ^) a; Jardakaupzbriefz Copia fyrer 
nupe. melrackadal og Hrijsum vtskrifud Anno 1703, h. ») d; fimtu- 
h c. 4) [Svo öU. ^) sl. d. 

12* 



196 



NÚPSBRÉF. 



1493 



eingiar. enn hier ] möt gaf dsgrijmur dböte jðrdina efra 
nup j nupsdal er liggur j midfiardarhrepp med ðllum þeim 
gðguum og giædum sera áldurgreindum nupe filger og filgt 
hefer ad fornu og nýu. og klaustrid a Þijngcýrum h^.fde 
fremst eigande ad ordid, med þessum ldrldugc)ssum. litla 
tunga firir tolf hundrud. fim hundrud j reka vnder Skrid- 
nisenne^) j bitru. tuo asaudar kugiUde^). tuo hundrud frijd. 
Þetth jnnaii kirkiu. kalek. m .ssuklæde. dáviids saltare. enn 
firir þan kirkiugoss. sem fallid hafa sijdan formenn Þíjng- 
eyraklausturs cíttu ad suara kirldunne cL Nupe. lugte dbote 
cLsgrijmur opt nefndum Jöne suo heitande jarder. er þar 
liggia j dalnum. nialstade. bardastade. dad.vstade og þuerd. 
SkiUde dböte dsgrijmur af sier ad suara nockru firir firnd 
kirkiunnar 4 Nupe eda hennar kirkiugöss framar enn nu 
er sagt. Sagde^) dböte dsgrijmur ad efre nupur ætte torf- 
skurd j nedra nups jðrd suo sem þarf. og tueggia mdnada^) 
beit ðllum [jnnefienade^). enn nedre nupur hier j möt gelld- 
fiar rekstur fram d 0nundarfitiar og huannskurd og grasa- 
lestur. Landamerke j millum nupanna. rædur dshölsgiP) 
nedaii vr nupsd og vpp j Maratiðrn'). þadan og jferjnups- 
vatn og suo til fidllz. firir austan nupsd rædur riupnadæl 
og riettsyne vpp j merarhamra og suo epter steinaheide**) 
og fram j brædur. suo liattsyne austur j Kastala. þd ræd- 
ur Þorvalldsd fram j Þorvalldsvatn. suo til möts vid adal- 
böl og suo sudur ad fialvðrdum^) og mikla huannstöd vid 
sunnaiimenn [] austurflöa^") og ofan d onvndarfitiar og gallt- 
arsel og riettsýne heim j nupsvatn. Skillde huor vni sig 
hallda jordunnm til laga sem [þeir keiptu. enn suara laga- 
riptijngum d þeim sem þeir selldu, 

og til sauninda hier vm settum vier firr nefnder menn 
vor^^) jnnsigle firir þetta jardakaupsbrief giðrt var dÞijng- 
eýrum j hunavatnsþijnge. þridiudaginn næsta epter huijta- 
sunnu dre sijdar enn firr seiger. 



1) c, á; Skridinsenne a, h. kuillde c. skildi a(!). ^) 
raanadar, hin. [fienadi a; ®) [áBholfegil c, d; tion mara (!) 
8) a; Bteiuheide /lin; fialvördum b, c, d; fiallvordum a; [Aust- 
ari floa a; ") [sl. a. 



1493. 



PHESTHVAMMR OG TUNGA. 



197 



360. 3. Deceniber 1493. á Hólum. 

ÞoESTEiNN bóndi Þorleifsson fær ólafi biskupi og Hóladóm- 
kirkju til eignar jarðirnar Presthvamm í Grrenjaðarstaða- 
þingum og Tung'i á Tjörnesi til fullrar eignar, og lausafé 
að aukij en biskup kvittar Þorstein um fjársektir þær, er 
á hann höfðu verið dæmdar. 

AM. Fasc. XXXII, 8, frnmrit á skinni. Af 9 innBÍglum eru nú 4 
^íii' bíéfinu. — Apogr. 3354. 

presthuammur i greniadarstadar kirkiusokn ok 

tnngu(!) a tiornnese^) 
Þath giornm vær gudmundr kollason kirkiu prestur 
heima sbl holum. gottskalk niculasson. gudmnndr jonsson. 
gudulfur magnusson. magnus þorgrimsson ok halldor orms- 
son prestar. ggill grimsson. sijmon pallsson ok soolue and- 
resson leickmenn godum monnum uiturligt med þeasu uoro 
opöu brefe j stopplenum hola domkirkiu manudagen fjTstan 
] lolafaustu^) sub anno gracie CD. cd^, xc**. tercio uorum 
^^í" j hia savm ok heyrdum aa ord ok handaband uors 
^irduligss faudurss olafs med gudss nad biskups ía holum 

einne alfu en þorsteins bonda þorleifssonar af annare. 
^th suo fyrir skilldu ath greindur þorsteinn feck biskupen- 
ok heilagre hola domkirkiu til fullrar eignar þessar 
tuær halfar jardir er suo heita presthuammur er liggur j 
greniadarstadar kirkiu sokn fyrir xvj hundrut med kristfe. 

tungu er liggur j husanikur kirkiu sokn fyrir halft 
þrettanda huudrad med reka ok ollum þeim gognum ok 
gsedum sem greindum halfum jordum fyllger ok fylgth hef- 

ath fornu ok nyv ok adur greindur þorsteinn vard fremzt 
l^igande ath ok þar til xv hundrud j ollum þarfligum pen- 
^iigum ok þar til xij merkur kirkiu(nn)e j husauick. skulu 
þí'K^or aller peningar lukafit nv atb næstum fardaugum. 
^^al opt nefndur þorsteinn suara laga ripptingum fyrir 
greindar halfar jarder. gn biskupen hallda til laga. hier j 
niote gaf biskupen þrattnefndan þorstein kuittan um þan 



Utan á bréfinu með fornri hendi. Þ. e. 2. Dec. 



198 



MÖÐEUDÁLE. 



1493. 



dom ok saker sem hann uard sectugur uid kirkiunar. hola 
domkirkiu ok husauick. nema hann lofade ath hallda þær 
skripter sem biskupin sette honum. Ok til sanenda hier 
um settum uær fyr nefnder prestar ok loikmenn uor jncigli 
íyrir þetta bref er giort uar j sama stad ok are degi sidar 
en fyr segir. 



261. 1493. 

SIáldagi kirkjnnnar i Möðrudal á Pjallij er Stephán biskup 
Jónsson setti í fyrstu yfirreið sinui yflr Austfjörðu. 

AM. 263. Fol. bla. 1, Bkr. 1598. — AM. 259. 4to. bl. 136b— 137a 
(ártalBlaus), skr. c. 1600. — Landsbókasafn 107 4to. bls. 431 með hendi 
8Íra Jóns HalldórBHonar í Hítardal c. 1730: „Þetta var orörétt útskrif- 
að af máldag'ablaði biskups Stepbáns, er lá á MöðrudalBkirkju Anno 
1645, undirskrifuð(u) af síra Ólafi Einarssyui prófasti í Mlilaþingi"' 
Máldaginu er hér einnig; ártalslaus. 

gamall maldagi^). 
[Anno domini 1493^). 

Mariv kirkia oc heilaga Petrus^) Apostula j Modrvdal 
a heima land alltt: med ollvm gognvm oc gíædvm: Hvn a 
skogar partt j vijdivallar merkivm hinvm fremrvm: oc sturlv 
flete j milli tueggia lækia: oc kallazt Peturs tvnga: þat 
skilur landamerki millvra modrvdala oc Bvstarsfells: oc sion- 
hending j gykarnypu^): vr læk þeim er fellur vr holknsa: 
kirkian a allann gestreidar hals austur ad þrivordv: vij 
kapla gongv: oc taka eigi vndaa fololld. yfver vm jokvlsoi' 
kirkian a iiij kýr oc xiiij kvgilldi: gelldflar c: ij hestar: 
eitt hross. iiijc^) j gamla Porcionem: hefur þar gefizt sydan 
sera sigurdur tok vid stadnvm ein kýr: þangad liggia iiij 
Bæier: ad tijvndum oc lysitoUvm: hakonarstader: gyriksstad- 
er: Brv: og kiolstader: ad song og allri renttv: takazt xij 
avrar j songkavp af Bænhusenv a hakonarstodvra: vj aurar 
af Bænhusinv a Eyreksstodvra og vj avrar eda maurk 

1) Modrudidur 259; Maldaga Brcf Stepbans Byskups um Modrudals- 
kyrkiu 107. Ártalið hér leiðrétt; í handritinu Btendr „1093"(!); [el- 
259, 107. 3) Peturs 259. Svo einnig 259. iijc 259. 



1493. SKORRASTAÐIK. 199 

aff Bænhusinv a Brv: jtem porcio ecclesie vppa v ar medan 
sera sigurdur hafdi halldid stadinn. ij hundrud: leizt skin- 
soravm monnvm kirkian verd: xiijc: var þetta j fyrstu 
visiatione er biskup stephan reid vm avstfirdinga flordvng. 



362, 1493. á Skorrastað. 

MÁíLDAai Skorrastaðakirkju í Norðfirði, er Stephánbiskup setti. 

AM. 257. 4to, skbl. samtíða. — AM. Apogr. Nr. 2669. — AM. 263. 
^ol. bls. 10, skr. 1598. — AM. 259. 4to. bl. 136 a— b, Bkr. c. 1600. 

Stephans maldage^). 

Jtem bleif sira Magnus a Skorastðdum i Nordfirde 
skylldugur kirkiunne. þa biskup Steffan giste þar i [fyrstu 
sinue^) visitacione vm austflordu Anno [etcetera xciij^). xc. i 
Porcio. oc atte ad giora vpp kirkiuna af suodan koste ad 
skiallegir dandemenn virte hana fyrer. xx. hundrut. Bn ef 

bryste nðckut vppaa. ad hun væri eigi suo god virt eda 
^^tÍD. þa skyllde hann giallda kirkiunne suo mðrg hundrut 

þar þætte vppa bresta. Lagde greindr sira Magnustil 
^irkiuunar messuklædi ny sæmilig slopp. nyian oc kantara 
k^Pu af salunsaklædi. likneski sancti Laurencij med gull- 
^^rg storanu. oc sancte anne likneske med jslendzkt fargan 
ailke haukul. allt þetta fyrir. xc. kirkiau þar vj. kyr. 
asaudar oc vc. er luktizt fyrir halfkirkiu. item kirk- 
iau vjc. Yiijc. edr. xc. er komu fyrer iord þa sem aptur 
gieck vndan kirkiuune 



263. 1493. 

-^í^NDiNG staðarins í Hólum í Hrunamannahrepp, þegar 
Stephán biskup lét afhenda, en séra Þórðr Gruðmundssou 
tók við. 

') 263; Skorastadur 259. þinne fyrstu 259. [xiijc. oc ix aYrar(!) 
^^3; ixc xiijc(!) 259. 



1 



300 HREPPHÓLAR. ~ SÍÐTJMÍLAVEGGIR. 1493 

AM. 262. 4to. bl. 2a— b, skr. c. 1600. 

Niiinde maaldagi kyrkiunDar. 

Anno Domini 1493 voru suo mikler peningar afventer 
j Holum þa biskup Stephan liet afvenda. Enn sijra þordur 
gudmundzson medtok. 

ÍB primis kyr. xv. 

asaudur Ix. 

gamallt naut flrir, v. kalfa. 
iiij hestar og ij hross. 

ijc. innanstox fridvirtt er sijra jon gaf kyrkiunne. 

Jtem xiiijc j portio fornt og nytt. 

var stadurinn allur med utihusvm og h(i)aleigum giord- 
ur flrir xij hundrut. 

Jtem var ornamentum kyrkiunnar. 

hun atti tuo kaleika. annann litinn. tuenn messuklædi 
alfær. einn hokul. ij. cantaracapur. ein dalmadica. ij altaris- 
klædi. annat vont. v. dukar glitader vonder. ij corporalia 
med husum. fons umbuningur vondur. ij kluckur. ein biallíi 
Ein koparpijpa. 



364. 1493. 

Bréfságelp um Síðumúlaveggi. 

AM. 252. 4to. blB. 46—47, skr. c. 1660. — AM. 430. 4to. bls. 
Béra J6tt í Hítayd:vl c, 1720. — AM. Apo;?r. Nr. 1592. — Landsb. 108- 
4to. blB. 34. Þetta, bréf cí eklii í HelgafellsklauHtrsBkj.ilabókiuni moð 
Leudi Jóna lögmaims Sigurösaouar. 

Sijdumulavegger^). 
Audriea Magnusson gaff aier til saluhialpar og fraui- 
færes Sijdumulavegge j Sijdumula kirckiu sokn clðstrenu ^ 
Helgafelle. og abota Halldore og þar til xxjc i frijdu Anno^) 
1493«). 



430 2) b. V. 108. 8) 1593, 252. 



1493- STAÐ ARFELL. 301 

365. [eptir 1493]. 

SlÁLDAai Staðarfellskirkju á Fellsströnd. 

Landeb. 268. 4to. bl. 112a— b, skr. 1601. — í Laödsbókao. 108. 4to. 
bls. 580—61, mtð líýrri hendi, „eptir b6k t krifaðri 1606" erág^ripaf saras- 
konar máldaga. Sbr. Nr. 266. 

StsadarfelL 

Peturskýrkia vnndir stadarfelli a xc j heima lanndi eptir 
gomlum maldaga. 

Jtem a kirkian iiij kýr. x asaudarkugilldi. iij c. j 
pUdum saudum. xu aura hro3S med abæte fyrir c, ketil or 
^ liggia xix flordungar fyrir cccc. attatýgi flordunga keralld 
íyrir c. 

Jtem d kirkian oll sker oc holma fyrir harrastodum vt 
at klifl fýrij. vij. c. at frdtæknnum tialldaness holmma og 
suartaslíerium^). oluessker oc steindorseyiar fýrir [vij c^). 
lambeý fyrir x c. vj. ærijnng med oUum reida nýr fyrir. 
^^^- ij hunndradz hestar. 

Jtem a kirkian deildareý fýrir. vij. c. er liggur j stad- 
^ífellz kirkiusoknn. reiknnast þetta allt samann Ix. c. j 
fostu oc lausv oc ix hunndrud betur. 

Jtem d kirkian fyrir jnnann sig brijk med dlabastur. 
^iriulikneski. þorldkz likneski. johaunis lijknneski poztula. 
Peturs hjknneske. Oldfs Iijknneske. kross yfir alltari. iiij 
l^luckur oc hefur bonndinn stulli Idtid steýpu hinar stæstu 
y þeim vr kirlduunar malmm oc ij biollur j kornnuni. 
|ueun CDessoklædi fornn oc. ]'. ný oc eirnn gamall hokull. 
kanntara kapa fdncýt. ij alltarisklædi. oc er annad mcd 
s^lki enn annad mcd lerept. glodarker. 

Jtem grallare oc kiridl per anni circulum fýrir vtanu 
^ommon. sequenciubok. ij salltarar. ottusaungua bok de 
'^i^Míore oc de &mcíh frd pdí^kum oc til advenntu. onnur 
oUusaungua bok (V^ tempore oc de sanctis frd pdsknm thil 
.lonnzmessu baptiíit;^. oc er med les de tempore framm yflr 
'^PPatignnijnngar Cnxi^. ein legenda per anni (circulnm) de 



') Svaitafikerenn. Jtem 108. [lOc, 108 



302 



STAÐARFELL. 



1493. 



sanctis. canönemmbok. jtem ij ottusaunguabækur detempore 
frd advenntu til ix viknna fosto. ein lesbok de tempore frd 
nijuviknna fostu til paska. gudspiallabok de sanctis med 
pistlum oc oracionis por anni (circulum). aunnur gudspialla- 
bok de tempore frd pdskvm til advenntu med pistla oc or- 
acionis. jtem tuær gudspiallabækur de tempore. onnur frd 
advenntu til feriam. v. post oculi mei. onnur frcL jolum til 
dominica prijma post dominica(m) trinitatis. ij kalekar. slopp- 
ur. oc ij paxblod. 



366. [eptir 1493]. 

Máldagi Staðarfellskirkju á Fellsströnd. 

LRndsbökasafu 108. 4:to. blB. 660—61. Þessi máldagi er yngri en 
máldagi Stepháns 19. sept. 1492 (Nr. 206). 

Stadarfell. 

Kirkian under Stadarfelle á 10*^ i heimalande effter 
gömlum máldaga. 

Jtem a kirkian ðll sker og hólma fyrer Harastðduin 
út ad Klyfe fyrer 7*^, ad fráteknum Tialdaneshólma og 
svarta skeren. 

Jtem Aulves sker og Steinþórs Eyar fyrer lOc 

Jtem Lambey fyrer lOc. . 

Jtem Deildarey fyrer 7c er liggur i (Stadarfells) kirkiu- 
Eíókn, 

Jtem á kirkiaii nú Tialdaneshólma og Svarta aker fyr" 
er 5c, vegna hálfkirkiunnar i Arnarbæle. 

Jtem gallt Stulle bónde Stadarfells kirkiu i Eeikning- 
skap amburhðfda og Dýanes fyrer lOc. 

Summa 48c. 



1494 



VÍGLÝSING 



303 



267. 6. Febrúar 1494. á Laugalandi. 

iTNisBTjEÐE um vígslýsing Jóns Jónssonar, að hann hefði 
ófyrirsynju í hel slegið Orm heitinn Sigurðsson. 

AM. Pasc. XXXn, 20, frumritið á tíkiuni. Af 5 innsiglum eru nú 
3 fyrir bréfiuu. 

Þath giornm uer hakon hallzson. þorsteinn jonsson. 

arne þorsteinsson. hallr ísleifsson og einar jonsson godum 

nionnum vitvrligt med þessv uoru opnv brefi þa er lidit var 

fra burd kristz þusund. íiogur hundrvt nivtiger og flogr sar 

fiíntadagen næsta epter pvrificacionem beate marie virginis^) 

J nedri lavngvhlijd j havrgardal uorum ver j hia saavm og 

lieýrdum sa. at þar var leidd viglysing og svaren flrir arn- 

fitini jonssyni kongs vmbodsmanni j ua^'dlaþingi af tueimur 

iiionnum joni jonssyne og þorvardi jonssýni svo latandi. at 

þeir heýrdu jon jonsson lýsa firir ser at hann hefdi oflrir- 

syniv j hel slegit orm heiten sygurdzson. og hann hefdi 

"^erit vm nottina næstv firir j savrbæ j eyiafirdi. enn barn- 

feddr aa arsvstavdvm j eyafirdi. og fyrr nefndr jon jonsson 

hefdi lyst þessari víglysing þridiadagen næsta firir pals- 

^esso^) vm vetrren þann sama dag sem hann spvrdi andlat 

^J^ greindz orms sygvrdzsonar þess saraa manz sem nefndr 

Jou jonsson hafdi auerkaun veitt. Og til sanninda hier viii 

settvm ver fýr nefnder menn vor jnsigli fýrir^) þetta vig- 

lysingar bref skrifat a lavgalandi j havrgardal lavgardagen 

næsta firir^) festvm barnabe apostoli^). a sama ari sem fýrr 
segeE. 



, ^^8- 1. Marts 1494. . á Þin??eyruin. 

^sGiííMB ábóti á Þingeyrum selr Gísla Filippussyni jörðína 
%^í'gastaði í Austrárdal og fjögur hundruð í eyðikotinu 
^'ausum fyrir tíu hundruð í fullgildispeningum og sex hund- 
' ^^' Grísli skyldi taka í sín þjónustulauu um tvö ár. 



') e. 6. Febr. Þ. e. 21. Janúar. Svo. *) Þ. e. 7. Júní. 



304 



BJARGASTAÐÁBRÉF. 



1494. 



AM. Faec. XXXII, 15, frumritíð á Bkiuni, Af 4 innsiglum er nú 
eitt brákað fyrir bréfinn. — Apogr. 3357. 

kaupbref um biargastade. [Asgrijmur Abote 

a Þingeyrum^). 
Þat gerum uer arne jonsson. bardur jonsson og hakon 
eigilsson godum monnum uiturligt med þessu voru opnu 
brefi arum epter gudz burd. CD. cccc. Ixxxx. og iiij ar & 
þíngeýrum j hvnavazþingi a laugardagin næsta fyrir ions 
ClOesso holabiskups j faustu uorum uær i hia saum og heýrd- 
vm (L ord og handaband af annare alfu uirduligs herra as- 
grims jonssonar abota a þingeýrvm med Badi og samþýcke 
sinna komentnbrædra^). enn aí* annare gísla philipussonar. 
at suo fyrir skildu at greindur herra abote asgrimur selldi 
fýrskrifudum gísla philipussyne iaurdina biargastadi j austr- 
ardal j nups kirkiv sokn og þar til fiavgur hundrudj eýde- 
kotenu hnausum er liggr j saumu þingum. huora um sig 
med aullvm þeim gaugnum og giædum sem greindum jaurd- 
um heille og halfri fýlgir og fýlgt hefer at fornu og nýu 
og hann og klaustret a þingeyrum vard fremst eigandi ath 
ordin. hier j mote gaf optskrifadr gisle filipusson x. hund- 
rud j fuUgiIldiss peningum og þar til sex hundrud er hann 
skýlldi taka j sin þiouuztulaun fyrir þat er hann uarklaust- 
ursens þionuztuman wpp ol ij ar. er greind ^aurd biarga- 
stadir xuj hundrudum med greindu halfu eýdekoteuu. Suo 
og eigi sidur medkendizt opt skrifadr herra abote asgrimur 
ionsson j sama handabandi at hann hefdi alla þessapeninga 
wpp borit af titt nefndum gisla fllipussýne sno honum vel 
anæ.gdi og gerdi hann þui þar um^) aujldun(g)íss kuittan 
og akiærulav:^an fyrir sier og aullum sinum epterkomenduin 
þini^eýraklausturs formonnum. Og til sannenda hier Wíu 
sette titt nefndur horra abote asgrimur sitt incigle nied 
komentubrædra^) inííigle og vorum insiglum fýrir þetta bref 
er gert var j sama stad deige og are sem fýrr seiger. 



1) Utau á bréfinu; [með hendi frá 17. öldj bitt med fornri hendi- 
2) Svo. 3) tviskrifaö. 



^^94. &ORBJÖRN JÓNSSON. 305 

269. 8. Marts 1494. í Viðey, 

Stephán biskup í Skálholti kvittar Þorbjörn Jónsson af öll- 
iini sektnm og sakaferlnm meðan hann var með bisknp 
Magnúsi heitnum og til þess, sem nú or komið. og gefr 
honum leyfl til að flytja burt af Viðey peninga þá, er féllu 
eptir Vilhjálm heitinn Ormsson og Guörúuu Andrésdóttur, 
"^ii í^orbirni bar í arf eptir G-róu systur sína. 

AM. Fasc. XXXII, 21, frumritið á skiuui. Annað ÍQiihigiiú er dott- 
ið frá. 

Þat giore cc jon prestur gislason Badsmann j skalholltj 

þorbioru prestur jonsson godum monnum uiturligt med 
þ^ssu ockru optnu^) breíi at uid uorum j hida saum ok heyrd- 
^Da (XL ord ok haíidaband þessarai manna af einui alfu. 
Serra stefans med guds nad biskupsf j skalhoUti okaf ann- 
^^J alfu þorbiarnar jonssonar. at suo firir skildu at fyrr 
Sreiiidur Herra stefaii gaf þorbiorn jonsou kuittan ok dx- 
k^rulausafi af aullum sektum ok sakoiferlum smam ok stor- 
þeim sem hann hefer brotligur uordit vpp da heiiagrar 
^kalholjz kirkiu uegndct ok sinna. bædi uid lærdóx ok leika 
^ medan hann uar med biskup magnus heitnum ok sidan 

hann kom fyrst sudr um land ok til þes at nu er komet, 
Sua ok gaf adur greindur Herra stefaii fyrr greindum þor- 
'^ijfie jonssýne fuUt leyfi at flytia ok færdi burlt af uideý 
peninga er fiellu epter þau uilhialm heitin ormsson ok 
^udrunu andresdottur enn þorbirne joiissyne bar til erfdar 
^Pter systur sinda grou. Þui gaf herra stefau adur greind- 

þorbiorn jonson fricLIsaii ok lidugaii flrir sier ok auUum 
sinum epterkomuiidum. kirkiunnar formonnum j skalhoUti. 

til sanninda hier um settum uid fyrr nefnder prestar 
ockur jfisigiii firir þetta vitíiesburdarbref. skrifad j uideý 
^^gardaginn næsta firir Gregoriusmessu. anno domini CD**. 
^d'. lxxxx«. quarto. 




m 



306 



FELLSBBÉF. 



1494 




370. 



13. Marts 1494. 



undir Felli. 



Bbéf um afhending Andrésar bónda Guðmundssonar á jörð- 
unni Felli í Kollafirði til Guðmundar sonar sins. 

AM. Faflc. LXVn, transkript á skinni frá 11. Marts 1508. — ' 
Apogv. 1167. 

Þat giore ec Ormur CDagnusson godum monnum kunn- 
igth med þessu minu opiiv brefi. ath ec medkennunzt. at ec 
uar til kalladur af ærKgum Dandi manni andress Bondcíi 
Gudmundztsyne vm uorit favstudagin j fardaugum. þca er 
hann afentti Gudmundj syne sinum fell j kollcafirde. OOed 
3U0 vordnum skilmal&. ath fyr greindur andress viUde 
gialld^a honum fyrir tietigu hundraddoi adr greintt fell 
hann sagdi nei vid og hans kuinnaa þat ath samþyckia. Ok 
sagdizt alldri hanœi skylldu deyRoa^) tacdx enn fyrir sextige 
huudradda j motz vid sin syskin til Kettra arfæ, skiptat. 
gnn hann kuazt megda gioroa þat fyrir hans skulld atb 
hafaa fyr greint fell fyrir tiutigu hundradaa til kuonarmund- 
ar. Beiddizt adur greindur gudmundur ath þratt nefndur 
andress fader hans skyllde helldur gialldaa sier aunnur tiu- 
tige hundradga enn þessi. gnn titt nefndur andres suaradj 
ath þeim skýlldj saman koma. Ok lofadi med handæ-bandj 
ath gudmundr sonur sinn skýlldefyr skrifadfell eckj deyBtxL^ 
hafoi nei^) eignazt epter sinn dagh enn fyrir sextige hund- 
radoL j motz vit aunnur sin syskin. Leysti^) þratt nefndur 
andress ath kirkian vnder felli ætti v. kuillde j sin gard. 
Tok opt nefndur gudmundur j þau fimm kuiUde kirkiunnar 
vegnda florar sængur þo fornar væri ok þat sem jnnan 
gattca uar. gnn títt nefndur gudmundur andress son lofade 
ath suardi ok borgaa kirkivnne. u. kuilldum. Ok hier epter 
þessum aullum minum framburde vil ec sueriaa ef þurf^ 
þicker. Ok til saninddi hier um set ec mitt jnnsiglli fyrir 
þetta vitnesburdar bref. Skrifad vndir felli j kollaifirdj 
flmtudagin næstan fyrir gudmundardagh um ueturin, 
er lidit uar fra hingadburd vors l^erra jhesu christi. CD. cccc 
niutiger ok fiogr aa. 

1) = dýrra. Þ. e. nie. = Lýati. ^ 



•^^y^- PEESTASTEFNUBRÉP. 307 

271. 39. Jíarts 1494. á Hólum 

BoÐUNAKBEÉF Ólsfs biskups á Hólum tíl prestastefnu. 

AM. Pasc. XXXII, 14, fiuraritiö á skinni. InDSÍglið er dotlið frá. 
— Apogr. 3356. 

i 

Skicknn biskups Olafs 1494^). 

Víí olaf med guds nad biskup a bolvm j hialltadal 
giorum godum monnum niturligt med þessu uoro opnv brefi 
^th uií hofum sett ok skipath almenneligt sinodum ok presta- 
stefnu a uideuoUnm j skagafirde. þridivdagin næstan fyrir 
tueiggia^) postula messu filippi ok jacobí^) nu mæst erkem- 
epter þui sem kirkiunar laug nttuisa ok godr vane er 
t^l- þui bidium víí alla lærda menn ok nnder skýlldaga 
blýdne biodvm sem býggia ok bua j millum hrutafiardarar 
auxnadalsheidar. ok hier epter nefnadz j þessv brefl ath 
þier^)komej fyr greindan dag ok stad med sinvm^) jncigl- 
vm ok ollv þui sem þeim ber ath hafa a prestastefnv ok 
statuta giorer rad fyrir ath tractera ok skoda oll mal sem 
þar fram koma ok oss ok heilaga kirkiv ahrærer ok oss ber 
yfer ath taka med uorum lærdvm monnum. Skýlldum uíí 
í»ar til prestan(a) 

asgrim abota a þingeýrnm. 

jon þorualldzson, 

þosteiii gudmnndzson. 

þostein iUugason. 

sniolf^) sygnrdzson. 

þorlakur þorgeirsson. 

olafur klængsson. 

sigmundr steindorsson. 

kar joiisson. 

sigurdr iuarsson. 

steinn þorualldssoD. 

joii helgason. 

jon bransson. 



Utan á bréfinu meö ^endi frá 17. öld. *) Svo. ») Þ. e. 29. 
^pril. 4) tvískrifað. Buiofl, írbr. 



308 



VÍGSMÁL. 



1494- 



oMur jonsson, 

ok thumas sneinítson. prestar bolabisknpsdæmis. 

skulu aller þesser koma til fýr greindrar prestastefnu 
8em logliga stefnder nnder fnlla hleýdne^) nid heilaga kirkiv 
ok 03S. bioánm víi uornm diakna sneini uiliamssyne"^) ok skip- 
um nnder skýllduga hleýdne^) ath fýllgia þessv voro breíi 
ok lcsa fyrir fýr greindvm lærdvci monnum ok færo oss 
breíit j gen. bidium víí nm alla dandemenn ok seirlig^) vora 
niiie ath þeir seid^) fýr nefndum vorum brefberara hialplig- 
er huers sem (hann) kann ýdar med þnrfa um hestaskipte 
edr anaii faravgreida. Ok til saninda hier nm heingivmvíí 
uort jnncigle fyrir þctta bref er skrifath nar a holum j 
hiailtadal laugardagin fyrir pasca. anno domini OD** cd^ 
Ixxxx^ qnarto. 



373. [21, Apríl] 1494. i Hjarðaiholti. 

DóMR tólf manna útnefndr af Sturlu Þórðarsyni kongs um- 
boðsmanni milli Skraumu oe^ Griisfjarðar(ár) nm vig Böðv- 
ars Loptssonar. er Páll Jónsson hafði ófyrirsynjn í hel 
slegið. 

LRndtíbókaBafa 789. 4to. bls. 978-379 (JP.) akr. c. 1620, eptír 
tratB^kripti fm 7. Júli 1494. — LandHbókasafn 67. 4to. bl. 130b— 13la, 
skr. c. 1620. — DóQiabók Jóns landritara MagnÚHSonar, í FoL, bl. 22ö 
—226, fikr. 1604 (ártal rangt 1491).— Ny ke;!. saral. 1945. 4to. bl. 48 a.— 
b. nieð hendi Haunesar Öunnlaugssonar í Reykjaríirði 1666. — LaDds- 
bókafluin 115. 4to. I, 126—28 með Iiendi séra Jóns i Hitardal c. 1730 
(ártal raugt 1491; afíjkr. þar af 1 ÍBfél. 126. 4to.). 

Doninr vm vijg Bðdnars Loptzsonar sem PcLIl Jonsson drap 

ofyrersynin^). 

Anllnm mðnnnm þeim sem þetta Breíf sia edur heýra 
[sendum vær^) Sigurdur Dadason. [Gudmundur Jonsson*)- 



1) Svo. *) 67; JM. b, v. á spáfisíu meö fornri bendi (c. 1604): 
„hann haffdi paan adur drepid og var sveinn hans". *) [senda JM., 67* 
4) [b. V. JM., 67 (og er rótt). 



U94. 



VÍGSMÁL 



209 



Biorn Gudnason. Jon Oddsson. Arnor flnnzson. Jngemundur 
flnnsaon. Halldor Þorgeirsson. Guðmundur flnnsson. Sigmund- 
ur Halldorsson. Oddur Sigurdsson. Eývindur Gudmundsson. 
Kolbeijrn Jonsson og Bryniulffur Sigurdsson*). kuediu Guds 
og vora^). kunnugtt giorande [med þessu voru opnu brefe^) 
manudaginn næsta fyrer [Johannis^) Bpiscopi**) Confessoris 
M lided var frcL hijugadburd vorrss Herra Jesu Christi 1494 
^ar j HiardarhoUte j Laxardal a almennelegu hieradssþijnge 
vorum vier j dom nefnder af ærlegum manne StuUa®) Þord- 
arsyne. er þd hafde mijnz herra kongssins vmbod j miUum 
Skromu') og Gilsflardaraar^). ad skoda og dæma. huorssu 
hcLffar«) bætur skyllde koma effter Bodvar Lopttsson er Pall 
Jonsson hafde ofyrirsynin j hel sleiged. Kom þar fram 
fyrir oss Bref med^**) godra manna Jnnsiglum. j huoriu ad 
suo stöd. ad Gudiie Jonsson hefdi boded Gudlauge Loptts- 
syue xxxc [Bætur") eptter Brödur sinn. fyrrneffndaii Bodvar. 
hvad er oss leijst fullkomlegtt lagabod, og fuUnadar Bætur 
[bodnaris) hafta vered. var þad vortt^^) allra samþýcke ad 

þær skýllde suo stannda sem þær hefdi bodnar vered. 
Giordum vær þa fulla satt med hanndsolum þeirra j mille 
Gudlaugs Lopttssonar og Gudna Jonssonar. fyrir hond Brod- 

^ijnss Pdlss Jonssonar med þeim skilmala ad greindur 
Grudne gieck j borgun. og lofade ad luka Gudlauge Loptts- 
^yne fyrrneffnd. xxx. hundrada [j cLdurgreindar^*) víjgsbæt- 

med þeim frijdleika. x mainytu kugiUde. x^ frijd og xc. 
J aullum þarfflegum peningum. med slijkum salasteffnum 
seiu þeir villdu sialffer asetia sijn j millum. 

Jtem j annare grein j sama stad. sama deige og med 
^í^nia handabannde oss fyrrneffndum domssmonnum hiaverande 

Ide Gudlaugur Lopttsson Pale Jonssyne. er oforsyniu 
a Qe ad skada orded hanz brodur Bodvare Lopttssyne. 
^iGttar trigder. grid og æflnlegann frid fyrir sier og auU- 



i öU l ^*^^'^""^*^** (0 1945. 2) sijna JM„ 67. [b. v. 1945. [vantar 
StUíi og er sett hér eptir gátu. vantar íöll, nema 789. •) 

115 tJ^^' ^^^^^^ JM.; Skraamu, hin. «) 789, 67, ofl.; Gilsfiardar 

iiodvar 1945; 739. ^^^^ hin. [frijduirtt j greindar 67. 
Dipl. iBl. VU. B. 14 



210 VÍGSMÁL. 1494. 

um^) Erfingium opttneffndz Bodvars Lopttssonar. fyrir vin- 
um og venslumonnum ðlnum og obornum konum ogkolluni. 
vngum og gomlum suo ad opttneffndur Pall Jonsson skyllde 
hiedan aff vera i [gridum og^) fullum fride og trygdum vid 
alla fyrrneffnda menn. hvar sem hann^) kynne þa ad flnna 
utan lanndss edur jnnan. Enn þeir fuUer gridnijdingar. sem 
d geinge adurgreijnd grid. edur vecktte a opttneffadum 
Pale Jonssyne vijg edur vanndræde. fyrir adurgreijndtt 
mannslag. skýllde opttneffndur Gudlaugur Lopttsson þennaíi 
sama adurskrifadaii Giorning alldrei riufa edur roffsmenn 
til fd. 

Jtem j Þridiu Grein ad saker þess ad vær aller optt- 
skriffader domssmenn vorum nærstadder ðllum þeim^) Giðrn- 
inge. sÆum hannsð]. enn heyrdum skiiyrde þessara optt- 
skriffadra manna. Gudna Jonssonar [og Gudlaugs Lopts- 
sonar^) vm Borgun og hæd Böta og Gridasolu. Þui dæmd- 
um vier þrattneffnder domsmenn med fuUu domss atqvæde 
opttnefndann PcLl Jonsson flytianda og ferianda frani 
mijnss herra kongssins ndder. 

Og til sanninda hier vm setium vær tijttneffnderdomss- 
menn vor jnnsigle fyrir þetta Breff er skrifad var i Snox- 
dal j middðlum a sama aare. deige sijdar enn fyrr seiger'^). 



373. 3. Júní 1494. á Skarði í LangadaU 

DóMK tólf manna útnefndr af Bgli Grímssyni, er þá haf^í 
kongsins sýslu og umboð 1 Húuavatnsþingi, um ákæru Pórð- 
ar Þórðarsonar til Ásgríms Þorbjarnarsonar um hald á peu' 
ingum Ingibjargar Illugadóttur, bróðurdóttur Þórðar. 



1) efftorkomendum og b. v. 1945; [b. v. 67. kiæmi edur b. 
67. *) þessum 1945, 115; ») [al. 789. o) [þ. e. 22. Apr.]. Á BpásBÍo 
við dóm þenna ritar séra Jón í Hitardal (í 115): „Þessi Böðvar bftí^' 
verið sveinn Páls, en sex áram Bíðar var PáU veginn af Eiriki Haldóts^ 
syni", því að séra Jón hefir ártal dómsins skakt 1491. Að réttu tal> 
mun Páll bafa verið veginn 1496, 



1494. 



PENINGAHALD. 



211 



Skjalabók í LandðskjalaHafoi 94. 4to. bl. la — b, ineð bendi Jóns lög- 
nianns SigmÖBSonar c, 1600 (=a). — ÍBfél. Kh. 67. 4to. bl. 57 og M. 
Steph. 60. 4to. bl. 19—20, báðar með hendi síra Eyjölfs Jónssonar á 
Völlum (d. 1745; =&). Sbr. dóma frá 9. Sept. 1505; 13. Okt. 1506; 5. 
Júli 1507; 7. Febr. 1508 og frá 11. Sept. 1508. 

Domur miUum Þordar Þordarsonar og Asgrims 

Þorbiarnarsonar. 
Þad giorum wier Grimur palson. Jon Asgrimsaon. 
Aurnolfur Steinsson. Sijgurdur Juarsson^). Grimur Þorkiels- 
son. Byolfur Olafsson. Brandur Jngemundsson^). Þorkiell 
Jousson. Hallvardur Hallsson. Þorsteinn Bessa«on. G-amle 
Þorsteinsson og Jon Þorarinsson Godum monnum vitanligtt^) 
þessu voru opnu Briefe [Arum epter Guds burd^) þus- 
und flogur hundrut nietigier og íiogur Ar^) manudaginn 
^sestaii eptir dyradag j Eingiehlid j Langadal a þingstad 
^iettum worum vier j dom nefnder af ærligum manne Eigle 
Bonda Grimssyni er þa hafde kongsins syslu [og umbod®) 3 
Hunavatnsþinge Ad skoda. dæma og med laugum ad aaL'ta 
þa aakiæru er Þordur Þordarson kiærde [þar*^) til As- 
grimg Þorbiarnarsonar ad hann hefde og hiellde þapeninga 
^yda og ofrida er honum Bar ad liuka'). ad fardogum 
*^^de til medtoku. ^nn Jngebiorgu Jllugadottir^) til eign- 
^ Brodurdottur hans. Suo og eij sydur sagdist Þordur 
ata keypt ad Asgrime og Þorbiorgu Brandsdottir^) konu 
Gm silfurkross fyrer. v. malDýtu kugiUde. Nu sakir 
^ ad þar var suarin stefnan og vmbod þess er stefnde 
^ ^í*) þad fyrst vor domur ad vær dæmdum stefnuna log- 
^iga og Asgrim þar^^) EÍetteliga fyrir kalladan. Og hann 
y idugan ad afhenda Þorde aptur heima aa tindura edur 
^sa alla þa peninga og virdinga Goss frida og ofrida er 
yi^^ ^^d'") tok eptir Jllauga daudaíi. Sierliga dæmdum 
fyri [fl^Di kugiUde^^) erfd fyrnefndrar Jngibiargar er 
.„^^rossinn jiaufdu kom it. skillde og fyr greindur Þordur 

^óma^ minua recte Jónsson" á spáBsiu með hendi Jóns háyfir- 

^Und'^ -^^turssonar; JónBson stendur og í en þaö er rangt. ') yngi- 
i Q ^"^^^^ ') kunnigt &. 4) þt anuo domini 6. b1. b. «) [b. v. 

var 6 ^^T^^ ^^^^^ ^^^^- (eptir &)• l^ka &. «) -dottur &, ») 
°- ) 1». V. b. ") [vc, b. 

U* 



212 PENINGAHALD. 1494. 

leida ij loglig vitni. af þeim sem jnnciglad haufdu þat 
Brief er vm þeirra satt var giort^) adur fyrre vm haustit 
aa Holltastodum. hvad hann leidde þar þegar annat aa þing- 
ino enn annad deige sijdar aa skarde j Langadal fyrir adur 
greindum Eigle kongs vmbodsmanne j Hunavatnsþinge. suo 
heitande Grimi^) Þorkielssyni og Erlende Oblaudssyni. Hier 
med dæmdum vier Asgrim skylldugan ad leggia frani vird- 
inga^) Bref ef þad væri til. ^nn ef þat er ecki til. leggi 
fram sligtt fie sem hann medtok eptir Jlluga og med Þor- 
biorgu Brandsdottir^) konu sinni og suerie þar ad fullan eid 
og tueir skilrikier menn med honum^). þeir sem j virding- 
une^) voru edur heimilisfastir þar [þa') aa steinaa heima®). 
edur sinn af huorium ad omaginn hefur þa sligtt fle 
sem hann atti Bæde j faudur arf og modur. skillde og opt®) 
nefndur Asgrimur afgreida bæde faudur Arf og modur Jnge- 
biargar Jllugadotter^) jnnail manadar ad heyrdum dominum 
optnefndum Porde j hond edur haiis vmbodsmanne. 

Samþyckte þennan vorn^**) dom med oss fyrrnefndur^O 
€igell Bonde Grimsson kongs vmbodsmann*^) [i Hunavatns- 
þingi og setti sitt insigli med vorum fyrrnefndra manna in- 
siglum fyrir þetta domsbref. er giort var a Skardi i langa- 
dal a sama ari. degi sidar enn fyrr segir^^). 



374. 19. Jiíní 1494. á Hólum. 

ViTNisBUEÐR Gottskálks prests Nikulássonar, að hann hafl 
útvegað landsvistarbréf fyrir Jón Ásgeirsson 1492 um víg 
Guðmundar Þorsteinssonar, þó að hann gæti ekki náð því 
fyrir forfalla sakir. 

AM. Fasc. XXXn, 18, frumritiö á Bkinni, og or innsiglið fyrir bréf- 
iuu. Á bréfinu er ugglaust eiginhönd Gottskálka bÍBkups. — Ápogí'- 
3359. 



&; giord a. «) „al. Jón", JPét. (eptir ft). virdingar 6. — 
dottur h. ö) þeim b. «) fardögum[!] 6. ^) b. v. 6 og JP. «) sl. b. 
b. V. b. '^) b. V. h. ") greindur 6. ") -madur 6. ") [b. v. raQ^ 
hendi JPét. í a eptir 6. 



LÁNDSVIST. — AS OG KELDUNES 



213 



Jnaigle gottsk(alk9) þa er hann var prestr^) 
Þat giorer eig^) gotskalk prestur niculasson godum 
monnum kunnigt med þessu miníl brefui at ek liet sækia 
til kongzinss canceler i oslo landzuistarbref ionss asgeirs- 
sonar flrir þat manslag er hann oforsynio i hel slo gud* 
^nnd þorsteinsson gud hanss sal uade og suo vissi ek sanu- 
liga at þat fyrgreintt landzuistarbref var vtgefuit og komit 
W stafangurss a voret epter paska þa er lidit varfrahing- 
atburd vorss herra iesv christi COcdxc og tuo ar þo at ek 
firir forfalla saker kunne þui ecki na þa ek hingat for. voru 
þar og epter fleire peningar er mer til heyrdú med þui 
saiua brefui en flrir miog bradan atbílrd matti ek annat 
^^ort peningana og breflt epter lata elligar skipssinss missa. 

til sannenda hier vm heinger ek mitt jncigle firir þetta 
vitnisburdarbref er skrifat var a holum j hialtadal flmtíidag- 

nestan flrir jonssmessu baptiste a sumarit tueimur arum 
8idar en fyr seiger. 



^''5. 38. Júní 1494. í Isi í Kelduhverfl. 

yiTNisBTjEÐit sex manna um rekamörk og landamerki millum 
A-ss og Kelduness í Kelduhverfl eptir skrám og máldögum 
frá 13, og 14 öld. 

Eptir pappírsafskript frá c. 1640 kominni til mín "/ð 1896 frá 
^era Arnljöti ÓlafsByni á Sauðanesi, — MSteph. 27. 4to. bls. 512—514, 
^artakinua, meö liendi Benedikts lögmauus Þorsteiuaaonar e. 1730. 

Vitnisburdur vm landamerki miUum aass 

og kiellduness^). 
Þad Giorum vier Brodde Sygurdzson. Stulle Sygurdz- 
son. "Eyulfur Þorualldzson. Þorleijfur Jonsson. Gunnlögur 
onzsson og Olafur Halluardzsson Godum Monnvm vitan- 
gtt med þessu vorv opnv Brefi ad vier hofum opttliga 

tJtan á bréfinu með hendi séra Gottskálks í Giaumbæ. Svo. 

) 27, 



214 



ÁS OG KELDUNES 



1494. 



heyrtt yflrlesid registrum og maldaga IdrMvnnar j Ase. 
huor er giorst hafdi nv meir enn fyrir nijntiju Ara. epter 
fyrirsðgn tueggia formanna heilagrar holakirkiu so latandi 
ad kirkian j Ase j Kiellduhuðrfl a allan Reka a sandi vt 
þuilijkan sem ad fornvm landzmerkivm hefur filgtt. Enn 
vier vitum^) fyrir fvll sanninde ad Askirkiv reki hefurver- 
id hafdur og halldinn atðlvlaust j miUum Kiellduness landz 
merkiss og Skoga landz merkiss. ad so tilgreindv eptir 
Brefum og maldogum. 

J fyrstu eptir giord Þorvardz Þorarinzsonar*) og Jonz 
logmannz^) j miUvm Wigfuss j kielldunese og Helga j Ase. 
ad kiellduness skylldi eiga sionhending vr mel þeim er vt 
er fra fliotzdalzgarde og helldur vestan. og vpp j Midhoolz 
hws. Og vt vr melnvm Eiettsyni j sio. Bnn j millvm 
skoga landzmerkis og Ass kirkiv Reka. Riettsyni vr sio 
nyagardur. er nv erv kalladar þufur. j Jðkulza. vid Jlijfs- 
fialle. 

Medkiennunst vid Greindir menn Broddi og Stulle. ad 
vid vitum fyrir fulla wissv ad Asskirkiv Reki hefur verid 
hafdnr og halldinn j millum þessara greindra landamerkia 
meir en flmtiiv vetur atolulauat, so vid vitnm. So og vit- 
um vid sagdir menn Byulfur og Þorleifur ad kirkivnnar 
Reki j Ase hefur verid hafdur og halldinn j milli opttnefnd- 
ra landamerkia meir enn halfaii fiorda tvg vetra. Somu- 
leidiss vitum vid firr sagder menn Gunnlogur oc Olafur ad 
tittnefndur kirkiv Reke j Ase j kielldnhuorfe hefur verid 
hafdur og halldinn jtolulaust meir enn xxx vetra. j miUuin 
opttnefndra landamerkia. skoga og kiellduness.. 

Hier til hofvm vier heyrtt so felldail maldaga. ad Helgi 
prestur ÞorkeJzson. Þorleijfur 0gmundzson og Siguatur 
Sijmouarson handlogdu eid vm fyrir sijra Bðduare Þorstein2- 
syne*). ad Hallsteinn Bondi j Kielldunese oc Wigfns sonur 
hanz sagdi þad. ad ei være Kiellduness Reki leingra austur 
enn ad melþwfu þeirre er hualbein stendur j og þa var 
fluttur hualvr litlv avstar. 

1) vitimm 27; d. 1296; Jón gelgja EinarsBOD, d. 1306. *) d. 
1375. 



1494 



GUÐMUNDARLÓN 



215 



Þessi somv landamerki sagdi Vermundur Biarnason a 
deyanda deige. er att hafdi kiellduness og Landamerki. ad 
hiaverandi Helga preste. Olafe spiota og Þorsteini hrada. 
"Wlfe Þorleifssyci. þadan Riettsyni j Midhoolz hws. 

Og til sanninda hier vm setivm vier firrnefndir menn 
^or jnnsigle fyrir þetta vitnissburdar Bref skrif ad j greindum 
stad Ase laugardaginn næsta eptir Jonzmesso Baptíste, 
Anno Domini CD cd. xc iiij. 



376. 39. Júní 1494. á Skinnastöðum. 

^ÓBA Guðmundsdóttir samþykkir sölu Jóns Eyjólfssonar á 
jörðunni Guðmundarlóni til Hóladómkirkju. 

AM. Apogr. 3772, með hendi PálB Hákonarsonar, 

Bref um Gudmundarlon cL Langanese. 

Ollum mðnnum þeim sem þetta Brief sid edur heyra 
senda Oddur prestur Gndmundsson. Þorgils Guttormsson. 
Hiallte Steinmodsson leikmenn. Guds kvediu og aijna. 
kunnugt giðrande. ad þar vorum vier j hid. sdum og heyrd- 

4 handaband þeirra sijra Halls Arnasonar. er þcL hafde 
"^Sibod heilagrar Holakyrkiu. og Þoru gudmundardottur. ad 
80 fyrer skildu. ad greind Þora samþyckte fyrer sig og 
syiia Erflngia þad sama kaup statt og stðdugt. og cl allan 
^d-ta obrygdiligt. sem Jon Eyulfsson. Bonde hennar. hafde 
8ellt jðrdina Gudmundarlon. er liggur i Saudanesþingum 
heilagre Holakyrckiu til fullrar eignar. svo framarliga sem 
fyrr greind Þora mcLtte þad fremst med Iðgum giðra. Og 
til sanninda hier ura setta eg fyrr nefndur Hallur prestur 
■A^rnason mitt Jnsigle. med þessara manna Jnsiglum fyrer 
þetta Bref. Skrifad á Skinnastaudum i Auxarflrde cL Tveggia 
Postula messu Petri og Pauli. Anno Domini CD*^ cccc** xc**. 
qvarto. 



216 BAKÐ í FLJÓTUM. 1494. 

277. 39. Júní 1494. á Grund í Svarfaðardal. 

Hrafn Haldórsson gefr Pinnboga Jónssyni með sér 1 pró- 
fentu fjóra tigi hundraða og þar til hálfa jörðina Barð í 
Fljótum. 

Skjalabök i LandBskjalasafni 94. 4to. bl. 19a með hendi JönB lögmanns 
SigaxðfiBonai c. 1600. 

Bref er Hrafn gaf Bard med sier j prowentu. 
Þad giorum vier Oddur Arnason. Jou Jonson. Hallur 
Þorvalldsson godnm monnum viturligtt med þessu woru 
opnu (brefi) ad þa lidit var fra hingatburd vors herra Jesu 
christi CIO iiij^ Ixxxx og iiij Aar aa Grund j Suarfadardal sa 
pietursmesso og pals vm sumarit vorum vier j hia saum og 
heyrdum aa ord og handa Band þessara manna Finnboga 
Jonssonar af einni alfu enn Rafns Halldorssouar af annare 
ad suo flrir skildu ad fyrnefndur Hrafn Halldorsson gaf 
adur nefndum finnboga Jonssyni j proventu med sier fioru- 
tigiu hundrut er hann Eeiknade j modur Arf sinn j mots 
vid Brædur sijnar^) epter Helgu einarsdottur modur þeirra 
og þar til halfa Jord Bard j fliotum er fader hans gaf 
honum. med ollum þeim gognum og giædum er greindre 
Jordu hefur fylgtt ad fornu og nyiu og hann vard fremst 
eigande ad ordinn. Enn hier ] mot skillde optuefndur Hrafn 
sier æfinligtt framfæri mat og klæde og þionustu. Og til 
sanninda hier vm setium vier vor jncigle etcetera. 



378. 1. Júlí 1494. á Þingrelli. 

Dagsbrép Pétrs Trúlssonar hirðstjóra og höfuðsmanns J&^ 
alt ísland, þar sem hann gefr Páli Jónssyni „frið og fé- 
legan dag" ,,svo leingi hann kemr til míns herra kongsins 
náða", en Páll hafði ófjTÍrsynju í hel slegið Böðvar Lopts- 
son. 



Svo 



1494. 



VlGSMiL. 



217 



AM. Fasc. XXXII, 19, frumritið á skinni, og er innsiglið fyrir. 
Afekript af þesBU bréfi eptir tranBflkr. frá 7. Júli 1494 er i Landsbóka- 
safni 789. 4to. (jp.) frá c. 1620. 

dagxbreíF ppalls jonssonar v.f fouita vtgeffid^) 
OUum monnum þeim sem þetta bref sia edr heyra 
heilsar eg petur trúlson hirdstiore og hðfudzman yfer allt 
jsland vpp a míns herra kongsins vegna kærliga med guds 
quediu og minne. vil eg ydr oUum viturligt giora at eg hefl 
J heidr wid gvd [og godra mana bæna stad^) gefltpalejon- 
syne er bauduar loftson óforsynio j hel sló frid og feelig- 
^gan dag vppa mins herra kongsins vegna flrir mer og ollum 
^mvm Ectdum suo leinge hann kemur til mins herra kongs- 
ins nada. enn borgi sig sialfur fyrir erfingium hins dauda. 
Og til sannennda hier vm set eg mitt jncigle fyrir þetta 
d^gbref er skrifat var da þingvelle þridiudagin næsta epter 
Pötri et pavli. oarum epter guds burd þusund flðgur hund- 
í^d niutiger og fiogur aar. 



^^9- 1. Julí 1494. á Þingvelli. 

Tylftaedómr útuefndr á alþingi af Fiunboga lögmanni Jóns- 
^yni um víglýsing Páls Jónssonar, er óíyrirsynju hafði í hel 
slegið Böðvar Loptsson. 

^ Landabókasafn 789. 4to. bla. 377—378 skr. c. 1620 (JP.) eptir trans- 
^"Pti frá 7. júii 1494^ _ ]sry ijgi_ saml. 1945. 4to. bl. 48a með hendi 

^anneaar Gunnlaugssonar í Reykjarfirði 1666 (lakari afskript). 

Domur vm wijglýsing palss Jonssonar. 
AuUum monrium þeim sem þetta Breff sid edur Heyra 
^ndum vær Biiiar Oddsson. Gannlogur Porkielsson. Einar 
^^í^nndsson. JnKomundur finnsson. Jon Asgrijmsson. Jon 
^^^fnsson. Sniolffur Branadsson®). Gudmundur Hraffnsson. 
^^^s JoussoD. Jon Þorgeirsson. Sigurdur Jvarsson. Jon 



ekk''\^^^^ ^ bréfinu meö hendi svipaðri Eggerts Hannessonar. [Svo 
1= mix g. m. b. s. 8) HrafnsBon 1945 (rangt). 



218 



VÍGSMÁL. — TEÁNSSKEIPT. 



1494. 



Arnason kvediu Gudz og vora kunnugtt giðrande med þessu 
voru opnu brefe [a manudaginn næsta eptter Petrum et 
Paulum þa lided var fra hijngadburd vorss herra Jesu 
Christi 1494^) aar a alniennilegu auxararþijnge vorum vier 
j döm nefnder af ærlegum manne fimboga Jonasyne log- 
manne nordan og vestan (L Jslannde. ad skoda og ransaka 
og dæma vm þa vijglysing er pall Jonsson hafde lyst. ad 
hann hefdi ofyrirsyniu i hel sleiged Bodvar Lopttsson. Nu 
saker þess ad grejndur pall Jonsson hafde lyst effter Bok- 
arinnar orduni og adurgreind vijglysing var þar framboriii 
fyrir oss og svariii af tvejmur skilvijsum vottum. Og 
þui dæmdum vier fyrrgreinder (domsmenn) adur nefnda vijg- 
lysing Iðglega med auUum sijnum grejnum og Articulis. 
Og opttnefndan Pdl Jonsson ad logum lýst hafa. 

Og thil sanninda hier vm settum vær fyrrneffnder 
dðmssmenn vor jnnsigle fyrir þetta domss Breffer skrifad 
var d Þijngvelle deige sijdar enn fyrr seiger. 



380. 7. Júlí 1494. í Ljá(r)skógum. 

Teaiísskeiptaebeéf af skjölum um víg Böðvars Loptssonar. 

LandBbókasafn 789. 4to. bls. 380, ekr. c. 1620—1630. Dómabók 
safui JónB háyíirdómara PétursBonar. 

[Hér keœr: 

1) Hjarðarholtsdómr frá [21. Apr.] 1494, Nr. 272 í þessu bindi; 

2) AíþingÍBdómr frá 1. Jíilí 1494, Nr. 279 i þegsu bindi; 

3) Bréf PétuiB TiúlsBODar írá 1. Jölí 1494, Nr. i80 i l>essu bindi]. 

Þad giorum wier Arnör finnsson. Helge Sigurdsson. 
Halldor Biarnason oí? Þorleijffur aurnolffsson godum monn- 
um viturlegtt med þessu voru opnu Breffe ad vær medkienn- 
unst ad vær hofum sied og yfferlesed og heyrdtt yfferlesio 



1) [að Anno Christi m. cccc. xc. og iiij, 1945; dagBctning hér er 30. 

JÚDÍ. 



FELLSBRÉF. 



219 



opin breff med heilum oskoddudum hóLngande Junsiglum. 
suo latannde ord fyrer ord sem hier fyrer skriffad stdr. Og 
thil sanninda hier vm setium vær fyrrgreinder menn vortt 
pnsigle fyrer þetta Breff. Skriffad i Lidskögum j laxdrdal 
j hiardarhoUtts kirkiu sokn. Manudaginn næstaii effter visi- 
tationem 1494 ár. 



281. 10, Augúst 1494. á Brekku í HTOldal. 

Andeés Guðmundsson staðfestir þá gjöf sína, er hann gaf 
kirkjunni undir Fellií KoUafirði sex manna íferð í Saurbæj- 
arfjöru. 

AM. Apogr. 2361. „Ex originali perqvara lacero. OriginaUenn sem 
petta giafabref Andresa gudmundssonar er epter skrifad kom til Diin ad 
^ane fra Einare Einarssyne, eigarmanne Fellz i KoUafirde. Var hann 
^dilaaenn, og fuenn ur honum stor styeki, bo sem af þessarre utskrift 
^ia ttia, allt þad hier er understrikad^) var þar annadhvert ölldungís 
Urto,^ eda af fua olæst orded, er þad so til sett af einni saman gatu, 
^iin eingre fullre vissu. Þo mun þad nærre riettu vera. og ad visu 
^oru eydurnar i origiualnum hverki stærri nie smærre enn so sem fyror 
P innsQttu ordunum. Sömaleidia Bambioda þær 4 audu linursemhier 
þeim Ificuuis. sem i þaim stödum i originalnum voru. og eg eigi gat 
gieted hvad vered muade hafa. Þotta er ad skilia epter proportiono 
nttarinnar þar og bier, hvad eg accuraté nidur sett hefe, bo ad þad 
gdst eigi, ad ef menn feinge þad sem i þessum stödum nu ur origi- 
med^^ ^^^^^^ ^^' í"iunie þad just fylla þessar lacunaa hier, þegar 
(AM)**^^ ^^^^^^ gisenne skrift skrifad være, sera hitt annad hier er", 

[8tadfestit]]g andress gud[mundzson]ar fyrer Saurbæiar 
[fioru] utgefin anno domini M. cd. lxxxx oc iiij^). 
Þat giore eg andress Gudmundzson .godum monuum 
Uunnigt med þessu minu opnu brefi at eg hefi] gefit kirkiu 

ifc^A ^*^^^^^^ ^^^^^ kougs vu[der folle i KoUafirdo vj. manna 
J Saurbæiar]^) fioru til reyzlu i þeim helminge sem . 



Sbr ^ útgáfunni í hornkiofum. Þítta stóð utan á bréfinu. 

' gJftfabréf Audréss frá 2. Dec. 1481 og tííslamáldaga. 



220 



ÞYKKVASKÓGSBRÉF. 



1494. 



greind kirkia æflo- 

liga eignazt þessara 

. . . æfinligrar eignar. Og til sanniuda hier um se[t eg 
m]itt [insigli] fyrir [þetta bref skrifat a ned]re^) brecku i 
hvoldal sunnudag næsta fyrir as3[umptionem] sancte [marie 
virginis] þa er lidit var fra hingatburd vor[s herra jehsu 
kristi] þushund[rat flogr hundrut] niutiger og flogr aar. 



382. 10. lugust 1494. á ííeðri Brekku. 

YiTNisBUBBE séra Jóns Kolbeinssonar um selstöðu og beit 
frá Þykkvaskógi í Skógsmúla í Þverdal og um önuur ítök 
Þykkvaskógs. 

AM. Apogr. Nr. 5793c, eptir transBkripti é, skinni frá 8. April 1588 
(sjá Dipl. Isl. V, Nr. 512). 

Þad giore eg sijra jon prestur kolbeinsson godum monn- 
um kunnigtt med þessv minu opnu brefl ad ec medkennvnst 
ad ec hefl verid heimilisfastur j breidaflardardolum einn vet- 
ur og xxxx. oc hefl ec alldre anad heyrtt ne vitad. enn 
þeir sem þyckua skog hafa att edr býgtt edr þeir sem þar 
hafa buid. ad þeir hafa haft oc sier eignad og gardinvm 
æflnnliga selstodii j skogsmula j þuerdal fram frá koUdu- 
kinn og hier med hafi þeir beitt og beita latid auUum sijn- 
um peningum. hestum og hrossum og oUum sijnum gelld- 
flenadi. þeir sem j skogie hafa bvid bædi firir selfaur og 
epter allt framan til veturs og hefur eingiu ad fvndit oc 
alldri hefi eg þar heyrtt tvimæli a. ad nockr man ætti þar 
nockud jtak j þetta takmark. halfann þuerdal. suo og hefi 
eg alldreigi heyrtt ad nockr man ætti neitt jtac j þyckva- 
skogs jord eigi beit oc einginn jtok aunnur. hefi ec og alldri 
anad heyrtt allan þennan fýrr greindan tima sem ec hefe 
verid j breidafiardardolum enn þyckuiskogur ætti landeign 



eða: eflre. 



1494. 



VÍKURBEÍ3F. 



221 



aila nedau med vatni vpp ad prestagile og suo hatt vpp a 
lialsin sem vatnvm(!) draga nordur ad votnvnv(m). vorv 
þessir vottar og vitnismenn hia sau og heyrdu a er eg 
handfesti Gudmvndi andressyne þennann vitnisburd. jon vig- 
fussou og Eigill jonsson. og hier epter vil ec sverii?. ef 
í»vrfa þicker. Og til meire stadfestu og saninda hier vm 
setta ec mitt jnsigli flrir þetta vitnisburdar bref er skrifad 
yar a nedri breku j saurbæ j huolskirkiu soknn svnudæg- 
næstann fyrir mariumesso enu fyrre vm svmarid arvm 
^Pter Gudz burd þvsvnd. cccc. niutiger og iiij. ar. 



283. 37. August 1494. á Reyuistað. 

ViTNisBUEÐR fjögurra manna, að Benedikt Magnússon hafl 
^fhent Þorvaldi Jónssyni jörðina Vík í Eeynistaðarþingum 
1 umboði Ingibjargar dóttur Þorvalds, en konu Benedikts, í 
^ála hennar. 

AM. Apogr. 5657. „Ex originali" með hendi Jóns Magnússonar 

oróður Arna. „Brefod er a kalfskinn med einu Jnuaigle ad meBtu o- 

**>^otnu, tveimur brotnum og einum lausum þveing. a Jnnsiglunum er 

öckert notatu dignum, nema kalaiks mynd a Sr. HaUkels Jnaigle j midi- 
Unue". 

Eíat giorum uier hallkell prestr gudmundzson. þorsteinn 
í>rmsson. jon hrolfsson ok arnor biornsson godum monnum 
kunnigt med þessu uoro opno brefl ath uier uorum þar j 

saum ok heyrdum upp aa j vi]k j skagafirdi aamiduiku- 
*Í9'ginn næstan firir mariumesso^) sijdari ath benedikt magn- 
Jissou afhenti þorualldi jonsyni jordina vyk j skagafirdi er 
j reynenestadar kirkiu sokn j umbodi jngibiargar dottr 
siunar eigenkono benediktz i sinn mala efter sem þar þad 
^íef wtuijsar sem þar er vm giort. gengu þeir ath enum 



Þ. e. 3. Sept 



222 



SKKIÐUKLATJSTR 



1494. 



sydra utidyrastafnuni ok hielldu þar aa sijnum hondum bad- 
er greindr benedikt er jordina afhenti ok nefndr þorualldr 
er jordin var afhent og sagdiz benedikt þa enn endrnya þenna 
giorning j annat sinn. 

Ok til sanninda hier vm settum uier fyrnefnder menn 
uor incigli flrir þetta uitnisburdarbref er skrifad uar æ. atad 
i reynenesi miduikudaginn firir decollacio johannis baptiste 
aarvm efter guds burd CD cd Ixxxx ok. iiij. aar. 



284. 14. September 1494. á Eyjólfsstððuni. 

6. Júuí 1500. á Skriðu. 

ViTNisBUEÐB, að Þorvaldr Sigurðsson hafl geflð jörðinahálfa 
Skriðu í Breiðdal klaustrinu á Skriðu í Pljótsdal til æfln- 
legrar eignar. 

AM. Fasc, XXXIV, 24, fruffirit á skinDÍ. Innsiglið er fyrirbréfinu. 
— Apogr. 2879. 

Bref vm halfa skridv j Briddal^). 
Þat giore eig kodran jonsson godum monnum kunnukt 
med þessu minu opnu brefui þa er lidit var fra hingatburd 
vors herra ihesu christi þusund cd xc og iiij ar at eig 
heyrdi lysing þorvaldz heitenz sigurdzsonar sem gud hanz 
saal nade a eyolfsstaudum a uollum sunnudagen næsta eft- 
er mariumessu seinne at hann gaf iordena skridu er lig- 
ur j breiddal j heydala kirkiu sokn halfua til kiausturzens 
a skridu gude almattigum junfru marie til ævinlegrar eign- 
ar en klaustursens formonnum til frials forrædis med auU- 
um þeim gognum og gædum sem greindre iordu fylger og 
fyigt hefer at fornu og nyu og hann vard fremst eigande 
at. og til saninda hier vm setta eig mitt insigle fyrir þetta 
vitnisburdarbref er skrifuat var a klaustrenu askridulaug- 
ardaginn næsta fyrir huitasunnu sex arum sidar en fyi^ 
seger. 



1) Svo, utan á bréfinu með hendi iti 17. öld. 



1494. 



FESÍINGARBEÉF 



223 



385. 30. Septembcr 1494. á Isi í Öxarflrði. 

FiKNBOGi Jónsson festir Málfríði Torfadóttur sér til eigin- 
konu. 

AM. Apogr. 3699 „Ex originali komnum úr þingeyjar syslu. [frá 
^agaúai EinarsByni 170.. Hann frá œag. Birni 1707; i fyrstu frá séra 
fektila Þoriákðsyni, bætir Jón SigurðfiBon við]. ÞðBsa brefa original finn 
®& (I7ii7) hverge. Eg man glögt, ad haun var lasenn miög. grunar 
bann mune forgeiuginn vera. Fyrir þcssu brefi hafa vered. 3. inn- 
^^gie, sem nu eru öU burt sliten, og þveingerner alleina epter". (AM,). 
•a.rni ritar langt mál um þetta bréf: „Hveruig á þesau heim ad koma. 
J^^o 1467^ g Ökrum í Skagafirdi gipti KrÍBtin ÞorBteinadotter Malfride 
onadottur, dottur sina, Finnboga Jonssyne, conöentiente virgine. Ante 
8|Unum 1500. atte Finnboge (logmadr) vaxna dottur, gudride, sem oefad 
vered Malfridardotter. Nu 1494. fester Finnbogi fyrst Malfride 
^iadottur, hafde hun vered frilla hans þangad til? Non credo. þvi 
^öfdi ecki so göfugur madur eignast dottur hans. Atti hanu tvær 
^uridar, eina eptir adra? De eo non constat, og einginn heft þad 
^^gt. þetta annar íiunbogo? neqve id puto, þvi fiunbogi lög- 

^adur bio i Asa i Kellduhverfi sem var langfedga eign. Annars erþad 
^iiddrlegt^^j ad þeir kalla ecki finnboga lögmannj sem ad visu var lög- 
°^^dr hoc anno 1494. Kannske þetta sie einhver annar finnboga og 
önnur Malfddnr. Ættgöfug kona var Holmfridur þoivardzdotter, kona 
^orna JonsBönar, syster Margretar a Eidum, þo atti hun börn vidBirni 
^ enn þau vigdiat saman. Vide Niardvikurbref. Eins Jngveldr Helga- 
otter vid Þorleifi Biömssyne". Það er enginn efi á, að þetta sé Finn- 
lögmaðr. Afíikript hréísins er með hendi Árna. 

Þat giorvm vier ion magnvsson. sigmvndr magnusson 
brandr ingvarsson godum monnum viturligt med þesau 
^öíu oppnu brefl. at þa lidit var fra gvds bvrd þvssund 
ogr hundrud niu^) tiger og flogr ar favstudaginn n[æsta] 
yrer krossmesso vm haustid^) j ase i avxarflrde i kelldu- 
^verfe vor[um] vier i hia saum og havrdum*) aa. at flnbog[i] 
i^Qsson fe[st]e malfride torfadottur med handabande laugliga 
^^ör til eiginn konnv med hennar iaýrde og þeim logbokar- 



h '\»^^^i þad so undarlegt, þvi þad finnst optar. þo mun þad 
t i brefum þeim er fiunbogi sialfur hefur sagt fyrir, so sem jarda- 
^^upsbrefum hvar hann var a adra siduna". (AM.) «) „Þetta níu er 
og læselegt, og verdnr ecki i neinn mata Ödruvis lesed, og allt 
^taled er alskírt" (AM.) ») Þ. e. 12. Sept. *) Þannig. 



224 



:i 



3LGAFELLSKLAUSTR. 



1494. 



enar ordum sem þar til haeýra^). og til sanenda hier vm 
settum víer fýr nef(n)der menn vor incigle fýrer þetta fest- 
ingarbreí giortt i sama stad og are deige sidar eu fýr seig- 
er. 



386. 3. Októb«r 1494. á Kolbeinsstððuni. 

Eelendr bóndi Erlendsson selr klaustrinu á Helgafelli til 
fuUrar eignar jördina Hraunholt í Hnappadal og kvittar 
um andvirðið. 

Eptir fíkjalabökí Landsskjalasafni 94. 4to. bl. 131b— 32; með hendi J6ns 
lögmanns Sigurðsaonar c. 1600. Ágrip bréfsins með ártali 1494 er í AM. 
262 4to, bls. 47; AM. 430 4to. bls. 7; AM. Apogr. 1593. 

Kaupbrief fyrir Hraunhollte. 
Þad giorum vier Halldor Gijslason og Hoskolldur Helga- 
son godum monnum kunnugtt med þessu voro opnu briefe a 
fimtudaginn næstan epter Michaelizmesso Anno 1494. vorum 
vier j hia a kolbeinzstodum sdum og heyrdum cL ord og 
handaband þessara manna BUendz bonda Ellendasonar og 
Broder Þorleifz Jonssonar er þar var j vmbodi Halldorz a- 
bota a Helgafelli ad so firir skildu ad fyrrnefndur Ellendur 
sellde til fullrar eignar Abota Halldore og klaustrinu jord- 
ina alla halfa HraunhoIIt er liggur j hnappadal j kolbeinz- 
stada kirkiusokn jtolulausa^). med ollum þeim gognura og 
giædum. sem greindri jordu fylger og fylgtt hefur adfornu 
og nyiu. og hann vard fremst eigandi ad til æfinligrar eign- 
ar og frialz forrædiss vndan sier og sljnum Brfingium enu 
vnder Halldor Abota a Helgafelli. Medkiendist og Ellend- 
ur ad hann hefdi fulla peninga vppborid fyrir greinda jord 
af Abota Halldore. og j sama handabandi gaf Ellendur A- 
bota Halldor kuittan olldungiz og akiærulausan fyrir sier 
og sijnum epterkomendum vm fyrgreintt Jardarverd. 

og til sanninda hier vm etcetera. 



Þannig. •) jtokulausa, hdr 



1494 



EAUFAFELLSBRÉF 



225 



287. 11, Olítotoer 1494. í Holti undir Eyjaflölluin. 

(xTJÐMTODR Árnason selr Sigmundi Jónssyni hálfa jörðina 
Raufafell hið ytra undir Byjafjöllum fyrir tuttugu hund- 
ruð í fríðvirtum peningum auk guUs og silfrs, og kvittar 
fyíir andvirðinu. 

Bibl. Bodleyana, Oxford, Collect. FMagn. 55. 4to. bls. 149—150, 
^eö hendi Guðbrauds prófaBts Jónssonar í Vatnsfirði (d. 1690). Rit- 
^ætti haudritsinB or hér ekki haldið, þvi að hann er í eingu merkr. 

Kaupbref Gudmundar og Sigmundar. 
Þad giorum vier Jon prestur Jonsson. Byiolfur Þorolfs- 
sou og Nichulas Sigurdzson. Eyiolfur Sigurdzson og Þorar- 
^uu Brandzson godum monnum kunnugt med þessu voru 
^Puu brefl. þaa er lidid var fra hingadburd vors herra Jesu 
nristi 1494 £ar. laugardaginn fyrstan j vetri. aa Hollti 
Vuder Eyiaflollum. vorum vier j hia. sæ,um og heyrdum æ, 
og handaband þessara manna. Gudmundar Arnasonar 
^ annare aalfu. (enn)Sigmundar Jonssonar (af annare). ad 
fyrer skilldu. ad fyrrnefndur Gudmundur Arnason sellde 
y^ruefndum Sigmunde Jonssyne haalfa jordina Raufafell ed 
J ^a. er liggur j CDidbæli(s) kirkiusokn. til æfinligrar eignar 
frials forrædis. med oUum þeim gognum og giædum. 
greindre jordu fylger og fylgt hefur ad fornu og nyiu. 
^ yztu merkia vid adrar jarder ad riettu lagaskipte, 
logbok giorer raad fyrer. Bnn þar j mot gaf greindur 
SOiundur. xx. c. j ollum fridvirtum peningum fyrer utan 
og silfur. CDedkienndizt greindur Gudmundur Arnason. 
hann hefde fulla og alla peninga upp borid fyrer greinda 
Uia ^Ptuefndan Sigmund kvittan giort og aakiærulausan 
Um ^.^^^^*^^ j^^d- haalft Raufafell. fyrer sier og ollum sin- 
fiettum erflngium og epterkomendum. og lofade titt- 
. ^ Grudmundur (ad) svara lagariptingum aa nefndre 
u og þrattnefndur Sigmundur^) Jonsson skyllde hallda 

0? til sannenda hier um set eg adurnefndur Gudmund- 
"^uason mitt jnnsigli med fyrr greindra manna jnnsigl- 

Sigurður(!X hdr. 

öipi. iBi. vn. B. 15 



ur 



226 ARNÓR OG STTÍRLÁ. 1494. 

uin fyrer þetta jardakaups bref. er skrifad var j Holum 
under Eyiafiollum manudaginu næstan fyrer annunciacio 
COarie (sarc sidar enn) fyrr aeger^). 



388. 20. Óktobcr 1494. í Hjarðarholti. 

DóMR sex manna útnefndr af Henreki Henrekssyni Kola- 
beck um viðskipti Sturlu Þórðarsonar og Arnórs Finnsson- 
ar út af flutningi á ófærri konu, sem Þóra hétog var Tumadóttir. 

DómaByrpa Jóns Hákonaraonar á Vatnshorni (d. 1748) 5 4to., ekr. c, 
1608. — AM. 211c. 4to. Ms. 125—28, skr. c. 1700 (nokkuð afbakað). 
Sbr. Nr. 241. 

Domur þeirra Stulla og Arnors um Þoru um vitni 

huersu full vera skylldu^). 

Pad giaurum vær sigurdur dadason. Gudmundur flnnz- 
son. Ormur jllugason. Colbeinn Jonsson. Jllugi Jonsson o^ 
pall Þorsteinsson^). Godum monnum viturligt med þessu 
voru opnu brefi. ad þa er lidit uar fra hingadburd vors 
herra Jhesu christi CO^ cccc ix tigir og iiij ar a manudæginii 
eptir Calixtusmesso j hiardarhollti j Laxardal ca þingstad 
B.iettum vorum vier i dom nefndir af uel Bornum manuí 
Hinrek Hinrekssyni kolabeck^). ad^) skoda*^) og dæraa huorsu 
fullkomin lagavitni þad skylldi vera. sem arnor finnssoö 
leiddi þar þa suo vier heyrdum') fyrir greindum Heinrek 
kongs vmbodzmanni vm aull skipti þeirra StuIIa Þordar- 
sonar og fyrrnefn(d)3 Arnors. og skied hafdi da manudægiöii 
næstan fyrir Þorlaksmesso vm sumarid adur fyrir^) heima J 
Liarskogum i Laxardal da laugheimili arnors finnssonar- 
Soru þessir menn er suo heita. olafur. vigfus og jon jonsson 
fullan bokareid fyrir saugdum Heinrek kongs vmbodzmanni 
guo latandi oid eptir ord sem hier eptir stendur skrifat. 

í) Þ. e. 23. MartB 1495. «) Doraur vm heimBokn til Árnors Finnií- 
sonar 211; ») Þordoraon 211. ■*) Kolasech (!) 211. Boleidis b. v. 
(!). ö) Bkiildum athuga b. v. 211. ^) og b. v. 211, «) þ. e. 15. júliUð^' 



1494 



AKNÓR OG STUELA 



227 



J fyrstu suoru þessir menn ad þeir uoru þar j hia j 
Liaskogum i Laxardal i Hiardarhollzt kirkiu soku Æl laug- 
teimili adur greindz arnors. a manudæginn næstaii fyrir 
þorlaksmesso vm sumarid adur og sau ad stulii þordarson 
B'Gid heim ca vollinn j Liarskogum med vj menn tyiada. 

fluttu þangad þa saumu konu ofærajsem Þora hiet og 
var Tuniadottir og Arnor flnnsson hafdi adur laugbodit 
í^tuUa Þordarsyni til framfæris og adur greindum stulla var 
d36md þessi kona til framfæris med suarnri frændsemi þeirra. 
Og þa greindur StuUi Þordarson kom heim da vollinn j 
Liarskogum og hans menn og medfylgiarar. þa toku þeir 
ofau þesaa adurgreinda konu af hestbaki og settu hana nid- 
oa voUinn. Sidan dro greindur stuUi Þordarson oghans 
^^T^n bsedi vpp sverd og hanska og kaustudu af sier sinum 
^Pum. Gieck þa arnor finnsson heiman og hans menn 
^PP aa vollinn. Spurdi arnor flnnzson Stulla þordarson. 
^iiort hann hefdi flutt þangad Þoru Tumadottur frændkonu 
^yiia. En Stulli sagdi ad þad uæri satt. Fyrerbaud arnor 
stulla at lata hana þar e^jtir an doms edur 
^^Sa. Baud arnor finnsson sig þói til laga uid Stulla þord- 
^^'son sattsamliga vm þessa adurgreijnda konu. Sagdist 
■^ínor skylldu uid henni taka ef dandumenn giordu þad og 
^^ta stuUa sem dandimenn giordu. ef hann hefdi nockud 
"^audlaga^) giort honnm. Enn StuIIi sagdi þar neij vid og 
^^gdi ad hvn skylldi þar eptir vera. Fyrerbaud arnor 
®**iUa þa ad lata hana þar epter. og lysti fuUri sauk & 
^Ptskrifadan mann StuIIa Þordarson og alla hans medfylgi- 
Suo framarliga sem hann mætti fremst med laugvm. 
■^^ þeir lieti hana þar eptir. gnn Stulli suaradi þa enn og 
^^Sdi. ad hun skylldi þar epter vera. Gieck þa Stulli frani ad 
^ruori med nakid suerd BÍett. og arnor j moti med annad 
^^kid suerd. komu þa i med þeim hðgg j suoddan mata. 

arnor hio ecki fyrr StuIIa. Budust þa menn arnors til ad 
standa da milli. Bnn menn StuIIa og medfylgiarar viUdu 
pd ecki. hlupu fram. hiuggu og stungu menn arnors. og 
yste arnor þa heimsokn oíl Stulla Þordarson. og hans med- 

Svo; = vanlaga. 

15* 



228 



ARNÓR OG STURLA 



1494. 



fylgiara suo framarliga sem haDn mætti frcmst med laug- 
um. Stakk stulli þordarson arnor j andlitid med suerdi. 
suo hann fieck auerka st enn menn Stulla særdu menii 
arnors. hiuggu þumalfingur af Guttormi Olafssyni ol hægrí 
hendinni og veittu honum sting i handlegginn og miog suo 
af Joni Jonssyni fingur þann sem næstur er þumalflngri cö' 
vinstri hendinni. Lysti arnor þa fullri sauk caStulIa þord- 
arson og hans medfylgiara. sem fremst mætti da vera eptir 
laugum bædi kongdomsins vegna og sinna. Laugdu þessir 
menn sem soru þad j sinn eijd med. at þeir voru til þess 
skipadir og settir af arnori adur enn þesse þeirra vidureign 
var. at sia og adhyggia þeirra vidskiptum arnors og Stulla 
og þeirra manna. suo þeir mætti bera Arnori Eiett vitni 
vm seirna. ef nockrer saknæmer giorningar kæme til med 
þeim edur þeirra mðnnum og medkiendi Jon og Olafur ad- 
urskrifadir ad þeir hiuggu huorki nie stungu nie slogu 
StuUa þordarson nie hans menn. og ecki vont giordu þeii" 
þeim og j aunguan styrk voru þeir med arnori. til þess ad 
Stulli Þordarson og hans menn væri þa nockri skaumm nær. 
Edur lifi sijnu ad fijrr. og aunguaii hlut giordu þeir þar ad 
annan enn þeir voru hia sau ca þessa þeirra fyrrskrifada 
vidureign. Til þess ad bera þar vm Eiett vitni og satt 
sem þeir voru tilskipadir af arnori adur. og þad suoru nu ct 
hier fyrr skrifad stendur. Jtem laugdu þessir menn þad og j 
sinn eid ad arnor flutti ecki þessa adurgreinda konu Þoru 
Tumadottur di Stulla Þordarson fyrr enn hun var dæmd & 
hann adur sem domur þar uir; gior vtuisar. 

Nu af þui vær vissum. ad þessir adurgreindir meun 
sem soru Jon og Olafur voru valinkunnir menn og ad 
aungum liuguitnum edur skrokuottum Reyndir. þess ann- 
ars ad þeir skirdu sig med eijdl fyrer allfc sakferli vid 
Stulla og haus menn scm fyrr greinir. Þad þridia at þeir 
uoru til þess skipadir og nefndir af Arnori ad bera hier 
vm Riett vitni og satt vm þad sem til kiæmi med þessum 
adurgreindum monnum arnori og StuIIa og þeirra monnum 
j ordum edur verkum sem þeir nu giordu og soru eptir* 
Þessí florda ad laugin avijsa suo ad þau vitni sem bera viö 



1494. 



VÍKURBRÉP 



229 



deiUd manna. og suo ef vitnad er vndir menn, þa skalecki 

anduitni j moti koma. þui fyrer þessar greínir. dæmdum 

vier adurgreindir donismenn þetta lauglaga vitni semþessir 

optgreindir meuíi soru. og ad laugum borid vera og ecki 

anduitni j moti koma mega þesaum þeirra Bijdi og vitnis 

burdi. suo sem hier fyrr skrifad stendur, Jtem lysti greind- 

iir hinrik kongs vmbodzmann þui þar fyrer oss ad hann 

tefdi sent optskrifudum Stnlla bod og bref til ad koma da 

þctta þing til andsuars vid arnor flnnsson. vm þessi þeirra 

inalaferli. Bnn Stulli kom ecki og einginu hans vmbodz- 
madur, 

Og til sanninda hier vm setti fyrskrifadur heinseck 
kolabeck kongs vmbodzmadur sagdrar syslu sitt jnnsigli 
^ed vornm adurskrifadra domsmanna jnnsiglum fyrer þetta 
omsbref. er skrifad var j liarskogum j laxh.rdal j hiardar- 
*^ilts kirkiu sokn oa sama ari deigi sidar enn fyrr seigir. 



^89. 35, Nóvember 1494. á &ruad í Eyjaflrðl. 

^aúBB Benediktsdóttir selr Finnboga lögmanni Jónssyni 
J*^i"ðina Vík í Reynistaðarþingum með þeim atriðisorðum, er 
bréflð greinir. 

AM, Fasc. XXXII, 16, frumrit á skinni, og oru bæði iunBÍglin fyr- 
^ bíéfinn. — Apogr. 3358. 

Bref vm uijk^). 
Þat giorum uit sigmundr magnusson og illhugi heim- 
j;amsson2) godum monnum uitarligt med þessu ockru opnu 
at þa lidit uar fra guds burd þushund fiogr hundrud 
^^^tiger og flogr ár. á laugum j reýkiadal a clemens messu- 
) uoro uit i hia sáum og heýrdum áatþrvdr benedictz- 
otter fleck ok sellde flnbogajonssýnelaugmanni medhanda- 
til fuUrar eignar jordena alla uik er liggur j reýni- 
^^^^^^^da ^ kirkiu sokn j skagaflrde er hun re iknade sier 

tJtan á bréfinu með iillgÐ.malli hendi. beimraason, frbr. 



230 OEME OG SOLYEIG. 1494. 

hafa fallid til arfs eftir benedict magnusson faudr sinn edr 
huort þat kynne uerda meire hlutui edr minne at sagdre 
Þrudi b^ri til arfs edr lausnar i greindri iordu uik þa 
skylldi nefndr finbogi þat eignazst og til sin leýsa en giallda 
benne adra jafnmikla peninga j faustu og lausu fyrir opt- 
nefnda iord uik. Og til sannenda hier um settu uid fýr- 
nefnder menn ockur incigli fyrir þetta iardarkaupsbref giort 
a grund j eýiafirde in festo beate katerine uirginis a sama 
ari sem fýr seiger. 



390. 36. December 1494. á Skarði. 

Samninge Orms Bjarnasonar og Solveigar Björnsdóttur utu 
peninga meðferð Ólafar Loptsdóttur vegna Sophíu systur 
sinnar. 

KriegerB safn 2. 4to. bls. 218—224 með hendi Styrs Þorvaldssonar 
c. 1700. 

GiðrnÍDgsbref Orms Biarnarsonar^) og Sol- 
veigar Biðrnsdottur um peninga medferd 
Olðfar loptsdottur vegna sinnar 
systur Sophiu. 

Þad giðri eg Ormur Biarnarson^) gódum monnum vit- 
urlegt med þessu mijnu opnu brefi ad eg medkennunst. 
eg hefir i beidur. hiartalega cLst og brodurlega dýgd med 
hustru Solveigu Biornsdottur systur mijna ordid um eins og 
samþyckur um þann áskilnad. Eeikningskap og peninS^ 
medferd sem at þær agreindi hustru Olðfu Loptzdottur og 
Sophiu Loptsdottur mædur ockar, sem Gud þeirra sdHí^ 
hafi. j hveriu þad hefer verid vid þann arf og peninga seifl 
þessum greindum syskinum flell til arfz og eignar eptii" 
fodur sinn og mödur og hustru Olðf hafdi til umbodz vegö* 
systur sinnar sagdrar Sophiu. og hun þottist eij fallan blut 
af greindu gotzi og peningum uppborid (hafa). sem var^ 

Ormr var sonr Bjarna ívarssoaar (jungkæra Vigífissonar Hóinið) 
og Sophin Loptsdóttur. 



1494, 



ORMR OG SOLVBIG. 



lausagotzi. jordum og odrum gripum. j hveriu )*em hellst 
kann nefnast. og mier heíir nu til eignar fallid. hefe eg 
þvi nu þennail þeirra allan ctskilnad. misdeiling med dnefndri 
ð-greiningu afmdd og nidursleigid j svo máta. ad eg fýrnefnd- 
Ormur Biarnason^) gef og (gjöre) Solveigu Biornsdottur. 
tennar bðrn og Barnabðrn. erflng(i)a ðlldungis kvitta og 
'lkiaerulausa fyrir mier og ðllum ðdrum mijnum Erflngium. 
^ptirkomendum Iðgligum um fyr sagda peninga og arf. 
tvika. dauda. fasta, lausa. frijda sem ofrijda j hveriu hellst 
Þeir hafa verit eda nefnast kunna med dvðxtum. jnnstædum. 
ð-bata edur alðgum og ðllum ödrum olðgligum medferdum sem 
^PP 4 greindt gðtz heflr mcLtt falla skieedur skijckast og hustru 
OJðfubar atsvara. Svo og medkennunst eg. at eg heflrfulla 
P^iiiuga. sæmd og nægelse upp borid af ctdurgreindri Sol- 
veigu Biornsdottur systur minne fyrir ddurnefndan feskacka 

askilnad svo mier vel þeckist og cLnægir vegna sijn og 
a^B(a)ra arfa hustru Olðfar. undir svo fellda grein. ad ef 
svo kann skie adrer verdi arfar sagdrar Soiveigar Biðrns- 
dottur enn bðrn hennar sem reiknast nu hennar skilgetner 
Erflngiar og beri under adra menn gotz og peningar þad 
sem hustru Olðf dtti. þa skal eij meiri partur kvittur ddur 
sagdrar dkiæru helldur enn^) svo mic(id) sem hustru Sol- 
veig(u) bar ad suara vegna mðdur sinnar og Einars Biðrns- 
sonar brodur hennar. Svo ei sijdur hefl eg lofad greindri 
Solveigu Biornsdottur systur minne ad vera henni j hicLlp 

styrk. slijkan aem eg kann best af stad koma. og sier- 
deilis hennar bðrnum ef Gud vill svo skijcka edur skipta 
tau þýrfti minnar hialpar edur tillagna nockurn tijma vid. 
E'or þessi greindur giorningur fram. fluttist og fullgiordist 
^illi ockar greindra manna Solveigar og mijn. og med 
handabande i litlustofunni & Skardi d Skardzstrðnd ij. dag 
' Jölum. þessum monnum nærverðndum. cLsictðndum og heyr- 
^ndum. JoDÍ Oddssyni. Halldori Þorgeirssyni. Ormi Sigurds- 
syDÍ. Kiartani Jonssýni. Ara Helgasyni. Þorkatli Ormssyni 

Joni Sigmundssýni. hverier til styrkingar. meijri aud- 
^yningar og sannrar medkienningar og sanns vitnisburdar hier 



Svo hér. b. v.; vantar i hdr. 



232 



KrRKJUBÆJARKLAUSTE. 



1494. 



um settu sijn Jnnsigli med mijnu Jnsigli fyrir þetta kvitt- 
unarbref er giðrt var i sama stad. dag og tijma sem fyr 
seigir. þáL er lidid var fra holldgan og hingadburd vors 
herra Jesu Christi þusund iiij. hundrud. ix. tyger og iiiij- 

ðLrO. 



391. 1494. 

Skrá er Stephán biskup Jónsaon lét gera um eign Kirkju- 
bæjarklaustrs á Síðu í silfri. 

AM. 263. Fol. bls. 87,skr. 1598. 

Anno domini OD. (c)ö. xc. iiij. Beiknadizt suo mikidsilf- 
ur kirkivbæiarklavsturs sem hier seiger. 

Jn primis. eia stor skal. oc iiij smærre skaler. 
ein spýra med loki oc onnur loklaus. 

ejtt stort stavp med loki. 
var þetta allttsaman a vigtt xv merkur. 
Jtem eitt glodarker med sylfur ad auk oc ij skurP 
med silfurstettvm oc bvningi ofan vm. eitt horn med klom 
silfvrbuid. oc silfurkross med knutafesti er vo xvj avra. 

Jtem iiij fingurgull oc hid flmtta er biskup stephan 
fleck systur halldorv ad bera j stadin þess fingurguUz er 
hann hafdi ] burttv med sier þvi þat var brcíkad. 



392. , [1494]. 

Testamentisbbéf Páls Brandssonar á MöðruvöIIura. 

AM. FaBc. LXIV, 27, frumritið á BkiiJDÍ, sem aldrei hoíir veríðinn- 
siglaö. — AM. Apogr. 1507 (eptir frumritinu). Páll BrandeBon mun haí^ 
dáið í drepBóttiuni haustið 1494. (Sbr. Spjaldhagndóm 19. Jfiú 1495. 
Nr. 315). 

Þ. e. = 1494, því i þessu bréfi er árið reiknað frá Jóluai. Sói' 
veig Björnsdóttir var dáiu á Jólum að bókmáli 1495; hón gerði teritament 
Bitt 17. Jan. 1495, en 28. MaiíB 1495 fréttir Björn Guönason lát henu- 
ar vestr i Vatnsfjörð. 



1494. 



TESTAMENT PÁLS. 



233 



Testamentisbrief Psals heitíns Brandsonar^). 
Jn nomine Domini acioen, 

Giorer eg pall brandzson heill at uite og samuizku en 
þo nockut krankur j likama. Sua fallit mitt testamentum 
pdi allz(valldanda) tíl lofs og dyrdar og hans blezadri modr 
JMgfru sancte marie og auUum guds helgum monnum til 
sæmdar og uirdingar enn mier syndugum manni til synda- 
lausnar og saluhialpar og ðllum þeim sem gud lofar at sia 
aulmausa þiggiz firir. 

Jn primis jatar ec mic gudi skylldugan. gef ec mig og 
l^ina sal j ualld og uernd skapara mins og lausnara herra 
iheau christi og j skiol og myskunar fadm heilagrar kirkiu 
og arnadar orda jiingfru sancte ODarie og hins bleszada 
^artíni erchibiskups sancte thome archiepiscopi sancte 
öichulai og sancte johannis holabiskups. Sancte petri og 
pauli og hinne blezudu barbaru. goda gudmundar biskups 
allra guds heilagra manna og meya. kys eg likama 
^ixium legstath ad kirkiu hins blezada CDartíni heima aa 
^oudruuðllum j eyiaflrdi nærr jngibiorgu minne. 

Jn primis gefur ec austur tíl helga blod þess(ar) iij 
iarder ketílstadi ^ uðllum. kollstadi. ODynes. og þar med 
eitt kristz likneski med þui sem honum fylger er þat eitt 
gnllniatí og flngrguU og ij pipur forgylltar med laufum. 
^illda ec ath ketílstðdum fylgdi. x. kugilldi. v. kyr og. v. 
^saudar kugiUdi oc at Uotur hefddi^) framfæri sitt aa pening- 
^num. skal þar leggiaz tíl. xx. hundrut j audrum jordum 
þar med eitt glodarker og læt ec hundrat hundrada. 

eida kirkiu. xx. hundrut og þar lugt af. vj. hundrut. 
skipa eg kirkiunne. vi. hundrada jord rima og þar til. ix. 
^ödrut j þarfliguin penningum. 

€r (e)c og skylldugr erfingium jons heitíns gudmunz- 
^<^í3ar peninga. uorv þat xv hundrut og uiUda ec giarna at 
^il^r minar skulJdor lycktizt. 

Sua ueit ec at og er minum kirkium micils skyUdugur 
unit ei huad opter lifer peninga þo at nu siev noger 

Xlfcan á bréfinu með hendi frá 17, öld. og aptr oær orðrétt með 
annun heudi. Svo. 



234 



TESTAMENT PÁLS. 



1494 



til. verdxir þar þo mest sa kirkiuua aa hofl þui at uier hðf- 
um hana lei(Ti)gst halldit frændur. þni skipa eg henne iord- 
ina þrastastaddi') firir fimtigi hundradatil æuinligrar eignar 
og jordina suinauollu firir xx hundrut. skulu erflngiarner 
suara þui sem meira er. 

hefl ec tekit med silfrastada kirkiu. xij.^) en þat sem 
laoder (min) uar meira skylldug kirkiune eigum uit ellendr 
bader ath suara. fellur þar litit j porcio ein mork edur ix 
aurar. eru þar sua peningar ef þeir halldazt at kirkian ma 
fa fulla sæmd en, 

€en^) eg ueit ei huort at kuitt er maudruualla kirkia 
edur ei med þui sem jngibiorg min hefer til hennar lagt. 
en þo skipa ec kirkiu sancte CDartini martiris. xL hundrada 
jord finnastadi j sauluadal. 

coed kirkiunne sa einarstodum tok ec. xv. hundrut j 
fridum peningum en. iij. hundrut j ofridu. en um þann 
reikningskap aem þar hefer fallit sidan ec feck jordina 
skipa eg henne halfa iordina biðrg j kinn flrir x hundrut 
og allan þann uid sagadan og osagadan sem þar er nu 
heim komin og allar þær flaler sem eru j flatey. er þath 
kirkiunne god nytsp.md ef þui verdr at henne komit. 

bornum jons heitins einarssonar er ec skylldugr vm 
xiij hundrut og halfa jðrdina biorg en gudride æuinligt 
framfæri. er hier af lugt þat sem gudridr tok at sier j 
flatey. 

Sigmundi brandzsyne skipa eg iordina bæ j sugaíida- 
flrdi og halfan uatnadal. 



[Þore ec valla skrifa ydur til saker þess þier hafld 
nockur ord firir mig feingit af ydrura husbonda enn vel 
þiki mier a medan hans undermenn hallda mic eigi seka 
cnn eigi er ec skylid modruvollum nie peningum Þorleifs 
ef odrum eru þeir venslader^). 



1) Svo. [Þetta er ritað utan á bréfið með heudi frá 16. öld, 
])6 ékki seinast á. öldiuni. 



1495 



GRINDABRBF 



235 



393. 7. Janúar 1495. á Skiniiastöðuin. 

Narfi Benediktsson selr síra Einari Benediktssyni hálfa 
jörðina Grindr á Höfðaströnd gegn kenslu og nppfæðslu á 
Benedikt syni Narfa, með fleira skilorði, er bréflð greinir. 

AM. Fasc. XXXir, 25, frumiitið á skiirni. Af 4 innsiglum er eitt 
brákað fyrir bréfinu. — Apogr. 3363. 

vm halfar grindur i hofs kirkiu sokn^). 
Þat giorum vier asgrimur hallzson. Sigvrdr sveinbiarn- 
arson. CDagnus jonsson og halldor avgmvndzson godum 
Daonnum kunnigt med þessv voru brefl at svb anno gracie 
cd^ xc*> v^ ^ midvikvdagin næsta epter hinn þrettanda 
jola aa skinnastavdum j avxarfirdi vorvm vierhiasaavm 
heýrdvm sa ord og handaband sira einars benedictzsonar 
narfa benediktzsonar at sua flrir skildv at fyrr nefndr 
iiarfl selldi adrnefndvm sira einari med handabandi til fvll- 
eignar ok frials forrædis jordina halfa grindr er liggr 
aa havfdastrond j skagaflrdi j hofs kirkiu sokn med avllum 
þeim gavgnvm og giædvm. eignum og itokum sem adr 
greindri jordu halfri fýlger og^) fýlgt hefer ath fornv og 
i»yiv og hann hafdi fremzt eigandi at ordith hver er reikn- 
adizt. XX. hvndrvth half. hier j moti lofadi nefndr sira ein- 
at sier at taka til lærdoms og uppfædis benedict son 
tíjtt nefndz narfa og lata vigia hann messvdiakn. en ef 
avdrvm hvorum sira einari edr benedict endizt hier ei líjf- 
*iagar til þa skýlldi flrir sveininn. ij. hvndrut fallit hafa 
^PP 3a hveria tolf manadi en sira einar eiga þessa somv 
jord sem adr. en giallda narfa sva morg hvndrvth annad 
hvort vpp j adra jord ellegar onnur hvndrvth frid 
^dr fridvird sem ei hefdi flrir sveininn fram fallid edr s^ 
þa veri eignarmadur greindrar jardar. skýlldi sira einar 
f»illkomIiga eiga þossa somv iord þo optnefndr benedict ýrdi 
vigdr til diakpa en þessi greind iord hefdi at riett- 
Reikningi flrir hann fram fallid. Og til sanninda hier 



TJtan á. bréfinu meö gamalli hendi. tvÍBkr. i frbr. 



236 SAUÐÁEBEÉF OG LAUNGUHLÍÐAR. 1495. 

ym settvm vier fýrnefnder memi vor jnscigli íirir þetta 
bref skrifad j sama stad degi og óxri sem fýr segir. 



394. 8. Januar 1495. í Dunliaga. 

Magnús Árnason selr Sturlu Magnússyni jörðina neðri 
Launguhlíð í Hörgárdal, „er nú er kölluð Skriða", fyrir 
Sauðá í Skagaflrði og lausafé, að tilgreindum landamerkjum 
og ítökum. 

MSteph. 27. 4to. bls. 78, SvartBkinna, með hendi BenediktB lögmanns 
Þorsteinssonar, c. 1730. 

Kaupbref fyrer SaudcL i Sæmundarhlijd og nedre longuhlijd 

i Horgardal sem nu heiter Skrida. 

Þad giorum vier Arnbiorn Amason. flnnur vilhialmsson 
Sugurdur Jonsson. Jon vilhialmsson. Suejrn Eyreksson og 
Jon Oddsson godum mðnnum kunnugt med þessu voru opnu 
brefe ad þa lided var friL hingadburd vors herra Jesu christi 
CD. cccc. IX tijger og. v. dr a flmtudagenn næstann firir 
geisladag j sidra dunhaga i horgardal vorum uier j hia 
saum og hejrdum d ord og handabaud þessara manna Stulla 
Magnussonar af ejrnre alfu. enn Magnusar Arnasonar af 
annare. ad so firir skilldu ad Stulle Magnusson sellde 
Magnuse Arnasyne jordena nedre launguhlijd i Horgardal 
er nu er kollud Skrida og liggur i Bægissctrþingum. med 
ollum þeim gognum og giædum sem grejndre jordu hefur 
fllgt ad fornu og uyu og Magnus Arnason vard framast eíg- 
ande ad og ad tilskilldum ollum skogum a stedia jordu 
upp i fiall og ofan i cL ut ad kidialæk og audur i motz víi 
Audbreckuskog nema stedie skiUde eiga elldeuid sem hon- 
um þarfnadest. 

rejknade flrrnefndur Magnus ad jorden skrida sette 
allann gielldficlr rekstur framm a oxnadal og iij tolffedm- 
inga elldetorírt i Hamars jord i Bæissarþijngum. 

Hier i mot gaf stuUe Magnusson jordena saudd i Skaga" 



1495 



BRÉF JÓNS TIL PÁLS. 



237 



flrde i Borgar kirkiu sokn med ollum þeim gognum og giæd- 

sem henue hefur filgt ad fornu og nyu og stulle 
vard fremst eigande ad. 

E-ejknade adurnefndur stuUe ad jordenn saudcL ætte 
alla Borgarey. þar i mot ætte Borg reka storvida og huala 
haudann fra Borgarmerke og yfer ad vordum þeim fiorum 
sem standa nockud so firir sunnanu sauddrosa ad undan- 
töknum ollum smareka jordum og landgognum og selfðr i 
Kalfardalzjord. og hier til gaf þrattnefndur Stulle tijttnefnd- 
Magnuse. xjc og xx er hann rejknade undir fodurhans 
Ht til. V. kugiUde og [} halfa^) mork silfurs. 

öogdu þcsser offtnefnder mcnn Stulle og Magnus þing- 
stad og halfkirkiu skilld a badum jordunum. 

So skillde og huor firrgrejndra manna hallda til laga 
P*^irre jord er keifi'te enn scL suara lagarifftingum er sellde. 

Og til sannenda hier um. 



2^5. [fyrir 1496]. 

^ENDiBEÉF Jóns dans Björnssonar til Páls mágs síns Jóns- 
souar á Skarði á Skarðsströnd. 

■^M. pagc. LXIV, 16, frumrit á Bkiuni. 

Ærligum dandi manni pali bonda jonssyni 

er brefit sent^) 
Ærligan dandi mann pal bouda jonssou heilsar ek jon 
oj'uzsson kærliga med gud ok hans modur. 

þackar ek ýdur kærliga flrir alla ýdar dygd ok æru 
þier hafit mier synt alltid. 
kungiori ek ydur at mier var sagt at þier mundut 
. sudur aa landit nu j haust. þui bid ec ydur at þier 
^^orit suo uel sem ek treysti til ydar ok sendit mier ydart 
bref til þess at giora vm mal ockur ketils þui þath 
^^odit er nu uti er þier gafut mier fyrri enn ecki at 



[Svo hdr. 2) tJtanáskript bréfsins. 



238 



SKRIPTAMÁL SOLVEIGAR 



1495. 



giort at inalinu. uillda ek mega taka eidana eda lata taka. 
vil ek giarna flrir ydar skuld giora kæri magur þath ydur 
liuft er ok ec ma med æru giora ok þath bezt hallda sem 
vid hofuu) bezt uid talazt. 
ecki meira vm sinn. 

hier med bifel eg ydur gud j ualld ok hans uelsignadri 
modur jumfrv sancte coarie ok ollum himinEÍkis herskap. 

Segit soluegu systur minni þusund marga goda nott 
firir mik^). 



396. [Iá95]. 

Skriptamíx [Solveigar Björnsdóttur]. 

Advocates Library í Eidíuaborg, Collect. FMagn. 64. 4to. (21, 7, 14) 
með hendi séra BjörnfA Halldórssonar í Sauðhiukodal c. 1770, eptir frum- 
ritinu, sem var á pergamentBroilu. Solveig Björnsdóttir er enn á lífi 17. 
Jan. 1495, en dáiu er hún fyrir 28. Marts 1495, því þann dag fréttit 
BjÖrn GuÖnason l&t hennar vestr í Vatnsfjörð. 

Jhesus. 

Bg syndug manneskia neitar fiandanum i heluite oc 
ollum hans svikum og sjndum. enn eg true á einn gud. 
faudur og son og helgan anda. og þa heilaga kyrkiu og 
allt þat sem hún bydur. med þessare sömu tru og ordum 
gefur eg mig gude skyllduga og hans blezadre módurjung- 
fru sancte maria. og óllum guds heilðgum monnum og ydr 
minn kære skriftafader. fyrer allar minar synder. þær sem 
eg hefr gort. fra þeim fyrsta dege. sem eg kunne synd a* 
gðra. og til þessarar stundar. i nidurfellingu guds bodorda. 
og vangeymslu hans laga og Eettinda. i ástarleyse vid gud 
og i þeirri óhlýdne er eg hafda vid fðdur og modur. og 
vid alla þá. sem mer vildu nockut gott kenna og yfer míg 
vóru skipader. mer til sáluhialpar. Nu jatar eg þer min'i 
kære fader. at eg hefi synder gðrvar. i ðfund og ofmetnade 

Solveig Björnsdöttir dó 1495. 



U95. 



SSRIPTAMÁL SOLVEIGÁIt. — 239 



i lyge og langrækne. i ofbelde og i ofdrambe. i metnade 
og mikilæte. i ofsa og i jllskn. i bðlvan og i bræde og 
bradlynde og reide og i oþolinmæde. i ofmikillri margmælge 
og i sundurlæte. i ofuragirnd og i ojafngirnd. og imorgum 
og margfðlldum syndsamlegum lifnade. Nú játar eg þer 
Dainn kære skriftafader. at eg hefe synder gort allar þær 
er vondur madur ma misgora. i blote oc í banne. meineid- 
um og i gudhialpareidum. þrifeidum og salareidum. og 
svarit á alla vegu vid minn gud rangloga. syndir heflr eg 
gðrt i tunguskæde. i ofáte og i ofdrykiu. i heipt og i hatre. 
1 bolvan og i bræde. Margt og mikit hefer eg misgðrt. i 
^glite mins blezada skapara. andlega og likamlega. vak- 
ande og sofande. vitande og ovitande. viliande og óviliande. 
Diiinande og ómunande. á nott og dege og á hverri stundu 
inins lifs. so at adrer hafa fallot i synder fyrer minar saker. opt 
befer eg vafet mig i annara manna syndum. veit eg all- 
3-11 minn likam æmliga hafa voLlit i synda diupe. og i fer- 
legu sOTlife. hðfudit hefer opt hallazt til saíTuglegrar hvild- 
ai". og optliga til mikils efterlætis. argunum hefir eg opt 
lypt til ferligrar synar. Eyrun hefer eg opt baeigt til 
hegómlegrar Eædu. munninn og varirnar heflr eg oppt hrært 
til mikillrar angursemi bæde mer og ðdrum. med tuugunne 
tefer eg miklar meinsemder gðrt. bæde mer og ðdrum. og 
þo sialfre mer mestan sálarhaska. Hendur minar og fætur 
hefer eg opt fram sett til syndsamlegra verka. og hiartat 
hoflr optlega kveikz til hegomlegrar Rædu. og ohæflIeg» 
haturs. og særugrar glede. hefer eg opt nardgat natturu til 
^sgðrda. og er eg þvi verre enn adrar skepnur þvi þær 
'ifa epter sinne nátturu. enn eg hefe gengit af minni natt- 
^íu um marga hlute. eg hefe margfalldlega syndgaz. og 
brotit gude á móte. i sið da^dlegum hðfudsyndum. sem er 
ofát og ofdryckia. ðfund og ofmetnadr. og rangr peninga 
dráttur. og i margre ágirne og likamligre lostasemi. bæde 
vakande og sofande. og á alla vegu. sem madr ma ser med 
spilla og ecke sidr drygt þa synd likams munadarins. þott 
hafe stðdd veret i þeim veikleika kvennlegrar náttúru, 
sem er fluxum sangvinis. Sidan hefer eg gort i holdtekiu 



240 



SKRIPTAMÁL SOLVEIGAR 



1495. 



drottÍTis mins ofdirfd og athugaleyse. og ei med so gódam 
vldrbunade. sem vera attí. og grunat guds þionustu. og 
leynt syndum efter mer og sagt ej til kennemðnnum. idraz 
oi syndanna. þott eg hafe til sagt. og ei haldit þær skrift- 
er. sem mer hafa settar verit. og pílagrímsferder og ðnnur 
gðd\erk. eda adra þá góda hlute. sem mer hafa settir 
verit i minar skrifter* híildit illa helgar tider og fðstutider. 
gort mer fðstur og helgehald efter minum hugþocka. enn 
fyrirlitit hitt. sem adr var sett og dæmt af heilðgum fedr- 
um. haldit iUa heit min vid gud og helga menn. Syndgaz 
hefer eg i þvi. minn kære fader. at eg hefer eí fylgt dard- 
um til greftrar. ei ^ itiat siukra manna ne sarra. ei heldur 
vitiat þeirra. sem i myrkvastofu edr Ódrum þrðngvingum 
hafa haldner verit. og ei gðrt so ðlmusu. sem eg skjide 
og mer bære. verit obænrækin. bædi fyrir mer og ðdrum. 
goldit seint og iUa allar minar skuldir. tolla og tiunder. 
bæde heilðgum kirkium og kennemðnnum. frændum og fa- 
tækum mðnnum. So og heier eg syndgaz i allskonar avinn- 
inge og i girne peninganna. goldit seint og illa Testa- 
mentum efter fðdur mi^'n og módr mína. bæde kirkium og 
kennemðnnum. frændum minum og fatækum mðnnum. halld- 
it illa guds Iðg og bodord. þótt þad allt rangt. sem adrer 
hafa rett til min talat. og synt mig so vilia vera yfer ðll- 
um. enn under ðngvum. illa hefir eg min bðrn sidat og 
tyttat. og latit þa^g mðrgum óvanda fram fara. og so sialfð' 
mig illa sidat og annat fólk til. þat eg hefer átt med 
gora. hvad eg læt mig nu. sem hiartanlegast idra og angra- 
eg hefer syndgat mig kære fader. i allskonar agirne. og 
sællife. enn hinn fatæke hefer þarfnaz sinnar hialpar. af 
minni eigu. borit a mig gull og silfr og alla vega mer vols- 
at og minum likama og minum klædum. sem mér hefei* 
helst i hug komit. hryllt^) mer og hrosat bæde fyrer kon- 
um og kðllum. mer til ordlofs og eftermælis. til þess 
sem best skylde lítaz á mig. og minn hinn a^ma likama. oc 
látit allt efter likamanum. þat sem hann hefer kunnat at 
beidaz. Eg hefer misgðrt. minn hiartanlegr fader. v(id) skilo" 
ingarvitt mins likama. i syn a^gnanna. heyrn Eyrnanua' 



1) Svo. 



1495. 



se:eiptamál solveigab. 



241 



ilming nasanna. atekning handaíma. og i tilgaungu fótanaa. 
1 berging munnsins og i huxan hiartans. og: i undanfellingu. 
X- laga bodorda vors herra Jesu. Eg hefer og syndgaz i 
undanfellingu sex miskunarvorka. hverra gud krefur af 
buerium kristnum jmanni á dóma dege. Eg hefer ei klædt 
^akta. eige fett hungrada. eigi gefit þyrstum at drecka. ei 
^itiat siukra ne visat vegfarandi monnum veg. þat allt id- 
kat og elskat. sem bæde gude og godum mðunum hefer 
niest verit akapra^n at. framit þat mart. sem manna sattnm 
^yder. og svo fyrer komit mínum náunga. med ágirni og 
^^ögindum. heflr eg verit astla^s bæde fyrer gude og mðnnum. 
^yrer mínum frændum og fatækum mðnnum. enn ædgat mig 
^ed ósóma og allskonar ágirni og hvernin eg hefe fram 
^^rit. þat skal nu telia. eg hefe misgðrt i stygd og strid- 
I^ete. i sviknm og sín^irni. í illsku og umleitni og undir- 
^yggiu. i glede og galeyse. i þðgn og þriotsku. i sundur- 
gördum og sarryrdum. i beryrdum og bakmælum. og i ðUu 
^rdalage iUu og ónytu. hefer eg allar þessar synder gort 
*o opt og mðrgu sinni. minn kæri fader. at eg kann þat 
ordum inna. eda huganum til at koma. þvi eg hefer bæde 
Sört vakande og sofande vitande og ovitande. viliande og 
*^yiliande. (á) nótt og á dege. og á hverri stundu mins lífs. 
vil eg nu giarna allra minna synda idraz. heita af at láta. 
^ yfer at bæta. og hverium manni fyrergefa. er líiisgðrt 
^íer vid mig. Játar eg mig svo framarlega sekan og synd- 
^S^n. sem allsmektugr gud vill mig vera (láta) og vil] mig 
^^kandæma. bidregsialfangudfaudr og son og helgan anda 
^^dar og miskunar. og at hann fyrergefe mer allar minar 
SQ-ker og synder. so at eg mege efter þetta lif a^dlaz himin- 
giede utan enda. amen. 

Öud gefe ydr her med allt gott og þusund marga goda 
^*^tt. Forlátit mer nú hiarta mitt gott þui þetta er i ðngu lage. 

[Biarkan . is . ar . na^'d . stungin is . i hef ; : s-hi 
' ■ ' 4' þ. z. f. er. is. logr. vellande vimr. algróin akr.*) 

^e8s(e) ofanakrifadr Skriptaformálo var ritiim a pergamentsroUu, 

kafi I ^^^^^^ auðsjáaniega eitthvað bjagað; helzt er að ráða, að það 
att að merkja: ,,Bjarni hefir Bkrifað þetta Gislason". 

Dipi. iBi. vn. B, 16 



242 



TESTAMENT SOLVEIGAE 



1495. 



cpter hveriu þBtta er skrifad. og er þetta íorm eignad Solveígi* 
Biarnardóttr hinne ríku. 



397. 17. Janúar 1495. á Skarði. 

Testamentisbeéf Solveigar Björnsdóttur. 

AM. Fasc. XXXII, 32, transskript á skinni frá ai. Marts 1497, o% 
hefir aldrei veriö ianBÍglfið; er þiið komið frá Staðarhóli (= a); AM- 
Apogr. !Nr. 1495, afiikript gerð fyrir Árua cptic transakrlptinu, ii^' 
kvæm. — AM. Pasc. Lxxiii, 14, stórt trausBkript á skiuni frá Íí7. kg^^^ 
1617, og hefir aídrei vorið in'jais^lnð; það er hér ka'lað b i orðarauu. 
Frumrit þsssa bréfs pekkist nú okki, en það er til i fjölda af pappirS' 
afakriptum frá 17. og 18. Öld, en þær standa allar langt að baki þessuni 
fornu transskriptum. som hér er farið eptir, og yrði orðamunr frá þeii" 
einungÍB til þess að villa fyrir. Margar af þcim hafa ártal bréfoinB skakt, 
og setja, aö það sé gefið út 1485 i staðiun fyrir 1495. Einna helzt "^^ 
pappírsafskriptin í Öxnafellsbðk ÍBféi. 309. 8ov bl. 32 b—35 b. sem 
ritnð um 1620 boina leið optir VatusfjarðartranQskriptinn frá 31. Mart^ 
1497 (a); aðrar birðum vér ekki að teija. Þó að þesBÍ foruu trans- 
scripta verði nú að vera frumrit vor að þessu bréfi, er þó auðaéÖ, 
hvorugt þeirra muui vera vel nákvæmt, þvi uö þau loiörétta víða hvort 
nnnað. Um gjafir þessar urðu síðar mikil málaferli, og því hefir 

bréfið 

veriÖ transskriberaö svo ört þegar til íorna. 

SkiptabreíF Solwegar biomsdottur.^) 
Jn nomine domini^) amen. 

[einn gud^) j heilagri^) þreningu hann sie vernd mín 
og uardueizla uarygd og^) uiduorun allra minna uondra 
uerka og haskasamligra hugreuinga badi firir sal og lif 
sidur hjalp mín heilsa hallkuæmni®) og hugar styrking 
allra godra verka. endurbæting. afmaning allra min^ 
misfella og motstadligra mina'') afbrota. giori ec soi' 
ueig biornsdotter so fellt testamentum flrir minni [s^^ 
syndugri^) ei sidur pals jonssonar bonda míns barna ockara' 
og^) fedgina allra frænda og forelldra gudi til lofs og dyrd- 
ar og hans millduztu modur [og mey^*) junfru sancti mari® 

^) 309. «) doi, b; 8) [eins gudz, b; ^) algiordre, b; ») sl. a; «) ba^^" 
kuæmni, b; ') bI. b; [ayndugri sal, b; sL b; ^**) [mey og, b. 



1495. 



TESTÁMENT SOLVEIGAR 



243 



æuenliga til oendaligrar huguuar os greindum monnum til 
oslockuanligrar myskunar og gledi. og oUum kristnum saL 
iini. heil at uiti og^) uizmunum og skyrri akynsemi likam- 
ligra vizmuna allra.^) 

J fystu gef ec mic allzualldanda gudi grædara minum 
J ualld hans haleitu og^) hialpsamliguztu modur sem er 
^ernd uor og®) uardveizla og^) uardhalld vortt*) og uegr 
Gilifur til lifs himirikis dyrdar at^) hun uirdizt atbidia flrir 
öiier og berandi mitt bod til sinn^) sætazta son^) drottin 
^^nn Jesum christum at hann myskunni mier og flrirgefi 
^ier allar minar sekter saker og syndir sem ec hefi honum 
P niot brotid') med ord og [umlidnar synder^) til þess^) 
framferdis og flutnings er eg bid(i)andi upprettu^**) og rot rad- 
^erndinar^^) [sancta anna sancte andreum sancti petri sæl- 

þollaki biskupi^^) beatum godemvndvm sancti olaf kong 
sa-ucte micael eigi sidur minn hallkuæman^^) uardhalldz 
^^^gil med ollum odrum himirikis herskap aie bidiandi flrir 
^ör til allzualldanda^^) guds at ec mætti fa frid og flrir- 
gefniug allra minna synda. amen. 

J fystu kys ec mier og líkam mínvm legstad inni j^^) 
Wí'kiunui a skardi þar sem sancti onnu alltari er þar firir 
fi'aman en ef þat er ecki giort vm þat ec onduzt þa uil ec 
^^ila fram flrir uorri fru ef þar flnnzt skial til at minn 
^^JTa biskupinn j skalhoUti gefur þar lof tiL med sama 
tnetti og skilordi ef ec onduzt j uazflrdi edur holi j bolung- 
arvik gef ec huerri kirkiunni af þessum iij sem ec hefl ad- 
greint og mier under hennar myskunnar fadme kiorit at 
^^íla. XX. c. j þarfligu gozi. 

Jtem gef ec aonum minum ij [og ockrum pals mins er 
^id^*^) eigum ockar j millvm j þessa mina testamentvm giof 
Þorleifl og joni. 

Jn primis iordina skard a skardstrond med þessum 



. Bl. b; 2) a; 8) sl. b; *) sl. a; sinB, b; sonar, b; ') [aa mote 
giortt, b; 8) [vmliden vond verk, b; ») þesBa, b; ^®) nppspretta, a; ") 
^^eundingar, b; ^^) [sanctam annam. sancte andream. sancte petur. 

*lanu þorlak biskup, b; ^^) halikuæmazta, b; **) allz vallda, b; ^^) fil. 
) [er vid pall minn, b. 



16* 



244 



TESTAMENT SOLVEIGAB. 



1496. 



jorduin til greindum. níp. hualgraflr.^) kross. frackanes. 
reynekellda. langey. langeyaniea. hnukur. kuenahoU. stacka- 
berg. ormstader. suiney. vigolfstader. uogur, kiallakstader.^) 
[orrahuoll, galltardalur^) allar greindar jarder firir. iij. c. 
hundrada og þav til halft annat hundrad*) hundrada [j ku- 
gilldum^) fridum peningum og friduirdum. flatey. brædra- 
tuTi^u. mafahlid og þær fleiri jarder**) er nnder hana lígi^^ 
og') so heita lauik. skerdingstader. hlid.^) tunga. allar þess- 
ar®) jarder firir. iij. c. hundrada og [þar med^*^) c. kugillda 
eda kugillda virt.^^) 

Jtem*^) j þridiu grein gef ec solueig bionsdottir^^) son- 
vm minam þolleifi og joni fyrr nefndum j þetta mitt testa- 
mentum alla^*) jordina uazfiord er ligur j isafirdi med þeiiö 
jordum sem þar under liggia og so heita gioruidalur. eyi'- 
biarnastader. vogur. suansuik. halshus. sueinhus. þufa^^) 
skalauic. horshlid. botn^^) eyr og hualatur oc allar þessar 
iarder sem ecki eru eign heilagrar kirkiu j vazfirdi. og ec 
a sialf hier ut af þa gef ec þeim flrir. ij. c. hundrada og 
þar til. ij. c. hundrada j lausagozi j fridum peningum og 
friduirdum^') kugilldum og lausa aurum odrum.^®) 

J fiordu deilld gef ec opt greindum^^) sonum minvDi 
hol i bolungaruik med þesaum jordum sem þar under ligi^ 
og [so heita.^**) ij. hlider. tunga. mýdalur. hanholl. giL os.^0 
tuo hraun. breidabol. kroppstadir. ij. backar. keflauik. golltur- 
allar [þessar^^) jarder firir .ij. c. bvndrada^^) og þar til -C. 
hundrada j uoruuirdu gozi fridu og ofridu med kugilldum- 

[J fimtu deiid^^) gef ec joní palssyni og þolleifi brodui* 
hans iordina ogur j isaflrdi med þeim jordum sem^^) 
vnder liggia er so heita. blamyrar. efsti dalr. hrafnabiorg'- 
strandsel.^**) birnustadir. kleifar. borg. hiallar. kaIfauik-^0 
allar þessar .ij. c. hundrada epter þui sem ec hefl eigand^ 

imalgrníi, a; ídallaxatöder, &; [galltardalur. orahuoli. &? 
sí. g; ^) [kugilldd, a; ð1. &; ') hmmhr, b; ») öí. a; *>) fyrgreiudar 
V. &; **^) [med þefjsum greinduiíi jördum, &; ") uirdum, 6; *^) sl. íj; 
fyt neí'udum, b.v. (hér)&; ^*) sl. &; '^) þufur, &; '^) botn botu (!) &; *') 
b.v.&; '^) al a; *») {)essn(m), b. 6; '-^) [hier greiuer, b; ^i) gi. a; 
saraan þesBar junBettur, b; ^^) .sL a; ^^) [Judeile(!) b; hér heíir þvi ^^^^' 
ið i fruuiritinu: J. u. deild; '^^) b1. a; ^^) bI. a; ^') kalfatuik, &. 



1495. 



TESTAMENT SOLYEIGAR. 



245 



at ordit og pall jonsson boödi minn hefur lagit mier greind- 
ari ogur flrir iordina as i holltum med þeim iordum sem 
adur greinir, so se .c. hundrada sem as er dyr til. hier tál 
?ef ec ttittnefndum^) sonum minum stad j adaluik firir.c. 
hundrada og hier med ogur og adaluik og jordum. þar med 
attatigir hundrada j lausagozi og þessar jardir til ij nordur 
Í j blondudal flrir .c. hundrada. hier til anam(n)a ec 
þ«im til eignar bolstadarhlid og eyuindarstadi flrir .c. hundr- 
ada og^) þriatigi kugillda þar innbyrdis. þar til furuflav(r)d- 

og þar til sextan hundrada jord. þar tiP) xsx. c. j lausa 
gozi allt saman flrir .c. huudrada. gef ec solueig biornsdott- 
þessum sonura minura þessar allar adur greindar jarder 
[til fullrar eignar. og frials forrædis. vndan mier og under 
^^- med ðllum þeim gðgnum og gædum. hlutum og hlunn- 
^ndum sem þessum ðUum jðrdum. hefur at fornv og uyv 
fyigt og ec hefer frerast eigande at ordit.^) med greindum 
lausagozum med so felldura skiidaga at ec uil sialf hafa^) 
bruka og bihallda allt þetta goz jarder oc lausa aura med 
oUu tilliggilseö) so leingi sem ec lifl og ec uil') flarforrædi 
hafa au nokkurs tiltals eda klogunar utan ec uili sialf fyrr 
af hondum selia eda vid skiliaz epter þui sem þa er minn 
^ili til utau mín kunni fyrr vid at missa. þa skal þetta mitt 
testamentum obrigduligt þeim frialst og lidugt til uakuæmi- 
ligrar^) nytsemdar og frials forrædis og fullrar eignar og 
í*öirra umbodsmauni logligum til lidugrar attektar þeirra 
^egna ef þeir eru þa ei fulltida menn. 

J so mata ef so kan til at bera eda ske flrir nockurs 
^onar^) hindrun omilldra mana eda rofun líiganna hins ann- 

at omiukt myskunarleysi þeirra kann so upp a þa ad^^) 
^^lla at [þeir megi^^) eigi med nadum niotandi uerda mins 
hiuskaparbandz eptor rains herra pauans brefl og^^) hans 
i^i'^d og riettugheit hefur vtgefit upp sa mitt hionaband med 
fleirvm nytsemdar nada brefam þar vm gior finnazt kunna 

þeir megi eigi miner arfar vera þa sliulu þessar miuar 

') titt töldii™, h; 2) þar til, &; b1. a; þl. ö; hulda, b. v. h; 
^ '^^- 'í; "^) sí:u: þcL^si, b. V. ö; 8) nakuæmligrar, h; skouar, a; ^^) sl. 
') [þa megtt þAt, b; ^^) b1. &. 



246 



TESTAMENT SOLVEIGAR 



1495. 



gre(i)Ddar giafer snuazt med þeim fleirum giofum og giorn- 
ingum sem^) hier epter standa snuazt upp j mina testa- 
mentum giof salugiof og tiundargiof og allar þær loggiaflr 
sem kristin rettur akuedur at framazt megi giora og gefa 
epter logum j so mata at ec lysi tiundargiord mína flori- 
tiger. c. hundrada. nema meire finnizt med þui fegialldi 
sem ec a j austtiordum under audrum monnum [og ur þessu 
gef ec þessum sonum mínum.^) xx. hundrud hundrada ef 
þeir uerda ei miner arfar. her til gef ec kirkium. prestuiD' 
fatækum felausum bufostum monnum og þeim sem born sin 
bera a uonaruol attatigir hundrada med þeim. xx. c. sem greiner 
um kirkiuþa sem ec huili at. hier med gef ec [vj. hundrud 
hundrada^) laungetnum sonum mÍDum og dætrum vinum og 
uenzlamonnum med slikri midlan og sundurskipti sem þ^' 
skytur gud mier j hugogecuil giort hafa. hier med gef ek 
upp allar oreiga skullder. hier med gef ec æuenligt bord 
herdisi logadottur og gudlaugu sæmundardottur^) med so 
felldvm skildaga þott^) þær deyi^) gef ec odrum .ij. omog- 
um mat med somu') forordi medan þeir lifa at annar sie J 
uazflrdi og syngi dagliga flrir minni sal og pals míns barua 
ockara fedgina ockara og frænda og forelldra af tolum^) 
huern dag pater noster enn laugar kuelld [og flrir^) mariU' 
messur allar mariu salltara so og ei sidur skipa eg ^^) 
gefizt æuenliga .v. aurar j kosti artidardag minn fatækuni 
monnum þeim sem mest þurfa so leingi sem ockrer frænd- 
ur hallda þetta goz. hier (med) skipa ec gudnyu bardardottur mat 
medan hun liflr. bid ec mina epterkomendur erflngia eda 
umbodsmenn og sierliga pal minn hann samþycki og ^t- 
giallde þetta mitt testamentum ef gud gefur ydur^^) at lif^ 
mic badum ockr til fridar og epter komandi til odaudligi"^^ 
og endala\3s(r)ar sambudar j hird himerikis uistar. hier 
med [er ec vm^^) bidiandi alla menn at þeir flrirgefl nú^^ 
allar minar uondar tilgiorder og serliga^^) mina undirmenr^ 
so og er ec umbidiandi alla þa menn sem standa yfer niiO' 

sl. a; *) [og hier cc eonvm minvm þessum hier vr, h; ^) Þ^' 
a; logadottur, 6; þ:;, 6; o) doyn, h; '') svo felidu, h; ^) toHduiö, 
ö) [bI. a; *o) og til skil b. v, 6; ") honnm, a; ^^) [sl. h\ '^) sierdeilÍBJ 



1495 



TESTÁMENT SOLVEIGAR.— BÆE 



247 



yna grepti at þeir seie mier nockrar godar bænerog so all- 
þeir gem andlat mitt fretta og nockurn auoxt hafa þegit 
iiiinna peninga^) so og skulu þeir allir kuitter sem mitt 
hafa þegit an IieimiIIda og so þeir sem uid hafa tecit af 
Þeim aem med mitt goz hafa farit. byd^) ec at þessi min 
skipun halldízt epter þui sem kristinn rettur og logbokinn 
Jnni helldur um allar þær giaflr sem j þeim flnazt at gef- 
Q-zt megi so framt sem þeir uilia fordazt andliga pinu anars 
heims og auitan þeirra manna sem þessi litla olmosa er flrir 
gefln. [gefst meira^) en log standa til þa gangi aptur sem 
^ala rennur til. sa þarnizt meir*) sem meir* hefur þegit en 
onguar onytizt. 

Og til aannenda hier vm set**) ec mitt jncigli firir þetta 
^itt testamentum®) bref [huert ed skrifat') uar a skardi a 
skardstrond a antoniusmessu um ueturinn arum epter guds 
biird [þusund .iiij. c. IX tigir og .V. ar.®) 



298. 37. Jaaúar 1495. á HTÍlft. 

^iTNisBUHÐRj að Brandr Jónsson lögmaðr hafði gefið Sig- 
öiundi syni sínum jörðina Bæ 1 Súgandaflrði. 

. -^. I'afic. XSXII, 30, framritið á fikinni, og er innaiglið fyrir bréf- 
^^^- — Apogr. 810. 

Vitnessburdur um bæ 1495.®) 
Þat giore ek olafur jonsson godum monnum viturligt 
J^^d þessu minu opnu brefl ath eg heyrda brand jonsson 
^gman lysa þuí firir mier j kirkiunne di myrwm j dýra- 
. ^^- at hann gæfi sigmundi brandzsyni sjni sinwm bæinn 
af ^^^-^^^^^^^ til fullrar eignar er liggur j stadarkirkiu sokn ei 
Þui bæ hann sagdizt skýlldu gefa honum meire peninga 
? ^^^M þýrti med. Ok til sanninda hierwm setta ek mitt 
J^sigle flrir þetta witnissburdarbref er skrifat war di huilt 
^^uundarflrdi þridiudægin næsta epter conversio sancte 

\m ^^^^^^^ ^id> h [og meira, 6; mest, 6; setta, b; 

an aT^^"^' ') tei' giort, b; s) [M. iiij, ix. tigir og .v. ar. b; ») Ut- 
^ btéfinu með hendi fiá 17. öld. 



248 BÆK OG VATNADALR. 1495. 

paale. þa war lidit fra hingatburd wors herra jhesu christi 
þushund cccc niutigir ok u ar. 



399. Febrúar 1496. á Mýrum í Dýrafirði. 

DóMB sex maana útnefndr af Guðna Jónssyni, er þá hafði kongs 
sýslu og umboð milli Geirhólma og Langaness, nm það, 
hversu full eignarvitni þau skyldi, er ger voru um þá gjöf, 
er Brandr heitinn Jónsson gaf Sigmundi syni sínum jörðinft 
Bæ í Súgandaflrði og hálfan Vatnadal, 

AM. Pasc. XXXII, 31, frumrit á skinui. Af 7 iuBBÍglum eiu nú ^ 
ein fyrir bréfinu. — Apogr. 311. 

OuUum monnum þeim sem þetta bref sia edr heyra 
sender jon þorsteinsson. gudlaugur loptzson, þollakur audun- 
arson. einar sueinsson. þordr einarson. jon kolbeinson god- 
um monnum vitrlegt^) med þessv uoru opnu brefi ad sub 
anno gracie ,CD.° cd.** nonagessimo quinto aa miduikndaginfl 
næsta epter puriflcacio sancte marie. aa myrvm j dyrafiRdi 
aa þingstad Kiettum vorum ver til nefnder af ærliguin 
manni gudina jousyne en þa hafdi kongs syslu og vmbod 
j millum geÍEholms og langaness aa ath lita Rannsaka skoda 
og dæma vrii þau vitne er sigmundr braiidzson bar þai* 
fram og doms aa beidetz hvert afl ath hafa skylld(e) edr 
huersu fuUkomen uitne ath þeir skylldu veEh, huor er giorí" 
uoro um þa giof ce brandr heitinn jonson fader hans gud 
hans sal nade skyllde gefit hafagreindum sigmunde jordin^ 
bæ [ok^) halfan vatnadaJP) j sugandafiEdi til fullrar eiguat 
edr huoit adrnefndr sigmundur mætte ath sier taka fy^" 
nefnda iðrd bæ epter sinum vitnum. Nu saker þess títb 
uær saum og yferlasum opit uitnessburdarbref ola(f)s jon- 
sonar under hans heilu og oskoddu hangande jnsigle j hueriíJ 
er suo stod ath greindur olafur hefde heyrt brand jonson 
lysa þui fyrir sies ath optnefndr sigmundr skylid^ 
eiga optnefnda jaurd bæ j sugandafiEde. j aunaBö 
greíii kom þar fra.ri fyrir oas t(u)au vitue hueT* 

Svo. *) Svo iiór; anuard z; *) [á spássiu. 



1495 



BÆR.-BJAEGABRÉP 



249 



6r þat aoru med fuUum bokareide oss fyrnefndum monnum 
tiaveraundvm ath þeÍE hefde heyrt arna hiUdebrandzson 
^^gia þat ath hann hefde heyrt ath brandr heitin jonsson 
hefdft lyst þui aa deyianda degi fyrir þeim presti sem lion- 
iiTQ ueitte aUar naudsyniar og fiEÍr') sier og^) fleÍEum audr- 
^pi- ath optnefndr sigmundr brandzson sonE hans skyUde 
^iga tittnefnda jaurd bæ j sugandaflEde, og tif þui at vær 
saum vitnessburdarbref fyrr nefndz olafs ionssonar eíi heyrd- 
suardaga tueggia skilEÍkra uotta epter þui sem fyr 
strifat stendr þui dæmdnm ver þat fiEer^) .ij. laugUg laga- 
^itne og tittnefndan sigmund brandzson mega frialslega ath 
^íer taka tittnefnda jaurd bæ. ath næstum fardaugum. byggja 
bæla edr bua sialfur aa og ath auUu sier ath nýta sem 
^iettur eignarmadur fyrir utan allan Reikningskap. þar tii 
^un veri med logum af honum sott med Riettum lagadome. 

samþykte greindr gudine ionson kongs vmbodsmann 
Penna vorn dom med oss og setti sitt innsigU med vorum 
^^siglum fyrir þetta domsbref skrifat aa huilt j aunundar- 
^•^1 sa faustudaginn næsta fyrir skolastice virginiss*) aa 
sama ase sem fyrr seger. 



^^^^ 14. Fcbrúar 1495. í Flatey á Skjálfaiidaftrði. 

4. Janúar 1498. á dranastöðuia. 

Jónsson og Margrét Jónsdóttir kona hans selja PáU 
^folfssyni þann part í jörðunni Björgum i Kinn, sem 
^^^i^grétu hafði til erfða fallið optir Bjöni bróður sinn, fyrir 
peuinga, er þau urðu ásátt um. 

eitt ^^' ^'^^^' 23, frumntið á Bkinai. Aí þrem imiBÍgl':.ja er 

eptir litið brot ;;f öðni. - Apogr. 3361. 

Kaupbrief firer parfce j biargastodum ] skinna- 

stada (!) kirkiusokn.^) 
^ giorum iier biorn hakonarson ok augmundur jons- 

í'eb if ^^^' an^ars f'; avo hés; &.Gnars z; ») firo', iiér; þ. e. 6. 
Utan á bréfinu með Londi frá 17. öld. 



250 BJÁRGABRÉF.— KATIPMÁLABEÉF. 1495. 



son ok þorlakkur jonsson ^odum monnum uitturli^t med 
þessu uoru oppnu brefe at vm uetturen þa er lidet nar 
(fra) ^uds burd. CD. iiij bundrut niutiger ok .v. ar. svnnu- 
dagen næsta epptter kyndelmessu uorum uerj hia aaum ok 
heyrdum a j flattey a skialfandaíirde ord ok handaband 
þessarra manna pals þoralssonar^) af einne alfu en jons 
Jonssonar ok margrettar jonsdottur af annarreatfyr nefnd- 
er menn jon ok margret kona hans selldu adr greindum 
pale þoralfssyne^) til fullrar eignar þan jardarpart j jord- 
unne biorgum j kinn j stadar þingum sem henne hefde 
fremst thil erfda fallet eptter biorn broder sin til moszt uit 
adrar systur sinar. en her j mot gaf pal þorralfsson^) suo 
mykla penningga ok ut lugtte opptnefndum jone ok mar- 
grettu sem þau urdu asat ok þeim þotte sier uel auægia' 
ok til sannendda hier um settum uid fyr nefnder menn uor 
jnnsigle firir þetta jordarkopsbreP) er skrifat uar a grana- 
stodum j kin um netturen elftta^) dag Jola iíj arum (sidar) 
en fyr seger. 



301. 15. Febrúar 1495. í Haga- 

1497. 

Kaupmálabeéf Ara Andréssonar og Þórdísar Gísladóttun 

AM. Apogr. 1490, eptir fruniriti, og lýrir Árni innaiglunun). 
Apogr. 1169 (eptir tranBSkr. eöa ööru frumriti). 

Þat giorum uær jon gislason. loptur fllippsson. eyolfuf 
sigurdzson. prestar. gunlaugur teizson. þorolfur augmunssoii 
jon jonsson godum monnum kunnigt med þessu uoru opo^ 
brefl. at uær uorum j hia saum og heyrdum œl j haga oct 
bardastraund di sunnudagon næsta fyrir simonsmessu. 
lidit uar fra hingatburd uors herra jesv christi þusund flog' 
ur hundrut. ixxx. ok xu dxr. at suo uorden kaupmale var 
lystur ok stadfestur a giptingardeigi. aa millum ara andres- 
sonar ok þordisar gisladottur. at suo fyrir skildu ok under- 



Svo bér. 2) svo 



1495. 



HVAMMSBRÉP 



251 



tanludu. at giale filippusson gaf þordise dottur sinne .Ix. 
hiindrada. at tilgreindre jordunne halfre laugardal er liggur 
J talknafirde. þar tíl .xxc. j silfre ok .xc j aullum pening- 
Hier j mot gaf andres gudmunzson ara syne sinum 
hundrat hundrada j aullum peningam. at tilskildro jordunne 
saurbæ 4 raudasande. ef hann kynne hana at fa. ok med 
Jayrde adurgreins ara ok samþycki faudr hans kiore gisle 
fllippusson þordise dottur sina helmingakonu j hans gard 

allz þess fiar þau ætte eda eigande at yrde til feingins 
flar ok ofeingins. Ok til sanninda hior um setium uæruor 
^^sigle fyrir þetta kaupmalabref. skrifat j sama stad. tueim- 

arum aidar enn fyr seiger. 



21. Febráar 1495. á Kirkjubóli. 

í^^i Jónsson gefr Birni syni sínum „enn að nýju" jarð- 
íí'nar Hvamm í Hvammssveit, Ásgarð hálfan,?: Glerárskóga 
Ketilsstaði. 

Kriegersaafji 2. 4to, bls. 188—190, með hendi Styrs Þorvaldssonar 
1700. 

Bref ad Gudni Jonsson gaf Bijrni Gudnasyni 
Hvamm og hcLlfaii Ásgard. 
Þad giöri eg Gudni Jonsson gðdum monnum viturlegt, 
hefi^^ ^^^^dkiennunst med þessu mijnu opuu brefi. ad eg 
^^^'ogid og fæ- eg enn ad nýu Bijrni Gudnasyni sýni 
^y^um þessar jardir. Hvamm. dsgard hcLlfan. Glerdrsköga 
Kietilstadi honum og hans bðrnum til fullrar og allrar 
Pgrar eignar. med þeim skilmdla. ad fj^rnefndar jardir 
Ið ^ ^"^^^^^^ gjalldnst nie gefast undaii hans bðrnum og 
þes^^^^ ^^fingium. fæ eg greindum Bijrni Gudnasyni hveria 
^^sa cLdurnefuda jðrd med ðllum þeim ummerkium. gðgn- 
giædum sem hverri um aig fýlgir og fylgt heflr ad 
^ fnu og Býu til fiallz og fiðru. effter þvi sem jeg hefi 
ííist eigandi ad ordid. Og til sanninda hier ura set eg 
Jasigli fyrir þetta opid bref. skrifad á Kyrkiuböle j 



252 BAKKI OG LÁQAPELL. 



1495 



IcLugadal. laugardagimi næstaii fyrir pietursmesso ctrun} 
eptir Guds burd CD. cccc. xc. og. v. dr. 



?03. 3. Marts 145)5. á Strönd í Selvogi. 

Eelende Jóíisíiion selr Erlendi bónda Erlendssyni og Guð- 
riöi Þorvaldsdóttur konu hans jörðina Lágafell i Landeyj- 
um fyrir jörðina Bakka á Kjalarnesi, með fleira skilorði, er 
bréflð greinir. 

AM. 238 4to., bl. 7—8 (BessustaðabOk), skr. c. 1570. 

Bref um Backann. 
Þat giorvm vær Oriar Jonsson. Jon Hallsson oc Vlí- 
vedinn Þorsteinssoa godvm mounvm kvnnigtt med þessv 
vorv opuv brefi aa Strond ] Selvogi svnnvdaginn næsta 
eptir þrettanda dag jola vorvni vier j hia savm oc heyrd- 
vm aa ord oc handaband þessara raanna Bllendz bonda 
EUendzsonar oc hvstrv Gvdridar Þorvardzdottvr kvinnv 
hans af einne alfv enn Elleudz Jonssonar af anuare. skiUd- 
ist þat ocfalldist vnder þeirra handabandi ad Ellendr Jons- 
son sellde adr nefndvm Ellende bondajordena Lagafell fyrir 
.xxc er liggr j eyatrum Landeyivm j Kross kirkiv sokn med 
oUvm þeim gognvm oc giædvm sem greindre jordv fyllger 
oc fylgtt heflr at fornv oc nyiv oc hau vard fremst eig- 
andi at. 

Hier j mot gaf fýr nefndvr Ellendr bondi jordina 
Baeka er Uggr aa Kialarnesi j Bravtarholtz kirkiv sokn 
fyrir xx c. med oUvm þeim gognvm oc giædvm sem greindre 
jordv fyllger oc fylgtt hefir at foruv oc nyiu oc han vard 
fremst eigandi at til æ-fiíjUgrar eignar med sodan skildaga 
at adrnefiidr Erlendr Jonsson skyllde mega giora af fyr- 
nefndri jordv Bíicka hvad han viUde hvort han vUlde eiga- 
hana sialfr eda aelia hana eda gefa hvorivm hau viUde. 
vtan þratt riv'fudr EUeadr deyde svo hau hefdi ecki rad 
giortt iyrir jordvnui þa skyllde adr nefnd hvstrv Gvdridr 
leysa tíl sin jordina oc eignazt fyrir .xxc. 



1495 



GRTNDABKÉF 



253 



Skylldv opttnefnder menn Blleudr bonde oc Bllendr 
Jonsson svara lagariptingvm aa sinni jordu en halda tii 
laga hver sinv kavpi. 

Sainþyckte þenna þeirra giðrnÍDg oc kavp tit skrifvd 
hvstrv Gvdridvr oc vp lagdi med handabandi. 

Oc til saunenda hier vm settvm vier fyrgreinder menn 
^or insiglo fyri:' í-etta jardakavpsbref hvort ed skrifad var 
^ Strond j Selvogi mauvdeiginn j fostvingang þa lidit var 
fra hingad byrd vors herra Jesv christi 00. cd. Ixxxxv. ar. 



30. Marts 1495. í isi í Öxarfirði, 

^íRA Binar Benediktsson selr Finuboga Biuarssyni, syni 
sí^um, jörðina Griudr á Höfðaströnd fyrir Skáldalæk í Svarf- 
^ðardal og lausafé að ank. 

AM. PaBc. XXXII, 26, friimtit á skinni með öilum (4) iunaiglum. — 
Apogr. 3364. 

(Vm) ]ordina grindur^). 
Þat giornm uier jou magnusson. agmuudur hallzson. 
þorolfur hranason, ketell gijslason gooduni monnum uitur- 
^igt med þessu uoru opnu brefue. ath þa lidith uar fra 
^^ds burd þusund .cd. xc. ok flmm aar æi fostudaghin uæsta 
J^ír annunciaciouem beate marie uirgiuis. j aase j auxar- 
^de norum uier j hia saaum ok heyrdum sel ord ok handa- 
€iuars prestz benedikzsouar ok finnboga einarssonar 
sonar hans. ath suo flrir skildu. ath greindur sijra einar 
sellde saugdum flnuboga jordina Grindur er liggur j hofs 
l^kiu sookn aa haufdastraund med ollum þeim gognum ok 
Siædum, eiguum ok jtaukum sem greiudri jordu fylger ok 
y^gtt hefer ath fornu ok nyio ok haun hafde fremstz eig- 
^J^de ath ordith. sagde hann bænhwfí skylld sa jordunne 
Jordin ætte selfavr ai deilldardal sem ath fornu hefuer 
^^rid. hior j moot gaf nef(u)dur fluuboge saugdumsira ^u- 



Utau á bréíiuu með foruri hondi. 



254 



HAFNARHÓLMSBRÉF 



1495 



are jordina skaalldalæk er liggur j ualla kirkiu sookíi j 
svarfadardal íirir .xx. hundruth ok þar til .x. huudruth j 
þarfligum peningum. lukte opptt nefndur finnboge þa þar 
nefadum sira einare .v. malnitu kwgillde .cc. j kauplum .cc 
j smiorum. ok gelldfiaar hundrath er hann atte adur under 
saugdum sira einare. Þui gaf ok giorde oppt nefndur sira 
einar þraattnefndan fiunboga aurlwngis kuittau ok aakiæru- 
lausan um alltt jardar nerd firir opptt nefnda jord grindur. 
skillde tijtt nefndr finnboge ath sier taka ath næstum far- 
daugum alla jordina grindr til fullrar eignar ok frials for- 
rædis epptter þui sem hun var honum selld ok fyr skrif- 
uath stendur. samaleidis skillde sira einar ath sier taka 
ath næstum fardaugum jordina skaalldalæk. skillde huor 
hallda til laga sinne jordu sem keyptt hefde. enn sa þeirra 
suara lagariptingum er sellt hefde. Ok til sanninda hier 
um settum uier fýrr nefnder menn vor jnsigle firir þetta 
bref skrifuath j sama stad. deige ok ari sem fyrr seiger. 



305. 31. Marts 1495. á Brekku(?) 

OuÐRúN Guðmundardóttirselr Jóni Sigmundssyni hálfa jörð- 
ina Hafnarhólm á Selströnd í Steingrímsflrði fyrir lausafé. 

AM. Faec. XXXII, 33, transskript á skinn: frá 7. Júní 1495. Í 
bréfabókum er ártal þeasa bréfa rangleBÍð 1492 (u lesið Bem ii). 

Bref um hafnarholm j Steingrijmafyrde^). 
Þat giorum uer pall jonsson. biorn berþorson og helgi 
sygurdzson godum monnum uiturligt med þessu uoru opn^ 
brefl ath^) þar woru uer j hia saum og heyrdum aa ord og 
handaban(d) jons sigmundzsonar og gudrunar gudmundar- 
dottur at suo fyrir skilldu at gvdrun selldi joni sigmundz- 
syne til fullrar eignar alla halfa jordina hafnarholni 
ligur j steingrimsfirdi aa selstrond j nes kirkiu sockn til 
fuUrar eignar med oUum þeim gognum og gædum s^iu 



1) Utaa á biéíiau með headi írá 17. öld. ath at, tranaBkr. 



1495. 



BJÁRGABRÁF. 



255 



greindri halfri jordu fylger at foruu og nyiu epter þui sem 
bun hafdi fremz eigandi at ordit og henni til erfda hafdi 
fallit epter gudmund jngimundarson faudur sinn enn hon- 
^ai epter þorgerdi dottur sina. hier a moti gaf jon greindri 
gudrunu aex hundrut .iii malnytu kugilde. xij íiorduuga 
smiors. halfs anars c^^^ hest og þar til x aura, Skylldu 
þesser peningar iuckaz at næstum fardogum þar inan sueit- 
ö-r. skylldi jon hallda sagdri jordu til laga en gudrun suara 
lagaa Riptingum, ok^) til sanninda hier um settum uer íyr 
^ernder menn uor jncigli fyrir þetta kaupsbref er giort war 
^>rokku^) j eyiafird(i) laugardaginn næstan epter ymbruuiku 
^ langafostu arum epter gudzburd CD iiij c ix tiger og u aR. 



306. 32. 3iarts 1495. í Flatcy á Skjálfandafirði. 

13. Januar 1498. í Múla. 

^iGDís Jónsdóttir selr Páli Þórólfssyni þann hluta í jörð- 

^^^i Björgum í Kinn, er hún hafði erft eptir Björn bróð- 
ainn. 

-^M. Pasc. XXXir, 24, írumritið á skinni. Eitt af innBÍglunum (3) 
eptir. - Apogr. 3362. 

Um Jordena biorg i kinn^). 
Þat gerum ner biorn hakonarson ok angmundur jons- 
ok Þorlakur jonsson godum monnum uitturlegt med 
**^su uoro oppnu brefe at um uetturen þa er lidet uar fra 
Suds bnj.^ ^ ^^^^ níutiger ok v ar. a sunnudagen næsta 
^ií* Diariumessv a laiigafostu vorum uer j hia saum ok 
eyrdum a j flatey a skialfandafirde. ord ok handaband 
f ^sarra manua pals þoralfssonar af einni alfu en uigdisar 
Jousdottur af annare at fyr nefnd vigdis jonsdotter selde 
. ^ gJ'Ki^ndum pale þora(I)fssyne til fulrar eignar þan 
|9'í'dar pa,rt j jordunne biorgum j kin j stadar þingum sem 
^^ne^hafde til erfda fallet efter biorn broder sin til mozt 

Svo hér. Annars ritar tranBflkriptið ;,og". Svo = j brekku? 



) Ut 



á bféfiuu með hendi frá 17. öid. 



256 



BJÖRN OG SOLVEIG, 



1495 



vid adrar syatur sinar. en her í mot gaf pal þoralfsson 
suo mikla peniuga ok lugtte sem þau urdu asat ok heuue 
þotte ser uel anægia. Ok til sanenda hier um settum uer 
fyr nefnder menn uor jnsigie firir þetta jardarkops bref 
skriiat j mula j r(e)ikiadal a fostudagen næsta epter en 
xiij (dag) iij aru(ui sidar) en fyr seger. 



307. 10. April 1495. í Vatnsfirðl. 

ViTNisBUEÐE þriggja manna um það, að Björn Guðnason 
hafði lýst sig lögarfa Solveigar Björnsdóttur „samdægris, 
er haun spurði hennar fráfall" (28. Marts), ef börn henuar 
og Páls Jónssonar reyndist ekki skilgetin eða réttborin 
til arfs, 

Kíitigers safn 2. 4to, bls. 1—4, með hendi Styra Þorvaldssonar c. 
1700. 

Vitnisburdarbref ad Biorn Gudnason hafl 
Lyst sig erfingia epter Solveigu Bierns- 

dottur. 

Þad giorum vær Pordur Bryniolfsson. Kietill Aruason 
og Jon Eijriksson godum monnum viturligt med þessu 
voru opnu brefi. ad (L laugardaginn næstaii fýrer midfðstu^)- 
þíL er lidid var fra hingadburd vors ^erra Jhesu Christí 
CO. cccc. xc. og V. (trvorum vær ihia i Storustofunne j Vatz- 
fyrdi j Jsafyrdi ad Bioru Gudnason settist j aundngi og 
lýsti sig þar Iðgarfa epter Solveigu heitina Biornsdottur 
modursýstur sijna. samdægris er hann spurde hennar fra- 
fall. sem Gud hennar sal ncLde. til jafnadar vid Ara Gudna- 
son brodur sinn og adra þcl sem þeim jafnfraöi stædi 
frændseme og loglegri skilgietniugu. þar fyrst tilgreindum 
gardinum Vatzfyrdi i Jsaíyrdi. med þeim peningum ollum 
föstum og lausum. kvikum og daudum. sem þar saniafi 
stæde og under lægl Skard a Skardzstrðn(d) med ollum 
þeim jordum og lausagotzi kviku og daudu. frijdu og^ 

=) Þ. e. as. Marts. 



1495. 



BJÖRN OG SOLVEIG. — HÓLMAR. 



257 



frijdu sem þar er. undír hggnr og saman stendur. og til 
allz aunars gotz. lauda og lausa^) aura. jarda og kugillda 

aunara peninga. hvar hellst i landinu sem þeir stædi 
væri. nordaíi og vestaíi. austaii edur sunnaíi. og adur- 
nefnd Solveig Biðrnsdottir bafdi dtt. avo framt sem þau 
Born er optnefnd Solveig hafdi dtt med pdli Joussyni væri 
ecki skilgitítin og þau væri ecki med riettu hennar arftakar. 

og heyrdum vær cLdurgTeindir menn. ad adurgreindur 
Bioru Gudnason lagdi Iðg og dom fyrir alla þessa adur- 
^krifada peninga. 

Og til sanninda hier um settum vær fýrskrifader menu 
"^or Jnsigli fýrer þetta opid bref. hvort ad skrifad var i 
^atzfyrdi i Jsafyrdi faustudaginn næstaii fyrer PcLl(m)z 
^uunudagum vorid a sama óLrc sem fýr seiger. 



308. 18. Apríl 1495. á Hölmum, 

8. Mní 1503. á Skriðuklaustri. 

^iTNisBXTÐABEÉF, að síra Jóu ludriðason hafi kvittað Mar- 
Ólafsson um þá heimreið, er ho/jum þótti hann hafa 

^^rt sér á Hólmum í Eeyðarfirði, — og um upplagí Syðri- 
í Vopnaflrði og kaupahlutann í Hólmum. 

^i=*t. Skaih. FaBC. X, 14. íruniril á skinni, — AM. Apoy;r. 2621 
i^ccuraté satis". „Brefed ntti eg, og kastadó ^vi öaman vid Dom- 
^irkiunnav bref«. (A. M). 

Bref vm kaupahlutau j Holmum í Eeidarfirdi austur 
j Mulaþius^e. og vm Sydre vik j Vopnaflrde xxiiijc 
(meinast med Skialldtingstðdum sex huudrudum) 
lysing Jarngerdar Jsleifsdottur Anno 

M. cccc. Ixxxxv.^) 
Þat giorum uier gudmundur jonsson. arne þorbiarnar- 
sou, eyuindur bergsson. albauus iousson godum monnum 
^iturligt med þessv uoru opnu brefe at þa er lidit var fra 

~ ' — . - -_ .. - -- — _ — 

Svo. 8) Utan á bréfinn með „nyrro hende" (AM.) 
Dipl. iBi. vu. B. 17 



258 



HÓLMAR. - StAFAFELL. 



149Ö. 



hin^atburd uors herra jhesu christi CiD cccc. Ixxxx ok v ar. 
da holmura j reydarfirde laugardagin nsesta fyrer pasca uor- 
um uier j hia saum ok heyrdum a ord ok handabaud. at 
sira jou jndridasou gaf martein olafsson kuittan ok akæru- 
lausau um þa heimreid ok attekt sera adur greindum sira 
jone þotte fyr grciudur marteinn sicr ologliga hafa tiJgiort 
aa holmum j reydarfirdc. Jtem heyrdum uier fyrgreinder 
menníj sama stad ok dag at jarngerdur jsleifsdotter gaf 
alldrei framar upplag ol jordunne sydre vik. fiorum hundr- 
udum ok XX. er liggur j refstadarþingum j uopnafirde en 
hun mætte at logum eignazst kaupahlutau j holmum þann 
sem tittnefndur sira jon sellde optgreindum marteine olafs- 
syne bonda hennar. ok til sanenda hier um settum uier fyr- 
nefnder meun uor insigle fyrer þetta uitnisburdarbref 
skrifat uar aa skriduklaustre j fliozdal um uoret sunnudagen 
næsta epter uppstigniogardag uij arum sidar en fyr seigier. 



309. 21. Ápríl 1495. í Ásgarði^ 

Úeskubbe Stepháns biskups í Skálholti um legkaup Stafa- 
fellskirkju áðr eu síra Árni heitinn Bjarnason tók við 
staðnum. 

BÍ8k. Skalh. Fapc. XI, 1, frumrit á Bkinni. Innsigiið er dottið fr^' 
— AM. Apogr. 24^8 „accuraté". 

Bref um legkaup Anno 1495. 
Vær stephan med Gudz naad biskup j skalhollti gioi" 
um godum monnum kunnigt med þessu voru opnu brefl a-d 
asgautur ogmundzson hefir komit fyrir oss eptir spyriandi 
huersu fara skylldi vm legkaup þau sem fallit hefdi til 
kirkiunar ad stafafelli adr eu sira arne heitin biarnason 
tok med stadnum. Hófum vær hugleitt vm þetta mal oS 
litzt oss þad skiællegazt ad erflngiar greindz sira ðgmundzO 
heitins taki þau legkaup sem fellu adr sira arne heitin tofc 
med staduum enu hans eríingiar þau sem fellu þa banö 
hafdi med staduum tekit. Og til saunenda hier vm lietnin 



Svo 



ÞOKLEIÍR OG lííGVELÖE. 



25ð 



vær festa vort secretum íyrir þetta bref skrifat j asgardi 
J grimsnesi feria tercia pasche. anno dornini CDcdxcv. 



310. 9. Maí 1495. í SkáíUolti. 

í^TEPHÁN biskup í Skálholti úrskurðar og staðfestir öli börn 
í^orleifs Björnssonar og Ingveldar Helgadóttur gefcin fyrir 
H eptir festing skilgetin og lögleg til arfs. 

AM. Fasc. XXXII, 34, frumritið á skínni. Innaigiið or dottið ftá. 

Briet Stefans Biskupz vm Hiuskaparband Porleifs 

B(iörns)s(onar) og Jnguelldar Helgadottur.^) 
Uer Steffan med Gudz nad biskup j Skalhollti giorum 
Soduni monnum kunnigt med þessu voruopuu brefo advær 
hofum yferlesit oc optliga skodad bref þorieifs heitius 
^iornssonar oc^) jnguelldar helgadottur vm þeirra hiuskapar- 
band. oc^) þeirra barna rettliga arftðku j allar ætter suo 
^om landzlaga bokin skyrer eiginnar konu bðrn meinalaus 
J ^lla stade skulu taka med heilum oc^) oskoddum jnnsigl- 
um fyrst; YQj-g helgazta födr pauans sixti .iiij. med þui nafue 

hans sierligre nadoc*) (miskunn) vtgefitad fyrr skrifader 
^euu skulu mega eigazt oc^) saman ad vera an uockurs flecks 
avitauar neins mannz. þar næst hofum ver yferlesit bref 
vors verdugazta fðdr herra Gautonis med Gudligre forsia 
€rchibiskup 8 ad Nidarosi j hueriu ad ecki annad ma merk- 
^^zt enn fylling oc^) samþyckt hins fyrra efnis. hefer oc^) 
^orr nadugi herra kong kristiern j sinu brefe vm erfd oc^) 
^í'ftöku baina greindz þorleifs oc^) fyrrnefndrar inguelldar 
^iuklatliga til geflt ad þau skylldi taka allan rett oc^ )erfd 
^^ui annarra eiginná kuenna born ad eilifu hier epter. hier 

hefer vorr næste forverare biskup magnus Godrar minn- 
J^gar leyft oc tiUatid adþetta hionaband skule oc^) megi 
*^&Iigt vera. gnn huad hann hefer ofrekara greint eda tal- 

j sinu brefe enn herra pauans valld edr vile hefer adr 
^eflt^þa^ vær oc^) stadfestum eigi þat ad eins ad 

Utau á bréfinu með hendi frá c. 1700. Svo hér. 

17* 



260 



ÐALR í EYJAFIRÐI o. fl. 



1498. 



þau slrjlldi saman mega vera med rettu hiuskaparbandi. 
helldr biodande oc^) þat ad þeirra bðrn getin fyrer oc^) 
epter panaliga dispenseran oc^) logliga festing skulu alla 
arfa taká suo sem meinlausrar eiginnar konu börn. hier 
med fyrerbiodum vær ollum oc sierhuerium (med) þessu 
voru brefe oc^) giorninge motkast ad veitajordi edr werki 
vnder horduztu strida kirkiunnar laga. Ok^) til sannenda 
hier vm festum vær vort jnnsigle fyrer þetta bref Skrifad 
j skalhoUti jn profesto sociorvm Gordiani et epimachi mar- 
tirum anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo 
quinto. 



311. 31. maí 1495. í Dal í Eyjaíirði. 

Samninge Þorláks Þorsteinssonar og Sigríðar húsfreyju Þor- 
steinsdóttur um iörðina Dal 1 Eyjaflrði og annan arf eptit 
Árna heitinn Binarsson, bónda Sigríðar. 

AM. Fasc. XXXII, 27, fjurarit á skinui. Öll (10) inusiglin eru nú 
dottin frá. 

Þath giorum uier biorn gudnason. hoskolldur Eunolfs- 
son. stefan ketilson. ketill arnason. þordur brýniolfssoD' 
gisle^) jonsson. jon þordarson. jon dadason. gisli arnason. og 
jon sigmundzson godum monnum uiturligt med þessu woro 
oppnu brefl aath oa sunnodagin næstan epter fardagauicku 
um uorith j dal j eýisaflrde. þæ. er lidit war fra gudzburdi 
og hollgan hingat ] heim þusund iiij hundrud ix tiger og u 
dcLH woru wer j hioix saum ok heyrdum aa ord ok handca- 
baiid^) íj uelborina manna þorlax þorsteinssonar ^f einno 
halfu enn sj^gridar huspreu þorsteinsdotter af anari alfu- 
œith suo fýrir skildu: ath greindr þorlackur þorsteinson 
lofadi greindri sigridi til afendingar og framgreizlu Þ*^ 
strax fyrir oss nær werandum monnum. j fyrstu halfa iori" 
ina greindan dal og þar til alla halfa peninga kuikaa. daud^- 
fasta. lausa. frida og ofrida sem flollu til arfs og eigu*^ 



Svo. 2) giaia, frbr. handáá. banda, frbr. 



1^95. DALR í EYJAFIEÐI o. fl. 261 

einare halfdanarsýne enn þorlackur Reiknar sier nu til um- 
bodz fallit hafda epter arna heitin einarson. greindi og 
s^eiknadi sigridur sig eiganda wera helming(s) allz arfs aura 
0? audæfa epter nefndan aríia einarsson bonda sinn til 
^ozt og jafnadar uit hans adr uefndan arfaa og umbodz- 
öiau og uændizt þar kaupbrefum. giordu(m) og uottum ath. 

epter þessum hennar lýsingum og uitna uæningu. þda 
lofadi adr greindr þorlackur sagdri sigridi ath gauga til 
hlutfallz og laga skiptis og fram ath legia alla peninga 
sem fyr greiner uit hana og henni j hond ath seliaa ath 
aungum vndan teknura. Suo ei sidur lofadi sigridr j sogdu 
bandabande at leigia fram til skiptis og skodunar slika 
f^iuuni sem vnder henar wer(n)d og foruaran ero til jafn- 
^dar bytis. j suodan mata sem sigridi fullnaz uitne epter 
^ogn sinne. syndum kaupmala eda suordum eidi hennar 
^ialfrar at sonodura kaupraala epter logum. þaa skylldi 
þetta þeirra feskiptí standa obrigdiligt wm alldr og æffi 
fyrir þeirra erflngium ollum^) og obornum an nockurar a- 
^|ogunar eda logligrar æ,hræringar. wæri og suo ath þessi 
^iuising briggdiz sem fyr greiner wm greind uitne eda 
kaupraala og opinberiz þau ecki ath auxaraRþinge j sumar 
^orfallalaust enn þaa seinna j moguligan tima. ef hindran 
^ann meina fra skilordi þa skildi þorlakur undir sic og 
^yflngia arna heitins aptur alla jordina dal en greida sig- 
^^^i mala sinn sem henne fullnoduzt uitne ath j kaup þeirra 
^ffia hefdi korait. Hier til lofadi sigridur j sogdu handa- 

^^ði at þorlackur skylldi fýrir sier an nockurar hindrun- 
omackx eda mottmælis og eigi tregdunar. mega aptur 
jordina dal under sina vernd sem fyr seiger og aung- 
Jí^ umbodzmanni eda manni skylldi huu þar epter aucka 
^ eda setia fra þvi sem nu war giort þorlacki til nockurar 

^ ^^emiugar. fýr sagdra peuinga framan til næsta oxaroaR- 
.^^gx. suo eigi sidur skylldi til helminga skiptazt þeirpen- 
^ar sem fyrir sunan liggia. skylldu huorer um sig suara 

^lfum skulldum ath sanprofudu helminga felagi.. Og til 
^^íiirida hier wra og mciri audsyningar. \m settum wer fyr 



') 8V0 == öldum. 2) t>. e. 1. júní 



262 



KVITTUNARBÉF; 



1495. 



greinder inen wor jncigli fj^rir þetta skiptabref er gior(t) 
uar j sama stad og dan deigi aidar enn adr seiger^). 



312. 31. Maí 1495. umlir FelH. 

Andeíís Guðmundsson kvittar Guðmund son sinn um öU þau 
skipti, sem þeim höfðu á railli farið, 

AM. Fnpc. LXVII, 15, tranBBlcript k skinni M 11. Martð 1508. — 
Apogr. 1168. 

Andres Gudmnndsson gefur son sinn qvittan^). 
Þat giore ec andres Gudmundzson godum monnum vit- 
urligth med þessu minu opnu breíi. ath ec modkennunz ath 
ec hefer gefit Gudmund andressou. sou minn med fullu 
samþýckj ok vpplagi þorbiargar Olafs Dottnr eigin kuinnu 
minnar avUnngis kuittaii ok aakærulauaaii vm allsa þsa 
peningaa kuikoa ok Daudcíi sem ec hefcr Lonum geflt ok 
goldit SerligdöL jarder ok kuilldi fridaa peningaa ok ofriddi 
ok þar med vm auU aunnr ockur peningíö. skipti er vid 
haufum med skipzt & hueriu are sidan fyrst er ec afhenttj 
honum siníSa peningóí ok til þess ath nu er komit fyrir 
mier ok auUum minum laugligum erflngium ok epterkom- 
endum. Ok til saninda hier um. Settaa ec mitt jnsiglli fyrir 
þetta kuittanarbref er skrifad var undir felli j kollaflrdi. 
SunnuDaginn næstca epter fardagox vm vorit arum epter 
Guds burd CD. cccc. niutiger ok flmm aa. 



313. 7. Júiií 1495. í Dal í Eyjaíirði^ 

TBANSSKaiPTAEBBÉF. 

AM. Fa&c. XXXII, 33. iiuaitranfiWiriptið á skinni. Af þrem ÍDU- 
Biglum er eitt fyrir bréfinu. 



1) A Bpássiu biéÍBins með laendi írá 17, öld. 



TKANSSKKIPT.— ÓLAFE FILIPPUSSON 



263 



Þat giorum uer einar raaisfíiussoTi. jon siguazson og jon 
^agnusson godum raonnum niturligt med þcssu uoru oppnu 
bi'efl ath uier hofum sed, yfer lesit og heýrt yferlesit opit 
bref med uoilum og oskoddum jnsiglum suo latanda 

[Hér kemr Hafnarhólmsbréf frá 21. Marts 1495, Nr. 305 liér á undau]. 

Og til saninda hier um settum uier greinder menn uor 
iDCigli fyrii (þetta) transkriptarbref er giort uar j dal j 
Gýiaflrdi huitasunu um vorit aa sama ari og fyr seiger. 



314. 17. Júní 1495. á Þingeyrim, 

JóN prestr Þorvaldsson, offlcialis nyrðra, lýsir því, að Ólafr 
í'ílippusson hafi svarið fyrir sér fullan bókareið, að hann 
^efði ekki saurgað kirkjugarðinn í Víðidalstungu (1483), 
tvorki höggvið, slegið né stungið, fyrr en hann var áðr 
sleginn og félagar hans. 

AM. Apogr. 896 „Ur Rtoru transskriptarbrefe 3ia presta og 3ia 
leikmanna [20. April] 1515" (AM.).— JSig. 66. 8vo með hendi Grunna- 
víkr-Jóna eptir Bama transskripti. 

Hier er undanfæri Olafs.^) 
Þat giorer ec jon prestur þoruallzson offlcialis heilagr- 

hola kirkiu godum monnum uiturligt med þ^ssu mínu 
^Piiu brefl at olafur philippusson söe so felldann bokareid 
flrir mier aa þíngeyrum miduikudaginn uæstann firir festum 
^o^poris chriati þa er lidit- uar fra hingatburd uors herra 
^^hsu christi. CQ. cccc. ix tiger og fimm aaR. at hann hefdi 
saur^^at kirkiugardinn i uidedalstungu og huorki hogguit 

í^legit. og ei stungit fyrr enn hann uar adur sleginu og 
^^^s selskapur. og ei uisse hann hucr þat giordi. sóru og 
sonnudu l;enna eid med nefndum olafi so heitandi menn. 
íírimur jonsson. sigurdur iwarsson. asgrimur þorbiarnarson. 
'ialluardr hallzson. iou philippusson. asgrimur jousson. berg- 

jorundzson. ion gudmuudzson. gudmundr helgason. bessi 
íii'ason. grimur biornzson og biarne gunnarsson. 

^)66. 



264 MÖÐRUVALLAMÁL. 1495. 

Og til sanninda bier uin aettaecjon prestur ofíicíalatus 
inncigle. og sera nechulas uilhialmsson sitt inncigle med 
þeirra manna inncigium sem soru med optnefndum olafl 
flrir þetta bref er skrifuat uar j sama stad og dag sem 
fyrr seiger. 



315. 19. Júiií 1495. í Spjaldhaga- 

TvEGGjA tylfta dómr útnefndr af Finnboga lögmanni Jóns- 
syni um arf eptir Ingibjörgu Þorvarðsdóttur og Pál bónda 
Brandsson á Möðruvöllum (Moðruvallamál). 

Dómabók Jöna landritara Maguússonar i Pol. 196b— 197b, bkr. c. 
160á „wr breffaBok Eggeitz logmannz Hannessonar Lxv" (= a), og 
mun þ3.ð eiga við öU skjölín um Möðruvallamál. — LaudybðkaBafa 789. 
4to, bls. 383—380, skr. c. 1620fyrir Ara MagnÚBBon í ögri, eptir trans- 
Bkripti frá e. 1500.— Landsbókasafn 63. 4to , bl.318— 321, skr. c. 1640.-- 
Landsbókasafn 69. 4to bl. 144—145, skr. c. 1640. — Landöbókafi'Afn 
4to I, 97—100, með hendi síra Jóns Haldórseonar í Hítardal c. 1730.-- 
MSteph. 27. 4to , bls. 405—412, skr. c. 1730. — Analecta juridica Odds 
JóuBSonar digra (hjá niér), ekr. 1668. — Prentaðr i Lagasafni MagaúBftr 
KetUsBonar I, 112—117. 

Cpter fylgja breíf vm Maudruwalla manna 
Aa(k)lðgun vppd Hakonar E. B. sum standa 

fyrre a þui Bladi 245.^) 
Ollum monnum þeim sem þetta brief sia edur heyr^ 
senda Sturle magnussoi]. Gunnlaugur Teitzson. Þorlatii^ 
Þorsteinsson. Magnus Arnason. Magnus Þorkielsson. Hausk' 
ulldur Ruuolfeson.2) Stephan kietiJsson, Birekur Juarsson. 
Sigurdur Þorsteinsson. wigfus þorsteinsson. Magnus Magnus- 
son. Biorn Jngimundarson, Tömas Grregoriasson.^) Gudmund- 
ur Gunnarsson. Thomas hialmsaon. [Olafur Olafsson.^) [Olí^^" 
ur Gudmundzson. Jon Sigmundzson. Juar brandzson.^) 6"^'^^ 

a, þ. e. á 245. blaöi í bréfabök Kí^gí^.rts Iögmöz\n;s. Briuiolfö- 
Fon 63 (rangt), a; GregorsBOU 63 ; Gorgey/saon 78í?. [hI 789- > 
[al. 789. 



1495. 



MÖÐETJVALLAMÁL 



265 



Olafsson.i) Þorlakur Jo: isson. [Wigfus Sigmundzson.^) Quediu 
Gudz og s]jDa kunnigt giaurandi. ad^) þa er lidit war frd 
hingatburd wors herra Jesu Christi CO cccc xc og v ár 
faustudaginn næsta fyrir Jons messo Baptiste vm sumarit 
"Woru wær j dom nefndir af ærligum dandis raanni íinnboga 
JoDssyni laugmanni fyrir nordan og westan aa Jslandi sem 
hann war [a almennilegu hieradaþijnge'*) j spialldhaga j eyia- 
^i.irde aa þijngstad riettum ad ranusaka og skoda og jn- 
^irduliga [og fulla^) grein aa þui ad giora. vm þann fram- 
burd og lagabeidslu sem Grijmur Palsson beiddi þar oc 
^^afdi optsinnis greindan flnnboga jonasou laugmann*^) [nord- 
og vestan d Jslande') dom^)yfer ad nefna vm þa ahræring^) 
hann sagdist senneliga'®) spurt hafa ad erlendur Bondi 
^^lendzson wiJIdi fuUkomliga akiæru weita á") wegna hustru^^) 
^^drijdar Þoruardzdottur kuinnu sinnar vppa þær fastaeign- 
sem cLdur^^) att hafdi hustru'^) Jngibiaurg syster hennar. 
^ sonum pals brandzsonar bonda grcindrar Jngibiargar 
^oniardzdotfciir. biarna og benedict. hafdi til arfs Umd ept- 
modur sijna.^^) gnn sijdan þar epter Pali Brandzsyni 
^pter fyj'j. sagda sonu sijna. enn nu reiknadi ðidurnefndur 
^ymur sonum sijnum. þorleifi og benedict allar þessar eign- 
hafa til erfda^**) fallid opter nofndan pal brandsson faud- 
audur þeirra. Sagde Gnjmur ad cLdurnefndur frlendur 
Wendzson þottist^') hafa fyrir sier Riettar Bot Hakonar 
^'^^íígser hann^s) kuad^^) so wotta ad oIP«) fyrr saugd odul 
y^ldu apíur fallajþa ætt og slegti sem þau væru^^) fyrst 



22^ 
2á^ 



V 2a^^^^' ^^^^"^^^^^dís beiddiog krafdi Gnjmur domshier 
^PPd^'í) .^f Cyj,^. fíaugdum finnboga Jonssyni laugraanni. 

^j^-^^^tjiam íikyllde af ganga eda hallda [fyrrsagdar eigner^^) 

^\mP •'■^^' f®^* "^^^* Was SiijurðsHou 27, og bætír hér við: „á 

íöð '^^.t^^^^^ ^/óruðajíingi". Síðari hlun dómuefíidariunar er 1 annari 
j.^ ^ *ící, sn iiii i^.j^ g-^j^^ ^^^^ atanda þav oí^ hér. sl. a og 115. *) 

ahr^' '^^^' ^^- ''89. [b. V. 63. 8) lagndom 789. ») 

flpg*?^. ''öíí. '«) a, 115, MKöt; hin: Bunnlega. ") Svo a og 7S9; 

iiUai'r ^^'^' "^^^í ^'--^^ ^''^- ^^^^^'^^- '^) '''^^' 

789 '^?^ '^^^' '''^ í*^^""^ ^^'^* ^*') ^■^S^^^'^í 63, 69, Anaiecta. ") þættÍBt 
789' fiq ^^' lííill^de 789, 27. =^0) el. a; b. v. hin. =0 voru 

aa m / "') Þ^i' 69. jjtiBiet.; hin fleBt hr^fa: a. ^4) doma þar 

\-) b. V. 69. 25) [fyy^. sögðum eignum 115, 789. 



266 



MÖÐRTJVÁLLAMÁL 



1495. 



fyrir þessa akiæru aduniefndz grlendz grlendzsoiiar. þui 
Grijmur þottist^)ad laugum skylldugur ad leida vSijn prof og' 
witni j Nordlendingaflordungi vm fyrr greindar arftokur. þar 
sem yngiborg þornardzdotter og syner hennar og [Pall Brandz- 
son^) deydi^) sa sijnu haufudbue^) aa maudruvaullum j eya- 
firdi. komu þar og þa fram [fyrir oss*) [aíF hennde Grijms**) 
tuo') kaupmalabref med festingarwitnum. undir godra maniia 
jnciglum suo latandi ad Pall Braudzson og Gnjmur Palssou 
hefdi^) fest kuinnur s-iíiar eptir laugum og landsins rietti**) 
so sem Gudz laug vtuijsa. hafdi og^") grimur lagt laug og 
dom fyrir alla íyrsagda peninga j hauat") epter pal Brand2- 
son faudur sinn fra fallinn. 

Nu^'*) þar sem Grijmur Palsson sagdi (jr'end'^) grlendiz- 
sou akiæru wilia^^) weita aa^^) [sagtt jardagodz^**) eptcr 
EÍettarbot. þa^') er hun oss miaug okunnug^^) huort afl buu 
skal^®) hafa. þui hun stendur so hkrifud j [sumum stadi^*^) 
[hier jnnan landz.^') ad hun skal ganga j noreige [ad eins^'') 
[en ei j skattlaundum til skilldum. witum wier og hana alldri 
fyrir laug geingit hafa hier j laudi.^^) enn ef^^) wier^^) sanö' 
liga wita kynnum^**) ad hier j landid^') sie jnukomin þessi 
Riettarbot laugliga af kongzins walldi og^^) biuijsast kanu ) 
med kiugligum witnum. Annad huert med wors nadug^ 
herra hakouar kougs osköddudum jnciglum eda Almugar'^ 
beijdslu og samþyckt wm allt jsland og^**) laugmanns Wf' 
skurd^^) þar vppa þa wilium^^) wier giarnan gefa hier go^^^' 



þættist. 2) [PalB BrRndsBonar 69. a, MKet.; fltst hits: cl^y'^" 
a, 789, HKet; hin: höfuðbóli. '^) [sl a; b. v. hin. [b. v. V89 og 
(en er þar við bætt með heudi Magtiúsr-r Ketilsaonar). ') tvenn 789, 3'' 
8) hoídu 789, 63, 69. ») o^ b. v. 789. ^^) b. v. 69. ") þ. e. 
^2) Bl. 63, 69. Erlendur 63, 69. '') villde 63; villdu 69. '^) ^PP^ 
69. ^ö)þögðu jarðagózi, Aualecta. ") b. v. 115. ^^) [en oss er mjög 
kunnugt, MKet. ^ö) skuli 115, 789. »o) [5^^^ st?A 69, AnalectH; sunif^ 
Btadi, hiu. ") [a, 789, 69j bI. fleet hiu. 22) [gi, 23) [en ei ska^t' 
löndum osr akylldu 63; Enn er j effa huort hijngRd j laudid sie g^^'^^ 
edur 0aíinr skattlönd 69. ") b. v. 27, MKet. ^^) ei b. v. 63, 69, ^J' 
20) 27, MKet.; kunnum, hin. ") landi a, 789; laud 115; landid, hin. y 
þad, b. V. MKet. 29) tynDÍ, MKet. 2») eda 789, 27. »0 nrskurdur 6^' 
69, Aualecta. «2) viidum MKet.; munum 63, 69. 



1495. 



MÖÐRUVALLAMÁL.. 



267 



suar til og beidastO hier nada") vm. eptir þeirri grein sem 
wor wirduligurS) herra hakon koDgur og adrer rietter Nor- 
^?s*) kougar j sijnum laugtekuum riettarbotum hafa osa til 
skipad.'*) ad skrifa aptur til kongains nada.«) huad oss þætti 
|ramar meir of hartt eda of lint af þeim riettarbotum. sem 
biugad ] landit eru vtsendar'). Þui ad^) oss þikir ef þessi 
SKipan») skal atanda horfa [] landsins storan^«) skada.^0 
kanu og go ad^^) ^era.^^) ad allar þessar greiner fyrrsagd- 
f^Ilist og eingin Beuijsing fæst^^) vppa^*^) sagda riettar- 
^^^•^ þyckir 093 vpptekt^«) olauglig. og ei fyrir laug halld- 

Mer j landi. þui so steudur skrifad ad kongur skal 

laug bæta med godra manna rdadi. og huorutueggia 
*^^þyckt^') þeirra er landit byggia. [alnir og obornir^^) j 
«ans þognskylldu. 

Nu sakir þess ad wor landzlagabok j sijnum texta so 
ids?^^' 8^rn hierjlandid^«) hefur obrigdanliga^^) [yfir geiug- 
_ J ad sonur^^) aa [ad erfa^^) modur sijna skilfeingna og 
þa ^ ^^^^' sonarson skilgetinn fodur^*) faudur sinn 
acl f^^ sl;endur. þo at^^) fadir hans sie ei skilgetinn. 

austum eignura og lausum. Nu fyrir þa^®) skuUd ad 
vm'^^^ leíddi sjjn prof fyrir oss j nordlendingaflordungi 
j . ^*^^^^') nefudan arf epter þui sem laugbok^^) vtuijsar. ad ] 
fiordungi skal arf sækia sem arfur er dainn. Enn^®) ef 

63 1 ^^öidunat 789. a, 789, MKet.; nadar, hín. nádugi 789. *) sl. 

s^ndar ^^"^^^ ^^' ^^^^' "^^^' ^-^^*'' 

d ^^' Við þessa klauau dómaina miðja vega stendr á, spásstu í 

erf^j^ h^^^**^' hendi: „Ef han skal fyrir laug ganga þa sturlast aUar 
fltja^ ' ^Qtlariigt er ad eg ma ecki aullungia erfa. Enn sonur mitin 
^erdi ^^^^^ nidiar. Laug. þann arf skal hner hafa sem Gud win hann 
^Ket °]^^"^'' "^*^"- ') "^' ^'^* réttarbót 115. '^) [til l^ndsins stórB, 
^fíi'da ' 0^^*^'"^ ^*'^ «^örB 789. Og b. v. 27, MKet. ") b. v. 789. »«) 
locta iJ' ^^''^' ^^^^ ^^- ^*^^ MKot, 27. ^^) fyrr b. v. Ana- 

(alna' fiD? ^^^^^ ^*®"^ "^- 27. ") samþyeke 63, MKet. ^s) [alinna 
obHg(jei ^'^^'''^^ ^^" '^*^ ^^' Analecta; landi, hin. «*>) sl. «3, 69; 
n (jujj^ ''^ (ritað með hendi Magnúaar Kotilasonar). ^') [vid gengit 
effter 63 ^^*^' ^^gnósar Ketilssoaar). sa) MKet. ofl.; a ofl. son. ^^) [arff 
^Kot íð\ ^^* b. V. í rt með hendi Magnúsar KetilfiBonar. b. v. 
b. 63 g^^^ í a. ") fyrr (!) b. v. 63. Jogmalid 63, 69. ««) 



268 



MÖÐRUVALLAMÁL 



1495. 



madur leidir j odrum stad^) wotta síjna^) [enn arfur er 
ddinn^) þa hoíir hanu þeim fyrirskotid.^) 

Þui fyrir allar þeasar greinir og þær fleiri sem hicr 
ad luta vppa l^ganna wei^na dæmdum wier adur nefnder 
domsmenn. med fullu doms atkuædi ad so profudu mali sonu 
[^rijms Palssonar^) Þorleifl og Benedict laugliga erflngia og 
eignarmenn ad auUum þeim peningum faustum og lausUTö. 
seui synir Jngibiargar Þoruardzdottur erfdu eptir modur 
sijna. enn Pall Brandsson^) eptir þa so sem fyrr skrifad 
steudur. £nn Gnjin [faudur þeirra') riettan vmbodzmanö 
adur g-reindra sona sinna eptir þui sem laugin^) vtuijsa. €^ 
80 og skipad skipad j laugunura^) at erfder þær sem til 
hafa fallit. sem aull aunaur lagamdl. vndir huerium laugui^ 
er þau vrdu. þa skulu þau^**) aull vndirþeim lð;<um w^ra*^) 
sem þa geingu laug j lande. er þau mal giaurdiist. Svo 7 
og samstundis þa vppa þennan'®) worn doni liandfestufli 
wier aller tijttnofndir domsmenn flnuboga Jonssyni^^) laug' 
manni fullan eid ef þuiía þætti. ad þennan dom hefdum'*) wi^^ 
dæmt eptir worri samuisku. sem wier wilium suara fy^^'' 
Gudi. 

Samþyckti þennan dom med oss flnnbogi Jonsson h'^^^' 
mann. [([inar eyolfsson^'*) og fleiri adrir godir menn þeir 
þar voru vit staddir. 

Og til sanninda hier vm settum wier adur nefíi^^^ 
doms^®) menn wor Jncigli fyrir þetta doms bref er^') skrJ^' 
ad war sa grund ] gyafljrdi a sama ari deigi sijdar enn íy^^ 
seiger. 



316. 38. Júní 1495 í Miðd^*' 

DóMR sex klorka útnefndr af Stepháni biskupi um ógi'^^ 

1) liordungi a (með kecdi MKet.), 789, 63, 69. b. v. 63, 69. 
[3]. 63, 69. 4) fortikotid 63, 69. Paln /rrijmssonar (!) a, 69, 63. ^ 
V. lin. [hI. 789. 8) lög 69. 0) lögum 789; lögmUinu, Aualecta. ^ 
789. tí!. 69. b. V, 789 og MKet í a. '^) bI. 69, 63. ^*) hoffum 
69. '^) Jonsaou (!!) 69; frá [sl. 63. ^o) b. v. 27, 63. ") hvert, Analeö**' 



1495. 



ÓDDI. 269 



milli síra Porvarðs ívarssoTiar vegxia sín og kirkjurmar 
1 Odda, og ðira Haldórs Jónssoriar, vegna erfingja síra Snorra 
teitins Helgasonar. 

AM. Apogr. 2138 með liendi Páls Hákonarsonar „Ex orig. Oddensi. 
Qtta bref er skrifad so som raed fliotaakriftarhende. er þo audsynelega 
onginal". (AM.). — Afskript meðal Oddabréfa í Landsskjalasaíni nieð 
^endi síra Bjaina Haligrímasonar (= &). 

Vni kotvðll.O 

OUum monnum þeim sem þetta bref sia edur heyra. 
seudum vier broder Haldor med Gudz bU dbote d Helga- 
eiie. Narfai Jonsson officialis heilagrar Scalholtz kirkiu. 
/^n Gislason. Einar Erlendzsson. KoIIgrijmur Kodranzsson. 

Jonsson prestar Skalholztbiskupsdæmis Gudz kuediu og 
^^^^ kunneckt giorande med þessu voru opnu brefui at sub 
^nno gracie co. cd. xc. v. j Middal laugardagin næsta firir 
. ^^^^messu og Paals^) j almennelegri prestastefnu vorum vier 
J doni nefader af virduligum l^erra og andlegum faudur 
^fi'a Stephane med Gudz nád biskupe j Skalholte at dæma 
þcL cLkæru er millum var sira Þorvardz juarssonar. vegna 
p c '^^^kiunnar j Oddaog sira Halldors Jonssonar. veg:ja 
í^^^^ sira Snorra heitens Helgasonar. Jn primis um þá 
sira Snorre heiten Helgason gaf kirkiunni j Odda 
s gallt j sinu testamento og dnefnde þar j þd. jðrd sem 
fl^r^^^^ ti^itinn Einarsson laugmadur hafde lofuat honum 
vitn ^^^^^^^^ ^ kirkiulæk. Suor þar firir oss eitt lauglegt 
i... Eyiolfur heiten logmadur hefde lofuat sira Snorra 



ma^^ ^Mat hvert halfva jordina Samstade eda alla jord 
vgp í:^^^^^ iiggur j Breidabolsstadar kirkiusokn. Jtem 
at ^ ^^^^ E>orvardur audru vitne heima (L Rctngarvollum 



lug ^^^^ ^^^^^ lysing Eyiolfz heitenz laugmanz og medkienn- 
Dgp Nsse giorningur hefde fram farit þeirra miUum. 
'^ítne ^^^^ ^^^^ Þorvard skylldugan at leida þat sama 
uml ^^Sttlegan tima firir biskupe Stephane eda hanz 

"^ardu ^^^^^^ greinder prestar sira Þor- 

j ^ sii'a Haldor laugdu vnder med fullu handabande. 
-^__^^a at hvor skyllde svara audrum sem stefndur huat 

ar yfilVi*^'^'^^"''^^"^' Btrykað út orð í afakr., og eottir punkt- 

morkia aö eitthvað hafi ekki oröið lesiö. 



270 



ODCI 



149S 



hver matte til aniiars tala. Enu saker þess ad greind half 
jord Samstader var seinna burt seld. þvi at HeilaS 
anda iicLd til kalladre. og at suo profudu og firir oss komnu- 
og at leiddu fyrrskrifudu vitne þui sem hann vændezt 
dæmum vicr fýrskrifada jord kotvoll kirkiunne j Odda til 
æuinlegrar eignar og þráttskrifuadan sira þorvard at sie^' 
mega taka þessa saumu jðrd ef hann vill og halda til laga- 
Jtem um adrar cLkærur. suo sem er um kirkiutiundir þseí 
gem fellu um vorit næsta epter frafall sira Snorra heitin^ 
og svo þann psaltara og dklædi sem j testa- 
mento brefuenu stod. og erfingiarner haufdu ecke luckt* 
Dæmdum vier sira Haldor Jonsson skyldugan at flytia eda 
flytia Idta þessa peninga heim til Odda alagalausa innafl 
mdnadar at heyrdum domenum og afhenda sira Poi*' 
varde eda hans umbodzmanne. Enn um jskyldur og os^t^toll^' 
og adrar rentur kirkiunar j Odda og erfingiarner haufdn 
ecke at sier teked adur enn sira Þorvardur tok med stadn' 
um dæmdum vier honum til fullrar eignar og frialsleg* 
hafva mfttt at sier taka. 

Samþyckte þenna vorn dom med oss ^erra Stephaö 
med Gudz noá biskup j Scalholte og sette sitt insigle nicd 
vorum insiglum firir þetta domsbref er skrifuat var j Mid' 
dal iL sama are. deige sidar en fyr seigir. 



317. 30. Jóní 1495. á Öxarárþingí' 

DóME tólf manna útnefndr á Öxarárþingi af lögmönnunuiö 
Finnboga Jónssyni og Helga Oddssyni um ákæru SturlH 
Magnussonar til Þorvarðs Bjarnasonar um heimanfylgju 
tilgjöf Margrétar dóttur sinnar, konuMarteins heitinsBjarna- 

sonar bróður Porvarða. 

AM. FaBc. XXn, 28 frumritið á Bkinui; för fyrir 12 inDfiiglum, 
öli eru dottín frá. 

OUum monnum þeim sem þetta bref sia edur heyi'^ 
senda vigfus þordarson, salamon einarson. narfe ellensoD- 



m 



HEIMANPYLGJA OG TILGJÖF. 



1495. 



S|sle ualldason. jon hrafnson. ion magnussou. are narfason. 
gisle jousou þorleifur ormson. þorlakur suartzson. eyuindur 
tuumasou ok runolfur þorsteinsson. kuediu gudz ok sina 
kunnigt gerandi. þa er lidit var fra hingatburd vors herra 
Jöesu christi þushund .cccc. niutiger ok .v. ar aa þinguelli 
^ almenuiligu oxararþinge þridiudaginn nESta eppter pet- 
^ramessu og pals vorum vier j dom nefnder af ærligum 
^onnum finboga jonsyne ok helga oddzsye logmonnum fyrir 
^ordan ok sunnan aa jslandi at dæma ok skoda vm þa a- 
at stulle magnusson kærdi til þoruards biarnarsonar') 

hann hefdi eck(i) feiugit alla heimanfylgiu ok tilgiof 
^fgna CDargretar dottur sinnar vr garde CDarteins heitins 
biarnarsonarO bonda hennar enn brodur fyr nefndz þoruardz. 
^gdu þeir þar vnder med handabaíidi fyrir oss adurnefnd- 
rtomsmonnum hafa þat ok halda sem vier dæradum 
Pp^rra aa millum. kom þar fram kaupmalabref fyrnefndra 
*^iona er martein heitinn hefdi haft til kaups vid fyr greinda 
^^rgretu .ccc. hundrata. en hun hundrat hundrata. kærdi 
^^^r nefndur stulle at epter stædi .vj. huúdrvt ok .xx. ok 
^*^^ aurar siifurs. Nv med þui at þoruardr biarnarson') þottiz 
ögíorla vita huort lukzt hefdi oll heimanfylgian epter þui 
j kaupmalabreflnu stod þa dæmdum vier fyrnefnder 
^onismenn stulla skylldugan at leida .ij. loglig vitne at oll 
. ^^"^^íifylgian hefdi lukzt eda syna kuittan marteins heit- 
hanu hefdi fuUa peninga vpp borit sem honum vel 
^ösegdi. ^jxjx ef þetta syndizt ekki þa skyllde stulle magn- 

ou vinna lyrtareid') þar a þinginu en minna. at hann 

^o luktt adur greindum marteine alla heimanfylgiuna 
^^0 sem j kaupmalabrefenu stod. gnn at leiddum vitnum 
^^uum eidnum þa dæmdum ver þoruardd biarnason^) 
pylldugan at luka þesi. ui. c. ok .xx. med stlikum^) frid- 

a sem inn hafde komet ok þar til .ui. aura silfurs ok 
^xxxxx. hvíidrada j tilgiofena. aa þar j at lukaz .xx. c. j 
oij aunnur tuttugu c j fridum peningum vorovirttum 

Þridiu ,xx. c. j aullum í'aulP) uirdis peningum da nest- 
'^^ fardogum. 

Qk^til ^naenda hier um settu laugm ennener^) sin innsigle 
') Svo. . 



272 SVALB ARÐSBRÉF. 149 5 

med voniin insiglvm fyrir þetta doms (bref) er skrifat var 
a þinguelle j sama (stad). 



318. 30. Júní 1495. á Þhigvelli. 

LopTR Snorrason selr Magnúpi Þorkelssyni fjórðuijginn úr 
jörðunni Svalbarði á Svalbarðsströnd fyrir tín hundrnð í 
lausafé. 

AM. Apogr. 183 „Ex origÍD?-li Svalbaidensi accaraté" (AM.) 

Þat giorum uid þoruardr gudmunzson. ormur jngimundar- 
son godum monunm uitnrligt med þessu ockru opnu brefl 
ath þa er lidit nar fra guds burd þusund fiogr hundrut 
niutiger ok u ara miduikudagin nestau fyrir petu(r)3 coesso 
ok pals um sumarit^) a þorisstodum a Eostmalarnesi uoru 
uid j hia Síuim ok heyrdum a ath Loptur snorason sellde 
magnusi þorkelssyne med handabandi til fnllrar eignar 
flordungin j jorduni snalbarde er liggr a sualbardzstrond j 
þingieyÍMrþin;v;i") med aullum þeim gaugnum ok gædum sem 
greindum jardarparti heflr fylgt at fornu ok nyu ok hann 
hefde fremzst eigande at ordid j arf efter stein snorasou 
brodur sinn. hier j moti gaf nef(n)dr magnns þorkelsson 
sogdum lofti snorasyne tiu c j fridum peningum og ofrid- 
nm. skylldu þau gialldazst opt nefndum lopti jnan þrig(gi)^ 
ara. lýsti greindr loftur þui fyrir oss at hann hefde þenna 
nefndan part aungum manni audrum fyr sellt eda gefit en 
nu fyrnef(n)dum magnusi. skyllde sa þeirra hallda til lag* 
er keypt') hefdi. en sa suara laga Riftingum er sellt hefde. 
Ok til sanenda hier um settium uid fyr nefadir meun ock- 
ur jnsigli fyrir þetta jardarkaups bref giort a þinguelli a 
sama ari aex nottum sidar en fyr seiger. 



Þ. e. á Jóusmessu ejálfa 24 Júm. Svo. ») keypti, Apogr. 



Í^9^- MÓÐRUVALtAMÁt. 

'"^19. 30. Júiií 1495. á Öxarárþingl. 

^ " 

Tylftardóme útnefndr á alþingi af Finnboga lögmanni 
Jónssyni um arf eptir Ingibjörgu Porvarðsdóttur og Pál 
bónda Brandsson (Möðruvallamál). 

Dómabök Jóns landritara Magnússonar í Fol, bl, 197 b og 199 a „wr 

breffa Bok Eggerz logmannz Hannesaonar" skr. c. 1604 (=r a). — 

LandBbókasafn 789. 4to. akr. 1620. — LandflbókaBafn 63. 4to. bh Sll— 

328, Bkr. c, 1640. — LandabókaBafn 69. 4to, bl. 146—146, 

akr. c. 1640. — Landakókasafa 116. 4to, 100, með hendi aíra Jóna Hal- 

dórssouar í Hitardal c. 1730. — M. Steph. 27. 4to, bls. 412—415, skr. 

c. 1780, — Analecta luridica Odds Jónasonar digra (hjá mér), skr. c, 
1668. 

Alþingisdomur vm sama maU). 
Þad giorum wier Gudne Jonson. 0n2Lt Oddson. Arnor 
fiQuson. [StuUe Magnusson. Hakon Hallsson^). Magnus Þor- 
^ielsson^), Jon Porgeirsson. Helgi Þorwalldzson*). Jngi- 
^uudur flnnsson, ginar Porolfsson. Andres Gudm^undz^on. 

Sigmundzson godum monnum witurligt^). med þe^iiu 
^oru opnu Brefe. ad þa er lidit war fra hingadburd wora 
'ierra Jesu christi CD. cccc. xc og v œir þridiu.d§iginíi næs,t- 
epter Pietursjnesso og pals a almenniligu aufaroarþinge 
worum wier 3 dom uefndir af ;9^rligum danu?) inanni ton- 
'^öga Jonssyni logmanni nordaii og westan aa Jslandi ad 
dssma. skoda og alijta innuirduliga [raed skinsemd') ad rann- 
saka huert afl og fullkomliga magt ad hafa skyllde su aa- 
kiæra ogs) tilkall. er Érlendur erlendzson hafdi«) uppa þau 
odul og fastaeignir sem falled hafde eptirhustru Jngebiaurgu 
í^orwardzdottur og pall Bonde Brandzson erfdi epter sonu 
^^3ua. Biarna Palsson og Benedict brodur hans akilgetna 
Pð'da. gnn Gnjmur Bonde Palsson reiknadi^**) siier nu til 
^Uibodz fallid hafa. enn aonum sijnum skilgetnum til fuUr- 
eigaar. Þorleife og Benedict auU") adur'^) greind odul. 



€igue 



r og lausafle. sem fallit hafa epter alla^^) fyrr sagda 



*\ fi*^ MöðruvaUaarf. ") HandorsBon 789 (rangt). [vantarí a. 

FK '^^'^'"^^^ (raugt)- kunnigt 63, 69. «) b v, 69. 

nb. V. 27. 8) edur 789. «) og hafft hafdo b. v. 27. ^oj eignade 63, 
^^' '')8L 63, 69. b. v. 63. ") b. V. 27, * " 

I>ipl. VU. B. 18 



2U 



MÖÐEUVALLAMÁL. 



menn. Pal og Jngibiaiirgu og sonu þeirra. j hQeriu þeir 
kunna ad flnnast. epter þui sem godra manna bref og 
biujjsing^) þar um hlioda^) og vtuijsar og sa domur jnní- 
helldur og^) þar war þa birtur*) og opinberadur og upp- 
lesinn fyrir oss og auilum almuganum jnnail láugriettu og 
vtan og dæmdur war j spialldhaga j Cyafyrde sa almenni- 
ligu þriggia hreppa þijnge j sama flrde sem arfur war da- 
iun. og þui fyrir allar adursagdar greinar. atkuædi. Arti- 
culis^). frændsemi og laugligar festingar. sem fram hafa 
farid allra fyrrsagdra manna®) j millum og so') ei sijdur 
eptir laugbokarinnar ordum og [iunsetta^)j [riett erfdataP)- 
Pui dæmdum wier med fullu domín atkuæ.di alla peninga- 
kuika og dauda, fasta og lausa. frijda og ofrijda ad auUtt 
tilskijldu enn aunguu vudan teknu. haufudbolum og vtjaurd- 
um. smærrum og stærrum. sem fallit hafa epter greinda 
Jngibiorgu Þorua,rdzdottur. Borii hennar og Bonda Pal 
Brandzson. huad hellst þad jeiknast kann. sonum Grijms 
Palssonar tueim skilgetnum Þorleifl og Benedict til fullrar 
eignar allt adurgreint godz. enn fyruefndum Gnjmi til laug- 
ligs umbodz og frials forrædis. adtauku og" allrar vmwend- 
unar. au [nockurar hindranar^'') edur motmælis. og standa 
skuli obrigdanliga vm alldur og æfi hier epter. 

Og til meiri audsyningar hier um og sannrar med- 
kienningar styrckti o:^ stadfesti og fullkomliga samþyckti 
[þennan vorn dom") fyrnefndur flnnbogi Jonsaon laugmanD- 
huer^^) vtnefndi og dæma liet tuennar tylfter j spialldhag^* 
sem fyrr^^) seiger j greindum domi og wier medfestuíH 
þessum domi. og setti sitt Jnsigli. med Jnnsigle^^) Pietuf 
truls^^) hirdstiora og haufudzmanns yfer allt jsland. [asam*^ 
med^**) worum jnciglum fyrir þetta domsbref er giaurt war 
j sama stad [og ari^') deigi sijdar enn fyrr aeiger. 



1) fyrr gior b. v. 27. votta 27. sem 789. kintur 63- 
ö) a; anicuiOR, liin. pijisona 69. ') b. v. 69. ^) [inusettu grein789' 
0) [riettu orfdatalo 27, 789. '^) uockurz hiudurz 27. ") [b. v. ö9' 
12) huorn liann 69. i^) hier 63. ^^) b. v. 27. '^) Trulsaonar 27; 
Lorfl(!!) 63, 69. lO) [789; og, hin. ") [aari og tijœa 27. 



^^^^- GJAPIR ÓLAFS BISKÚP3. 275 

16. Júlí 1495. á Hólum. 

ViTNisBtjE©i.EBEÉF, RÖ þrÍT prGstar og einn leikmaðr sórubók- 
areið að því á prestastefnu 22. Júní, að Ólafr biskup, góðrar 
Hiinniíigar, hefði gefið og skipað heilagri Hólakirkju aJla þá 
peninga, sem hann átti auk þeirra, sem í hans testamentia- 
bréfi standa. 

AM. Fasc. XXXn, 22, frumrit á Bkinni. Af þrem innsiglum eru 
tvö fyrir bréfinu, og er annaö þeirra mjög Bkeit. — Apogr. 3360. 

Witnisburdur Vm Eijd Gudmunds Jonssonar. 
Jons Gislasonar. Jons Jonssonar og Hialta 

Ankielsonar^), 

Þath giorum uier eirekur einarsson. nikulaas þormoods- 
son og halluardr biarnason prestar hoolabiskups dæmis good- 
^Qi monnum vitvrligtt med þessu woru brefue ath uier 
i^orum þar j hia aa almenneligre prestastefnu heima aa hool- 
jslandi manudaginn næsta firir jonsmessu babiste^) 
^*^yrdum uier ath þrir prestar er suo heita Gudmundr ions- 
^on. jou jonsson. jon gijslason og hiallte arnkelsson leik- 
^íidur soorv suo felldan bookáreid flrirsijra jone þorualldz- 
^yue heilagrar hoolakirkiu officiali ath þeir hefdi hia uerid 
heyrtt ath biskup olaf goodrar minningar gaf og skip- 
'^^^ fylliliga heilagri hoola domkirkiu alla þa peninga sem 
^^yxTX atte ath auk þeirra sem j hans testamento brefue 
*^^anda og þath tilvijsar. og til sanninda hier vm settum 
Vier fyrrskrifader prestar vor jnsigle flrir þetta bref er 
^krifnath uar aa hoolum j hialltadal jn diuisione apostolo- 
'^tti anuo domini CD** cd*^ non(a)gesimo quinto. 



^21- 11. August 1495. á Ökrum. 

Traiískriptabbeéf. 

AM. Pasc. XXV, 15, frnmtranBBkriptið á Bkiuni. lunslglia eru dott- 
frá. 



Utan & bréBrm mcð hendi frá 17. öld. þ, e. 22. Júní. 

18* 



276 



TKANSSKRIPT. - VATNSFJÖRÐR. 



1495 



Þad giorum vid markus jllugason ok þorolfur þorfins- 
son godum monnum viturligt med þessa ockru opnu brefui 
ad þar voro vid j hia saaum ok heýrdum a, ad lesit var 
opit bref med heilum ok oskaudum hanganda jnciglum suo 
latanda ord epter ord sem hier seiger. 

[Héf* kemr bréí Guunars Jóussonar oíí Ingveldar Hel^adóttur uiö 
Auðunavstaöi og Bólstaðarhlíð frá ^7« láeo-^Vs 1481, Dl, VI, Nr. ÖöO]. 

Ok til saninda hier vm settum vid íyr nefnder menn 
ockur jncigli fyrir þetta transkriptarbref. er skrifuad var a 
stærri aukrum j skagafirde. þrid(i)udaginn. næsta fyrir as- 
sumpcio sancte marie virginis. arum epter gudz burd þus- 
und fiogur hundr(u)t niutiger ok fimm dar. 



323- 18. August 1495. í Holti í Önundarflrði 

Stsphán biskupí Skálholti lýsir svo mikið vera fallið til æflu' 
legs beneficium upp i heimalandið í Vatnsfirði, sem á bresti 
reikningsskap kirkjunnar, er lokið skyldi innan þriggja ára. 

AM. Apogr. 902 „Ei originali Vatzfiord. accuraté" (AM.). Fyrií 
bréfiun var innBÍgii Stepbána biskups, og lýeir Árni því. 

Wær stephan med Gudz naad biskup j skalhoUti gio^' 
um godum monnum kunnigt med þessu voru opnu brefi 
j þann tima er vær visiterudum j fyrsta sinn vm vestflrd- 
ingafiordung komum vær til vatzfiardar j jsafiord og beidd- 
um og kröfdum reikningsskapar kirkiunnar þar af henai' 
jnnstædu porcione og mortuarijs og af þeim fleirum hlutufli 
Ödrum sem vær mattum þar til tsala. ^nn af þui ad os^ 
uar þar eigi nöckr reiknengsskapur giorr. þa lystum vser 
tak sett vpp j heimalandit þar suo mikit sem reikniug^' 
skapnum suaradi. Jtem beiddum vær og krofdum j annai 
tiiha nu er vær komum j seirna sinn greindz reikning^" 
skapar. einn tima anuaíi tima og þridia tima peremptori^ 
og feingum ecki nðkut löglegt saar. Firir þesaar saker 
beidum vær og krefium enn vpp æ. ny adr greindz reikfl' 
ingsskapar. einu tima annan tima og þridia tima sa fremz** 



1495. 



VATNSFJÖRÐR. - mKJTJBÓL. 



277 



Diata sem vær megum med Iðgum giora forskiotaudi allri 
hindrau og huerre sem einne afsakan er hier j moti kann 

koma. flrirbioduni vær stridlega huerium sem einum bædi 
Iserdum og leikum vnder fullt forbod og bannz pinu j burtu 

hafa eda uudaii ad draga j ngckurn mata tolla eda ti- 
Mder reStur eda jnngiold fyrr nefndrar vazfiardar kirkiu. 
helldur skipum vær ad allar hennar reútur og jnngiolld 
^öggizt henne sialfre til vpphelldiss og efliugar. gun ef eigi 
^ru skialigheit gior suo sem skylldan bydur jnnaii þriggia 
^^a hier epter eda suo [ad dandi') monnum virtedz þat 
^eira vert sem sa brestur skialigan reikuingsskap helldur 

hitt sem fram kemur. þa lysum vær suo mikit fallit 
vera til æflnligs beneflcium, vpp j tittnefndan gard vaz- 
flord og heimalandit þar med þeim eiguum sem þar til 
^^Sgia sem suarligt er og reikningsskapur fellr upp aa. 
Siodum vær eireki biarnasyni og bijfaulum honum vpp a 
vorra vegna ad vakta og vardueita og alla medgiord aa ad 
hafa þratt greindum vazflardar eignum kirkiuune þar til 
^Ppreiatar og eflingar vpp aa rettan reikningsskap vid hei- 
^^ga kirkiu og oss. Og til sannenda hier vm festum vær 
vort jnnsigli firir þetta bref skrifat j hollti j aunundarflrde 
*liiarta die jnfra octauas assumpcionis beate CDarie virginis, 
^^no domini CD cd xc v. 



^23. 16. Septtiiiiber 1495. í Sælingsdalstungii. 

^TEPHÁN biskup í Skálholti kvittar Guðna bónda Jónsson 
i'eikuiugsskap kirkjunnar á Kirkjubóli í Langadal. 

AM. ApogT. 2344, epíir íí'umritinu, aem var á Kirkj«b61i. „A 
bcsgu gj. Qj^jjjj^ ji^jjj^j j^pj^ ^ vigsIabre.fQnu Kirkiubola kirkiu 1499. 

AM. Apogr. 2345). contuli accuraté" (AM.). „Þetta firir fram- 
og ofanskrifatl bref er ordriett og stafriett ritad eptor osiginalnum. 
vottum Tier ecm hverttveggia samanbárum á Kirkiuboli j Langa 

*) [„hier hefur i fyrstn i originaluum ritad vered: leigL og sidan 
corrigerad. og er þetta nu i neíudum originöl. so sem epter fylger 
^^gdandi, a ad lesaBt ad dandL eins og hier er skrifad" (AM.) 



278 



mKJUBÓL.. - SELÁRDALR. 



1495. 



dal þaun 19. Julij Anno 1710. Aine Magnusson. ÞorítoÍDn SígurdesoB- 
í>ordur Þordarson". 

Stefían med Gudz nad biskup j skalhollti giorum god- 
um monnum kunnigt med þessu voru opnu breffe ad Gudne 
bonde jousson heífer giort oss reikningsskap vppa vegna 
kirkiu sinnar a kirkiuboli j langadai med þui moti ad hann 
leggur kirkiunne til fullrar oígnar flogur hundrud j jord- 
unne stærra felli ok tuo hundrud j jorduiine minna felli er 
liggia i trekyllisvijk j aarnes kirkiu sokn. Skal greind 
kirkia ad kirkiuboli eignazt þessi .vj. hundrud j fastaeigfl 
3 fyrsogdum jordum til æfeuligrar eignar med þeim odrum 
jordum backa oc brecku sem liggia j langadal oc hun aa 
adr. cnn vær giorum adrgreindann gudna bonda ollungiss 
kuittanu oc akiærulausann vm reikningsskap optnefndrar 
kirkiu til þess sem nu er komid. 

Oc til sannenda hier vm festum vær vort secretuiw 
flrir þetta kuittvnarbreff skriffad j sælingsdalstungu feria 
quarta quatuorum teraporura in autumpno aniio domini ^ 
cd. xcv. 



334. 17. September 1496. í Sauðlauksdal- 

l)óME Stepháns biskups og þriggja klerka og þriggia leik- 
manna um flski og hákíílla tolla Selárdalskirkju í Kópavík- 

Bisk. Skaih. Fasc. XIII, 10, frumrit á skiuni. Ö>1 (7) im.BÍgli" 
ern nú dottin frá. — AM. Apogr. 2468 „íiccuraté". 

Vm tolla selardalzkirlíiu 1495. 
OUum monnum þeim scm þetta brief sia eda heyra- 
Senda þordur gudmunzson. narfe þorsteinsson. are gud- 
laugsson. prestar skalhoUzbiskupadæniis. gudmundur diakú® 
steinsson. asmundur jonsson og halidor suraarlidiip^ou. lei^^' 
menn kuediu guds og sina. (kunnigt giorande). ad sub ano 
gracie CD*^ cd^ nonagesimo quinto. vorum uær j dom Bcffldeí' 
af uirdulegum herra og vorum aiidarligum fuudur Stefaíi^ 
med gudz nad biskup j skalhollti ath skoda og dæma vfíí 
toll kirkiuunar j selardal. kuomu þar fram maldagar. 



^^95. SAUÐLAKSDALK. — GRÝTUBAKKI o. fl. 279 

latandi ath kirkian í selardal ætti en tíunda hvern fisk 
siuaJaii sem á land kæmi j kopauijk og nidre uid fioru. 
koni sira loptur filippusson fram klagadi firir biskupen- 
vni. ath honum þætti kirkian vera mishalldin af þeim er 
J'oid haufdu j fyrr saugdum uerum um toll af hdkollum þeim 
sem & land kæmi. kom þar fram jon jonsson og domlagdi 
uid fyr skrifadau sira lopt er þcL hellt stadin og kirkiunaj 
selardal med fullu handabandi. um fyr skrifadan hakallztoll. 
þni dæmdum uær fyr nefnder meun med fullu doms at- 
kuædi íyrnefndri selardals kirkiu enn tívnda hlut or hueri- 
^íii hakalli fróL þui er ,x. uæri d land komner. j kopauíjk 
nidre vid fioru lijka jafnt af godu og letto. leizt oss þat 
^cki skadalaust firir kirkiuna at taka ecki sinn hlut fyrr 
at CDessvdaugum^) edur vpp þadan þa er fatt edur 
ecki mætti af nytazt. uar þessi vor domur dæmdur og vpp- 
^^^dur j selardal fimtudagin næsta firir decollacio sancti 
.loiannis baptisto^). Samþykti þennan uorú dom med oss 
h^rra stephan med guds nád biskup j skalhollti og setti 
^y'tt jnsigle mod uorum jnsiglum firir þetta domsbref er 
skrifad uar j saudlaugsdal j patrexfirde j saurbæar kirkiu 
sokn. flmtudægin næsta firir festum beati cioattbee apostoli 
öt evangeliste d sama are sem fyr segir. 



235. 31. Októbcr 1495. á Orund. 

PiNKBOGi bóndi Jónsson selr Jóni Sigmundsayni jarðirnar 
^lárstnði og Grund í Vatnsdal. meo tilgreindri kirkjuskyld 
ítökum, fyrir kaupahlutanii í Gtýtubakka í Höfðahverfi, 
þeini atriðisorðum, cr bréfið groinir. 

AM. aMnpteptírftumntínn á skÍTsni, fsem „liústrtx Raga." 

^eiður JónBdóttir í Gröf" átti, staðfest 16. Dec. 1710 í Skáiholti af 
^^iia Magnússyiii, Þörði ÞórðarByni, Þorgilai Sigurðsayni og Grími 
^agniisayni^ Lýeir Árni Btafagorð b:éfsius og lýkur máli sínu um bréfið 
^^0* „Jon Sigmuudzson þesse ei' sá sem sidar vard lögmadur". 



«0: nm Jonsraessu eda þingmariumeasu kite" (AM.). ^) Þ. e. 
27. aug. 



BÍáÝTUBAKKI o. fl. 



1496. 



kaupbref fyrir grutubacka^). 

Pat giorum wer þórleifur aornolfsson. boduar jwarsson. 
hálldor jonsson. ormur jousson. petur tumasson. halldor 
biamarson. helgi sygurdzsou. Godum monnum witurligt med 
þessu woru áopnu brefi. aath a miduikudagin næstan epter 
luce euangeliste. þaa er lidit war frái bingatburd wors 
herrda ihesu christi þusund. iiij. hundrut ix tiger og 
saE. aa grund j eyiaflrde. woru wer j hiÆL. saum og heýxd- 
um A ord og handaband flnboga bonda jonssonar aaf einn0 
alfu. Og jons Sigmundzaonar af annare. ath suo fýrir 
skildu. ath fýr sagdur flnbogi jonson selldi fýr nefndum 
jone sigmundzsyne jarder .ii. er suo heita. marstader og 
grund er ligia j uazdal j hunauazþinge. med oUum þeim 
gognum og gædum. hlutum og hlunnendum, sem greindum 
jordum fýlge'r og fýlgt hefer ath fornu og nýu og greindur 
finbogi hefer fremzt eigandi ath ordith ath aa greindri og 
til sagdri alkirkiu skýlldu og manadarbeit oUum busmalíi 
og koplum fra márstodum j deilldarhialla j hiallalacdz 
landareign, ei sidur selfor aa saudadal. torfskurd j hnukx- 
jo'rd. og j steinnes land. hier a mote gaf og aa greinde jofl 
sigmundzson fyr greindum finnboga allan kaupahluta j iord- 
une grýtubacka*) med ollum þeim gognum og gædum eigJi' 
um og jtokum sem greindri jordu grytubakka j hofdahuerfi 
fýlger og fýlgt hefer. ath fornu og nýu og jon sigmundss' 
son hefer fremzt eigandi ath ordit. og gudrun heitin guö" 
láugxdotter kuina hans. med agreindri alkirkiu skylldii' 
Lýste jon sigmundzson fýrir oss. at gudrun kuinna han^ 
hefdi geflt sier sagda jord grýtubacka j fiordungsgiof sem 
huD Beiknadi til aaEÍs. eij^nar og skiptis sif^r fallit hafa 
eptir gudna eyiolfsson og olofu gudnadottur. dottur sina- 
Skyldi huor um (aig) adur greindra manæ. suara laga RÍP^' 
ingum aa þeirre jordu. sem huor sellde odrum. ^ur\ badei 
hallda til lagaa. suo eigi sidur huor fyrr greindra mann^ 
'ökýllde suara kirkiu Reikningi sem skilriko til fýndizt. til 
jafnadar, ath Kettre tiltolu. huor wit anan. Skyllde hvor 
jord wm sig afend. þar sem Jiggur. og eigi sidur sagdi^J^ 

StóÖ8Vo(!)utanábréfinumeðgamaililieiidi. grytabacka, Btóðifí^^' 



1495 



PÉTR LOPTSSON. 2ðl 



til skogarpartzj skuggabiarga jordu ath grytubacke ætti. 

til meiri audsýningar og aanrar medkenningar hier wm 
settum wcr fyr nefuder raenn wor jncigli fýrir þetta witnisburd- 
^í'bref, er giort war j sama stad og dag og aaEe sem fýr aeiger. 



^26, 6. NÓT. [1496 eða fyrri] á KirkjubóU. 

J^ÓMR útnefndr af Páli Jónssyni, er þá hafðí sýslu og kongs 
^Daboð millum Geirhólms og Langanoss, um umboð á jörð- 
Jtti þeim og kúgildum, er Pétri Loptssyni höfðu til erfða 
*allið eptir Stephán bróður sinn. 

t'I K^^' ^'^^^' -^^^^' frumriti á skinni, sem haft hefir verið 

/ *»ökband8, og er klipt ofan af blaöinu og utaa af báðum hliðum 
Uöfi öhræsislegt aflestrar. Páll JónsBon á Skaröi dó (var veginn) 
^^«6 — sjg^ SvínavatuBdóm 12. Okt. 1496; þá er Páll dáinn. Sé hann 
en t ^^^^*^^^' söm dæmir {lenna dóm, getr dómrinn ekki verið yngri 
son ^^^^' dómnefnandinn vœri einhvor anuar Páll Jóns- 

Ha\^^^ ^^^^ JónsBon faöir Ögmundar biskups, flem bæöi átti 
með h^'*^ ^ Ðýrafirði og Laugardal i Tálknafirði, og líkiegaatr væri 
á Qi, BýslumeuBku i ísaíjarðarsýslu um þetta leyti, að Páli 

^ði sleptum, gæti dómr þesBÍ þó af i3örum ástæðum ekki verið 
ar^b'^ ®" er eett. Bæði er það vafasamt, hvort Páll faðir Ögmund- 
Off f ^ ^^^^ Jónssorij en ekki Guömundsson eins 

^il ^^^*^^*'*^"^^^ sumit hafa talið — hafi lifað öUu leiugr en þaugað 
^Dnar ■^ÍBt er það, aö hann er dáinn fyrir 1504. Hina og 

orði þeeBum dómi sem Pétr Loptsson sé enn eigi 

getið^ ^^^^ ^^^^ ráðandi, en einmitt næsta ár á eptir (1496) er hans 
Bóknum og fjárupptektum fyrir Jóni SigmundsByni (sjá bréf 
Bið ^^^^' 1496); er hann þá kominn af unglingsaldri, en svo er aÖ 
og , sé þá alveg nýbúinn aö taka við umboöi á fjám sínum, 

f«ddrT^ l*^ lieldr djarftækr um fjárheimturnar. Hefir Pétr veriö 
bá • ^^^^' "^' ^^^)} ^^^^^ hiínn því samkvæmt þeim lögum, 
('^önsbók^*"^^^ í iandi, ekki taka viö umboði íjár siua fyrri en 1496 
14qk' ■^'"^"^f' kap. 4). Hve miklu dómr þesBÍ kann að vora eldri 

^ö, VHfðr ekki eagt að svo stöddu. 

pr^j^ \ • [i dom] nefnd[er] af ærligu[m] m[anni] 

^eirh'T^^'^'^^ er þa hafde s[ys]lu og kongs vmbod j miUvm 
þat ^ langaness. ad ransaka s[ko]da ok dæma vra 

gudene jonsaon bcidde þar ok krafde doms a huort 



282 



PÉTE LOPTSSON. 149.5 



hann mætte med riettu ath sier taka j sina byggiug jarder 
ok kuillde þær er lagu j alptafirde ok jsafirde þær sem 

petur h^) [lojptzson hafde erft epter stefan loptzson 

brodr sinn ok þorolfr augmþnjdzson hafde adr j sinne 
medferd enn groiadr gudni hafdi nv eii laugligt vmbod sft 
teked fyrgreindum jordum og peningum ept[er] þui sem 
dande manna domr þar vm gior uth uisar. 

Nv af þui att ver saum og yferlasum og heyrdum 
yferlesinn þann xij manna dom sem dæmdr hafdi uered j 
sumar aa alþinge. j hverium svo star jmillvm annara greina 
ath greindr þorolfur augmundzson var dæmdr skylldvgr 
ath afenda gudna jonssyne alla þa peninga sem hann hafde 
ath hallda þa sem petr loptzson ætte j hans gard og hafa- 
afent at mikels messv, eu ef nefndr þorolfur heifde^) þath 
eigi giort. [stendr j fyrnefndum dome ath greindr'^) gvdlno 
jonsson skyllditz til leigr aflazst enn landskyllder ath uore 
komandi og þeir skylldvger ath giallda gvdena sem þa til 
ber en afenda af op[t]3krifvdvm þorolfe. þess og annar** 
ath oss þotte þat eigi logligt vera ath einge giorde med 
þessvm peningvm þott þorolfur avgmvndz(son) uil[I]de 
forsoma og af eyda eigi epter dandemanna dome. 

Þvi dæmdvm væ(r) fyrnefndir domsmenn opínefndan 
gvdena jonsson mega med riettv a[th] s]ier] taka kvgiU*^^ 
leigr og jarder j sina vernd og laildskyllder med ath yor[^]- 
en malnytv peningar stande sem komner eru j þess 

abyrgd 

sem þeir hafa adr vered til fardaga nema þrattnefndr W 
olfr avgmvndzson vilie fyrre afenda. enn ef hann vill eck^ 
afhenda þa dæmdvm ver þrattnefndan gvdena mega me^ 
riettu ath sier taka med godra manna yfersyn svo mavro 
kvgillde sem menn vilia vitne um bera sem leingst haf^' 
aa jordvnum bvit og kvnnegatz cr til ath godwilvger sie- 

Og til sanninda hier vm settvm ver þrattnefnder doms- 
menn vor insigle flrir þetta domsbref skrifad at 

kirkivbole 



1) eða cf til viU h = b(ondi). Svo ») [Hér hefir misBkrifa*^^ 
fruinritinu og verið Btrykað út, og er vant úr þvi að ráða, hvað stau 
Bkal,' flýnist pað muni vera^petta. 



1495. 



GJAFABRÉF. 283 



.1 langadal in festvm sancte lionardi martiris a sama are 
sem fyrr seiger. 



^37. 8. Deeeinbcr 1495. á Kivkjubóli. 

Hallvarðsson, Ásgantr Jónsson og Medía Sigurðardóttir 
^oðir hans gefa Jóni Sigmundssyni til eignar og sóknar 
^l'a þa peninga fasta og lausa, sem Sigurðr Geirmundsson 
hafði gefið Mediu dóttur siimi og Ásgauti dóttursyni sínum. 

^ AM. Fasc. XXXII, ^Ö. frmnritið á skinni. Sex inn;iiö:li hafa verið 
y"f bréfiau, en nfi nð eias brot eptir af einu. — Apos^r. 3365. — í 
réfabókum er áital þessa bréfs rangt icsið 1492 (li fyrir ií), 

Brief Vm peninga giefna Jone Sigmundsine 
til eignar soknar og fullrar akiæru*). 
Þat giorum wier jon jonsson. jon halldorsson prestar 
^lhollz biskupsdæmis. ^yiiindur gudmundzson, audufl gud- 
^undzson. thumas jonsson. jon ellingsson. godum monnum 
viturligt med þessu uoru opnu brefi at da concepcio sancte 
marie uirginis & kirkiubolj j steingrimsflrdi. þÆ er lidit 
^^í" fra hingatburd gudsonar. þusund flogur hundrut .ix 
Q^^^ -u. ar. woru wer j hia saum og heyrdum oa ord 
? '^^^daband jons sigmundzsonar af einne alfu. enn jons 
Auardzsonar ok asgautz jonssonar ok mediu^) sigurdar- 
^^tur modur hans af annarri. ath sua flrir skilldu at 
^reinder menn gafu jone sigmundzsyne. til eigiiar socknar 
fullrar dakæru allcíi þoa peningda. kuikda og daudda. 
lausda. fridda og ofridoL sem greindur sigurdur 
l^^undzson hafdi gefid mediu dottur sinne ok asgaute 
ursyne sinum. huer þda var erfingi fyr sagds sigurdar 
, ,f ^^irmundzsonar. huerir sua hietu med dagreindri giof 
^^^ainau)(n)an.jordinuidudalsaLfyrir .iiij.c ok xx.okþar til 
,^_^^J^t'^i^rfligum peningum. skylldu fyr nefndir men jon 

^^'^^^ á hréfinu Túoö heu<li írk 17. öld. Bréfftbókin ( Bi.^k. 2, 

eins ^^^'^ ^^^^^^ (~ ^^^i^'^^)' og er hér rauag i því 

8V0 mörgu öðru. 



284 STÁÐARHÓLL.-SKÁLH0LTS8TÓLL 



1495. 



hallnardzðon. asgautur ok media eiga allan halfaii oLbata 
med jnnstædu aa saugduni (uuexti sua jord som annadfeen 
jon þat meira er. Ok til sanninda hier vm settvm wer 
fyrnefndir menn wor jnncigli fyrir þetta wmbodsbref er 
giort war j samói stad degj ok are ok íyr seigir. 



338. 1495. í Ytra-Dal. 

ViTNisBUBBR, að Loptr heitinn Ormsson hafi gefið jungfrú 
Marie og sancte Pétri jörðina Staðarhól. 

AM. Apogr. 1471, með hendi Árna MagnÚBBonar eptir maukfúnu 
transfikripti frá 28. Júní 1519, sem datt i flundr, þegar hann var að 
afskrifa þaÖ. — Apofrr. 1466 með hendi Páls HákonarsoTiar „Ur tran- 
scripto Mag. Bryniolfs og 4ra annara, giordu 1()44. opter Ödtu vidii»uB 
1547«. 

Þat giore eg bryniolfur sugnrdzson godum monnuiö 
kunnégt med þesau minu opnu brefe. at eg medkennuzt at 
-eg hefl suarid suo felldan bokareid at bon biskupz magnus 
at loptur heitinn örmsson, gud hans sal nade. gaf stadarhol 
gvdi og jungfu marie og sancte petri. suo og medkennunzt 
■eg i þessu sama brefi at eg heyrda lopt heitinn alldri gtifa 
stadarhol framar enn suo. at hann ætti ecki skilgetin baurn 
-epter edur arfleidde þau er hann ætti uid ateinune gunnars- 
dottur. Og til sannenda hier um setta eg mitt incigle fyrí'' 
þetta uittnisburdarbref hvert er skrifat uar j ytradal i eýia- 
firde arum epter gudz burd CD. cd. niutiger og fim ftr. 



339. 1496. 

ExiKNiNGE um nokkrar fi'árheimtur Skálholtsstaðar vestra. 

AM. Fasc. LXIV, 25, minnisblöð Stf^pbánB bÍMkups Jónssonar á skinni- 

jehsus anno et cetera xcv. ar. 
jn primis a biskupinn at heimta halft annad kugiHd^ 
at wore hia sira þordi a gilsbacka. oc þar uard eptir bruii 



SKÁLHOLTSSTÓLL.-KIRKJUREIKNINGAIi 



285 



hestur er biakupiun atti. annar j sidumula. hinn {jride j 
nortuugu. 

jtem hia oddgeire j huamme tuær uetter smiors j haust. 

jtem hia andrese bonda xij fiordunga smiors. 

jtem hia gudmundi bonda andressyni hundrads hestur 
xij flordungar smiors j -haust oc a at flytia til stadar- 
hols oc asaudar kugiUdi. [atti vigfus ellendzson at taka uid 
þui oc fa biskupinum annat fyrir austan.^) 

Jtem hia jone suarthaufdasyni asaudar kugilldi oc gelld- 
flar hundrat oc half þridia vod at wore. 

Jtem j huamme hia birne gadnasyni iij vetter smiors 
oc hesturen vnder oc allr reidskapr med. 

Jtem uard epter hia oddi sigurdzayni moskiottur hestur.*) 

Jtem eiga at koma vr vatzflrdi iij vetter hakallz til 
gufudals. 

Jtem hia sira eireki iij voder. 

hia sira olafl iij voder. 

hia olafi a huilft huudrat i vadmalum at wore. 
jtem hia sira narfa half þridia vod vegna asmundar. 
[Jtem stendur hia þorarne steffanssyni hestnr oc hundr- 
þar tii j afgialldit fyrir krossholltzkirkiu.^) 



830. 1495. 
SkbX um þær kirkjur, er Páll bóndi Jónsson á Skarði og 
Jón bóndi danr Björnsson áttu að svara fyrir gagnvart 
Stepháni biskupi, svo og nokkur annar reikningskapr. 

AM. PaBc. LXIV, 25, skinnblöð úr minuisbók Stepháns bÍHkups JónB- 
Bonar. 

jehsns anno et cetera xcv ar. 
fyrir þessar kirkiur a pall bondi at suara. 
ju primis kalladarnes. 
adalvik. 

[þetta hGfíi verið strykaö út aptr. 



286 



KÍRKJURBIKNINGAR. 



1495. 



vatzfiord. ijia. presta skylld. 
augr. 

^yr j seydisfirdi. 

hol j bolungarvik. 

daJskirkiu j aunundarflrdi. 

[lauí^ardals kirkia.^) 

Baudasandr. 

lækur. 

halfkirkia a kirkiubole j skutulfirdi. 

reykholar. 

flatey. 

skard. 

mafahlid halfldrkia. 
Jtem jon bondi danur, 

sæbolskirkia. 
Nufts kirkia. 
aluidru halfkirkia. 
hrafnseyr, 
vatzhorn. 

[Sigurd henrikssonradmadr he[ima] a ad fara med bisk- 
upa sk[i]pi vcátur fra edur a langanes oc taca ccc j kavp* 

Sira jon j bæ akylldugur .ij. kvgilldi. c. þarfligt oc hcst 
fyrir afgialld. oc vj vetra gamlan vxa fyrir barnseckt. 

jtem sira jsolfur skylldugur fyrir barnseckt oc fyrif 
afgialld. 

jtem haldorus bryniolui pro .3. ecclesijs. 
jtem agalus in harkadal.^) 



381. 1495. 

Máldagi og afhending Stafafellskirkju í Lóni. 



1) [flkafið út, on er þó læsilegt. [Ritað í öðrum dálki á sömu 
blaðsíðu með annan hendi, þ. e, hinni vonjulega ekrifarahendi Stephá-nö 
biBkups; agaIuB = Egiil. 



1495. 



stafaí^eLl. 



AM. 263. FoL, ble. 12, skr. 1598.— Laiidsb. 268.4tobI. 18Bb— 134a, 
Rkr. 1601. 

Stafafell. [Gamall maldage.^) 

Anno doraini [CD**. qua(d)ringentesimo nonogesimo quinto^). 

uorv so ordner peningar afhenter af sira Hialmi Helga- 
syni i vmbodi herra StepLans biskups j SkalhoUte epter 
sera Arna heitin Biarnarson ad Stafafelli: enn sira Hallur 
Sigurdzson medtok sem hier seiger. 

jn primis: xij kyr. viij oc Ix asavder: vj savdergaml- 

XV sauder tuævetrer: viij savder oc xx. veturgamler. j 
ii(avt) iiij vetra gamallt: iij þrevetur: ij tuævetur: iij vet- 
^i'gomul : vj kalfar. oc tuævett n(avt) : þar til er brazt iij 
talfanna: halft vij c. j koplvm: iiij lambgymbrar: 

Þetla j ofrijdv sem hier seiger jn primis: v katlar 
^onder oc goder: ocjpottur er virtter vorv firir ccjtem iij 
^infot : oc ij salltsier : ij konnur oc er onnur vond. mvnlavg 

vatzkall: pottavsa brakvd: xx skaler: xiiij diskar oc 

öiartt vont. iiij hornstavp : ij vijtaskaler: onnur vond:jstein- 

f^t vermifat:^) j vijta kupa: xij spæuer: kambar: xiij fiala- 

diskar forvonder: varþetta virtt fyrer xij auraa odru hvndradi : 

Jtem V: sængur alfærar : med vorv ij abreidurocij aklædi: 

iteflll nýr: ij alner oc xx firir [eina setv^) sængina: oc tui- 

tavg vod of(an) ai allar: jtem: vj storkerolld oc fiestoll vond 

l^ed sýrv kerallde : j kirkiv skemmv oc annad j jordu jnne. 

Jbvreuv: eirn lijndukur vondur hrijngofinn: eirn Eefill 

g^ínall lettur: oc j [pallur aklædi^) voutt: oc [gvUdvk^) 

^ondanu: ejtt vU handklædi: j. blondv bytta: oc onnur 

miuue bytta: drykkiar askur stor: ij stafaaskar litler: xx 
trog 

god oc vond : xx vppgerdar keroUd : god oc yll : ein 
hangandi kola : ij laaaar vonder : ij Bryne : Auxe brotna : j. 

vondann: ij stockar oc var annar vondur: iij skiolur: 
sponastockur : amydivbelgia virki vond: taung vond: lijtiU 
haniar: stappa: oc laud: skobor'): Eomet: sleggia lett: enn 
^i^ge stedie : vppa iij menn badtýge : vppa ij hesta reip : oc 
klifberaaiij hesta: iij hrijfuroc eitt orf. oc einer torfkrokar. 

— ^ 

^ _ [263; 2) Svo 268; quinquageaimo quinto 268; *) vernissad 268; 
) öina setta 268; "^) palIakJædi 968; [einn ullduk 268; ') skokór 268. 



288 STAÐ ARHÓLL. 1495. 

[Skipadi biskup Stephan yc fra stafafellzkirkiv oc til 
Hofs j oræfum.^) 



333. [eptir 1495.]. 

MixDAGi Staðarhólskirkju i Saurbæ. 

Landab. 268. 4to, bl. 108b— 109b og 117 a— b (fellir úr), skr. 1601. 

StadarholL 

Peturzkirkia a stadarholi a heimalannd allt^) og þuer- 
dal allann. biarnnarstadi. kuenngriot. krossfiardarnes.®) biarnn- 
eyiar allar. oc halfa vætt fiska af hueriu skipi oc manni 
sem [vt r^r^) j biarnneyium oc skal goUdid fyrir jonzmessu 
baptista. þar j eyunum kirkiunnar vmbodzmanni. jtem ^ 
kirkian [fiogra manna oc xx jferd^) j gaurbæiar florfl- 
fiordunng j hualreka oc vidreka milli merkilækiar oc helln 
þeirrar sem uordur er frd sandvijk. oc alldreij flarar fyrí^* 
hdlfann huölreka med eýri j jnngolfsflrdi. þanngad ligg^^^ 
xiij bæir ad tijunndum oc lysitoUum. þar skulu vera y 
prestar heimilisfastir. þridiung: j vidreka j bitru miUi kirkiu- 
lækiar oc hundzvorduness oc osttoU af ollum þeiSi bæiii& 
sem til stadarholzkirkiu liggia. oc giora huortt sem kirki^' 
bonndi viU ad reka heim. eda tueggia mcLla smior. Jtem ^ 
kirkian vj kugilldi oc xx. iij gelldfiar .c. þriggia hunndrada' 
ketil. iiij hestar oc ij hross. Jtem. cccc. j ollum þarflig^^ 
penijngum. Jtem (L kirkian fyrir jnnan sig [ij ciDessoklsedi 
alfer oc ij hoklar. annar med si(l)ki. sloppur oc kantar^' 
kapa. ij alltarisklædi med .ij. brnnum slitnum thil haalltati^ 
hatijda bunijnngur oc ein brun þarlaus. ij merki. ] duku^ 
yflr kordýr. fonntzbunijnngur vondur. grallari per anni (ci^' 
culum). dauijdz spalltarj (!). ymnarius med pappijri. messubok 
lesanndi de tempore cL sumar. sequencijuboc. helga daga P®^ 
anni (circulum). capitularius. gudzspiallabok med pistla oc 



[al. 268; ^) med gognum oc giædum b. v. 268b; ») krokfiardarJies 
268b; *) [roa 268b; "^) [.iiij. m^nna 'jferd oc xx 268b. 



STAÐAEHÓLL.--UMBOÐSDÓMII. 



289 



oracior. M advenÐtu til pdska. ottu songuabok frd pdskum 
*il advenntu. kiriall nýr. lcíga saunnguabok sæmilig. messu- 
bok va m sumarid legenda frcL xiij deigi til huijtasunuu de 
sanctis frál anndresmessu til jonzmessu. ottusaunngua bok 
de tempore oc de sanctis til lanngafosto. onnur til iiigress- 

Pijlatus. processionall gamall. einn kalekur. einn corporali. 

koparstikur. eitt glodaker. fimm kluckur oc ein bialla. 
skruda kista olæst. ij stolar. ij alltaris steinar. brijk med 
^labastur lijtiL tabulum. einn kross med vnndirstodum. mariu- 
skript. petursskript. johannis baptista. johannis postula. 
^ichael. vrbdnus skript. vatzketilL jtem .iiij. messuklædi er 
^ijra halldor lagdi thil kirkiunnar. og kanntara kapa ny og 
^ialmur med kopar.^) jtem ij hestar oc j. c. oc kugiUdi ad 
^^fOs)t hefur kirkiunne j hans tijd. oreiknat porcio j xx 4r. 



^^3. 30. Janáar 1496. í Eskjuholti. 

^^MR sei manna útnefndr af Birni Hafliðasyni, er þá hafði 
^ins herra kongsins sýslu milli Hvítár og Hítarár, um á- 
3eru Einars Örnólfssonar til Jóns Magnússonar um um- 
^ðshald á peningum Magnúsar heitins Þórólfssonar, er Bin- 
kallaði fallna Herdísi Haldórsdóttur konu sinni til um- 
"^ögna Haldórs Magnússonar, bróðursonar hennar, er 
öiörgu mvetrum var áðr burt sigldr af landinu. 



boða 
fyrir 



4to ^^^^^^Pa J6n8 Hákonarsonar á Vatushorni, skr. c. 1608. — AM. 211c 
» tiU. I74_i75^ skr. c. 1700, sleppir upphafi dfimBins, en ekeytir hér 
amau við upphafi af dómi frá. 3. okt. 1487. 

Domur vm vmbodz halld. 
Þad giorum vier Salamon Binarsson. Jon Hrafnsson 
oeiun Jonsson. Biorn Arnason. Audan Jonsson og Jon 
ö^rdzson. Godum monnum kunnigt med þessu voru opnu 
p. ad þa er lijdit var fra hingad Burd vors herra Jhesu 
CIO. cccc Ixxxx og vj ar. miduikudæginn næsta eptir^) 



*) [et cetera 968b og hleypir viljandi úr öllum þeasum kafla; ") í 
alt npphafiö tekið ór dómi frá 1487 PI, VI. Nr. 536). 



Dipl. iBl. vn. B. 



19 



290 



umboðsdómé 



1496 



geisladag* vm vcturinn j Bskiuholti oi þingstad KÍettum vor- 
um vær i dom nefndir af ærligum manni Birni Haflidasyni. 
Er þa hafdi mins herra kongains syslu og vmbod j milluni 
huitar og hitarar. Ad skoda og dæma vm þad mal. er 
Binar Aurnolfsson Beiddiat þar doms oa vm þa peninga sem 
Jon Magnusson hafdi balldit^) til vmbodz af Magnus(i) heitn- 
um Porolfssyni. Bnn hann kalladi nu fallna herdisi konu 
öinue halldoradottir til vmbodz vegna halldors magnussonar 
Brodursonar Iiennar er fyrir maurgum vetrum var adur 
Burt sigidur af landinu. 

Nu^) sakir þess ad vær uitum eigi ad fyrr greindur 
magnus halldorsson er^) latinn. [auo ad*) þad sie [Biuisad 
med eins manz vitni^) eptir þui sem bok óxkuedur vm þanu 
mann sem af landi er farinn. Þess og annars ad vær vit- 
vm aunguan nær standa arfi hans en. fyrr skrifada herdisí 
halldorsdottur. Þui dæmdum vier fyrr nefndir domsmenn 
med fuUu doms Atquædi tittnefndan Binar ornolfsson Riett- 
an vmbodzmann þessara peninga og adurnefndan Jon Magfl" 
usson skylldugan ad [greida®) honum ad næstu fardauguifl 
alla þaa peuinga sem eptir standa af [þessu vmbodi'). hia 
greindum Jone Magnussync^) fyrst til greindur sa hluti 
Jardarinnar Brennistada. sem ecki var adur®) dæmdur Gudrunu 
heitinni Halldorsdottur. Eptir þni sem domur þar um gior 
vtuijsar. Skylldi huortueggia greidast abatalaust Jord og 
kugilldi. sakir þess ad Einar hafdi eigi adur til kallad. 

Og til sanninda hier vm setium vier fyrskrifadir doms- 
menn vor Jnnsigli fyrir þetta domsbref. skrijfad oa Skards- 
haumrum j Nordurardal Jonsmesso holabiskups ax sama ar^ 
sem fyr seigir.^**) 



hl Sfll; 2) En 211; Bie 211; *) [og 211; ») [vitnisfært 211; ") 
[akila afftur og greijda 211; ') [þesBUm vmbodzpeningum 211; ') b- "^' 
211; sl. 211; ^^) þ. e. 23. Apríl. 



1496. 



SVALBARÍ). 



29Í 



^^*' 35. Janúar 1496. í Múla. 

36. Nóvember 1497. á Hóli í Kinn 

^ON prestr Pinnbogason selr Magnúsi Þorkelssyni fjórðung- 
iiin úr jörðunni Svalbarði á Svalbarðsströnd. 

AM. Apogr. 4217, eptir frumbréfi k kálfBkinni frá Hallgrími Signrða- 
syni á Svalbarði, afskript Btaðfeet IV.Sept 1726 afséríi Magnúsi Markús- 
syni á. Grenjaðarstað og séra Þorleifi Skaptasyui í Múla. 

Þat giorum vidr^) simon þorsteinsson ok stelFan stuUa- 
sön godum monnum viturligt med þessu okoru opna brefe 
þa er lidid var fra guds burd þussund flogur hundrud 
^iutigir ok .vj. ar aa manudagin aa palsmessu um vettrinn j 
^ula i reikiadal vorvmvier i hiaok saum ok heyrdvm aa at 
^^ji^a jon flnbogason sellde magnuse þorkelsaýne med handa- 
bandi til fullrar eignar flordunginn i iorduni svalbardenv 
^''^^ggur aa avalbars stravnd i þingeyarþingi med avllum 
þeim gaugnum ok giædum sem greindum iardar parti heflr 
fylt^) at fornu ok nýu ok han hafdi fremz eigandi at ord- 
^*' hier i mot gaf magnus þorkielsson sera jone finbogasyne. 
hundrud i þarfligum peningum i fridum ok ofridum. 

Ok til sanenda hier um setium vier fyr nefndir men 
vor innsigli fyrer þetta iardakaupsbref er giort var aa holi i 
^un midkudaginn næsta fyri andresmessu einu ari sidar en 

seigir. 



335. 11. Apríl 1496. í Hjarðarholti- 

l^óMB sex manna útnefndr af Sigurði Daðasyni, er þá hafði 
iJiiiis herra kongsins sýslu raillum Gilsíjarðar og Gljúfrár, um 
^öiboð eptir Magnús heitinn Þórólfsson („Biskupsson"), og 
d^ma þeir Arnóri umboðið. 

Dómasyrpa Jónfl 'Híikonarflonar á Vatnsfa.orní (d. 1748) i 4to , Bkr. 
1608. 



þannig 



19* 



292 



tJMBOÐSDÓMR, 



Í496. 



Vmbodzbref arnors da penÍDgum Magnusar 

biskupssonar. 

Ollum monnum þeim sem þetta bref sia edur heyra. 
senda Jngimundur Finnsson. Gudmundur Finnsson. Jon Suart- 
hofdason. Biorn arnason. Sigurdur Grimsson. og arni þor- 
steinsson. kuediu Gudz og sijna kunnigt giorandi, ad þcL er 
lidit uar fra híngadBurd vors herra jhesu christi CTD cccc 
Ixxxx og vj ar. a manudæginn næstaii eptir paskaviku j 
hiardarhoUtí j laxardal ai þingstad siettum vorvm vier i dom 
nefndir af ærligum dandismanni Sigurdi Bonda dadasyni. er 
þa hafdi mins herra kongsins syslu j millum Gilsflardar og 
Gliufurar ad skoda og dæma huorsu laugligt vmbod þat 
skylldi vera. sem Jngebiorg Þorolfsdottir hafdi geflt arnori 
flnnssyni a aullum þeim peningum sem hun Reiknadi sier 
til arfs edur vmbodz fallit hafa eptir Magnus heitinn Þor- 
olfsson Brodir sinn og arnor Finnsson beiddi og krafdi doma 
ca. Jtem leiddi Arnor finnsson laugleg lagavitni þar þa 
fyrer Sigurdi dadasyni med suordum Bokareidi ad greind 
Jngibiorg Þorolfsdottir hafdi gefit Arnori finnssyni þetta 
sitt vmbod med Eadi og samþycki Þorlaks Ottarsonar son- 
ar Jngibiargar sem er hennar laugligur erfinge. sem vm- 
bodzbref þar vm giort vtvijsar. Nu sakir þess ad vær viss- 
um ad Jngibiorg Þorolfsdottir var RÍettligur erfingi Helgu 
dottur magnus heitins þorolfssonar. Enn einginn annar. 
Þess annars ad einginn frænda fyrr skrifatz Magnus heitins 
hafdi med domi eda laugligri virdingu at sier tekid sagda 
peninga. sem bar ad laugum. og þessir peningar foru og 
farid haufdu med fullri forsomun og skada. Þess þridia ad 
arnor finnsson hafdi j fuUa borgun geingit vid Jngibiorgu 
þorolfsdottur ad giallda eptir suo micla peninga frída og o- 
frida sem hann medtekur og þar sem laug giora Kad fyrir 
þa omagie er Riettnæmur. Þess fiorda ad oss leijst þad 
laug vera. at greind Jngibiorg feingi Arnori finnssyni þetta 
sitt vmbod. Suo og stod hannj fullri borgvn vra suo micla 
peninga. sem hann medtekur omagans vegnaj þessu hennar 
vmbodi. Þvi laugin auijsa suo ad kona skal eiga kost ad 
selia sokn sina og uorn huoríum er hun viU. B£ eigi er 
ofrikismadur. Þui fyrer allar þessar fyrskrifadar greinir 



1496 



TJMBOÐSDÓME 



293 



og þær fleire sem oss leijst hier ad ganga dæmdum vier 
þetta sama vmbod staudugt og laugligt j allan mata. Og 
Arnor íiiiiizson laugligan vmbodzraann aa auUum þeim pen- 
mgum sem Magnus heitinn þorolfsson^) atti eptir er hann 
andadist j jaurdum og kugiUdum. kuiku og daudu. frijdu 
og ofridu. huar helst sem þeir standa edur ero da Jslandi. 
þeir sem eigi eru adur laugliga dæmdir til halJz edur vm- 
bodz. Jtem j annari grein dæmdum vier arnori flnnssyni 
þessa adur greinda peninga til hallz edur vmbodz suo leingi 
og þar til sem þeir ero laugliga af honum dæmdir. þeim 
vmbodzmanni sem laugligri er ad laugum. nema hann leggi 
sialfur aptur sagt vmbod. Hier med dæmdum vier arnor 
flnnzson laugligan forsuarsmanu fyrrgreindra peninga. huor 
sem vpp ^ þa klagar edur kiærir. medan hann helldur þetta 
vmbod. suo og Riettan afgreidslumann allra skullda sem da 
þeasa sagda peninga kann ad biuisast med laugum og suo 
^iettan vidtaukumann og logligan soknara allra þessara ad- 
greindra peninga huor sem helldur eda halldit hefur leik- 
iir eda lærdur og uill ecki uid hann audvelliga sleppa. skal 
hann þa peninga frialsliga sekta og sækia og sakir dx gefa. 
suo og fulla kuittun gefa. aullum þeim sem honum giallda 
sem honum hjkar. Jtem dæmdu vier þa arnor flnusson med 
^iettu mega ad sier taka. og sialfur sier afhenda alla þessa 
Peninga optnefnda. huar sem liann kann þa ad flnna edur 
"^PP ad frietta. og suo skal iiann laugliga mega virda lata 
^Ua þa peninga sem hann medtekur j þessu vmbodi bædi 
tuika og dauda. 

Og til sanninda hier vm setti fyrrgreindur Sygurdur 
dadaaon kongs vmbodzmann i sagdri syslu sitt jnnsigli med 
Vorum adur skrifadra domsmanna jnnsiglum fyrer þetta 
domsbref skrijfat j Liarskogum j laxardal j hiardarholltz 
^irkíusokn ol sama are deigi sijdar enn fyrr seigir. 



') OlafBBon, hdr. (hér) 



294 



VITNISBURÐARBRÉP 



1496 



836. 3, Maí 1496. á Neðri-Breliku. 

ViTNisBUKÐR uin vatiissókn frá Holti í Saurbæ „virkisvetr- 
inn" (1482—1483). 

AM. Fasc. XXXIII, 8, framrit á skinni, Bæöi innsiglin ern fyrir 
bréfínu. 

Þat gerum uid arnbiorn jngimundarson og arne her- 
mundzson godum monnum uiturligt med þessu ockru opnu 
brefe at þa er lidit var fra hingatburd uors herra jhesu 
christi. |C0. cccc niu tiger og ui ar. under felle j kollafirde 
faustudagin n^sta efter ambrosíí episcopi^) uoru uid hia og 
heyrdum da at jon andressot) lyste þui firir ockur og fleir- 
um godum monnum audrum er þar woru at greindur jon 
lyste at hann sagdist hia hafa uerit og þeir þordur arna- 
son j hollte j saurb^ ] stadarhols kirkiu sokn efter atta dag 
jola um ueturin er þeir foru til uerss og heyrtt hafa aa at 
þorbiorg gudinadotter hafde bedit ginar biornzsoa at lia sier 
íí menn edur .ííí. at sekia^) flrir sig uatn til at lata drecka. 
og fyrr nefnd þorbiorg hefde sagtt þa einare at huerge 
u§ri n^rr uatnid enn upp j brunar jordu þar j feninu og 
þa j þann sama tima hefde uerit fluk mikilP) en opt 
greindur einar hefde þa firir litlu uerit komin autan^) fra 
skardi og hefde §tllatatfara eýfer^) til seykiahola til uirk- 
isins og þetta hefde uerit þann sama uetor er þa uar kall- 
adur uirkesuetur er andres gudmundzson uar þar.*) Sagdiz 
og adruefndur jon andresson hafa uitad med fuUura sann- 
indum at opt nefndur einar hefde lied þorbiorgu íi menn 
at sekia^) uatnit og hefdo annar verit nefndur grettir og 
þeir hefdu af stad farit o;^ verit leingi i burtu og viUzit 
leingi uQtur. Og til saninda hier wm setium uid ockur ju- 
zciglle flrir þetta uittnesburdarbref er skrifat var a uedri 
brecka^) j saiirb^ j huals kirkiu aokn manudagin n^sta flrir 
kross QDesso vm uorid aa sama are og fyrr seger. 



þ. e. 8. Apnl. «) seku, frbr. Svo. ■*) þ. e. vetrinn 1482— 
1483. Svo. 



SVALBAEÐ.-ÞYKKVABÆJARKLAUSTB. 295 



837. 17. Maí 1496. í Görðiim. 

ViTNisBTOBR, að Barthi afhenti Lopti Snorrasyni þrjú hundr- 
í varningi og smjöriogþar til mjöltunnu vegna Magnús- 
^ Þorkelssonar upp í fjórðunginn i Svalbarði, er Loptr 
hafði selt Magnúsi. 

AM. Apogr. 184 „Ex originali Svalbardeaai accuraté" (AM.). 

Þat giorum uit dagr gudmundsson ok jon þoruallzson 
godum monnum uiturlagt med þessu ockru brefl at þar uor- 
iini vid j hia saum oc*) heyrdum a ord ok handaband þess- 
ara mana bartha ocLoftstz') snorasonar at barti afcnti Lofti 
snorasyne þriu hundrut ] uarni(n)gi oc^) smiori oc^) þar til 
mioltunu uegna magnusar þorkelssonar er hann uard hon- 
Um skylldugur uppj flordungin^) jordena^) sualbard sem loft- 
nr hafde sellt magnusi. ok til saneuda hier um settium^) uit 
ockr jnsigli fyrir þetta bref er skrifat uar j gordum a alta- 
nesi þridiudagin fyrir huitasunnudag arum epter guds burd 
þnshundrut fiogr hundrut niutigir ok sex^) ar. 



2S8. 10. Maí 1496. á Þykkvabæjarklaastrl. 

DóMB síra Einars Erlendssonar prófasts og almennilegs dóm- 
ara milli Jökulsár á Sólheimasandi og Steinsmýrarfljóts, á- 
samt tveim prestum og níu leikmönnum, um ákæru Guð- 
^undar ábóta í Pykkvabæ i Veri til Þorsteins Árnasonar 
iim hesthald fyrir klaustrinu, hestreið norðr í eyðijökla og 
hestdráp. 

Biak. Skalh. XVII, 30a, fnimrit á skinni, eem eiinaðhvort hefir aö 
eina veriö innsiglaö með einu eða jafnvel aungu innsigli. — AM. Apogr. 
2373 eptir Skálholtsfrumritinu „accuraté". 

Domur um Þorstein arnason. 
Þat geri ec einar prestur erlendzsson proffastur ok al- 
líiennelegur domare millum jokulsóir sa solheimasande ok 



Svo hér. ®) „hæc vocula iu margine" (AM.). ^) six, lego: Sed 
Biale picta est vocula" (AM.). 



296 



ÞYKKVABÆJARKLAUSTR. 



1496. 



steinsmyrarfliotz godum monnum vitanlegt med þessn minu 
opnu brefi. ath aub anno gracie. co.** cd.** xc^ vi.** þridia 
daginn næsta firir uppstigningardag um vorid j þýckkbæiar 
klaustri j alptaueri kom firir mic ærligur herra broder gud- 
mundr med gudz n&d aboti fýrr nefndz klausturs ok kiærdi 
flrir mer þann man er þorsteinn heiter. ok er sagdr ama- 
son flrir þa sauk ath hann hefur haft ok halldit hest bleik- 
alottan firir greindu kla^stri ok sier upp óx þriu missere j aungu 
sinu frelse ne heimiUd. J annari grein kiærdi hann þat til 
hans at (hann) hefdi ridit raudum hesti at lit. er nefnt klaust- 
ur atte nordur j eýdijokla eda aunnr auræfe til sialfs sins 
þarfiíida edr naudsýnia. an leýfis eda heimilldar af greind- 
um abota. J þridiu grein uar adr nefndr þosteinn borinn 
þeirre sauk af fýrskrifadre peisonu at af hans uaulldum 
eda obihentiligri medferd hefdi drepizt hroas moalott at lit- 
er klaustrinu skýlldi til hafa heýrt þa hann var þess þion- 
ustumadur. og hafdi farid lestaferd uestur j mýrdal. Nu 
med þui at fyrrgreindr þosteinn uar þa þangat laugliga 
stefndr ok riettilega firir kalladr ok stefnan svarin af tueim- 
ur skiluisum vottum ok hon rettileg giaur j aullum sinum 
greinum ok artikulis. enn kom ecki ok eingi af hans halfu 
at ueita nockurt laugligt forsuar til afbatanar. profs. edr 
hans mali. Var hans þar beitt ok krafit einn tima. annan 
tima og þridiatima peremptorie. þui at heilags aíida ndad 
tilkalladre at suo profudu ok firir mik komnu. Jn nomine 
domini amen. seger ec einar prestur erlendzsson profastur 
ok almennelegur domari j adr greindu takmarki. med fullu 
doms atkuædi opt nefndan þostein skýlldugan at leida .ij- 
laugleg vitiie jnnan siauuíidar at heýrdum dominum ói opt- 
nefndu klaustri. flrir mer eda rainum laugligum umbods- 
manni. at nefndr aboti gudmundr hefdi gefid sitt samþýcki 
eda upplag til. at tittnefudr þosteinn skýlldi fýr greindaii 
hest bleikalottan hafa frialsan kuittaii ok aakiærulausan 
þann sama sem hann væiidizt ath giof ok heimiUd brodr 
sueins. gnn ef honum felli uitnen ok gæti hann þau eigi 
leitt, þa dæmda ec hann skylldugaíi atluka aptur fýr sagd- 
aíi hest edr annan jafugodaii. ok hann þar med sekaíi .vi. 
morkum. upp ói allan þan tima sem hann hellt hestinfl 



ÞYKKVABÆJAEKLAUSTE. 297 



íangliga flrir titt nefndu klaugtre. ok þui .xv. merkur j sitt 
fullretti. en heilagre skalhollz kirkiu. xxx. marka. Slikt ed 
sama j anuare grein gerdi ec hann skylldugan at niota 
tueggia lagauitna under saumu grein hliodanda ok adr er 
skrifat. at þraatt nefndr þosteinn hefdi maatt rettilega rida 
6da med fara adr skrifudum raudum hesti. en ef honum 
fulluadiz þar eingi uitne at. þa skýlldi hann þar firir sak- 

-xij. alnum j rettarfar ok mork j aufundarbot uid fyr 
öefndan stad. Hier med i enum aama dome fell honum aa 
eineidur med aama skilordi at hann uilldi ecki adr greindu 
hrossi hefdi farlamizt eda forgengizt at sinum nilia. helldr 
en audrum grip er hann þa med for. en ef greiiidr þosteinn 
getur sig þar firir eigi afbatat. þa akyllde hann aptur gjalda 
klausturinu annan kapal jamgodun. salagalaust ok sekaii mork 
J stefnufall at hann kom ecki vtan hann tiae sin lauglig 
forfaull at hann matti ecki komazt. Skulu en fýatu saul af 
fýrrskrifudum peningum greidazt jnnan manadar at heyrd- 
^ui dominura heima a tittnefndum stad þýckabæiar klaustri, 
annaii þridiung at næstu mikaelis CDesso. en þridia at næst- 
^ui epterkomundum fardaugum. ok j sama stad lukizt retta- 
far skalbollz kirkiu med fýr skrifudum hætti mer eda 
audrum ret(t)um kirkiunnar umbodsmanní. 

Var þessi minn dömr af mer uppsagdur ok. jn scriptis 
framborinn mer j domssæti sitianda ok morgnm daiidi monn- 
^ui næruerundum ok mer samþýckiundum. sera þoruardi 
h^Igagyni profast. sera þorflnne jonssýne prestum skalholla 
Wskupadæmis. bergþore þorvardssyne. Oddi gvdnasyne laug- 
^öttvmonnum. jma þosteinssyne. jone sigrdarsyne. steine 
t^orgeirssyne. einare jmasyne. jone bergþorssyne. Sueine gvtt- 
ormsgyne. joni oddzsyne leikmonnum. Ok til sannenda hier 

settv adrnefnder menn sin jnnsigli med minu jnnscigli 
^^^^ þetta domsbref er skrifat uar j sama stad degi ok [are] 
sem fýrr sedr 



298 



MÁNASKÁL 



1496. 



339. 23. Maí 1496. á Þingeyrum. 

SiGTjEÐR ívarsson selr síra Jóni Þorvaldssyni tíu hunclruö í 
jörðunni Mánaskál i Laxárdal fyrir tiu hundruð í lausafé, 

AM. Fasc. XXXIII, 4, frumritiö á skinni. Af 3 innsiglum er nú 
1 fyrir bréfinu. Bréfið er meö sömu hendi og XXXIII, 10, og munþað 
vera hönd sira Jóua ÞorvaldsBonar. — Apogr. 3367. 

bref um manaskaaU). 
Ollom monnum þeim sem þetta liref sia edr heyra 
senda einar oddzson. þorstejnn þorsteinsson ok þorgijls gitz- 
urarson kuediu guds ok sijna kunnikt gerandi þa er lidit 
uar fra hijngatburd nors herra ihesu christi CDcd Ixxxx ofe 
vj aar. aa sialfan huijtsunnvdag^) a þingeyrum j imnauaZS'' 
þyngi uorum uier hia saaum ok heyrdum upp aa ord ok 
handaband sira jons þorualldzsonar af einne halfv enn 
annari sigurdar juarssonar ath suo fyrir skildo ath greindur 
sigrdr selldi nefndum sira jone .x. hundrod j jordunni manft' 
skaal j laxardal er liggRj hauskavllatada kirkiu sokn und- 
an sier ok sijnum erflngivm en sira jone til fullrar eignar 
CTDed ollom þeim gognum ok gædum sem greindum jardar 
parti fylger ok fylgt hefer ath fornv ok nyio ath oUv tíl' 
skildo enn onguo fra ok hann hefer fremtz eigandi atb 
ordit til jafns hlutskiptis uith adra sijna brædr. eun hier ] 
moti gaf optnefndr sira jon týt(t)nefndum sigrdi .x. hundr- 
od med suo^) uordnum fnjdleika fim malnyto kugilldi ok 
fim hundrod j ollom peningum. skylldi nefndr jon prestr 
hallda greindum jardarparti thil laga enn þraatt nefndr 
sigurdr suara lagariftingum aa partinum. ok til sanninda. 
hier um settum vær vor jnscigli fyrir þetta bref er skrifad 
uar j sama stad ok aare deige sijdar enn furr seiger. 



340. 9. Júll 1496. á Starnesi. 

Gí^uBMTiNDE Magnússon gefr og afhendir Árna ábóta í Viðey* 

Utan á bréfinu meö gamalli hendi. «) 1). e. 22. Maí. ^^^' 

Bkrifað. 



1496. 



STÆRRIVOGAR. 



tlaustrinu til æMegTar eignar jðrðina hálfa Stærrivoga á 
Strönd í Kálfatjamarþingum, en skilr sigog sitt fólk undir 
bænahald klaustrsins; eru landamerki tilgreind, 

AM. 230. 4to bl. (BessaBtaðabók) okr. c. 1570. Sbr. bréf 1. kn^. 1496 
(Nr. 343). 

Giðf fyrir etærri vogum halfum. 

E*at giorvm vær Jon Gellisson. Jon Stefniason. Grimvr 
Karason. Þorarin Jonsson. Olafur Jonsson godvm monnum 
kvnnigtt med þcssv vorv opnv brefe at svb anno gratie 

cd** Ixxxxvj æ, lavgardeigen næsta fyrir translatio sancti 
Svipthvni aa Starnese er liggr i Hvalsnes kirkiv sokn voro 
vaer j hia savm oc heyrdvm sa ord oc handaband þessara 
nianna herra Arna med gvdz nadh abota j Videy af einne 
alf v' en Gvdmvndar Magnvssonar af annare. skilldizt þat ok 
falltz vnder þeirra handabandi at greindr Gvdmvndr gaf 
gvde jvngfrv CDarie oc kirkivnne j Videy oc klavstrenv þar 
jordena alla halfa stærra voga .xxc. at dyrleika er liggr aa 
strond j Kalfatiarnar kirkivsokn til æflnligrar eignar oc 
frials forrædis vndan sier ok sinvm erfingivm med tðdvm 
oc eingivm. rekvm og skogvm til ytzstv vmmerkia motz 
vid adrar jarder. Hier j mote skilde þrattnefndr Gvd- 
^i^vndr Magnvsson sier at vera vnder bænahalldi klavstvrs- 
iíis oc ollv sinv folki æflnliga þui oc sier til eilifrar salv- 
hialpar. 

Jtem hier epter afenti optgreindr Gvdmvndr Magnvsson 
fyrgreindvm herra Arna med samri nad abota j Videy oc 
klavstrinv þar til æflnligrar eignar jordena alla halfa stærri 
'^oga epter þvi sem skrifad stendvr. 

Sagdi hann oc jtakalavsa jordena oc þessi landamerki. 
merkigardinvm æ, mille Minne voga er geingr vpp fyrir 
iiordan gardinn oc ofan j tiornena oc vr tiornvnni oc ofan 
■^t sionvm oc vt at vppgongvnni j Kolbeinskor med sionvm. 

Oc til sanninda hier vm settvm vær fyrnefndir menn 
vor insigie fyrir þetta giafabref oc giorning. skrifixd j sama 
stad deige oc ari sem fýr seigir. 



300 



MlLI OG PJÓRÐTJNGSGJÖF 



1496 



34L 23. Júuí 1496. í Ljárskóguin. 

DóMR sex maniia útnefndr af Arnóri Finnssyni, er þá hafði 
mína herra kon^fsins sýalu millum Hvítár í Borgarflrði og 
Hitarár, um ákæru Jóns Sigurðssonar til Höllu Sigurðar- 
dóttur í umboði Æsu Jónsdóttur móður 8innar|um mála og 
fjórðungsgjöf Æsu í garð Hafliða heitins Jónssonar. 

Bisk. Skalh. Fafic. VIII, 13, frumrit 6 skinni ekemt. ~ AM. Apogr- 
2600 „accuraté". Þad, sem fúið var úr bréfinu þegari.rni lét afsUri^^ 
það, hefir bann fylt út, og ei það sett bét i bornklofa. 

Domur arnors fyrir oddzstodum Anno 1496. 

Ollum monnum þeim sem þetta bref aia edr heyra- 
senda salomon einarsson. halldor þorgeirsson. jon magnus- 
son. jon hrafnsson. jon arnbiarnarson og arne jonsson. 
kuediv gudz og sina. kunigt giorandi. at þaa er lidit vat 
fra hingatburd uors herra jhesu christi. þusund fiogr hundr- 
od nivtiu og vj. aar. þridivdagin næsta fyrir basilij epi- 
scopiO j hiardarhollte j stafhoUtztungum aa þingstad rettuiu 
vorvm vær j dom nefndir af ærligum manui arnore flnz- 
syni. er þa hafdi mina herra kongsens sýslv og vmbod j 
miUvm huitær j borgarflrdi og hitaraar. at skoda og dæma 
vm þæ. aakærv sem jon sigurdzson kærdi til hauUu sigurd- 
ardottur j laugligv vmbodi æsu jonsdottur modr sinnar. vm 
þann maala og fiordungsgiof. sem nefnd æsa atti j gard 
haflida heitins jonssonar bonda sins. enn greind halla hafde 
nu at hallda sagda peninga til umbods. vegna barna sinna. 
og biarnar heitins haflidasonar bonda hennar. sem tok alla 
peninga epter haflida jonsson fodur sinn andadan. voru þat 
.vij. hundrod og floritiger hundrada. erion sigurdzsou reiku- 
adi. at epter stædi af saugdvm maala. og at auk silfur 
hennar og þat sem. var jnnan gaatta. og sw tilgiof seiu 
haflidi heitinn gaf æsv jonsdottvr konv sinne aa þeirra 
festingardegi. var greind halla aigurdardotter þar þa stefnd 
af jone sigurdzsyni fyrir greindar saker. j fýstv dæmduiu 
uær stefnuna logliga. og hauUv sigurdardottur þar þa laug- 
liga fyrir kallada. suo og laugligan andsuarsmann vegua 
barna sinna vm sagda aakærv. Jtem j annare grein dæ md- 

») D. e. 8. Júuí. 



Í496. 



MÁLI OG FJÓRÐUNGSGJÖF. 30 í 



nm uær jon sigurdzson skylldugan at leida tuo lauglig 
vitue fyrir næsta auxaraarþing fyrir arnori finzsyni. at hia 
hefdiuerit þa haflidi jonsson festi sier æsv jonsdottur tileigin- 
konv. er þat suæri hversv haar edur micilL at malenefndrar 
3esu var skilinn og reiknadur j gard haflida heitins jonssonar. 
og so tilgiof. enn ef hann leiddi ecki þessa votta sem dæmt var. 
þaa skylldi æsa jonsdottir sueria [eid] fyrir greindum arnori 
kongs vmbodsmauni nv íyrir næsta auxaraarþing. og tueir 
menn skilríker med henni.huad skilit var vmhennar malaog 
Wgiofjþeirra gipting. og at uottvnvm leiddum edur hennar 
eidi vnnvm. dæmdum [vær] hauUv sigurdardottur skyllduga. 

giallda jone sigurdzsyni so haafa peninga og frida j 
hneriv sem jnn kom og uottarner bera edur huu suer. ordn- 
vm saulvm. hin fýstv saul skulu gialldazt inan s[ia]vndar 
epter þing jone sigurdzsyni eda hans umbodsmanni. heima 
^ oddzstodum j lundarreykiardal. skal þat uera fiordungur 
af fyrr greindum peningum. annar fiordvngr sagdra pen- 
líiga skal gialldazt j haust fyrir mickaelismessu heima a 
oddzstodum og giallda at uorlagi. enn allir adrer þessir 
Peningar skvlv gialldazt at næstvm fardaugum heima a 
saugdvm oddstodum. uema þeir seme odrvvis siu j millvm 

er giallda skal og hinn er taka aa. enn ef ecki vinnazt 
lausapeningar til þeir sem epter haflida uoru andadan. þa 
gangi vpp i þessa iord þessi mali sem optnefndur haflidi 
hafditil kaups vid æsujonsdottur. enn ef þessir uottar leidazt 
^cki sem dæmt var. og ecki helldur suer æsa jonsdottir j 
saugdum tima. þa standi þetta mal ospillt sem þat stod 
Jtem j þridiv grein kuomu þar fram af opt greindrar 
hoUu vegna og hennar barna vitnisburdarbref so latandi. 

birne heitnvm haflidasyni hefdi fallit arfr eptir sira jon 
heitinn brandzsou afa sinn. og haflidi heitinn jonsson hefdi 
tekit hann vegna biarnar heitins sonar sins þvi hann var 

j omegd. nv sakir þea at þat syndizt ecki hvad epter 
stendur af greindum arfl ef nockut stendr epter þui uær 
vissvm at biorn hafdi þo peninga vppborit af fodur sinvm 
haflida fyrir sagdau arf. þess annars at þeir uorv nv badir 
andader og matti nv eingi stirslu fyrir þa vinna. þess 
þridia at laugin so auisa at huer madur skal hafa sottau 



ÍIIÍÍAÍI ÁBÓTÍ. 



sinn arf iniiaíi x uetra nema naudsyn banni. enn þessi 
arfur hafdi stadít meir enn xx uetvr. fra þui er biorn haf- 
lidason var vr omegd og til þesa er haflidi jonson andad- 
izt. enn þat syndizt ecki at biorn haflidason hefdi kært edr 
kladat^) taiidr sinn vm sagdaii arf allan fyrskrifadan tima 
a medan haliidi heitinn lifdi. þui dæmdum vær þesaa hennar 
akærv ecki afl hafa eiga hierepter. nema laugmadiir med 
laugrettvmanna samþycki vrskurdi annat laugligra uera 
a næsta anxaraarþingi. ella standi domur sem dæmdur er. 
samþyckti þenna norn dom med oss greindur arnor finzsoo 
kongs vmbodsmann j sagdri syslu og setti sitt jnsigle vaei 
vorvm adr skrifadra domsmanna jnsiglum fyrir þetta doms* 
bref skrifat j liarskogum j laxaardal j hiardarholltz kirkiv- 
sokn fimtvdaginn næstan fyrir jonsmessv baptista aa sauia 
aar og fýr seigir. 



342. 11. Júlí 1496. á Hólum. 

GoTTSKÁtiK prestr Nikulásaon, postulatus til Hóla dómkirkju, 
skipar með ráöi og samþykki officialanna og allra annara 
klerka Hólabiskupsdæmis Einar prest Benediktsson ábóta á 
Munkaþverá, og megi hann vígjast til ábota, þegar hano 
vilji og hafi „eitt ár staðið sína æfing". 

AM. PaBC. LXXin, 11, BkinnblRÖ skoriö og máð; virðist vera tt 
bréíabök Stepháns bisknps, nema það sé úr bréíabök Einars áböta á 
Mnnkaþverá, þvi aö öii skjöiin á blaði þessu snerta bann. Sbr. bréf 1* 
og 2. Júlí 1497. 

Þath giorer ec syra gottskalck nicholaasson postulatas 
til hola domkirkiu godum monnum uiturligtt med þessu 
minu opnu brefui ath med fullu raade og samþycke sijr* 
jons þorualldzsonar og sijra gudmundar jonssonar. sem flii 
eru oíficiales heilagrar holakirkiu, og allra annara presta 
holabiskupsdæmis ec hefuer kiorid og til ualid. sett og skiP' 



1) Svo. 



EÍNAU ÁRÓTI.-SÍÆR]felVOGAR. áÓ3 

íid ærliga personu aijra ^inar benediktssou ath vera priur 
abota ath munkaþverar klaustri j gyiafirde. Skal haan 
stadinn ath sier taka og vnder sitt ualld og' medferd og 
oU hans goozs faust og laus. frid og ofrid. fj^ata nu hann 
til kemur suo frelselega og fullkomliga. sem loglegur og 
fullmegtvg[ur] abote. og hier epter æfinliga hallda og re- 
gera fyrr nefndan stad og klaustur. med ollum ainum eign- 
^iu. ^ier med gefur ec honum fullt og logligtt leyfue. ath 
haun skal mega víjgiazt abote yfuer fyr nefntt klaustur a 
Diunkaþuera þa hann vill ok hann hefaer eitt aar stádid 
síjna sefeng et cetera. 

Ok tilfsaninda hier um settu vier vortt jncigle flr(ir) þetta 
bref skrifad a holum j hialltadal raanudaginn næsta fyrir 
festum diuisionis apostvlorum anno domini OD** cd^ (xc) vj**. 



j. August 1496. á (íufunosl. 

CííiBMUNDR Magnússon selr klaustrinu í Viðey jörðina hálfa 
Stærrivoga með þeim atriðisorðum, er bréfið greinir. 

AM. 238. 4to bl., (Besaastaöabók), skr. c. 1570. Sbr. bréf 9. Júlí 
1<96 (Nr. 340). 

Kavpbref fyrir halfvm stærri vogvm. 
Þat giorvm vær Jon Gellisson. Þoroddr Oddsson oc 
■^sgrimr Oddzson godvm monnvm kvnnigtt med þessv vorv 
^Pdv brefl at svb anno gracie CO. cd, Ixxxxvj aa manv- 
^öigin ad vincvla Petri aa Gvfvnesi er liggr j Mosfellzaveit 
vorvm vær j hia savm oc heyrdvm aa ord oc handaband 
þessara manna herra Arna med gvdz nad abota j Videy af 
^iune alfv en Gvdmvndar Magnvssonar af annari. skilldizt 
Þ^t oc falzt vnder þeirra handabandi at greindr Gvdmvndr 
^ö-gnvsson selldi aadr greindvm herra Arna med samri 
abota j Videy vpp aa vegna jvngfrv Mariv ok klavstr- 
j Videy jordena alla halfa stæ.rri voga .xxc at dyrleika 
ban hlvtan sem han hafde eige adr gefld tittnefndv klavatri 
liggr aa strond j Kalfatiarnar kirkivaokn til æfinligrar 



3Ö4 



SírÆRRIVOGAfi. 



Í496 



eignar oc frials forrædis vndan sier oc sinvm ftrfingivin 
med todvm. eingivm. rekvm. skogvm. gognvm oc gædvm oe 
avUvm þeim landznytivm sem greindri jordv fylgir oc fylgtt 
hefir at fornv og nýiv oc han vard fremat eigandi at med 
logvm til yztu vmmerkia vid adrar jarder. 

Hier j moti skylldi opt nefndr herra Arne gefa oc 
giallda þrattnefdvm Gvdmvnde .xxc. med svo ordnvm fiar 
fridleika j varninge oc hestvm raed svoordnvlægi .xstikvr 
med varnings klædi fyrir c. ij avrar sylfvrs med smidat 
sylfr fyrir c. en iij eyrer med osmidat. ij tvnnvr malts 
fyrir c. biortvnnv oc mioltvnnv fyrir c. hvndrad jarnz fyrír 
c. vj fiordvnga kietel fyrir c. xij stikvr lerips tvibreitt fyrir 
c. afenti herra Arni opt nefndvm Gvdmvndi kostvligan kross 
er vo vell mork. vi. stikvr klædis oc vj stikvr leripz. skylldv 
þessir peníngar .xxc. Ivkazt aa' þrennvm xij manvdvm. ef 
fýrnefndr Gvdmvndr entizt til vt at taka. skyllde hann þa 
oc hafa kvittann krossinn oc þat sem hann hafdi adr vt 
tekit. en ef Gvdmvndar misti vid þa skyllde Ivkazt somife- 
it sem epter atædi af fyrgreindvm peningvm hans riettvin 
erfingivm. skyllde þa krossinn oc klædit reiknazt fyrir vc 
skylldv þesser penningar Ivkazt hana erfingivm med sama 
skilordi aa þiennvm xij manvdvm j kavptid sa svmarit. 
skyllde formadr klavstrsins vidr skilinn hvort sem hann 
lieti bioda vpp penninga j stærri vogvm a Strond eda aa 
kavprein aa Gvfvnesi j Mosfellzsveit vtan þeir giore ann- 
ann skilldaga med síer. 

Jtem lofadi Gvdmvndvr Magnvsson at koma ollv þvi 
skiali oc skilriki sem hann hefdi fremst feingid bædi fornt 
oc nytt fyrir stærri vogvm j hendr formanni klavstrsins j 
Videy. skylldi tittnefndr Gvdmvndr eda hans erfingiar svara 
lagariptingu aa greindre halfri jordv stærri vogvm eno 
klavstrid j Videy oc þess formenn hallda til laga. akilldi 
optnefndr Gvdmvndr þat til at adr nefnd oll jord atærri 
vogar skyllde alldri seliazt ne gefazt vndan klavstrinv j 
Videy. 

Oc til sanninda hier vm settvm vær fyrrnefndir menn 



^*^^- VÍGSBÆTR. 30S 



vor insigUe fyrir þetta jardar kavpsbref skrifad j sama 
stad deige ok ari sem fyr seiger. 



6. Áugust 1496. á Skúmstððum. 

Hallstbinn Þorsteinsson kvittar Jón Oddsson um vígsbætr 
eptir Árna Hallkelsson bróðurson sinn, en Jón hafði lukt 
Hallsteini fimtíu hundruð undir Valtý Sigurðssyni, er Val- 
týr átti að gjalda síra Oddi ólafssyni í vígsbætr eptir Bjarna 
Oddsson bróður hans. 

AM. Fasc. XXXTT, 4, frumrit á Bkinni, og er innsiglið fyrir. Bréfið 
l8B3t saman við btéf Ambroaíus^a Illiqaad fcá "/^, 1493. (Nr. 239) . 

í^at gerir eg hallsteinn Þorsteinsson godum monnum 
kunnigt med þessu minu opnu brefi at eg hefir gefit jon 
oddzsson auUungis kuittan ok akærulausan fyrir mer ok 
^ullnm minum rettum epterkomendum vm þat sama man- 
sem íon oddzson oforsyniu j hel slo arna hallkelsson 
bfodrson minn ok mer berr til eignar arf ok uigsbætur 
^pter hann ok lukt hefir jon mer .xv. c. vnder ualtir sug- 
^rdzsyne er hann atti at giallda erfingium sira oddz olafs- 
sonar j vigsbætur epter biarna olafsson brodr hans. skal 
þessi minn gerningur standa obrigduliga ok kuittan æfin- 
Ok sua sel eg joni oddzssyni grid ok fullan frid uppa 
fygreint manslag. en huer sem þesaum minum gridum 
^piller suari hinum hæstum gridarofum ok gudz reide. min- 
erflngiar ok epterkomendr allir. Ok til sanninda her vm 
set eg mitt jnsigli fyrir þetta bref skrifad a skvmstodum 
laugardaginn næsta fyrir laurencius ODesso. anno domini. 
^**. cccc**. nonagesaimo .vi**. 



10. August 1496. á Grund. 

31. Marts 1497. á Munkaþverá. 

^^aí©B Finnbogadóttir selr Fiunboga Einarssyni jörðina 

Dípi. iii. vn. 6. 20 



306 



FJÓSATUNGUBEÉF 



1496* 



E'jósatiiTigu í Fnjóskadal með skógi í Þórðarstaðajörðu með 
ummerkjum fyrir jörðina Griudr á Höfðaströnd með skóg^ 
og selför, með fleira skilyrði, er bréfið greiuir. 

ÁM. Faac. XXXIII, 2, frumrit á skinni. Af sex innsiglum eru 8 
fyrir bréfinu. — Apogr. 3366. 

bref vm fiosatuugu og griudur^) 
Þath giorum vier þoruardr steiumodsson. jou gellissoo. 
guunar jonsson. jon sueinssou. jvar brandssou og hallr ell- 
endsson godum monnum kuunigt med þesau uorv brefl at 
svb auno gracie CO** cd** ix** uj**^) aa grund j eýiafirdi sa 
Ivrrencivs^) messu dag varvm vier j hia saaum ok heýrduni 
aa. ord ok handaband gvdridar finbogadottr ok flnboga ein- 
arssonar at sva flrir skildu at greiud gvdridr selldi med 
haudabandi nefndum flnboga jordiua^) fiosatungu j hniosk- 
aardal er liggr j jllvgastadakirkiu sokn til fuUrar eignar 
ok frials forrædis med oUvm gognum ok giædum. eignuifl 
ok jtokvm sem þessari greindri jordv fýlger ok fýlgt hefer 
at fornv ok nýiu. ok hvn hafdi fremzt eigandi at ordid 
til skilldvm skogarparti j þordarstada jordu. svnnan ít^ 
dagmalahool er kalladr er fra fiosatungv ok vtt j tvngvgil' 
hier j moti gaf fyrr nefudr flunbogi jordina griudr flrir 
,xxx. hvndrada. er liggr j hofs kirkiu sokn aa havfdastrond 
med oUvm þeim gognum ok giædum. eignum ok jtokvin 
sem þessari jordu fýlger ok fýlgt hefer at fornv ok nyiv 
ok hann hafdi fremzt eigandi at ordith. er þar ok med 
skogar partur j nylendis jord ok selfavr sel deilldardal. þar 
til gaf opt nefndr flnbogi .xv. hvndrvd. skilldi þat rett 
golldit j þeim peniugvm sem hann villdi þar vtt j giallda. 
en þav ,xv. hvndrvd sem þar tii brestr sa greint jardar 
verd. gaf titt nefnd gvdridr opt nefndvm flnboga til fvUrar 
eignar. skipadi hvn ok skildi þessa peninga j siua rietta 
loggiof aan al](r)a lavna eda nockra peniuga giallda. skýlldi 
hvort þeirra svara lagariptiugvtn aa þeirri jordv sem selldi. 
en hallda til laga hvort þeirri*) jordv sem keýpt hafdi. en 
ef flosatvnga kýuui med logum af at gauga þa skýlldí 

1) Utan á bréfinu með gamalli hendi. Svo. tvÍBkr, *) þeir 
(þr) et hér ofakrifað i frbr. 



^*^^' SSHTÐUKLATjSTR; 30? 

flnnbogi eignazt adra sextigi hvndrada jord. hvort hann 
viUdi. sockv edr hals j svarfadardal. edr hvamm j havrgar- 
dal. en ef flnnboga kýnni sva vid at missa at hann ætti 
akilgetid barn til arfs epter sig. þa skildi gvdridr sier 
þessa somu jord aptur fiosatvngv. en gudridr skylldi þa 
giallda hans erfingium aptur jordina grindr ok þar til .xxx. 
tvndrada. sagdi opt nefnd gvdridr halfkirkiv skylldv aa 
flosatvngv en finbogi sagdi bænhvs skylldu jordvnni 
gnndum. Ok til sanninda hier vm settvm uier fyrr 
Defnder meuu vor jncigle flrir þetta bref Scrifuath æ, 
*^wnkaþuera j gyiaflrde faustudaginn næsta firir festum 
í^(ai)brosij episcopi et confessoris aare sijdar enn fyrrseiger. 



346. 16. Augast 1496. á Einarsstöðam. 

EiNAR ábóti á Munkaþverá fær Narfa príor á Skriðu til 
fullrar eignar þá peninga, er Guðrún Bárðardóttir lofaði 
klaustrinu á Munkaþverá til framfæris fyrir sig, 

■AJtf. Apogr, 4432 „Epter TranBSCripto 14, gamallra Skridnklausturi 
Oíefa, giördu þann 28. Septembris |Anno 1697 (= a). Samanlesed vid 
^iinad tranBBcriptum XI, SkriduklauBtnrs pergamentÍBbrefa, giðrt þann 
17. Septembris 1697". „OfanBkrifad bref er a kalfskinn med abotans 
obrialudn jnnsigli". 

Vær broder Einar med Gudz nddóLbote (L MunkaþverÆ 
S^örum godum monnum viturligt^) med þessu voru opuu 
^''efe. at vier hðfum feinget til fuUrar eignar herra Narfa 
PrioricL Skridu alla þd poniuga sem Grudruu BðLrdardotter 
íofade klaustrenu d Munkaþveraa til framfæris flrir sig. 
Skal hann þessa peninga frida og ofrida ad sier taka uppd 
fíillann seikningskap vid oss og klaustred. Skal hun þar 
^6d ðlldungis^) kvitt og cLkiærulaus sem hann medtekur 
^Ggna klaustursens og vorra. Og til sannenda hier um 
^g^lg m^) vier vort innsigle fyrir þetta [bref] skrifad Æ Ein- 

*) vitanligt, 6; ') sL, a; ^) aettum, a. 

20* 



á08 



tVlTTUNARBEÉF. 



Í496 



arstödvm i Reykíadal ia crastinum coronationis^) glorios§ 
virginis. Anno Domini M. CD. xc^). vi. 



347. 31. August 1496. í Miklaliolti. 

JóN Söorrason kvittar Einarbónda Oddsson vegna Ingileifar 
Jónsdóttur konu siunar um audvirði sextán hundraöa í 
Brandagili í Hrútaflrði og fjögurra hundraða í Geithóli. 

AM. FaBC. XXXniy 5, frumrit & skinni, og er innsiglið fyrir. 

brandagil^) 

Þath giori eg jon snorrason godum monnum viturligt^ 
med þessv minv opnu brefl at eg medkennunzt at eg hefi 
fuUa ok alla peninga vpp borit uegna jngeleifar jonsdottur 
konu minnar af einare bonda oddzsyne fyrir .xvi. c. j jord- 
unne brandagile er ligur j hrutafirdi \ stadar kirkiu sokD 
ok .iiij. c. j geithole j samri kirkiusokn. svo sem ockur vel 
anæger. þui giore eg adr greindan einar bonda oddzsoö 
kuittan ok akærulausan vm adr greinda jardar parta fyrir 
mier og ollum minum epterkomendum lögligum erflngiuiH' 
Ok til sanninda hier vm setta eg mitt jnsigle fyrir þetta 
kuittunarbref er skrifat var j mycklaholti j mýckIaholt2- 
hrepp sunuvdagen næsta fyrir bartholomeus COesso þa er 
lífat*) var fra hingatburd vors herra jheau chriati þusund 
.cccc. niutiger ok .vi. aar. 



348. 21. Augúst 1496. á Brekku í Saarbæ* 

ViTNisBURÐE Hermuudar prests Oddsaonar um lýsing Jón^ 
kolls Oddssonar um landamerki Holts í Saurbæ o8 
Brunnár, 

1) coronatione, &; coronatio Mariæ = assumtio Mariæ (15. Atig-) 
3) cx, hj sem er án efa rangt, og misBkript ein. Utan á bréfinu með 
Bömu hendi og bréfið sjálft. *) Svo. 



1495. 



HOLT OG BRUNNÁ. 



309 



AM. PaBc. LXV, 13, frnmrit á skinni. Innsiglið er dottið frá. — 
Apogr. 1535 (eptir frnmritinu). 

bref um laun(cl)en a brvnna^). 
Þat gere eg sera Hermundur prestur Oddzaon godvm 
nionnvm kunnigt med þessu minu opfiv brefi at da manu- 
dagin n^sta efter olafamesso ena fyrre um sumarit geck 
6g aa uegin eyfer da hlidina a nedri brunna eR ec sa at 
jon oddzson er kalladur er kollurReid avfan fra stadarhole 
og tavlvdvnzt þar vit. Og j miUvm annara orda spurde 
®c at adr nefndan jon oddzson hv[er] landamerke u§re j 
iQJlle holltz og brvnnar. en fyrr greindur jon oddzaon lyste 
fyrir mer og sagde at Oddur peturson fader sin hefde sagtt 
8er at þat u§re landamerke sionhending ur savlune þar ur 
gardzhlidinv og yfer j klofasteina su l§kiar sytra er felle 
saulune aufan fra gardzhlidin[v] og alldrigi slita aufer 
Died aullum langa brekkum aufan til siaafar. skillde landa- 
Dierke aufan fra gardzhlidinu. bio ec þa savmu xij manadu 
a nedri brunna er optt nefndur jon oddzson lyste þessu 
fyrir mer og med þessum landamerkium bygde andres gud- 
^undzson nedri brunna. Og til sanninda hier um setta ec 
^itt jnzciglle fyrir þetta vitnesburdar bref er skrifat war 
sa nedri breckv j saurb^ a sunnudagin n^sta fyrir bartala- 
inevs messu þa er liditwar fra hingadburd uors herrajhesu 
christi þushundrad .cccc niutiger og sex aa. 



3*9. 33. August 1496. 

'^TEPHi.N biskup Jónsson vigir kirkjugarðinn á Skriðu í Fljóts- 
dal með þeim akilmála^ er vér höfum áðr á gert, að þar sé 
Priorsklaustr. 

AM. 263. Fol. bl8. 88, skr. Iö98. 

Um skriduklaustur. gamall maldagi. 
Anno domini CD .cö. xc, vj. jn vigilia sancti Bartolomei 

Tltan á bréfinn með fornrí bendi. 



310 SKRIÐUKLAUSTR. SKEGGJASTAÐIR. 1496. 



Apostoli vijgdibiskup stephan kirkiugarden a skridv j fliotz- 
dal. med þeim skilmÆla sem vier hofum adur a giortt. sem 
er. at þar sie priors klaustur o^ lukizt allar Tijvnder oc 
laugskylldur. æflnlega af klaustursius peningum. ad frateknv 
heima landi. oc þui bue sem þar er til gardzens. oc ad þar 
8ie heima manna groftur oc þeirra pylagrijma sem þar 
kuuna ad sykiazt oc kristur kallar þar oc þeirra sem þangad 
kiosa sier leg. enn kirkiuprestur edur kapellanus a val" 
þiofsstad skulv hafa curam animarum yfer ollu þui folki. 
sem a klaustrenu er oc suo yfver pijlagrijmvm þeim sem 
þangad sækia. 



350. 9. 8epteml)er 1496. á Skeggjastððum. 

Keistín Jörandardóttir lykr og aíhendir Jóni Jónssyni í 
fiórðungsgjöf sína alla jörðina Skeggjastaði „á Strönd" með 
þeim atriðisorðum, er bréflð greinir. 

AM. Fasc. XXXIII, 7, frumrit'á Bkinni. Af prem innBÍglum cr nú 
eptir brot af einn. — Apogr, 3369. 

brief um Skeggiastade^). 
Þat giorvm vier eirikr ormson. kristallr arnbiarnarsou 
og iou skvIasoD godvm monnvm vitrligt med þesso vorv 
opnv brefi þa lidet uar fra gvds bvrd OD cccc nivtiger og 
sex aar þridiadag næstan fyrir featvm corpus christi*) sa 
skeggiastavdvm sa stravnd^) vorv vier hia saum og heyrd- 
vm ath kristin jorvndardotter luckte og afhente jone jons- 
syne j sina fiordvngsgiof jordena alla skeggiastadi a stravnd 
med avllvm gavgnvm og gædvra þeim sem greindre jordv 
fylgde og fylgt hafde at fornv og nyiv og greind kristin 
hafde fremst eigande ath ordet [j riet^] arftak efter biora 
prest jorvndarson brodr sinn. hafde adrnefnd kristin þa svo 
mikla peninga hlotid j jarda gozdo*) ath dandemonnum þotte 
hvn vel mega gefa og Ivka þessa iord skegiastade j sina 

J) Utan á bréfinn nieð hendi írá 17. tild. «) Svo tvískiifaö. 
*) goze, á Bpásflíu. *) Þ. e. 31. Mai. 



SKEGGJASTAÐIR. — VIGFÚS EELENDSSON. 311 



fiordvfigsgiof. atte adrgreindr jon jonson þa strags at taka 
at ser þessa savmv jord til frials forædis og eignar en ef 
þesse kyne af at ganga jorden med lavgvm af tittgreind- 
jone þa skillde kristin svara lagariftingv aa greindre 
jordv en hann atte taka sina fiordvugsgiof hvar hannviUde 
annarstadar af hennar peningum. reiknvdvst þa hennarpen- 
^^gar med jordvm. lavsafie halft flmta hundrat hundrada. 
var þennaígiorning vpplag og afhending tíítt nefndrar kristinar 
samþykiande hennar favdrsyster þvridr uigfvsdotter sem þa 
yar lavgligr erfinge oftnefndrar kristinar, for þessi giorn- 
^ögr fram med fvllvm handsavlvm þar heima aa stadnum aa 
^'teggiastavdvm þann sama dag sem adr greiner. og til 
Dieire avdsyningar hier vm setivm vier fyrskrifader menn 
"^or jnscigle fyrir þetta bref skrifat næsta dag efter natiuitate 
beate virginis da sama aare sem fyr seiger. 



351. 18. September 1496. í Skálholti. 

StephAn biskup í Skálholti afleysír Vigfús Erlendsson fyrir 
þ^ð blak og tilræði, er hann veitti Þórði Brynjólfssyni í 
iJi^nninn í kirkjugarðinum eða kirkjudyrunum á Krossi í 
Landeyjum. 

AM. Apogr. 5515, stafrétt afakript. „þetta bref er accuraté coliat- 
enu oinnfært Eg fack origiiialinn af Monsr. Bryniolfi Þordarsyne 
og hafde haun ecki fyrri síed. Haua var rotinn og er nu under. 
|ok lidiun. Jnnsigle Stefana biskupa er burt broted. synest af Taxblett- 
^í^uin a þveingnum, ad vered hafe hid minna hans" (AM.). 

Vær steffan med Gudz naad biskup j skalhollti giorvm 
S'odum monnum kvnnigt med þessu vorv opnv brefl. ad vær 
^Öfum afleyst vigfus ellendzson af þui blaki og tilrædi sem hann 
Veitti þordi bryniolfssyni j mvnnen^) j kirkiugardinum eda 

„hia þeasum ordum : hryniolfssyne j kirJciuy. stendur i originaln- 
miUi linanna: ; mvnnen. Jtem efst a spatiunne ofan yfir brefenu: 
^wnnen og synest þetta ad vera ritad med sömn hende sem brefed Bialft. 
-'lverge er þetta i brefed innbodad, enn á oefad ad atanda mille ayni og 



312 VIGFUS BRLENDSSON. - SKBEÐUKLAUSTR. 1 496 . 



kirkivdyrunvm sa krossi j laBdeyium olafsmeasu vm svmaret 
hiaa fyrre. hðfum vier og sett hðnvm mðgvlegar akripter 
oc fiesekt vppborit sem oss vel aa nægir. Þui gefvm ver 
greindan vigfus auUvngis kvittan og akiærvlausan flrir oss 
og avUvm vorvm epterkomendvm heilagrar skalhoUtz kirkiu 
formonnum flrir adrgreint brot. Og til sannenda hier 
vmm festvm vær vort jnsigle flrir þetta bref skrifat j skal- 
hollti jn crastino festi sancti lanberti episcopi martiria. anno 
domini CD. cd. xc. vj. 



353. 36. Septemher 1496. á Grenjaðarstað. 

EiBiKR prestr Binarsson gefr jungfrú Marie og klaustrinu 
á Skriðu í Pljótsdal jörðina Lækjardal í Öxarflrði með fjór- 
um kúgildum, sér til sáluhjálpar og frændum, vinum og 
ættmönnum lífs og liðnum, 

AM. Fasc. XXXm, 3, fruinritiö & Bkinni. laoBÍgUö er fyrir bréfía^ 
(SkriduklaastrBbréf). — Apogr. 8029. 

Giof fyrir lækiardal j auxarflrde 1496,^) 
Þat giore ek eirekr prestr einarsson godum monnum 
kunnekt med þessu minu opnu brefe at eg hefi gefit gudi 
ok iungfrn marie ok klavstrenv aa skridu j fliotzdal jordina 
lækiardal er liggr j skinnastada kirkiu sokn ok þar til fiðg- 
ur kugilldi. med ollum þeim gaugnum ok giædum. eignum 
ok jtaukum sem greicdre jordu fylger ok fýlgt hefer at 
fornu ok nýio ok eg vard fremstz eigande attil ævenlegrar 
eignar mier til saluhialpar ok ollum rainum frændum. vin- 
um ok ættmonnum lifs ok lidnvm. skipa eg þessa giðf j rett 



; kirhiu. Binhver kynni þeínkia ad þotta hefde vered tilnafn þordflf 
mimnen, Eun eg ætla heUdr ad þad eige ad vera i munnen (os). So 
sier og Htriked fyrir framan mvnnen (þar sem þetta ord stendr miíli 
linanna) miklu likara tii ad vera .j. enn innbodanar merko. Enn á 
spatiunne er ad viau fyrsta striked innbodunarmetke, og mun l»ar gleymBt^ 
hafa ad skrifa .j. framan vid" (ÁM.). 
Utan i bréfiuu með foinri hendi. 



1496. 



ÓLAFR FILIPPUSSON. 



313 



testamentvm ok j galvgiðf f^r greindu klavstre til obrigdu- 
ligrar eignar sem fýr seiger. ok tii sannenda hier um setta 
eg mitt incigle fyrir þetta bref skrifat a greniadarstðdum j 
i'eýki^a^dal manadaginn næsta fyrir michilamessu hofudeingils 
anno domini CD** cd® xc** vi.^ 



^53. 11. október 1496, á Þlnguyrani. 

JóN prestur Þorvaldggon, offlcialis fyrir vestan Öxnadalsheiði, 
^^s5r því, að Ólafr Filippuason hafl gvarið fyrir sér tylftar- 
fyrir saurgun kirkjugarðsini í Víðidalatungu, og lýgir 
hann saklausan af því verki, og að hann hafl réttilega mátt 
Siptast, og sé börn hana og Vigdisar Jónsdóttur skilgetin og 
arftaik, 

BiBk. 3. Fol. bls. 17—18 með hendi Hákooar BýBlQmanns GiBlaBonar 
1841^1642 i tranBskr. fr& 6. Mai 1617. — Afskript eptir sama trans- 
swipti er i Landsskjalasafni 94. 4to , bl. öJJb. með hendi Jóns lögmanns 
Sígurðssonar c, 1600. 

E'ad giore Eg Jon prestur Þorvalldaaon Offlcialia heil- 
^grar Holakirkiu fyrer westan auxnadalsheidi godum monn- 

witnrligt med þessu mijnu opnu Brefi. ad saker þess ad 
Olafur Philippusson hefur svarid fyrer mier Tylftar Bijd 
hann hefdi eij saurgad kyrkiugardinn j Wijdidalstungu^) 
^Pter þui seni gref þar vm giort wtwijaar. þui ad ^eilax 
J^da udd thil kalladri. aeigi Eg [fyrrnefndur'') Jou preatur 
ví'rgreindan^) Olaf med Logum hafa vndan færst. og hann 
nied aullu saklausan vera og verid hafa vm aadurgreinda 
sok. og sakferli og hann riettiliga hafa*) mdtt giptast. og 
■^^m hanns skilgetin. og arftæk þau sem hann cL [vid Wijg- 
^^ise Jonsílottur*). epter þui sem þad aama^) festingar®) Bref 
^t^ijsar. .seni hier er nu med fest þessum roijnnm wrskurdi. 

Samþjcktti þennan minn wrskurd Sijia Gudmundur 
P^^átur Jonsson offlcialis fyrcr nordan Auxnadals^eijdi. med 

') Wijdudalztungu 94. «) [b. v. 94. a)'^ 94; fyrrnofndan 3. FoL *) 
94. ö) [og Vigdis Jonadotter. 94; featinga S.^Fol.'" 



314 



ÓLAPR FILIPPUSSON. 



1496. 



fleijrum audrnm dandi monnum bædi lærdum og leijkum er 
þa voru nær mier. 

og thil sanninda hier vm setti eg Jon prestur Offlciala- 
tus Jnsigli og sijra Gudmundur aitt Officialatus Jnsigli fyrer 
þetta wrskurdar Bref er skrifad var (L Þingeyrum j Huna- 
watzþingi. þriíliudægiun sijdastaii j sumre anno Domini M 
CD Lxxxxvj.^) 



354. 13. Október 1496. á Syínavatni. 

Tylftaedóme útnefndr af Einari Oddsayni, kongs umboðs- 
manni í Húnavatnsþingi, um tilkall Ólafs Pilippussonar vegna 
Einars sonar síns til arfs eptir Solveigu Björnsdóttur. 

AM. Fasc. XXXIII, 6, frumritið á skinni. Af 12 innsiglum ern nú 
5 fyiir bréfinu. — Apogr. 3368. 

Domur vm Olaf Philippusson 1496.^) 
OUum monnum þeim sem þetta bref sia edr heyra 
senda sigurdr dadason. jon olafsson. sigurdr ifarsson. brandr 
olafsson. bardr jonsson, þordr þordarson sueinn þorfinnzsoii' 
bergur jorvndzsson. besse arason. griraur grimsson. haflide 
juarsson og halluardr hallzson kuediu gudz og sina kunnegt 
giorande at þa er lidet var fra guds burd ,CD. cccc Ixxxx 
og vj ar aa suínauatni j hunauatzþingi midvikudagenn næsta 
fyrir kalixtusmesso. vorum ver j dom nefnder af ærligvm 
manne einare oddzsyne kongs vmbodsraanne ] hunauatzþin?^ 
at skoda og dæraa vm þa akærv og tilkall er olafr filipp^'^'' 
son reiknadi einare olafsyne syni sinvm fallit hafa til erfd- 

í 3. Fol. akr.: „vj" eins og úr þvi hefði átt að verða „iij" eöa 
þá ffiisríkrifast „iij" i öndverðu, og síðan verið lagfært og gert úr Þ^i 
„vj", og svo á það að vera, og svo lesa yugri pappirsafskriptir, 
Bom IBFél. 126. 4to, bls. 261—62. í 94 hefir ártalið upphaflega misakrií- 
BZt „1544 aar", enofan i þaÖ síöan verið strykaÖ jafnbaröan og sett með 
flömuhcndi„1493«, Ártalið 1496 er án efa hið rétta, því að skjal þettft 
hoíir Ólafr ætlað faö leggja ftam daginn eptir í dóm á Svínavatni. 
Utan á bréfína með heudi £rá 17. öld. 



1496. 



ÓLAFE FILIPPUSSON. 



allafi arf efter solueigv heitna biornsdottur modrmodr 
fyrnefndz einars enn sier til vmbods. Nv saker þess at 
greindr olafur beiddi og krafde fyrrnefndan einar odzson 
tongs vmbodsman dom yí'er at nefna huert afl hans bref 
skilriki skylldi hafa. eda huort hann mætti med laug- 
at gier taka og j setiaz fyrrgreindan arf eda eigi. so 
og ei sidr beidde og krafde optnefndr einar kongs umbods- 
oss til at dæma hier vm efter þui sem ver viaavm 
rettazt og sannazt fyrir gude. kom fyrir oss j fystu fest- 
IJigarbref olafs filippussonar at hann hefde fest vigdisi jons- 
^tíur konu sina at laugum og hun hefde at laugum gipt 
vent og at frænda radi. vændizt olafr þui og fyrir oas at 
hefde fystr lagt laug og dom fyrir þessa peninga 
or pal bonda ]onsson daudan og lyst son sinn lavgarfa, 
^^sau uær og fyrir fuU sannende at olafur filippusson hefer 
_ fært sik bæde kongsdomsins vegna og kirkivnnar 
f ^alum sem biorn gudnason bar hann at hann hefdi j 
^t. saker þess tuimælis er uær haufnm heyrt vm 

íonaband pals jonsaonar og solueigar biornsdottur hvort 
lavgligt edr eige hins og annars at þeir hafa avngv- 
^ kallat þessara peninga at vær uitvm nær standa j al- 
^enniligu erfdatale helldur enn son olafs. þui dæmdvm uær 
vrnefnder domsmenn at so profudu og fyrir oss komnv fyr- 
greindati olaf mega lavgliga j setiazt og ataca^) sier adr 
^eindan arf og hallda þar til at þeir peningar segiazt af 
nied laugum og skylldugan at leggia vnder laug- 
^.^ z vrskurd og laugrettumanna dom aa næsta avxararþingi 
9,dra monn þa er til kalla. Og til sannenda hier vm 
Uííir fyrr nefnder domsmenn vor jnsigle fyrir þetta 
öisbref skrifat aa hofe j uatzdal viku sidar enn fyrr seger.*) 



^ ^^^' 13. Okíóbcr 1496. á Brciðabólsstað. 

^^ííKxR Guðmundsson og Guðrún Teitsdóttir móðir hans 



') ata frbr. «) þ. e. 19. okt. 



316 



KOLLABÆJAEBRÉF. 



1496 



selja síra Jóni Gíslasyni fjörutíu og tvö hundruð í jörðunni 
Kollabæ í Fljótshlíð fyrir framfæri Guðrúnar, ef Gunnars 
mifcti við, og iimm hundruð að auki. 

Bisk. Skalh. XVII, 29, frumrit skinni. — AM. Ápogr. 2872 «accn- 
ratÍBume" eptir Sk&lholtafcumritiaa. 

Kollabæarbref. 
Þat giorum uid þordur þorleifsaon og jon markusson god- 
um monnum uitnrligt med þesau ockru brefi at vid uorum 
j hia aaum og heyrdum aa ord og handaband þeaaara manna 
af einne alfu gunnars gudmundzsonar og gudrunar teizdott- 
ur hans modur £nn aira jons gialasonar af annarre sunnv- 
dagin næsta fyrir peturs(ciOesso) og pals um sumarit^) æ, breida- 
bolstad j fliotzhlid j aama stadar kirkiusokn arum ei ter 
gudz burd þusund fiogur hundrud niutiger og sexarr^). skild- 
izt þat og faldizt under þeirra handabandi ad adurgreindur 
gunnar og hans moder gudrun selldu og gafu fyrnefnduin 
sira jone gialasyue fioretige hundrata j jordune koUabæ og 
íí hundrut betur er liggur j breidabolsstadar kirkiu sokn 
med oUum þeim gognum og gædum og hlunnendum Bekum 
og skogum sem fylgt hefer adurgreindri jordu kollabæ bí 
fornu og nyu og þau urdu fremzt eiganda at til æuinligrar 
eignar og frials forrædis. hier j mot skildi tittnefndur gunn- 
ar modur sinne gudrunu er þa uar hennar ertinge æuinlig*^ 
framfæri hia sira jone gislasyne eda hans erflngium ef hans 
misti uid, hier til skylldi sira jon giallda gnnnari flm hundr- 
ut j oUum þarfligum peningum. skylldi tittnefndur sira jon 
gislason hallda adurnefndri jordu til laga gnn þrattnefndur 
gunnar gudmundzson svara lagaEÍptingu. Og til sannenda hier 
nm settum uid fyrruefnder menn ockur jnnsigle fyrir þetta 
kaupmalabref er skrifat uar aa breidabolstad j fliotzhlid 
miduikudagin uæsta fyrir festum Relequiarum sa sama arri^) 
sem fyrr seiger. 



1) p. e. 26. Júni. «) Svo. 



GRtJND í EYJAFIRÐI. ^íl 

15. NóTember 1496. á Grýtubakka. 
34. Februar 1497, 

HúsTRú Guðríðr Finnbogadóttir selr Finnboga Jónssyni lög- 
laanni jörðina Grund í Eyjaflrði með jörðunni Holti íyrir 
hálft annað hundrað hundraða. 

AM. Fasc. XXXm, 1, frumritið á Bkinni. Af 4 innsiglnm eru 3 
w&kuð íyriv bréfinu. — Apogr. 234. — í bréfasafni aíra Skúla ÞorlákB- 
Bonar i GrenjaðarBtað (AM. 265. 4to , bls. 289—290) er afskript af 
pessu bréfi með raungn ártali: 1493, og hefii hann miBlesið ui i ártal- 

fyrir m. 

grundarbref [þar Gurijdur fimbogad(otter) 
selur fimboga L(og)m(anne) grund.*) 
Þat giorvm ver magnus þorkelson. halldor ionsson. sig- 
nivfidr magnvsson ok sæmvndr ionsson godvm monvm uitr- 
^%t med þessv voru opnu brefi at þa er lidid var fra guds 
^^i'd þusund. cccc hundrud nivtiger ok .ui. ar a þridiadagin 
Dæsta epter marteinsmesso a grytvbacka i havfdahuerfi. 
vorv ver j hia savm ok heyrdvm aa at hvstrv gvdridr flnn- 
bogadotter seldi flnnboga ionssyni logmanne til fvllrar eign- 

ok friala forædis iordina alla grvnd j^) eýiafirdi med 
lordvni hollti med handabande ok oUum þeim gognvm ok 
giaedvm. eignvm ok itokvm er greindri iord grvnd hefer 
fylgt at fornv ok nyo ok hon hafdi fremzt eigandi at ord- 
^t- reiknadi nefnd gvdridr ser hafa fallit halfa iordina til 
^ignar i giafer ok helmingafelag er sueirn svmarlidason 
bondi hennar hafdi henni gefit ok feingit en half j arf ept- 

gudrvnv sueinsdottur dottur sina. her i moti gaf nefndr 
finnbogi ionson greindri gvdridi finnbogadottur halft annad 
hvndrad hundrada 1 iordvm ok .vi, x hvndrada i 
lausagozi med þeim skildaga ok skilmala i fystu 
fyrnefnd gvdridr lifdi leingr en adr grei(n)dr 
fiunbogi ionson fader hennar ok mætti hvn þa ok viHdi 
sialf hafa vmbod sitt ok forrad a sinvm peni(n)gvm skylldi 
þa mega kioaa ser til eignar i gr(e)int iardar verd 
huert haufudbol af þeim iordum sem epter hann felli þat 



^ Utan & bréfinn; [með hendi frá miðri 16. öld; bitt frá c. 1500. 
) tviakr. 



3Íé PÉTR LOPÍSSON OG JÓN. Í49é, 

hoiiaVÍlldi ok þar til iarder ok lausafe sem j reiknaz vpp i 
fyrr nefnd tvo hundrod hvndrada vtan hon villdi þa epter fodvr 
sinn fra fallen helldr eignax ok aptr taka adr gr(e)inda iord 
grvnd med oUvm sama skilmala ok skildaga sem hon hafdí 
hana adr scUt ok fyr skrifad er med sialfrar sinnar attekt 
ok afending. skylldi gvdridr ok mega jtaka þessi opt nefnd 
tvo hvndrod hviidrada i skagafirdi ef hon uiUdi ok þætti2 
þess med þvrfa. skylldi hvort þeirra hallda til laga þeiiö 
iordvm er keypt hefdi en þat snara lagariptingvm sem sellt 
hefdi. ok til saunenda her vm settvm ver fyr skrifader 
menn vor insiglí flrir þetta iardakavpabref skrifat a grytv- 
baka i hofdahuorfi a mattiasmesv vm vetrin ari sidar en 
fyr seger. 



357. 33. December 1496. milll Fl»gu og Helgavatns. 

39. Janúar 1497. á Marðarnúpi- 

Pétb Loptsson og Jón Sigmundsaon lofa því að leggja má-l 
sín, sem bréflð greinir, undir dóm þann, sem Einar Odds- 
son kongs umboðsmaðr í Húnavatnsþingi yfir þeim nefndi. 

AM. 242. 4to , bls. 229—30, eyrpa Goöbrands bÍBkups, Bkr, c. 1670. 
Þar með fylgir aÍBkript með heudi Pála Hákonarsonar. 

Vnderlagsbref Jons sigmundssonar og peturs 

loptssonar. 

Path giorum vier Baardur Jonsson. Arngrijmur liottssou* 
Sijgurdur Rogiiualldsson. Oddur Gijslason. Are signarsson^) 
og Þorualldur Sueinsson.godum monnum viturligt med þesflU 
voro opnu brefl. at a fimtudaginn næstan flrir Tborlachsmesso 
vm veturinn, Þoói ed lidit var fra hijngadburd worz herra 
jhesu christi CD iiijc ix tiger og sex ar a Bauckunum j m0 
flaugu og helgavatz j vatzdal. vorum vier j hia saum og heyrd- 
um aa ord og handaband Jon Sigmundzsonar. af eirnre alfö 
og Peturs loftssonar af annari, ad suo flrir skildu ad Píet' 

Svo. Miaskr. fyrir Sigurdaraon? 



^*^^- PÉTR LOPTSSON OG JÓN. 3l§ 

lofade j saugdu hacdabandi. ath leggia sig vnder dom 
til Sueinsstada j vatzdal 4 þijngstad EÍettum a þridiudaginn 
nsestan firir Huijtasunno. nu j voe ed kemur, þann sama 
sem fíinar Bondi Oddsson kongz vmbodzmadur j hunavatzþijngi 
þar yfer nefner. Huorrasuara edur seckta. ad fyr nefndur 
Petur verdur þar skylldugur Joni Sigmundzsyni. og mijnum 
herra konginum firir allar þær akiærur. laugbrot. askilnad. 
inisfelle og motgiorder. sem sagdur Jon ma þar til pieturs 
med Iðgum. og greindum pietri ber nu lagasuari firir 

veita firir sig og sijna forelldra. Sierdeilis ad til greindri 
þessi heimsockn. Buuraani. burtflutningum med ollum þeim 
naar vppt^ctum Eangligum sem Jon hafdi af pietri feingid 
^ ^.udunarstaudum, di sijnu bue. og med sonnu kann vpp 
ad spyriast. ad þar hafi til komid. Og oUum audrum osvar- 
Jgum ospecktum sem Jon hefur fyrir ordit af pietre og 
^^íiz naungum huar sem helldst þat hefur skied. ogjhueriu 
þat hefur ordit og Jon kann med saunno ath biuijsa. Suo 
0? lofadi adur greindur Jon j sama handabandi ad leggia 
^^g vudir dom þan sem greindur valldzmadur þar yfer nefn- 

J sama stad. dag og tijma vid pietur vm allar þær a- 
^i^rur sem pietnr kann þar med laugum til Jons ad tala. 
^ögua sijnz faudurz og sinna annara fyrri naunga huar 
sem helldst þat befur til komit. og pietur giefur eda giefit 
^efur sakir da med riettu. Sierliga ad tilnefndum jordunum 
^JÍudalz Tungo og audunarstaudum (og) ollum audrum 
Peuiugum epter hustru Solueigu þorleifzdottur sem Jou hefer 

helldur ad kaupi eda giof enn pietur seiknar sijna erfd 

eigu nu vera^) og verit hafa efter fyrsagda Solueigu. 
lofudu þessir fýrgreindir menn j fyrsaugdu handabande ad 
^9.fa þetta og hallda firir obrigdiligaii laugsamdan dom. er 
^iör a fielle j saugdum deigi og domi af Einari vt nefndum 
^ffl alldur og æfi obrigdiliga vm þesse greind oduL Eignir. 
^ura og allaii annan ologligan aaskilnat. eigi sijdur ath 
h8.11da og "wt at giallda huad af huerium dæmdist. huerium 
sem segdist eptir laugum. Slijku skilordi lofadi Pietur firir 
^öun sijna sem verid haufdu j greindre heimsockn. Bnn 



verít, lidr 



huor sem þesaara fyRgreindra manna Jons og Pieturs eigi 
kemur eda ath koma lætur sinn laugligan vmbodzman J 
fyrskrifadaii tijma. dag og stad til Saeinzstada aem fj^ 
skiluE. þa skilldi ad jafnfullu og logligur domur vera seifl 
ad bader hefdi heyrt hann og verid vid. 

Og til audsyningar og sannz vitnisburdar hier vm. 
settum vier adur nefnder menn vor Jncigle firirþetta laga' 
domz vndirlax bref er giort var ða mardarnupi suunodag- 
inn næstan eptir Paalzmeaso vm veturinn are sijdar enn 
aaduB gReineB. 



258. 34. Decembor 1496. á Elðum 

SiGBíBE Bárðardóttir selr Margrétu Bárðardóttur flmm hnndr- 
ruð upp í iörðina Finnstaði í Eiðaþinghá fyrir sjö hundruð 
i fuUvirðis peningum. 

AM. Apogr. 4295 „ExoTÍginali Pétnrs Asmnndzsonar a Ketilsatoduni- 
accuraté" (AM.). 

Þat giore ec þoruardur biarnason ok sygurdur siguardz- 
son godum monnum kunnegtt med þessu ockru opnu brefe 
at þar uorum uid j hia saum ok heyrdum a ord oc handa- 
band þeirra kuenna er suo heita margretar bardardottuf 
enn af annare alfu sigridar bardardottur at suo firir skild^ 
at adurgreind sigridur sellde fyrgreindre margretu bardar- 
dottur flmm hundrutt vpp j iordena flnnstade er heniiö 
hafde til erfda falled eptter steinunne heitna arnadottur 
modur sina til æfenlegrar eignar ok frials for^des med oU' 
um þeim gognum ok gædum sem adurgreindum fimm hund- 
rata partte fylger ok fyllgtt hefer at fornu ok nyiu ok huu 
uard fremstt eigande at. enn hier j mot gaf þrattnefnud 
margret tittnefndri sigride sio hundrutt j aullum íulluirdes 
peningum. suo ok samþykte oddur anndresson er þa uaf 
hennar suararaadur þetta þeira kaup lauglegtt uera suo 
framarlega sem hann matte þat fremst med laugum gíor*' 



■^*^^* ÁSHILDARMÝBARSAMÞÝKÍ. 32Í 

stio ok akyllde optt nefndd sigridur suara lagaripttingu a 
titt nefndum partte. enn margret hallda til laga. 

til sannennda hier um settum vit fyr nefnnder 
^6nn ockur innsigle fyrir adur greintt iardar kaups bref 
?^ Siortt uar a eidum [j] utmanasueit affannga dagen firir 
, ^í'um eptter guds burd þusund. fiogur hunndrut niutiger 



ok 



ttj ar. 



g ^^^- 1496. 

lögréttumanna og bænda í Árnessþingi til alþingis 
™ endurnýjun á gamla sáttmála og Árnesingaskrá hinni 
^fnu (DI, n, Nr. 189) til þess að verja réttindi alþýðu í 
þykt)^^^^ og almenn landaréttindi (Áshildarmýrarsam' 

Ma ^^^- 83^—85 (Öxnafellsbók) með hendi Ara 

með^ h ^^^^^^" í Ögri c. 1620 (=a). — Landsbókaaafn 65. 4to. 129 
4nal I -^öna dans MagnÚBsonar c. 1640 (=&). Et skjal þetta þar 
eing ^^^^^^ „Samþykt Árnesinga". Ártal þeBsarar akrár 1496, 

i u ^tendr í o, mun þó ugglaust, og styðst ennframar vlÖ það, að 

»4nno ^^^^' ^^^^^' ^*"^ '^'^^^ lögmanni JónBsyni (AM. 58. 8vo.) stendr 
Bkrá^^ ^^^^ í?iec/c Arnesingaskra" t og getr þar ekki Terið átt við aðra 
II IsT ^8 prentuö. — Prentuð áör i Safni til Bögu íalands 

hefst arnnesinga skraa sem giord uaE anno 1496. 
rt^^^^^^ Daonnum þeim sem þetta bref sia edur heyra 
vier laugriettumenn landbwar^) og allur almugie j 
, .^^^ [hirdstiorum laugmðnnum^) og laugriettumðnnum aa 
^^Þ^^g^. Quedm Guds og wora. 

lesit y^*'^^^^^* ydur wera at vier hofum sied og yfir- 
haik ^^ttnaaala og samþycktt sem gior uar aa millum 
[sem*^ ^^Dgs [hins koronada^) og Almugans a Jslandi 
j wottaK og hier eptir skrifat stendur. 
^afne faudurs og sonar 0^^ anda heilags. 

fxi [ sllpp^^^*'* [ Þanníg ö; hirdstiorar og langmenn, a, 



) 



^ÍPl. iBl. 



VII. B, ai 



S22 



ÁSHILDÁEMÝRARSAMÞÝKÍ. 



Var þetta jatat og samþycktt af aullum almuga a Js- 
landi^) aa alþiingi med loofataki at vier biodum Hakonj 
Kongi hinum koronada vora þionustu undÍR þaa grein laS' 
anna er samþycktt uar aa miUum kongdomsins og þegnana- 
er landit biggia. 

er su hin fyrsta grein at uier vilium giallda kong^ 
skatt og þingfararkaup sem laugbok wottaB og alla þegO' 
skilldu suo framt sem halldit eK vid oas þad moti var jaa*"" 
ad skattinum, 

J flrstu: [at utanstefnur^) vilium vier onguar hafa vtan 
þeir menn sem dæmdir verda af vorum monnum a þingi^) 
burtt af landinu. 

Jtem ad jslenskir sieu*) logmenn og sislumenn hier J 
landinu [af þeirra ættum^) sem godordin hafa [uppgefld*) 
at fornu. 

Jtem ad vi hafskip gangi aa hvoriu arj til landsins 
forfallalaust [med landsins naudsiniar''). 

Erfdir skulu vp gefast fyrir jslenskum monnum j nor' 
igi huorsu leingi sem stadit hafa þegar rettur erfingi ked' 
ur til edur þeirra vmbodzmenn^). 

Landaurar*) skulu og up gefast. 

Jtem skulu jslenskir menn slikan rett hafa j norigi 
sem þeir hafua bestan haftt. 

Jtem ad Kongur lati oss na fridi og jslenskum logufl^ 
eptir þui sem logbok vottar og hann hefur bodit j siD^^ 
brefum sem Gud gefur honum framast uit til 

Jtem jarl vilium vier hafa yfir oss a medan haflii 
helldur trunad uid ydur en frid vid oss. 

hallda skulum vier og vorir arfar allan trunat uid yd" 
ur medan þier halldit trunad uid oas og ydrir arfar 
þessar sattargiordir. En lausir ef rofit verdur af yduafi 
hendi ad bestu manna yfirsin. 

Nu fyrir þessa grein ad oss þilíir þessi sattmali ei so 
halIdinn^Q) vera sem jatad var fyrir sakir lagaleise ofs gfc^ 

1) frá [ vantar í 6. ») frá [ vantar í a. ■) alþingi 5. ^) 
bsetir við 6. ^) frá [ BÍeppir b. «) frá [ þannig &; utgefid a. ') fr^^ ^ 
fll. 6. «) umbodsmadur, b. ») leiðrétt; a og 6 hafa: laugaurar. i*>)leið- 
rétt eptír 5; halidÍHt a. 



496. 



áshildarmÍearsamþýkt. 



ar 



areidir 



gndrofa. omðguliga] 
manna sem nu giortt hefur verid vm tijma j firr greindri 
sislu Araesi og hier flrir logdum vier greindir arnesingar 
almennjliga samkuomu [æ, Ashilldarmyri^) a skeidum eptir 
gomlum landains vana. þui vilium vier med onguo moti 
þessar oveniur leingur þola hafa nie vudir ganga. 

Jtem samtokum vier ad hafa onguan lienzmauu vtan 
jsleuskafl yflr greindu takmarki Arnesi og rijda ei flol- 
^ennari enu uid flmta mann. þui vilium vier giarna styrkia 
^ann med log ok riett kongdomsius vegna þann sem þad 
med logum hafa. og landsins rietti uiU filgia. En ef 
syslumadur^) hefur greinda sislu Arnes þaa rijdi ecki flol- 
^ennarj en vid [tiunda manu^) sem bok vottar. 

Jtem samtokum vier ad eingin madur j sogdu takmarki 
aier husbouda vtan sueitar. þo þeir buj aa annara 
^i^mna jordum. 

Jtem ef nockur^) upsteitur biriast j vorrj sueit Arnesi 
"Vtan sueitar mouuum (med) nockurn oriett huortt sem 
giortt er uid vngum edur gomlum rijkum edur fatækum þa 
skulu allir skulldir eptir ad fara^ (þeim) er vanhlut giordu 
^S^ eigi iian skiliast en sa hefur fulla sæmd sem 

fi'ir vanuirdingu vard. Kann so til ad bera ad hefndin 
^^rdi meirj j eptirfðrinne en tilverknadurinn þa skulu allir 
^kattbændur jafn miklu bitala. En þeir sem minna eiga 
gialldi sem hreppstiorar giora rad flrir. 

Jtem skulu ij menn vera til kiornir j hrep huorium ad 
^koda og flrir at sia at þessi vor skipau og samþicki sie 
alldinn og ef til alþingis þarf ad rijda sueitarinnar vegna 
akal huor skatt bondj giallda viij alnir j þingtoll. En 
P^ir iiij alnir sem minna eiga þeim kost skulu hallda. 

Jtem vilium vier (ei) hier hafa jnnau hieradz þanu er 
fylgir vorum aamtðkum. Skulum vier eiga samkuomu 
a AsiIIdarmyri aa Bartolomeus messo dag a haustid. 
j annan ti]ma a vorid fostudagiu þa manudur er af 
8^iuri og koma þar allir forfallá^aust. 



frá [ þannig &; au silldarmyri, a. sjálfur, b. v. &. 
^ nieiiii, h. 4) nokkrar, b. leiðrétt; fare, a. 

21* 



8 



) ÍTÍ[ 



KEÝSIvte. l49é. 

Ed hnor sem eitt af þessum samtokum ryfur og adur 
hefur vndir geingid sekur iij morkum og taki jnnan hrepz 
menn til jafnadar. 

og til sanninda og fullrar samþiktar hier vm setti 

Halldor Briniolfsson. 

Pall Teitson. Olafur Þorbiarnarson. 

Pietur Sueinson. Guondur Einarzon. 

Gisli Valldason. Ari Narfuason. logriettumenn. 

Jon Arnason. Sigurdur Eigilson. 

Einar Hallzon. Þorualdur Jonsson. 

Þordur Siguatsson. bændur j arnesi 
sin jncigli med fyrrnefndra logrettumanna jnciglum fyrir 
þetta samþiktar bref med almugans samþicki leikra og 
lærdra. med jayrdi og handabandi. Er skrifat var et cet. 



860. 1496. 
MjLldaoi Krýsivíkrkirkju. 

JSig. 143. 4to. bls. 363 á pappír, skr. c. 1600 (Garöabók). 

Krýsevijk. 

Auno domini co. cd. xc. vj. nefnde biskup Stephan 
menn til ad meta kirckiuna oc stadiun j krijsuvijk og 
virttist þeim kirckiann xc. og stadinn allann med hialeigU' 
husum jnnan garda giordu þeir fyrer ivc. 



361. [fyrir 1497]. 

Skbá um landamerki Laugarvatus og Snorrastaða í Laug- 
ardal í Árnegsþingi. 

AM. 238. 4to. bl. 40b (Besflastaðabók), skr. c. 1570. — Afflkríptfjr* 
1696 er í JSig. 143. 4to. bls. ö6— 57. og önnurmeðal Apogr.AM. 1811» 
b&ðar gerðar eptir BeBBaBtaðabök. 



^*^'- LAUGARVATN Oö SNORRASTAÐIR. 325 

landa merki aa milli laugarvatz og snorrastada. 
Þessi ero lauda merki j mille lavgar vatz og anoraatada. 

vr hellinvm ofan vpp j brvninne og sionhending ofan j 
rvnniu flrir avatan hrístanga þar sem lýr(i)tarner liggia vnd- 

og sionhending yfer j þvfvna er stendur hía divpaa. 
Bnn mille eyvindar tvngv skilvr ain og nedann vnder got- 
vrnar firir vtann aana er ridit er vt aa vollvna. og fra hnvk- 
vm og vt til blondv og svo yfer vnder goturnar er ridit 

vr skalhollti. og vt epter heidinne sem goturnar liggia. 

vp j stelpv steins helli og nordvr j sanndgýgi og þad- 
ann nordvr j hrafna biorg. Af henti oddvr brandzson 
lavgar vatnu med þessvm tilsogdvm landamerkivm brodur 
ormi jonssyue^) conventubrodur j videy vegna klavatvrzins 
j videy. 



Ridv aa fir aogd landa merki gvdmvndvr maguvasou. 
gestvr andreosaon og hafdi gestur þa verid xxiij vetvr aa 
lavgar vatnni. 



363. 2. Febrúar 1497. [á HðskuldsstíJðuiu]. 

Katjpmíxabbí:^ Jóns Sigmundssonar og Bjargar Þorvalda- 
dóttur. 

Eptir Morðbréfabæklingi Guðbranda biskupH hinum fyreta (Apologia) 
Hölum 1B92 og Eeykjavik 1902, ble. 29-31, eptir afb'ótunarskrá J6ns 
Sigmundasonai (Nr. 6) frá 1506. — AM. Apogr. 3961. 

Jn Nomine Domini Amen. 

Lystest^) og stadfestist aofelldur Kaupmale a miUe 
þeirra Jons Sigmundzsonar og Biargar Þorualdsdotter, Ad 
Jön Sigmundzson hafde til Kaups vid greinda Biðrgu Hund- 
rad hundrada. Ixxx hundrada i Jordum. og þar til xl. hundrud i 
Öílum þarfligum Peningum. Þar a mote reiknadi Jon prest- 
Þorualldzson til Kaups vid Jon Sigmuudsson. Biðrgu 
^^^ínallzdottur Systur sinne. Hundrad huudrada. i suo 



nVÍxit is 1497« (AM.) auglyatiBt 3961, 



326 KAUPMÁLABEÉP 



1497. 



felldum Peningum sem hier greiner Jðrden StriuguriLanga- 
dal. og Refstader i Laxardal. og Bessastader i Sæmundar- 
hlijd i Skaga Firde. allar saman þriar^) Jarder fyrer Ixx^ 
hundrud og þar til xl. huudrud i ðUum þarfligum Peniugum ' 
med þeim xx. hundrudum. er fyr nefndur sera Jon Poí"' 
ualldsson gaf Biðrgu Systur sinne. til Kaups vid Jon [Sig' 
mundzson^). og lofade ad suara Lagaryptingum a ðllufli 
þeim Peningum er hann talde Biðrgu til kaups vid Jod- 
Og vpr þui Hundrad hundrada, sem ad Jon hafdi til kaups 
vid Biorgu. þa gaf Jon henne [Fiordung i Lðggiafer. 
greindu hundradi hundrada®). For þessi Giorningur frafií 
greindra Manna i mille a Þingeyrum i Vatsdal. mðrguio 
godum mðnnum nærverundum. Og þar med lyst i heilagr^ 
Kyrkiu. af Soknar Prestum. epter þai sem Kristen Riettuf 
vtuijsar. fyrer ðllum mðnnum openberliga aheyruTidum. aduf 
en Hionaband fullgiðrdest greindra Manna [i mille^). OS 
openberliga [epter spurt^) af [Kyrkiunnar Formönnum, og 
flierliga') sera Jone Þorualldssyne. Offlcialis Hola Kyrkiu. 
sagda Konu Biðrgu gipte. Enn aller menn þar sam^^ 
komner. sðgdu nei til. ad þeir viase noekra'*) Meinbuge ad- 
ur greindra mauna [i mille^) Jons og Biargar. Var Sug' 
. urdur Juarsson Forsagnar Vottur. fyrer ðllum þessum Griðrn- 
inge adur nefndra Manna [i miUe*). Jons og Biargar. Vor^ 
þesser Kaupvottar med Forsagnarvitne Sugurdar. JonFusa- 
son. Saeinn Þorfinnsson®). Besse Arason. Þoruardur Po^" 
steinsson. Þoiuardur') Oddsson. Hallgrijmur Skulason. Berg' 
ur Jðrundzaon. Gudmundur Kodranzson. Arne Hermundzsou®)- 
Jon Þrandarson. huerier greinder Menn. settu til Sannindð' 
stadfestu og meire Audsyningar vm þennan Giðrning siju 
Jnsigle fyrer þetta Kaupmala Brief. er giðrt var i saiua 
Stad. a Mariumessu vm Veturenn epter Jol. ad®) Kyndel- 
messu. Arum epter Guds burd CD. CD. XC og vij. aar. 



1) sl. 3961. [sl. 3961. ») [xxxc i lauíiafie og* onnur xxxc i ^ij' 
(íjöf ur audrum peniugum. var hier tilskilid Jardftr og lausafie 3961. 
[ámillum 3961. neina 3961. Torfasou 3961. ') ÞorYalidur 3961- 
8) GeirmundsBou 3961. ») a 3961. 



149^. 



KAUPMÁLABKÉF. 327 



^63. 5. Febrúar 1497. á Þingeyrum. 

Ki.uPMi.LABBÉF JÓDS Sigmundssonar og Bjargar Þovalds- 
dóttur (með öðrum hætti en í fyrra bréfl). 

AM. Apogr. 3873, eptir frumritinn „accurate eollatum. 9 Jnnsigle 
^ia íyrrum fyrer brefenu yered. Nu er eige epter, nema Sigurdar 
varsaonar, sem er þad annad i rödinne, og þad hid sidarsta, sem syn- 
ad vera Jons Þiodolísaonar" (AM. eptir Páii Hákonarflyni) . 1 af- 
tunarskrá Jóns Sigmundsaonar er bréf þetta alt öðruvisi en hér og 
%BQtt 2 dögum fyrri(==Nr. 362). 

Jn nomíne^) domini amen 

lýstiz og stadfestizt suo felldur kaupmali aa miUe jona 
sigmundzsonar og biargar þorualldzdottur aa þingeyrum j 
"Watzdal aa sunnodagin næstan epter mariumessu^) wm vet- 
l^^iii epter jol^) morgum godum monnum næruerondum opp- 
löberliga at jon sigmundzaon hafdi til kaups uid biorgu c 
hnndrata attatiger j iordum og xl tiger cjlausafe. og þarf- 
ligum peningum. hier aa moti taldi jon prestur þorualldzson*) 
biorgu systur sine til kaups vid greindan jon j suo ordnum 
Peningum attatiger hundrata j iordum og þar til fiorer tig- 
c j oUum fridum peningum og ofridum þarfligum med 
þeim xxp er greindur sijra jon gaf systur sinne biorgu. 
^i^r med feck^) sira jon j borgan wid jon sigmundz- 

wm þetta greint hundrat hundrata er biorg skylldi eigoi. 
^ier wr greindu hundrat hundrata er jon sigmundzson 
^^fói til ka^ps vid biorgu. þa gaf hann henne fiordung j log- 
Siafer wr greindo c hundrata. 

woru þesser wottar vid greind kaup adr en hionaband 
^^llgiordizt sagdra manna j miUum jons og biargar. war 
Þar j fyrstu 

jon fusason. 
sygrdr jwarson. 
sueinn þorfinson. 
þorwardr þorsteinsson. 

nomini 3873; ^) þ. e. Kyndilmessa, þvi að það mun ekki vera 
^eBponBatio Maiiæ 23. Janóar. ») þ. e. 5. Febr. *) son. hefir vantað 
* fi^umritiö; ^) feck, stendr i hdr.; létt; geck. 



328 KATJPMÁLABEÉP. 1*9^' 

- 

hallgrimur skulason^ 
bergur ioruudzson. 
bessi araason. 

huerer at uissu sau og heyrdu med aquednum tima at þessi 
Bad skyldu takaz at leýfdu logmale og tilheyriligum tiii^* 
og hoUdnum skildogum ok^) wier fyrgreinder men heyrd" 
um sira jon þorualldzson huer ed þaa war officialis heilagr^^ 
hoíakirkiu ok giptingarmadur greindrar biargar opt ly^* 
oppinberliga ok beiddi ok tilskylldati wpp aa lagana wegö* 
ef nokkurer wæri þeir þar jnnan stofu edr stadar at nock' 
ura meinbugi at skulldugleika eda sifakap wissa^) greindra 
manna a millum jons ok biargar visau^) svo at þessi r»*^ 
mætti eigi takaz med logum eii aller þar saraankomner möfl 
sagdu nei til at þeir uissi nein mein aa med greimlum monH' 
um, vissum wer ok fyrer full sanindi at þessuin greinduiö 
hiuskapar kaupum war lyst iij aunodaga samfleýtt at jon viUd' 
fa biargar sier til eiginkonu. war þessum kaupum lyst j bQ^' 
lagri (kirkiu) suo wer uissum ok gatu aunguer upinna meiB" 
buga ok at wmlidnum lysingum at tilsettum tima þa "v^^^^ 
þessi máldagi ok skildagar fram sagder aa hoskolldzstoduí& 
aa skágastrond oppinberliga j fiolmenne. war þar þaa enn opii^' 
berliga epter lýat af fyrgreindum officialis sira joiie ef nocfc' 
urer menn wæri þeir þar jnan stofu eda stadar ath nockur* 
meinbugi uenzl edr skulldugleicka uissu sa fyrgreindra maí** 
aa liiillum jons ok biargar en aller þar samankomner me^ 
sogdu þuert nei til at þeir uissu eigi ne uitat hefdi neiö 
skulldugleika aa greindra mana aa millum jons ok biarga^- 
war þessi lysing greindra mana aa mille en sidazta j hei' 
lagri kirkiu ollnm monnum aa heyronndum. Og^) hier ept' 
er med jayrdi biargar ok samþycki greinz officialis sií* 
jons sem war giftingarmadur sagdrar biargar þa tok 
hond henar ok feati hana sier til Jogligrar eiginkonu epter 
ollum þeim laga ordura. sem kristinrettur A^ttvisar ok lo^' 
ligri festing tilheyrer þessum festingarwottum ^ærwerond- 
um 



Svo hér; skammBtafað (z) annarBstaðar. þannig. ») þanmg ^^^' 



1497. 



KAUPMÁLABRÉF. 



329 



aygurdi dadasyne. 

jone fusasyne. 

sygurdi juarsyne. 

sueine þorfinzsyne. 

bessa araasyne. 

bergi jorundzsyne, 

jone þorarinsayni. 

þoruardi þorsteinssyni. 

jone þiodolfssyne. 
ok fleirum monnum odrum huerer sin jncigli 8ettu(!) fyrer 
þetta kaup med lagalysijng ok festingarbref settu(!) til san- 
líida uitnisburdar hier wm huert er giort war sa hoskollz- 
stodum aa skagastrond aa manudagin næstan fyrer [ix 
uickna^) fostu aa sama ari ok fyr seiger. þa er lidit war 
fraa hingatburd vors herraa jehsu Christi CO iiii c ix tiger ok 
vij aa. 



364. [c. 5. Febrúar] 1497. á Þlnseyrum. 

JóN officialis Þorvaldsson lýsir því, að hann hafi gipt Jón 
Sigmundsson og Björgu Þorvaldsdóttur, og að eingir sé 
ineinbugir á með þeim. 

AM. Fasc. XXXIII; 12, frumritið á Hkinni og hangir innBiglið fyrir. 
Bréfið er uppskafningr; mun þó ófalaað; Bkriptarlagið samsvarar tím- 
anum.. 

bref abota jons ad jon sigmundzson mætte eiga 

Bi^rgu Anno 1497.^^) 
ÞAth giori ek jon prestr þorualldzson offlcialis heilagr- 
holakirkiu godum monnum viturligt med þessu mino 
oppnu brefl ath ek kenunz at ek hefl gipt þau til saman. 
)on sigmundzson og biorgu þorualldzdottur systur mina med 
samþycki faudr hennar og modr og hennar vilia sialfrar 



[övo; ætti að vera: vij vikna; hitt væri 16. eða 23, Jan, ') 
Aptan á bréfinu með hendi Ara Magnússonar í Ögri. 



330 



PJÁRMAL. 



1497. 



og^) epter heilagrar kirkiv logiuali sein kristinrettur vttvis- 
ar og logbock. Lyst j heílagri kirkiu iij sunnudaga fyrr 
enn festingar foru fram greindra manna aa millum og fund- 
uz aunguer meinbuger aa med greindum personum joni og 
biorgu huorcki mægder ue frændsemi og aunguar ueit eg 
greindur sira jon huorki vera ne verid hafa. 

Og til sanninda hier vm setta ek offic(i)aIatus jncigle 
fyrer þetta bref giort aa þingeyrum j vazdal j niu^) vikna 
fostu vm veturin aanno domini m cd nonagesimo septimo. 



365. 7. Febrúar 1497. á Skarði í LangadaL 

Ingvildr Jónsdóttir fær Haldóru Jónsdóttur til fullrar eignar 
þá peninga, er henni höfðu til erfða fallið eptir Jón Jónsson 
bróður sinn, og hafði hún fyrir laungu uppetið þessar álnir 
hjá Haldóru. 

AM. PaEc. XXXIII, 14, frumritið á Bkinni. Öll innsiglin eru dott- 
in frá. — Ápogr. 0169. 

Þat giorum veríuar brandson. amunde ormsson. biarne 
biornsson godum monnum viturligt med þessu voru opnu 
brefe þa lidit var fra guds burd þvsundrad. c. c. c. c. niu- 
tiger ok sio ar manvdagin fyrir skolastiku virginis a skardi 
i langadal vorum ver j hia saum ok heyrdum aa ord ok 
handaband þessara manna halldoru ionsdottur ok ingvoldar 
ionsdottur at svo fyrir skildu at fyr nefnd inguoldur fekk 
til fuUrar eignar med handabande adur nefndri halldoru 
alla þa peninga er henne hofdu til erfda fallet epter ion 
heiten jonsson skilgetten brodr sinn. suo ok heyrdu vær 
opt nefnda inguollde lysa þui ad hun hefdi þessar alnar 
fyrir laungu vp etet hia adr nefndri halldoru. Suo saum 
vær ok heýrdum fyrr nefnder menii j sama stad ok dag ad 
halldora ionsdotter fek til fuUrar eignar med handabandi 
ione þorarinssyne þessa peninga enu somu sem optt nefnd 

.ií,,^)^þannig. -^:*)Bréía8krá Grunnavikr-Jóna lee: flem mun rétt vera 
(Sbr. Nr. _362).,,^Mætti þó lesa: vij. 



1497. 



PKÓFENTUBKÉF. 



ínguolldr hafde henne adr feingit til fuUrar eignar med 
tandabande. Ok til sanenda hiervm settvm vær fyr nefnd- 
er men vor insigle fyrir þetta bref er giort var i sama 
stad ok sem fyr seier.^) 



366. 7. Febrúar 1497. á Helgafelli. 

Peófektubeéf Ingvildar Helgadóttur við klaustrið á Helga- 
f^lli, þar sem hún gefr með sér alla jörðina Miðjanes á 
^eykjanesi, en klaustrið skal gjalda henni tólf kúgildi fyr- 
tólf hundruð í jörðunni. 

Eptir Bkjalabók LandsskjalasafnsinB 94. 4.to. með hendi Jóna lög- 
"lanns SigurðsBonar c. 1600. Er ártal bréfsins þar misritað 1467, som 
®kki fær ataöizt, því að þá er Ingvildr Helgadóttir ekki gömol og að 
samvistum með Þorleifi hirÖBtjóra Björnssyni; þá, er og Haldór ekki enn 
orðinn ábóti á Helgafelli, og varð þaö ekki fyrri en 1480. Hið rétta 
ártal bréfsins mnn án efa vera 1497, sem stendr i ágripi öratuttu af 
^J'éfinu í AM. 252. 4to bls. 44; AM. 430. 4to bls. 3--4 og í Landsbóka- 
safni 108. 4to bÍB. 142, sem þð hefir ártalið 1487 aö orðamun, og gæti 
það að vÍBU líka staöizt, þvi að Þorleifr BjörnBson var þá dáinn, og 
I»efir látizt 1486. Eldra en 1484 getr bréfið ekki veríð, því að þá fær 
í^orleifr logvildi 23. August Miðjanes, og átti hún þaö ekki fyrri. 

Profentu Brieff somu Jngvelldar.^) 
Jn nomine Domini Amen. 

var þetta kaupbref þeirra Herra Halldorz abota a 
Helgafelle med samþycke allra conventtubrædra greindz 
klaustnrz og Jnguelldar Helgadottur. ad nefnd Jnguelldur 
gaf greindv klaustri j profenttu med sior jordina alla midia- 
iies cL Reykianese j Stadar kirkiusokn med ollum þeim 
gognum og giædum sem greindre jordu fylger og fylgtt 
hefur ad fornu og nyiu og hun vard fremst eigándi ad. 
Hied þeim skilmala ad Abotinn skal Iwka henne xij kugillde 
fyrir xij^ j greindre jordu. og klaustrid skal eignast jord- 
ina æflnliga vpp hiedan. Hier j mot skilur fyrnefnd Jng- 
uoUdur sier æfinligan kost af klaustrinu þuilijkaii sem bestu 



Svo.^ J) Á undan er bréf frá, 23. Aug. 1484. 



332 



PBOFENTUBRÉF 



1497. 



menn hafa. a stadnum næat abotannm og brædrunum j þeim 
kosti sem hun ma vel vid hialpast. og xx vod. og iij stikur 
lierepttz med ij breitt iiereptt a huorium xij manudum. hun 
skal og mega frialsliga giora sier hws a sialfz sinnar kostn- 
ad. og hafa sæng og kistu thil stadarins. og skal klaustrid 
eignast hwsid. kistuna og sængina. epter hennar dag. hun 
skal og hafa skiædi sem henne þarfnast af klaustrino. hun 
skal og hafa þionustumann huortt sem hun vill helldurhafa 
kallmann edur konu. a sialfrar sinnar kost. og skal hann 
hafa frialsliga af stadnum hwsRum og Elldivid. sem hann 
þarfnast og so skal hun lata brugga aier ol a stadarinz 
kostnad ef hun hefur mallt til. enn ef hun situr ecki j pro- 
fenttunni med jafnade. vpp a næstu iiij dr eda v. þa skal 
madur hennar vera a stadarins kost. sem tala Rennnr til j 
þessi fimm dr. enn ecki leingur, skal hun hafa sængj jnra 
profentuskala. Lofade fyrnefnd Jnguelldur ad suara laga- 
ripttingum a greindre ]ordu Midianesi. enn klauatursinz vm- 
bodzmenn halldi thil laga. skal hun koma a profentuna þa 
hun vill. 

hier eptter voro þesaer menn kaupvottar vid. einar 
þorolfsson. Ormur Hakonarsou. Magnua Halldoraaon. Jon 
Jonsaon og marger adrer goder menn. 

for þetta kaup fram a Helgafelli j Helgafellzsueit 
þridiudaginn næstaii epter kyndilmesso Anno Domini 
[CDcccc xcvij.^) 

Og thil aanninda hier vfn et cetera. 



367 [1497]. 

Ingvildb Helgadóttir kvittar Haldór ábóta á Helgafelli fyr- 
ir andvirði tólf hundraða í Miðjanesi. 

Bptir Bkjalabók LandsBkjalasafnsins 94. 4to, œeð hendi Jóns IlSg- 
mauna Sigarðssonar c. 1600. 

Þad giore eg Jnguelldur Helgadottur godum monnum 



1) [252,5 1497, 430, 108 (al. 1487)^1467, 94, 



^^9^- ÍPBÓEENTUBRÍF. SSá 

tTinnugtt med þessu mijnu opnu brefi ad eg medkiennunst. 
^d eg hefi feingit þau xij*^ af abotanum Halldore sem hann 
a-tti mier ad giallda fyrír partinn j midiaaesi. sem skilid 
■^arj mijnu profenttubrefi þui gief eg adurgreind Jnguelld- 
iir Helgadottur Abota Halldor olldungiss kuittan fyrir þessi 
tolf kugilldi fyrir raier og mijnum epterkomendum. 
Og thil sanninda hier vm et cetera. 



368. 9. Febrúar 1497. á Eystrum Yöllum. 

Haldóra Gunnarsdóttir samþykkir prófentu Ingimundar 
öunnarssonar bróður síns þá, erhann hafði geflð Vigfúsi 
Erlendssyni jörðina Flagbjarnarholt á Landi í prófentu sína. 

AM. Fasc. XXXTTI, 15, frumrit á skinni. Fyrir bréfið liafa aldrei 
komið nema þrjú innsigli, og eru þau dottin frá. — Apogr. 2901. 

Profentugiof Jngimundar gunnarssonar Wigfusi 

EUendsayni.^) 

Þat giorvm uær jon odzson ^gil helgason jon ofeigs- 
son godum monnum viturligt med þessu uoru opnu briefi. 
Þa- er lidit var fra hingadburd uors herra jhesu christi 
þushuudrud fiogur hundrud niutiger og siau as laugardag- 
®ii næsta epter mariumessu kýndelmessu^) um ueturen j 
flagbiarnarhoUte aa lande j landmannahrepp uorvm uær j 

saum og heýrdum » ord og handaband þessara manna 
"^igfus ellendzsonar. af eine alfu. €nu af anare alfu haldoru 
&nnnaradottur. en þat faldizt ok^) skildizt under þetta þeirra 
handaband at haldora gunarsdotter jatade og upplagde og 
samþýckte þa profentugiof loglega er jngemundur gunars- 
son broder henar hafdi gefit uigfusi ellendzsyne jordena 
flagbiamarholt aa lande sier til æfinligs framfæres epter þui 
s^m þeira profentubrief ut uisar undan sier ok*) sinum erf- 
iiigum eu fyr greindum uigfusí til fulrar^) eignar og frials 



Utan á bréfinu með hendi frá 16. öld. ») Þ. e. 4. Febr. ') Svo 
^éi- *) Sto hér fullum stöfum. Svo 



á34 



rÓmasEátté. 



forrædis. Hier fýrir þetta upplag" og samþýcki gaf fyrnefnd- 
nr uigfus ellendzson adurgreindre haldoro gunarsdottur æf- 
inlegt framfæri med mat og^) dryck af sinum peningum. 
eda taka dottur hennar. x. vetra gamla er helga heiter. 
og^) fæda hana og lata þiona henne þar til er hun uæri 
megandi madur ef haldora vilde þat heldur en at uera 
sialf j. Hier til skýllde fuse luka haldoro. ccc. þau sem 
þeim kæmi saman. Og til saninda hier um settum uier 
fyrr nef(n)der menn uor jnsigle fyrir þetta brief er skrifat 
nar aa eystrum uollvm aa lande flm dogum sidar en fyr 
seiger. 



369. 19. Febrúar 1497. í Skálholti. 

StbphXn biskup í Skálholti skipar próföstum ogprestum að 
taka manntal og reikna saman Eómaskatt, er senda skuli í 
sumar til Noregs með skipi, sem biskup hafi í byggingu, 
en bréf þetta hefir biskup sent Ásmundi „bónda hærulang" 
(bróður sínum), 

Bisk. Skalh. XVII, 31, frumrit á skinni. Innsiglið er dottið frá.— 
ÁM. Apogr. 2375 eptir Skálholtsfrumritinu „accuratiflBÍmé". Afskript 
með hendi séra Björns Halldörssonar í Sanðlauksdal er i Advocates 
Library í Eidinaborg, FMagn. 64 4to (21, 7, 14). 

Vm Eomaskatt.^) 
Criigvm dandimanne osmundi^) bonda h§rulangh send- 
izt breffit.*) 

Vær steffan med guds nad biskup j skalhoUti giorum 
godum monnum kunnigt med þessu uoro brefe saker þess 
nær vonum uppa med guds myskun at þat skip sem uær 
haufum nu j byggingu skuli ganga til noregis j sumar er 
kemur med romaskatt þann sem fallit hefer j skalhollzt 

Svo hór funum stbfum. utan á bréfinu með hendi frá 17. öld. 
8) Ásmundi, afskr. séra Björns; *) utanáakript bréfsins er með sömu 
bendi og bréfið Bjálft, og fleflt öU önnur biéf Stepbáns bÍBkups. Mun 
það vera eiginhönd hanB. 



ROMASKAtfTR. - VIÐEyJARREKAE. 



33S 



biskupadæmi um uora tima. þui biodum uær oc. stipum 
under skyllda hlydne uorum profaustum oc auo þingaprest- 
^Di at þier reiknit oc skialliga saman takit sancti peturs 
huer i sinu umdæmi med þeim hætte ad þier telitbænd- 
oc husfreyur oc þalausa menn karla oc kuinnur sem 
liostoU giallda under yduarn suarinn eid. enn þann roma- 
skatt sem luktur er fýrir baurn oc þat sem fatækt folk 
gelldur þa telium uær þat ecki skyllduliga med manntalinu. 
öfi þo uilium uær jafn uel allt lata til skila koma, biodvm 
^ser profauatum at þeir siae eida at þingaprestunum. huer 
J sinu umdæmi oc komi suo med manntalit oc eidana. jn 
scriptia í prestastefnu. þui at hier liggur domkirkiunne 
stor makt uppa. uilium uær þetta med aungu moti umbera 
leingur.^) Suo oc skipvm ver huerium profasti þeim sem 
þetta vort bref blifur hia med þat sitzta ad hann færi oss 
Þat aptur j almenneligt prestamot j middal j svmar j 
laugardal tueim nottvm fyrir petursmeaso oc pala vnder eins 
med fyrrnefndu manntali. Oc til sannenda hier vm festum 
ver vort secretum fyrir þetta bref skrifad j skalhollti dom- 
luica reminiscere anno domini CDcdxcvij. 



370. 19. Febrúar 1497. í Skálholti. 

StephjLn biskup í Skálholti býðr Böðvari presti Jónssyni að 
taka vitniaburði umreka Viðeyjarklaustrs og um gjöfHólm- 
fríðar „heitinnar" Vigfúsdóttur um Engey til sama klaustrs. 

AM. 238. 4to bls. 17, skr. c. 1570 (Bessastaðabók). 

Vær Stefan med gvdz nad biskvp j SkallhoUti giorvm 
?odvm monnvm kvnnigtt med þessv vorv opnv brefi atvær 
hofvm bifalat ok med þessv vorv brefl bifolvm sira Bodvare 
Jonagyni at hann taki vitniabvrd vorra vegna vt af þeim 

Hér teki eins og við Öunux hönd og út bréfíð, sem Árni teli hina aöma 
á Bisk. Skalk. Fasc. XI, 14 (Apogr. og XVIII, 36 (Apogr. 

2379) frA 26. Júli 1503. SýnÍBt mér þ6 ein hönd á bréfinu, en að eina 

skipt um penna. 



33é VÍÐEYJAEREkAE. — TUANSSKRIPT. ÍÍðl" 

monnvm sem aboti Arni kann til at fa ok vm mega bera 
reka klavstrzina j Videy þann aem þat aa vid kirkivna aa 
kalfatiornn. 

Jtem skal ok sira Bodvar somvleidis taka vitnisbvrd 
þeirra manna sem vm mega bera þa giof edr gafv sem 
hvsfrv Holmfridr heitin Vigfvssdottir hefirgiortt vm Engey 
vid opt nefnt Videyarklavstr. 

Ok til sannenda hier vm festvm vier vortt seeretvm 
fyrir þetta vmbodzbref skrifad j Skalhollti dominica remi- 
niscere anno domini CD^. cd^, xcvii. 



371. 31. Marts 1497. í VaiBsflrðl. 

Þríe menn transskríbera testamentisbréf Solveigar Björns- 
dóttnr. 

AM. Fasc, XXXII, 32, transskriptið á skinni og hefir aldrei verið 
innBÍglað. — AM. Ápogr. 1495 eptir transskríptinu. — iBfól. Kh. 309. 
8vo bl. 32a— 35b eptir transskriptinu. 

Þat gioru vær olafur gudmundzson 'og þorualldur ei- 
recson þorleifur ornolfsson godum monnum vitvrligt med 
þessu voru opnu brefl at uær hofum sied og yferlesit testa- 
mentum bref solueigar heitinnar biornsdottur med hennar 
heilu oc oskoddu hauganda jneigli so latanda ord efter ord 
sem hier eptir stendur skrifat 

[Séi kemr testamentísbréfið dagsett 17. Jan. 1495, Nr. 297]. 

Og til sannenda hier vm setium vær fyrrnefndir menn 
vor jncigli firir þetta transkiptarbref huert ed skrifat uar j 
uazfirdi j isaflrdi fostudaginn j paskauiku arum epter guds 
burd þusund iiijcix tiger og siau ar. 



Í497. 



VlÐEYJARKLAtJSTR. tSl 



^^2- 20. Apríl 1497. á Starnesl. 

ViTNisBTJEÐATöKUBBÉP Böðvars prests Jónssonar um reka Við- 
eyjarklaustrs. 

•A^M. 238. 4to bl. 37 a ~ b (BeBBafltaðabók) skr. c. 1570. 

Þat giorer ec bodvar prestur jonson godvm monnvm 
^ynigtt med þessv minv opnv brefi at ec hefi tekid svodd- 
vitnisbvrdi j vmbodi og skipan herra Stefanar med gvdz 
^ad biskup(8) i Skalholltti at jon hellgason og þoUeifvr 
jonson sogdvzt hafa heyrtt og sied brodvr orm conventv- 
roQvr j videý og radzmann þar lesa maldaga klavstvrzins 
J videy heima j hvassaravne. stod þar svo vttjmiUvm ann- 
orda at kirkian og klavstrid j videý ætti ena fiordv 
^oriv vætt j avllvm hvalreka vtan fra kolbeinskor og in 
hravnnes tiornvm edvr votnvm hvar sem aa land kæmi 
J þeaav takmarki er liggvr fyrir strond. sagdizt fyrgreindvr 
J*^ö hafa bvit xxix vetvr j hravnvm og þolleifvr þar vp 
alizt og sagdizt hvorgi þeirra hafa heyrt þar tvimæli ca. 

^avstrid ætti eigi þennan reka fýr helldur enn nv og 
^Pter þessvm sinvm frambýrdvm sorv þessir optnefndir menn 
jon og þoUeifvr fyrir mier fvUan bokareid þessvm monnvm 
^serverendvm jone gellissyne og gissvre þoUeifssyni og fleir- 
dandi monnvm odrvm. Og til sanninda hier vm settv 
J'^uefudir menn sin insigUe med minv insigUe fyrir þetta 
vittuisbvrdarbref er skrifad var fda] Starnesi flmtvdaginn 
^^esta fyrir featvm johannis episcopi et confessoris anno 
^omiui CD« cd« xcvij. 



^^3. 33. Apríl 1497. á Starnesi. 

^TiasBTjRBATöKUAaÉp Böðvars preats Jónssonar um reka Við- 
^yjarklaustrs. 

^H. 238. 4to bl. 37b 38a (Beasaataðabók) skr. c. 1570. 



Þat giorer ec bodvar prestur jonson godvm monnvm 

Dipl. iBl. VII. B, 22 



,VIÐEYJAfeKUUSTR. Uð'^* 

kvnnigtt med þessv minv opnv brefi at ec hefl tekit sodan 
vitnisbvrd j vmbodi og skipan herra Stefans med gvdz nad 
bi8kup(s) j skalhollti at þosteinn þorgeirson sagdizt hafaverid 
xlvi vetvr j klavstvrzins vernd enn heimilisfastvr j videy S'^ 
vetvr þar j. enn bvit sa klavstvrzins jordu. þar ol millö 
sagdizt hann hafa verit j klavstvrzins vtgiordvm svo seiö 
íormadur fyrir skipvm klavstvrzins og ridit med radzmanDi 
optsinnis. og heyrt lesinn maldaga klavstvrzins j videý op* 
dx hvorivm xij manvdvm. stod þar vti j millvm annara 
greina. at kirkian og klavstrid j videý ætti ena fiordv hvori^ 
vætt j ollvm hvalrekvm vtan fra kolbeinsskor og in 
hravnnestiornvm eda votnvm. hvar sem & land kæmi J 
þessv takmarki er liggvr fyrir strond j kalfatiarnar kirkiv- 
sokn sagdizt fýrgreindvr þosteinn hier alldri hafa tvimsBU 
dói heýrtt at klavstrid ætt eigi þennaii reka fýrr helldur 
enn nv og epter þessvm sinvm framburdi sor optt nefndvr 
þosteinn fvllan bokareid fyrir mier j badstofvnne a Starnese 
fimtvdæginn næsta fyrir festvm johannis episcopi et coH' 
fessoris at þessvm monnvm hiavervndvm joni gellissyni og 
joni stefnissyni og fleir(vm) dandimonnvm odrvm. og 
sanriinda hier vm settv fýrnefnder menn sin insiglle m^^ 
minv insiglle fyrir þetta vitnisbvrdarbref er skrifad var iö 
festo johannis episcopi et confessoris anno domini CíD** cd 
xcvij. 



374. 23. Apríl 1497. [á Starnesi]' 

ViTNisBtjEBABTöKUBEÉF Böðvars prests Jónssonar um ret* 
Viðeyjarklaustrs. 

AM. 238. 4to bl, 38b (BesBastaðabók) akr. c. 1570. 

Breff um maldagann j widey. 
Þat giorer ec bodvar prestvr jonson godvm monnvDi 
kvnnigtt med þessv minv opnv brefl at ec hefl tekitsvodao 
vitnisbvrd j vmbodi og skipan herra stefans med gvdz na^ 
biskvp(s) j skalhoUti at þostein þorgeirsson aagdizt hafa verid 



VmpYJAEKLAUSTÍl, 33j9 



^vi vetvr j klavstvrzins vernd og heyrt lesinn maldaga 
tlavstyrzins j videý optt & hvorivm xij manvdvm. stod þar 
svo vti j millvm annara greina at kirkian og klavstrid j videý 
3Btti oU vj alna tre og þadan af stærri onnvr hvor misseri 
l þvi takmarki er liggvr j hofnnm j miUe klavfar og esiv- 
oergs hvar gem ca land kemvr j fýrgreindv takmarki. sagd?. 
^zt ^ hann hier alldri (hafa) tvimæli & heyrtt. sagdi opt 
Sremdvr þosteinn at þav aboti steinmodvr og hvstrv marr 
Srett hefdi lagtt med sier at hafa skyllde helmin(g) hvortt 
Peirra hvortt ar af avllvm vidreka j fyrgreindu takmarki 

þat hiellzt dcL medan þav lifdv bædi. og epter þessvm 
smym frambvrdi sor optnefndvr þostein fvllan bokareid 
) y^ir) mier. þessvm monnvm nær verendvm joni gellissyne. 
Joni stefnissyne. arnþori olafssyne og hinreki gvdmvndzsyne 

fleirvm dandimonnvm odrum. Og til sanninda hier vni 
settu fýrnefnder menn ain insigUe med minv insiglle fyrir 
þetta vittnisbvrdarbref er skrifad var jn festo johannis epi- 
^copi et confessoris anno domini CO® cd** xcvij. 



3^5. 38. Ápríl 1497. í Kirkjuvogi. 

^iTNiBBTOÐATöKUBEÉF Böðvars prosts Jónssonar um reka 
^iðeyjarklaustrs. 

AM. 238. 4to bl. 38a (BesBaBtaðabók) Bkr. c. 1570. 

h 

Þat giorer ec bodvar prestvr jonason godvm monnvm 
^vnnigtt med þessv minv opnv brefl at ec hefl tekit svod- 
vitnisbvrd ] vmbodi og skipan herra Stefans med gvdz 

biskvp(s) j skalhoUti. at olafur kodransson sagdizt hafa 
sied og ýferlesid sodan maldaga kirkivnnar og klavatvrzins 
J videý. svo latanda at klavstrid j videý ætti oU vj all(n)a 
^*^ög tre og þadan af stærri onnvr hvor missere j þvi tak- 
^arki er liggvr j hofnvm j millvm klavfar og esivbergs þvar 

& land kemvr. j fyrgreindv takmarki. sagdizt hann 
hier alldri hafa tvimæli cií heyrt og epter þessvm sinvm 
*J*ambvrde sor fýrnefndvr olafvr fvllan bojcareid íyrir niier 

23* 



34Ö 



VIÐEYJARKLAÚSTK. 



149?. 



heima j tirkivvogi þessvm monnvm nærvervndvm joni gell- 
issyni. gissvre þoUeifssyne og jone marteinssyne og fleirvm 
godvm monnvm odrvm. skrifad da lavgardeigin(!) næsta fyr- 
ir festvm johannis episcopi et confessoris. oc til sannenda 
hier vm settv fýrnefnder menn sin insiglle med minv in- 
sigle fyrir þetta vitnisbvrdarbref er skrifad var fostvdagen 
næsta fyrir festvm philippi et jacobi anno domini CD** cd** 
xcvij. 



376. 1497. 

ViTNisBtjnÐARTöKUBEÉp Böðvars prcsts Jónssonar um reka 
Viðeyjarklanstrs. 

AM. 238 4to bl. 46a— 1> (BesBastaðabók) skr. c. 1570. 

Vittnisbvrdarbref vm reka j miUvm klavfar og 

e8i(v)bergs. 

Svo felldan vittnisbvrd tok ec bodvar prestnr jonsson J 
vmbodi og skipan herra Stefans med gvdz nad biskvp(s) J 
Skalhollti at olafvr kodranzson og þostein þorgeirsson sogd- 
vst hafa sied og heyrt lesin svodan maldaga kirkivnnar og 
klavstvr«ens j videý advr enn brann kirkian. Stod þar svo 
vt j miUvm annara greina. at kirkian og klavstrid j videý 
ætti oU vj alna long tre og þadan af stærri. onnvr hvor 
missere j þvi takmarki er liggnr i hofnvm j millvm klavf- 
ar og eaivbergs hvar sem da land kemvr. j fyr greindv tak' 
marki. sogdvst þeir hier alldri hafa tvimæli da heyrt. og 
epter þessvm sinvm frambvrdi sorv fýr nefnder menn olaí' 
ur og þostein fvllan bokareid fyrir mier. þessvm monnum 
nærverondvm. jone gellisayne. jone stefnissyne. gissvre þol' 
leifssyne. jone marteinsyne. anþore olafssyne og fleirvmodr- 
vm godvm monnum. 

[Datum est 1497.^) 



[b. V. með hendi Arna Magnúsaonar. 



1497 



GJAPm SOLVEIGAR 



s: 



341 



377. 5. Maí 1497. í Snóksdal. 

ViTNisBTjBÐK um gjaflr Solveigar Þorleifadóttur til barna 
sinBa. 

ÍBfél. 309. 8vo, bl. 161a— b, með hendi Ara MagnúsBonar í ögri c. 
1620. — ^ij^ 4to^ bla. 324, með hendi séra Skúla Þorl&kssonar & 
Grenjaðarstað c. 1690. 

Þad giðrum wier Brinjolfur Sigurdason oc skuli þord- 

a^son godum monnum witurligt med þessu ockar opnu brefi 

ad wid worum þar j hia j audbrecku j haurgardal er þau 

tauludust wid aolweig þolleifsdotter og loptur ormsson son- 

hennar og hun beiddi hann samþickia wm þaa giðfiP) sem 

hun gaf sijnum bornum joni og bergliotu og j war skilid 

Síarg oc melrackadalur. þaa spurdi loptur modur sijna ad 

huertt^) hun hefdi eeki adur gefid þeim neina peninga. enn 

huu sagdi þar nei til og þaa sagdi hann ad hun mætti 

^^ada einu c hundrada ad gefa þad^) huerium er^) hun 

^illdi. war þad þaa fuUkomligur*) ockar hugur at loptur 

befdi þaa aunguar hennar gjafer samþicktt ef hann hefdi 

þad witad ad hun hefdi adur nockrar giaflr gefid joni eda 

Bergliotu. woru wid þaa j allri dagþijngan hier wm. oc til 

sauninda [hier vm setium vid ockar jncigle fyrer þetta 

^rief skrifad var j Snokadal j Middolum fostudaginn 

næstan fyrer S(ancte) Johannes Evængelista ante portam 

Latinam þa lidid var fra guds burd CD cccc nijetijger og vij 
aar**). 



378. 9. Maí 1497. á Svelnsstöðum. 

SAttabbeéip þeirra Jóns Sigmundssonar og Pétrs Loptsaon- 
um alt það, er þeim hafði á miUi farið út af arfi eptir 
Solveigu Þorleifsdóttur móður Jóns og ömmu Pétrs. 



255; gief 309; ") huort 255; sl. 265. *) íuUkomlega 255; 
[255; Datum m cccc Ixxxx vij ar 309. 



342 



SÁTT JÓNÖ Oö PÉTRS. 



1497. 



AÍÍ. 943. 4to. blB. 230—231, syrpa Guðbrands biskupB með hans 
eigin hendi c. 1670. Þar með er afskript meö hendi Páls Hákonarson- 
ar. 

Sdttarbref þeirra Jons Sigmundsaonar og 

Peturs Loptssonar^). 
Ollum Godum monnum þeim sem þetta bref sid edur 
heýra senda Teitur Þorleifsson. Sygurdur Dadason. Jon 
Porgeiísson. Grijmur Jonsson. Einar einarsson. Sijgurdur 
iuarsson. Jon Olafsson. Jon Porarinsson. magnus helgason. 
Þorsteinn sauluason. Steindor Soluason. Hallgrijmur skula- 
sön. Þorualldur Oddsson. Oddi kolbeinsson. Sijgurdur Grijms- 
son. JUugi Þorsteinsson, Jon bardarson. Arngrimur liotsson. 
Besse Arason. Arne hermundsson. Arngrijmur Jousson. As- 
tiiundur Sygurdsson. Oddur Þorualldzson. ÞorualMur Sueinz- 
son og Þorkell Olafsson. kvediu gudz og sijnö. kunnigt 
gioraudi at þsa er lidit var fra hingadburd vorz berra Jhesu 
Christi þusund iiij cd ix tigir og vij æ.r £a þridiudaginö 
næstaii firir huíjtasunno vm vorid. íL Sueinstodum j vatzdal. vor- 
um vien j hia saum oc heyrdum ol ord og handaband Jon2 
Sigmuhdssonar og Peturs loptssonar. ad suo flrir skilda. ad 
þessir ncfndir menn sættust heilum sattum vm allan þann 
hugmod. heimreid. hindrun. hrakningar og fiartion. er 3on 
hafde af Pietri feingit og hanz monnum og medfylgioruin 
aa audunarstaudum. j huoriu helldst sem þad kann mselazt. 
merkiast. metast eda af munni fram seigiast. ad tiltekinne. 
taldre og Agreindre þeirre heimsokn. med fullri buus vpp' 
tauku. er Jon hafde af Petri firir skada ordit. sem er ^ 
buuEoane og burtflutningum. hirdslubrotum og huusarausk- 
un. hionamissi og hestaBíxiDÍ. og þeim fleirum heiptarverk- 
um gr Jon hafde af Petri vpp dregit. med suofelldum skil- 
daga. ad Petur loftson lofadi j sogdu handabandi. ad skila 
Joni Sigmundzsyni aptur ollum þeim peningum. kuikum. 
daudum. fridum og ofridum. er þa voro eptir oneyttir og 
ofargadir af þeim peningum sem Pietur og hanz menn toku 
aa audunarstaudum flrir Joni sem hann hefur eigi aftur 



Svo afskript Páls; Jieirrá saattarbref 242. 



1 



1497. 



SÁTT JÓNS OG PÉTRS. 343 



feingit. 8U0 seni yar smior. slaLtur. huudir. skreid og silfur. 

allt aunad þad Jon misti á audrum stodum. j huoriu 
helldst þad kann nefnast. Enn ef þeir peningar ero eigi^) 
hinir saumo. þa lofadi Petur ad luka Joni aftur iafngoda 
peninga. og suo micla j huoriu sem hann tok. vtan þeim 
aialfum aemdi annad sijdar. og hier (til) lofadi Petur at 
iata aptur koma vinnomenn*) Jons. ij. þa er hann greip cL 
andunarstodum. og suo hid sama hlutnum skreidarinnar er 
hann fleck j verinu vm veturinu. Og ad þesso oUu hauUdnu 

afgreiddu«) vm lofan Pieturs þa lofadi Jon j moti firir 

oc aijDa erfingia. ad Petur loftsson. hanz menn allir oc 
medfylgiarar. sem j greindum Raanum oc buus vpptokum 
^dur audrum styrck verid haufdo med Petri. þa skilldo þeir 
vera kuittir og akærulausir af Joni firir greind misfelle. 

Hier med lofadi Petur loftsson firir dandimonnum j 
sangdu handabandi. þar med af sier sagdi og med ollunid- 

lagdi allt þat tilkall oc eignarord. med huorskonar a- 
kiserum edur arfataukum hann hefur matt eigandi adverda 

jordunni Tungo j vijdidal. huort þad hefur matt verda 
öftir loft faudur hanz. Solueigo aummo hanz edur Steffan 
loftsson brodur sinn. þa skillde nu greind jord vijdidalz- 
Tunga og audunarstadir j vijdidal med allri þeirre kaup- 
slagan sem eru giafir edur giorningar. vmboda. afhendinga. 
Yttekta oc medferda sem Jon hafe giortt vid hustru Sol- 
^^ígo modur sijna. fastaeign oc lausafie. huernin sem þad 
hefur. med þeim giortt verid og Jon helldur edur halldit 
hefur kuikt edur daudtt oc petur hefur nockud laugligt til- 
tall matt veita. þa skillde nu vera kuitt og akærulaust af 
Pietri og ollum hanz logligum eptirkomendum og þær nu 
Greindar jardir Tunga og audunarstadir æfenlig obrigdilig 
fígn Jons Sigmundssonar oc þær nu hier eftir vpptaldar 
Jardir lausar og lidugar af lagasoknum og landabrigdum 
Peturs og hanz erfiugia. Og þeir fyrr greindir mennpetur 

Jon ailsattum satter. at ki- ngz rietti fra skildum sem 
Joni hafde aflast. lofudu Greiudir menn Petur og Jon huor 



tvÍBkrifað í hdr. vino mz, hdr. afgreidda, hdr 



344 . STÆRRIVOGAR. 1497. 

þeirra aHdrum gijnum styrk og adstodu med laug og riett 
þad huor mætti. Vissum vier titt taldir menu eigi annad 
gannara firir gude enn þessi þeirra satt væri vndirhyggi^' 
laus af beggia hendi allt þad vier mattum af kanna. OS 
bædir geingu þeir aadur greindir menn vel viliugir til þesS' 
arar aattargiordar. okugadir hnor aí audrum. 

Og til meiri audsyningar og sannz vitnisburdar hier 
vm þa settum vier þrattgreindir menn vor jncigli flrir þetta 
sattarbref og kuittunar er giortt var j sama stad og 
degi aijdar enn aadur GreinÍB*). 



379. 19. Maí 1497. í Vlðey- 

KviTTUNAHBEÉF um útgreiðslu Árna ábóta í Viðey a aiid' 
virði Stærrivoga á Strönd. 

AM. 238. 4to. bl. 4—5 (Bessftstaðabók) skr. c. 1570. 

Bref vm Stærri voga. 
Þat giorvm vær Jon Jonsson. Sveinn Magnusson. Ola^^ 
Jonsson. Gvnlavgr Sigvatzson. Jon Marteinsson oc Jon OrioS' 
son godvm monnvm kvnnigtt med þessv vorv opnv brefl 
svb anno gratie cn**. cd**. xcvu aa fostvdeiginn næsta fy^^^ 
festvm sancti Avgvstini episcopi j Videy er liggr med svnd- 
vm j Mosfelltzsveit vorvm vier j hia savm oc heyrdvm ^ 
at herra Arne med gvdz nad aboti j Videy galltt oc vt" 
Ivcti Gvdmvndi Magnvssyni fyrir jordina halfa Stærrivog^ 
er liggr aa Strond svo ordna penninga. kross er vo vu avra* 
linda er vo v. avra. v aiakhnappa. xxlavfahnappa lopskorn^ 

gyllta. eina sylfrskeid. talnaband med raf. kvriel oc silfr; 
tok Gvdmvndr þetta ailtsaman flrir ixc Jtem iij halfstykk^ 
klædis fyrir. vc. xiij stikr lerips fyrir jc. aklædi oc smft" 
varning fyrir jc. Stodv þa epter iiijc, 

Þui gaf fyrnefndr Gvdmvndr Magnvsson herra Arfl* 
med handabandi oc fvllv jayrde oUvngis kvittan fyrir si^' 



þ. 6. 10. Mai. 



1497. 



SKRIÐUKLAUSTE. - 345 



sinvm erflngívm oc epterkomendvm vm alla þa penninga 
sem han vard honvm skylldvgr fyrir adrskrifada jord Stærri 
"voga epter þvi sem þeirra kavpbref þar vm giortt vtviaar 
at Ivctvm iiijc optnefndvm Gvdmvndi edr hans logligvm 
vmhodzmanni eda erfinginm. 

Og til sanninda hier vm settvm vier fýrnefnder menn 
vor insigle fyrir þetta Ivkningsbref oc kvittanar skrifat j 
sama stad deige oc ari sem fyr seigir. 



380. 26. Maí 1497. á Skrlðn. 

EiBíKE Ormsson selr Narfa príor á Skriðu hálfa jörðina 
Sturlnflöt og tvö hundruð álna borðvið, en príor geldr í mót 
jörðina Gröf í Vestrárdal. 

AM. Apogr. 4434 „Epter transscripto xi. Skriduklausturs perga- 
mentsbreta, giöidu þann 17. Septembris 1697". 

Þad giorum vier Þorarenn prestur Eyiolfsson. Loptur 
Biarnason. Gunnlaugur Olafsson. Porleifur Snorrason godum 
líiðnnum viturligt med þessu voru opnu brefe. at vier vor- 

j hid. sáum og heýrdum aa ord og handaband þessarra 
^anna. af einne alfu herra Narfa priors aa Skridu. enn af 
annare Bireks Ormssonar sub anno gracie M, CD. XC. VII. 
iiiidvikudagenn næstann fyrir dyradag^. (L Skrídu j Pliotz- 
dalshierade. faldest þad og skildest under þeirra handabande. 
at fyrrnefndur Eirekur sellde ddurnefndum herra Narfa pri- 

4 Skridu jórdena halfa Sturiaflðt er liggur j Valþiof- 
stadar kirkiusokn. og þar til. ijc. alna bordvid. Hier á mot 
^af tittnefndur herra Narfe optnefndum Eireke jðrdena 
Grðf j Vestradal j Hofskirkiusokn med ðllam þeim gðgnum 

giædum. sem greindre jðrdu fylger og ei er med Iðgum 
^ndan geinged. Skyllde Eirekur lÆta skilast heim til klaust- 
^faens þau. ijc. alna bordvidar er hann vard jdtsa j þeirra 
kaupe. innan tveggia dra. Skilde og herra Narfe sierhalft 



*) þ.:e. 24. Maí. 



346 



TÍUNDARGJÖF EIRÍKS 



1497. 



þridia hundrad j fridvirdtum peningum ef afgeinge þesse 
halfe jardar partur med dome. Skyllde hver svara laga- 
riptingu ðL þeirre er sellde. enn halda til laga þeirre er 
keypte. Og til sannenda hier um setium vier vor inncigle 
fyrir þetta jardafcaupsbref er skrifad var (L sama dre. enn 
dege sidar enn fyrr seiger. 



381. 2. Júní 1497. á tlfsstððum. 

EiBíKR prestr Sumarliðason gefr Guðnýju Þorleifsdóttur í 
tíundargjöf sína hálía jörðina Kalmanstungu í Borgarflrðú 

AM. Fdsc. XXXin. 11, frumritið á skinni. Af 5 innsiglum eru nú 
3 fyrir bréfiuu. — Apogr. 3371. — í bréfabókum (t. a. m. Landsb. 18. 

Fol., 342—4:5) ci- i-litiil þesBa biéfs títuudum xangt: 14ö4, i)v: i;ð mcDU 
hafa misleBÍð uii fyrir iiiu 

Um Tiundargiðf Eireks presta Gudniu Þor- 
leifs Dotter til handa 1497^ 
Þat giorum uær filpus oddason. halluardur jonsson. 
magnus þorsteinsson ok grimur jonsson. godvm monnum 
viturligt med þessv uorv opnu brefl. þaa lidit uar fra guds 
burd OD. cd. xc ok uii Ær, a siofarborg j skagaflrdi mdanu- 
dagin næstan flrir marcellini et petri.^) uorum uær j hia 
savm ok heýrdum sa at þau toku hondnm saman Sira ex- 
rekur prestur sumarlidason af eirne alfv en gudný þorleifs- 
dðtter af annare. at suo flrir skildu at fýr greindur sira ei- 
rekur gaf adur nefndri gudnýu þorleifsdottur j sina tiundar- 
giof. epter þui sem landzlaugin ut uisa at madur megi med 
laugum gefa af erfdagozi. alla halfa jordina kalmannzs- 
tungu er liggur j borgarfirdi til æflnlegrar ok obrigduligrar 
eignar. vndan sier ok sinum erfingium en undir gudnýu ok 
hennar erfingia. gaf han þessa fýr greinda jord halfa med 
tandum. skogum ok eingivm. ueidum. afrettum ok fiorunyti- 
um ok auUum þeim gædum sem þui landi eigv at fylgia- 
at fornu ok nýu. þð at þat eigi j aunnur laund. ok hann 



1) Utan:á,bréfina með hendi frá 17. öld. «) þ. e. 29. Mai. 



TfUNDABGJÖF EIRÍKS. 347 



uard fremst eigandi at ordin. j arf epter modur sina ok sysk- 
611. lysti hann ok þui flrir oas j sama handabandi at hann 
hefdi anngua giof gefit fyre en þessa. utan þær giafer sem 
laugbokin akuedur at til vingiafa eigv at snuazt. suo sem 
er um yxa edur hesta. uopn edur adra þuilika gripe. en 
hann reiknadi þda sina peniuga uera til vpphædarok fram- 
tals. fiogur hundrud hundrada. Suo ok eigi sidur under 
batt optt nefndur sira eirekur sig at suara kirkiunar gozsi 
^ í^yr greindri jordu kalmanzstungu. porcio ok aullum reikn- 
íDgsskap þeim sem aa var íallen þangad til. at jafnadi uid 
M er motz uit hann attu. en títt nefnd gudný þeim sem 
þadan af felle medan hun ætti. skylldi hann ok suara smidn- 
Tiin firir uppgerd kirkiunar. atti þessi jord half kalmanzs- 
tungan at uera af lient þoíi straks þar sem hun stædi. j eign 
ok uernd gudnyiar. en dbud skýlldi standa a jorduni til 
næstu fardaga epter þui sem sira eirekur hafdi adur bygt 
hana. enn gudný þd landákýlld upp bera sem d uar skilin 
þat drid. handasaladi sira eirekur gudnyu ok heim- 
íladi allt þat fé sem þar kýnne at finazt j þessari hallfre 
jordv eda æ. ok eigi yrdi lavgligier eigendur til. skýlldi sira 
eirekur suara auUum laugligum riptingum aa jordvnne. enn 
gudný hallda til laga. skal hun ok upp hallda auUvm þeim 
Jtaukum er adrer menn eigu j þessa halfa jord þau ermed 
laugum synazt. Ok til meire sanenda hier um setta ek 
þrattnefndur prestur sira eirekur svmarlidason mitt jncigle 
^ed þessara fýr nefndra manna jnciglum firir þetta giafar- 
bref ok giornings er skrifat var cL ulfstodum j blaundu- 
Wid j skagaflrdi fiorum nottum sidar. a sama dre ok fýr 
seigier. 



383. 12. Júní 1497. á StaðarMli. 

Hqmu útnefudr af Torfa bónda Jónssyni, kongs umboðs- 
iiianui nnlli Gilsfjarðar og Skraumu, um tilkall Björns Guðna- 
sonar til arfs eptir Solveigu Björnsdóttur. 



AM. Pasc. XXXIII, 16, frumrit á skinni með faendi Björns Gkiðna 



348 



AEPR SOLVEIGAR. 



1497 



sonar sjálfg, og hefir hann því stýlað Torfa í Klofa dóminn. 011 (7) 
innsiglin eru fyrir bréfinu. 

Jsetningsbref og domr biarnar j arf epter 

solveigu biornsdottr.^) 
OUum monnum þeim sem þetta bref sia edr heyra 
senda jon odzson. stvUi þordarson. oddr sigrdzsson. þoKvardr 
jonsson. þordr vermundzson og tyrbingur jonsaon kvediv 
guds og sina kvnnigt giorandi ad þa eR lidit war fra hing- 
adbvrd wors herra jesv christi CD. cccc niutiger og vij ar a 
manvdagin næsta fyrir basilie biskupi a stadarholi j aorbse 
þingstad Riettvm worum vær j dom nefnder af ærligvm 
manni toRfa bonda jonssyni er þa hafdi mius herra kongs- 
ins syslv og vmbod j miUvm gilsfiardar og skra(v)mw ad 
skoda og dæma vni þat aama tilkall or biorn gvdinason 
Reiknadi sier til erfdaR og jsetv hafa fallit allan arf epter 
solveigv heitna biornsdottur modrsystur sina sem gud henu- 
ar sal nadi j motz vid ara brodr sinn og adra þa þeim 
jamnfram stædi ad frændsemi og lavgligRe skilgetningv. 
Svo eigi sidr beidi greindr biorn og krafdi greindan 
toRfa jonsson doma a. hvert afl eda makt hans bref skylldi 
hafa edr hvort hann hefdi med Riettv jsetz eda matt j sitia 
eda mega j siti(a) framvegis edr eigi. Nv saker þess ad 
þar kom fram bref^) vnder godra manna heilvm oskavdd- 
vm hangandi jnsiglvm hvort svo war hliodanda j miIIviB 
annara oRda ad þeir hefdi hia vered j storastofvnni (j) vaz- 
flrdi j isaaflrdi ad fyR greindur bioRU gvdinason hafdi setz 
þar j avndvgi og lyst sig lavgarfa epter greinda solveigv 
heitna biornsdottur. til þeirra peninga allra landa og lavs^ 
avRa sem hvn hafdi att og bref þar vm giort vt visar J 
motz vid adra hans frændr sem fyrr skrifad stendr sam- 
dægris er hann hafdi spvrt hennar frafall. Jtem j annare 
grein hafdi opt skrifadvr biorn gvdinason lagt lavg ogdom 
fyrir allan fyrr skRÍfadan arf og peninga. og saker þess ad 
wor landz lagabok seiger svo. ad ef madur situr j arfl og 
leggr dom fyrir. enn annarkallatz til komen þa skalstefna 

Utan & bréfinu með hendi Björns GnönaBonar Bjálfs. ') Þ- ®' 
bréf írá 10. Apr. 1495, Nr. 307. 



h 

^*^^- áMr solvéiöaé. m 

honum heimstefnv Kietta til aKÍs og VKÍarar. og þui fyrir 
þessa grein og þær fleire adrar sem þar til Ivta j worum 
lavgvm hins og annars ad vær vitvm avngan fyrr hafa j 
setz og lavg og dom fyrir lagt þessa peninga en biorn. þa 
dæmdvm vær adr nefnder domsmenn ad svo profvdv sem 
fyrir osa kom med fvllv doms atkvædi þrattnefndan biorn 
gvdinason lavgliga hafa jaetz og matt j sitia og mega j 
sitia framvegis hafa og hallda byggia og bæla rada og 
^íegiera allan opt skrifadan arf goz og peninga, þar til sem 
hann eK atefndr vr þeim sem lavg giora rad fyrir. samþikte 
þenna vorn dom med oss torfl jonsson wor syslvmadur og 
sette sitt jnsigli med worvm jnsiglvm fyrir þetta domsbRref 
hvert er skrifad war j hvammi j hvamsveit a sama are. 
degi sidar enn fy^ seigeR. 



^83. 31. Júní 1497. í BólstaðarhKð. 

TixFTASDóMR útuefndr af Einari Oddssyni, kongs umboðs- 
öianni í Húnavatnsþingi, um arftöku Einars Ólafssonar eptir 
Solveigu Björnsdóttur móðurmóður sína. 

■^. Fasc. XXXin, 17, frnmritið á akinni. Aí 13 innBÍglum eru 
7 fyrir bréfinu,, aum Btórlega brákuð. Af dómi þessum eru til all- 
"^*^rgar afskriptir bæöi að fornu og nýju; eru Bumar þoirra árfærðar 
^a^igt 1494 fyrir 1497 (iiij mialeBÍð fyrir uij). — Ápogr. 3373 og 8374 
^eptiT írumriti) og 796 og JSig. 66. 8Z? með hendi Grunnavikr-Jóna 
®P*iW trauBBkr. frá 20. Apr. 1515. 

bref olafa fllipvssonar^) 
arftokudomur einars olafssonar.*) 
Þeim godum monnum sem þetta bref sia edr heyra, 
^enda Sygurdr Daddaison. Jon Olafsson. Sygurdr Juarsson. 
^tíll teiztson. BardrJonson. Brandr Olafsson Logrettumenn. 
mag hrafnson. hallgrimur skulason. jon filipusson. mar- 
^inn jonson. haflidi iuarsson og jon sigmundzson Quediu 
Suds og sina kunigt giorande. ath þaa er lidit war fra hing- 



Utan Á döminum með tveim gömlum, en mÍBmnnandi höndum. 



35Ó 



ARFB SOLVEIGAB. 



U97. 



atburd uors herraa jhesn christi CD iiij hundrut ix tiger og 
uij aaR j boistadarhlid j langadal um sumarid aa þingstad 
BBttum aa miduickudagin hjæstan fyrir jonsmessu baptista 
woru wer j dom nefnder af ærligum mannieÍQare oddzsyni 
gr þaa hafde uors nadug hera kongsins syalu og umbod j 
hunauazþingi. til ath skoda cíx litoa yfer ath siaa med skyn- 
semd at Kansakda Eetta grein a ath gioraa og fuUt Doms 
attkuæde oa ath leg(g)ia epter logum uilia og sanrar uorr- 
aar samuizku. Huert afi eda fullkomna magt ath hafa^ 
skýllde su stefnca er gudne jonson war stefndur af einare 
oddzsýne i greindan stad fýrir sua felldar saker gefnar af 
olafi filipussyni at gudne hefdi ath sier teckit j sezt og 
rangliga halldit med fuUt ofrike og ofurualld allan þan aaf 
audæfi gardaa og gotz er olafur Eeiknade sier til laga sockn- 
ar aabata og dauaxtar aat uera eige þar med til hallzt og 
frials íorrædis ^i^n sýne sinum einare til eignar faallit hafua 
eppter solueigu biornzdottur modrmodr sina og skilg(et)enn 
hann wera til taldra peninga enn sig logligan socknar adila 
og epterkiæranda aa oUu fýr greindu gozti er hustru solueig 
hafde aatt j sinum siztum dogum og gudne helldi nu og 
þeir honum jafnt til standa uegna sia og þorleifs palssonar 
brodrsonar sins. til jafns ðdrum sier jafnt til komnum. 
Huern ad olafur helldr sagdan þorleif standa syne sinum 
einari fýrir arfl og hans umbodzmen enn sier fyrir abata 
aauexti og athtocku taldra peninga. og nu hier epter skod- 
udum wer greinder domsmenn sagdaa stefnu og hana ýfer 
lasum og litum med ordum ok^) athkuædum. suo eigi sidur 
war hun Koynd ath leingd og tima. þar med sonn gior med 
suordu uitne ij uottaa at hun war lesin ath gudna. suo nær 
uerandaa ath hann matti uel heyra hana ef hann uillde. 
hier med uissum wer ath greindr olafur hafde beitt og krappt 
sagdan sysluman ath stefnaa fyrnefndum gudna um adrgreint 
mal og beidde enn og krafde ath giora sier log og sett & 
fýr fíogdum aaskilnade. og nu fyrir dauisun laganna at þau 
suo uttuisoa ath huer madur frials og fuUtiddi sda uit og 
menningg hefer til skal sialfur sæckia sina sock ef hann er 



hafi, ítbr. «) svo héi fullum stöfum. 



^^^"^' ÁRPR^SOLVEIGÁÍl. S6Í 

■ 

maunadr gnn elligar kongx umbodzmadun og nu sacker 
þess wer uissum Oiaf epter sogn sinne huorcke lærdan ne 
suo lesafida hann mætte ne suo kynne sina sockn ne ann- 
ars sæcki&. og þui epter þessare aauisun laganna. þaa dæmd- 
^ni wer stefnuna logligda og gudna Rettliga fyrir kalladan 
luke halfa mork kongx umbodzmanni j stefnufall utan 
hann sýne loglig förfoll. hann matte eigi komoa eda komoi 
láta. sinn logligan umbodzraann j sagdan stefnudag. j ann- 
grein kom fyrir osa. sagda domsmenn. urakurdarbref 
sira jons þorualldzsonar med styrckingar og samþýcktarbrefi 
gudmuudar prest(s) jonssonar. huerer þa woro bader samt 
offieialis holakirkiu med þeirra heilum oskoddum jnciglum 
offlcialatus inciglum auo^) latandoa. ath greindr jon prestur 
urskurdade olaf filpusson med logum haía undan færzt. ath 
bann hafi ei sleigit. sært ne lostid nockorn man j kirkiune edda 
kirkiugardinum j uidudalatungu epter þui sem fyr skrifadar 
sackagipter jnne halldda. af heilagra(r) kirkiu formonnum 
gefnar hafa werit olafi. sem bref eda domar þar um. uotta. 

fyrir oss uar birt suo fellt undanfæri sem sagder prest- 
ar hofdu urskurd aa lagt ath olafur hcLfdi suarid fullan bok- 
areid. at hann hafdi sagdan kirkiugard eda kirkiu inan 
þeirra takmarcka. sem heilog kirkia umhuerfls sig eignar 
sier til sæmdar og þeim til fridar, þangat flýr. huorki sært 
ue saurgat med hoggum ne heiptarblodi nockorn man. jnan 
þeasarra fyr skrifadra takmarcka og þennan eid sonudu 
Baed honum xij men vel RæmdeB og ualinkuner uiij nefnd- 
arvitne og iiij fangauottar. Og epter þetta suarid og satt 
giortt sogdu og dæmdu greinder prestar Olaf med logum 
giptsz hafua matt. uar þetta undanfæri tekid af sira jone 
8em fýr seiger morgum godum monnum nærverondum. Og 
uu hier j greindum stefnudeigi leidde Olafurij lagauitneog 
sor anat fullan bockareid sua latandi at þeir hefdi hiat 
werid j augri j isaflrde þar j litla stofunne ath olafur fil- 
ipusson hefdi tekid j hond uigdíse jonsdottur og fest hana 
med hennar jaýrde og samþýcke þess ea hana gipte og 
brodr hennar og olafur hefde þa talad j sogdu handabande 



tvÍBkr. frbr. 



oU þau festingarord sem kristin nettur jne helldur og olaf- 
ur hefdi sagda uigdi«e jonsdottur fest sier til logligrar eig- 
inkonu. epter ollum bockarinar ordum. Hier til kom þar 
fram bref med haiigandi jncigli sira gunnsteins asgrima- 
sonar huert suo jnne hellt. hann^) hefdi nær uerid j fýr 
sogdum stad j augri j isaflrde þar j litla stofune at olafur 
hefde fest fyrr sagda uígdise med henar jaýrde og sam- 
þýcke brodr hendr jayrd(e) og þeirra fleire sem umbod 
hofdu tekid af hustru solueigu modur uigdisar at gipta 
hana og titt nefndr olafur hefdi fest vigdise epter ðllum 
þeim ordum og athkuædum er kristin Rettur jnne helldur 
og hier til uændizt olafur ath uitne ath þettaa satt wæri 
um fyrr sagda festing helga sygurdsz^)sýne. jone hoskulldz- 
sýne og fleirum uitnum ðdrum er þar hofdu nær werith. 
Og nu epter oU þessi gogn, uitne syndrar featingar. suardra 
eidca orda og urskurda þda Dæmdum wer sagder þingmenn 
med fuUu doms aathkuæde bockarinar er hun sua seiger ath 
ef leikur oi íj tungwm huort madur er saafgeingr eda ei. 
þa stefni hanu þeim til þingx er honum stendr fyrir anfl 
og niote uotta Sinnda ath hann stefndi honum þing. hins og 
anars at uottar baru híns lÍDga manz sem fyr seiger huar 
moder hans var fest. Og nu þar epter aauisun laganna. þa 
Dæmdum wer med fullu doms attkuædí einare olafssyni til 
fullrar eignar enn olafl faudur hans til hallz og uidtoku ur 
hendi gudna alla þaa penínga. jarder og lausafe sem gudne 
jonsson hefer at sier tekid j sezt býg(t) og bælt Radit og 
Begerat og aockura auðxtu af tekid epter hustru solueigu 
biornsdottur og af þeim oUum honum standa jafnfram og 
þenan allan aaf sem epter hana hefer fallit og hun atte 
wera og werid hafaa obrigdiligaa erfd einars olafssonar epter 
modrmodr sina solueigu at ænefndum og tilgreindum þeim 
odulum eignum og lausum aurum sem olafur fader hans 
hefer adr j aezt at sier tekid sem honum hafa adr verit 
bier dæmder og hier ligioí jnsueittiz sem alla adra. j suo 
mata ath oss lizt sira guiisteinn eiga og skylldur vera ath 
sveriaa epter sinu brefi enn ef hann suer eigi þaa dæmdum 

tvíflkr. 2 frb. 



■^*^''" ÁKFR SOÍiVEIGAfe. 353 

hann lagauitne nm fýr skrifaddx festing. uttan olafur 

leida onur uitne fyrir mikeismesso fyrir sogdum uallz- 
^ane og at þessu fullgiordu og heyrdum dominum þa se 
lur fyr skrifadur drfur obrigdilig einars olafssonar fost og 
^ ikomin eign. land og lausa aurar utafi finbogi logmadur 
^orr urskurdi med laga vrskurdi med þeirra bezt(r)a manna 
^adi er hann h(ier) med sier til nefner þennan aarf af 
gremdum einare fyrir eins(^) hueriar logbornar saker æ. 
euQur olafl af Rettum adilum. saker gefandi. hann hafl eigi 
ogbga matt giptazt eda nockorr flnez nærr standa jafn- 
skylldur eda nanari almenniligu erfdaatali sua getin aem 
kristin Rettur og landzlogin jnne hallda wm fyr skrifadar 
skilgetningar. gnn um dom þan er þar war lesinn er suo 
stod jue at biorn gudnason hefdi lagt dom fyrir (arf) eptter 
gmnda solueigu og honum hefdi werit dæmd jseta sagdra 
peninga þa knnum wer þar e(c)ki ne uissum wor log at 
g^íiga. at þat muni skynsemdar domur uirdazt þui fyrir 
oss skyrer almenniligt erfdatal at sonur olafs friUusonur er 
J iij. erfd epter hustru solueigu en biorn et fyrata j u. erfd 
sýstnrson epter solueigu modrsystur sína hofum wer hier 
^eiknad xj menn aa miUum standa ath Rettu erfdatali. dæmum 
"^Gr þat olog og eigi aett ath þetta meigi giora at hlaupa til at 
setiaz j þa arfa. sem þeir uita at bokin skipar at mycklu 
fir standa j erfdatali og sierliga þeir sem sialfer lesa hann 

aungum odrum en eigi uita þaa^) aa life eda j landi wera 
at nærr staiidi þeim arfi og huerer sem suo setiaz j arfa 

flnz anar sidar nanari hugdum ver hann sex aurum 
sekan. gnn huerer þat hafa giort dtfalegia dom fyrirþenan 

sonar olafs. þsa hofum wer dæmt honum eda þeim at 
stieria lyritareid en mina fyrir logmanni j sumar 'diit þeir 
^is(s)u eigi sanara fyrir gudi enn arfnr mundi sin eign og 
^^iíguan uissu þeir ne sav nockorn jafnfram eda nærr 
standa enn sic. og ath honum unnum. se hann kuittur og 
^^dskilin sagdan drf. gnn ef þeir eda sa fallaz æ, eidi þa 
hofum wer dæmt olaf méga sælda þann med þingstefnum. 
^^g m og atfornm i erfdum wm þat gozt sa helldr og 

Svo. 2) [og annguum odrum þeim er þá yita 66, 



Dipl. iBl. Vn. B, 23 



354 



ObfiSSTAÐÁBRÉF. 



tekur noxta af. enn þa peninga sem sa helldur eigi 
suarar logskulldum af. þa hofum uer dæmtt med fuUu doms 
attkuædi olaf med frialsu mega ath sier taka alla fyr sagda 
peninga huar þeir staiida nordan< uestan. sunan. austan sti* 
sem þa peninga sem hann hefer hier adr j setz og at sier 
tekid og Rada og Begera sem log uotta um omaga eýri og 
giallda skuUder sem log til seigia og sæckia þaa med log' 
um sem Rangliga hallda og þa sliku seka (sem) log uotta- 
er standa fýrir þessum aríi og um hann hier hafa att 
domaz sem arfurwar dain og bu híns dauda. 

samþyckti þennan uorn dom einar oddz(son) kongí 
soknare og setti sitt jncigli med uorum jnciglum fy^i' 
þetta domsbref er giort war aa mardarnupi j uazdal aa saca^ 
aaRÍ íij Fjottum sidar enn fyr seiger.^) 



384. 33. Júní 1497. á Ökruitt- 

HaiíLA Sigurðardóttir geldr Arnóri Finnssyni fyrir þau^ 
mála, er Æsa Jónsdóttir átti í garð Hafliða heitins Jód*' 
sonar, alla jörðina Oddsstaði í Lundarreykjadal með tilskild' 
um torfskurði í Brauðártungu jörð, ásamt kúgildum ög 
fríðum peningum, 

Bisk. Skalh. Fasc. VIII, 14, frumrit á skinni Bkemt af föa. — 
Apogr. 2601 „accuratissime". ðnnur afskript er og meöal Ápogr. 1^^^' 
BtaðfeBt 1710 af Árna Magnússyni. 

Vm Oddstade j Lunda Reykiadal. 
Þat giorum uær runolfnr hauskauUdzson. sfcephan þoX" 
arinsson. arne brandzsön. þorgils olafsson. godum monnum 
uitnrligt med þessv uoru opnu brefl at þaa er lidit var fr^ 
hingatbvrd uors herra jhesu christi þvsund flogr hundrod. 
IG. og siav sar. laugardaginn j fardagauikv.^) sa oddzstoduio 
j lundarreýkiárdal er liggr j lundarkirkiv sokn. vorum user ] 
hia. saum og heýrdum sa, ord og handaband. arnors ^'^^' 



1) þ. e. 24. Júni. «) þ. e. 27. Maí. 



Í497. 



ODBSSTAÐABREP. 



355 



sonar af einne alfu. enn hauUu sigurdardottur af annare 
^lfv. faldizt þat og skildizt undir þeirra handabandi. at 
nefnd halla sigurdardotter gallt arnore finzsýne til fuUrar og 
allrar eignar, j þaa peninga sem dæmdir hðfdu uerit af 
bornum hennar. fyrir þann maala sem æsa jonsdotter satte j 
gard haflida heitins jonssonar og henni bar nw at suara 
iiegna barna sinna sem domur þar vm gior wtvísar. enn 
arnore bar nu at taka j laugligu umbodi greindrar æsu og 
hennar erfingia. var þat fýst adurgreind jordin auU oddz- 
stadir er liggr j saugdum lundar reýkiardal j lundar kirkiv 
^oku. jtakalausa fyrir xv. hundrod ok^) xx. med auUvm 
þeim gavgnum og gædvm sem greindri jordu oddzstodum 
fylgir og fýlgt hefur at fornv og nýiv. og hennar erfingiar 
haufdu fremst eigandi at ordit. med tilskildum torfskurd j 
braudaartungu jord. [þar med] og tuo kugiUdi er bænhusit 
þar saitl og þar til gallt hun honum xv kugilldi j kugiUd- 
vm og fridvm peningum. gallt hun þar þaa þegar. v. ennx. 
skýildv gialldazt at næstvm fardaugum þar epter. og at 
þessvm peningum goUdnum sem lofat var. gaf adr skriíad- 
arnor flnzson. fýr nefnda haullu sigurdardottv(r) og henn- 
baurn aurlungis kuitt og aakærulaus vm sagdan maala. 
fyrir greindri æsv jonsdottur og ollum hennar logligum 
erflngivm, Og til sanninda hier vm settvm uær fýr nefnder 
^enn vor jnsigle fyrir þetta kuittvnarbref. skrifat aa aukr- 
j hraunhrepp aa mýrum faustvdaginn næstan fyrir pet- 
^ramessu og paals aa sama aare og fýr seier. 



385, 29, júní 1497. í Skálholti. 

Haldór bóndi Brynjólfsson gefr Narfa prior og klaustrinu 
^ Skriðu hundrað hundraða gegn því, að á klaustrinu skyldi 
^ÖÐlega segjast messa honum til sáluhjálpar, föður hansog 
^óður og bróður og öUum kristnum mönnum lifandi og 
dauðum. 



') xk, febr. 

23* 



SKRIÐUKLÁUSTÍÍ. 



AM. Apf^!?r. 4433. „Eptir TranBeripto 14. gRmallra Skridnklanst- 
urs hrefa, giördu þann 28. Septembria Anno 1697 (= o). Samanlesed 
vid nnnad TranBScriptum XI. Skriduklausturs pergamentsbrefa, giört 
þann 17. September 1697" (= 5). „Framan skrifad bref er skrifad á 
kalfakinn med þrimur hangunde Jnnsiglum og þrimur tiglum Ödrum, Beiu 
Jnnsiglen voru af"'). „Halldor þcsso Bryniolfsson truí og ecki sette 
heima i auBtfiördum helldr Budur k lande einhverBtadar. Þotta gÍBÍft' 
bref er dat. i Skalholte. Anno 1500 i Tungufelie um veturenn keypt> 
hann iörd i Ölvese af VigfuBo Erlendsyne, so fraœt Bem þad er Bauiö 
Halldor, id qvod puto. habeo kaupbrefed. Synest hann mune hafa bucd 
i Tungufélii. Kanske forelldrar hans hafi vered aufitfírdsker" (AM). 

Þad giðrum vier broder Gudmundur med Gudz J^^^ 
abote j^) þyckvabæ. og Einar med samre ndd Æbote 
Mukaþverd^). Jon Helgason. Giasur®) Biornason. prestar 
Skalholltz biskupsdæmis. asmundur jonsson. Magnus biðrns- 
son. leikmenn. godum monnum^) viturligt med þessu voru 
opnu brefe. ad þd er lidid var fra híngadburd vors herra 
Jesu Christi þusund flðgur hundrud niutigir og siau**) sar. 
aa Petursmessu og Pdls um sumared. vorum vier j hiá" 
sdum og heýrdum cL ord og handaband þessara manna* 
af einni alfu herra Narfa formannz af Skridu j Fliotzdal 
enn af annarre Halldorá bonda Bryniolfssonar. faldest Þ^^ 
og skildest j þessu þeirra handabande. ad fyrr greindur 
Halldor Bryniolfsson gaf til klaustursens d Skridu hundrad 
hundrada. var þar tilskiled in primis. xl. hundrada j jðrdu 
og. Ixx. huudrada j ðllum fullgilldes peningum og hier til 
tiu hundrud j bokum og messuklædum, Hier cL mote jatte^) 
fyrrgreindur prior Narfe fyrrsðgdum Halldore Bryniolfssyne 
ad messa skyllde æfenliga segiast hðnum til sdluhialpar fðd- 
ur hans og modur og brodur. og ðllum christnum mðnnuÐi' 
lifðndum og daudum (L íyrrskrifudu klaustre. skylldu þesS' 
er peningar gialldast d flmm aarum. nema 

fyrrskrifadur 

Halldor villde fyrr sialfur') giallda. utan hann kynne -^^ 
fÆ' þann peningaskada ad hann giæte ecke goUded. þ^ 
'skýlíde®) fyrrgreinder peningar gialldast innan. viij. ð-ra. 



á, h; Munkaþverá, &; ') Anzur, h; *) kunnigt og, b. v. 
Biö, h; «) iatadi, 5; ^) b. v. h; ») flkylldu, &. 



1497 



TESTAMENT SOLVEIGAR 



357 



Samþyckte þenna þeirra giðrning herra Stephan med 
Gudz ndd biskup j Skalhollte. er þa var nálægur. 

Og til sannenda hier um sette hann sitt innsigle med 
vorum innsiglum fyrir þetta bref. skrif ad j SkalhoUte aa aare 
dege sem fyrr seger. 



386. 39. Júní 1497. á Hjálmstöðum. 

DóME aex manna útnefndr á prestastefnu í Miðdal af Step- 
táni biskupi um testamentisbréf og gjaflr Solveigar heit- 
ínnar Björnsdóttur. 

AM. Fasc. LXXm, 14, Btórt transskript á skinni frá 27. Ang. 1517. 

Ollum godum monnum þeim sem þetta bref sia edur 
heyra senda abote arnne or videy med gudz nad prior 
iiarue af skridv med samre nad sira þorvardur helgason. 
asmundur jonsson. arnor flnusson oc sniolfur hrafnsson 
tiiediu gudz oc sina kunnigt giorande at sub anno gracie 
cccc**]xxxx° septimo a miduikudægin næsta firir peturs 
^esso oe pals^) vm sumarit j middal j laugardal aa almenne- 
legu presta mote vorum vier tilnefnder af virdvligum herraoc 
vorum andalegam fodur stefani med gudz nad biskup j 
sk^lhollte ad skoda oc dæma vm þat testamentum bref 
sem gudni jonsson oc ormur jonsaon þar fram baru oc beiddu 
krofdu fýrr nefndan herra stefan ad nefnna þar dom 
yfer huortt þær giafer skylldu loglegar vera edur eigi sem 
3 greinda brefe jnne stodu oc solueig heiten biornsdotter 
hafde gefld sonum sinum oc pals joussonar. jone oc þorleife. 
skodudum vier einvirduliga oc yferlasum sagt testamentum 
bref greindrar solueigar biornsdottur j hueriv suo stod ad 
huu lýste tiundargiord sina. xl. c. hundrada vtan meira 
væri. oc hier vr þessum peningvm gaf nefnd solueig biorns- 
(iottur adur nefndum souum sinum oc pals xx. c. hundrada 
j sina testamentum giof suo framt sem þeir ýrde ecki henn- 

þ. e. 28. Jáöí. 



358 



TESTAMENT SOLYBIGAIl. 



1497. 



m 

ar logleiger erfdÍBgiar(!) huerier et adur eru a greiuder J 
iordum oc lausa peningum j sðgdu testamentum brefi- 
Jtem lituzt giafernar hafar. enn þo eigi hære en kristen 
riettur vottar ad med riettv mece gefa ef vid vttarfa erad 
gkipta. Enn j annare grein þotte oas full von til standa 
ad margar skuUder oc mikill reikningskapur mnnndemeca 
upp sa koma. aa þessa fyrr sagda peninga. þo þat kiæme 
eckj þar fram firir oas. oc þui kunnum vier eigi nu vdi 
sinn henne frekazta alycktar dom til eignar sa ad leggia sa 
alla þessa fyr sagda testamentum giof. opt nefndrar sol- 
ueigar. Jtem j fyrstu dæmdum vær opt nefndvm sonuia 
pals og solueigar jone oc þorleife vj. c. hundrada af sagdri 
testamentum giof til fuUrar oc allrar æfinligrar eignar. 
skulu þær jarder þar jreiknazt sem opptnefnd solueig hefur 
þeim fýst anafnad j sinv testamentum brefe. suo huer sein 
stendur þar til ed er vj. c. hundrada. en þær í;^iafer sem 
þratt nefnd solueig hefdi meiri gefid titt skrifudvm sonvm 
ainvm oc pals oc anefndar erv j þessv hennar fyrr sogd^ 
testamentum brefe. jarder oc lausagoz. þa dæmdvm vser 
alla(r) gudna jonssyne oc Ormi jonnssyne til hallz oc log" 
legrar medferdar þar til oc suo leinge sem þeir erv tn^*^ 
Iðgvm oc dome af þeim setter. 

Samþýgte þenna vorn dom medoss adurskrifadur herra 
atefann med gudz nad biskup j skalhollte oc setti sitt jö- 
cigle med vorvm adur skriíadra domsmanna jnnsiglum flrí^ 
þetta domsbref hvertt ed skrifad var da hialmstodvm j 
laugardal aa sama dare deige sidar enn fyrr seiger. 



387. 30. Júní 1497. á Öxarárþingi- 

BóMU, útnefndr á alþingi af Pinnboga Jónssyni og Helg^ 
Oddssyni lögmönnum, um víg Páls Jónsonar á Skarði, er 
Biríkr Haldórsson í hel sló á Öndverðareyri, og um vígs- 
bætr eptir Pál, og dæmast þrenu manngjöld eptir hann af 
fé Eiriks. 

Dómabók Jóns akrifstofuBtjóra Magnúsaonar, í Fol, bl. 224a— 225b, flkr. 
1604, og við hana eru hér haföar til Bamanbutðar alla leið þrjár aðrar 



1497, 



VÍG PÁLS Á SKARÐI 



359 



afskriptir frá ýmanm tímnm, en þær eru þessar: Landsbókasafn 789. 
4*2 (dómabók að nokkru leyti með hendi Ara Magnússonar í Ögri um 
1620); Ny kgl. aaml. 1946. 4to bl. 48b— 49b með hendi Hannesar Gunn- 
laugasonar í Reykjarfirði 1666, og afskript í skjalabók séra Jóns HaU 
dórsBonar i Hítardalí Landabókasafni 115. 4to I, 128—131, skr. c. 1730. 
Hér og hvar, einkum að upphafi, er og höfð til samanburðar afskript í 
ðómasyrpu Jóns dans Magnúasonar i Landsbókasafni 65. 4to, skr. c. 
1640, sem er ekki ómerk um sumt, þótt nokkuð sé hún af bökuð og; mis- 
litnð (svipuð i fleatu 1945. 4to), Artal þessa dóms er skýrt og vafa- 
lanst (1497) í öUnm handritum, og mun án alls efa vera eiga svo með 
réttu. En séra Jón Haldórsson eða séra Vigfús sonr hans hefir vakið 
nokkurn efa um ártal dómsins, og hafa þeir ætlaö, að það mundi að 
réttu lagi eiga að vera 1499 ; er svo ritað á spáflsín við afskript séra Jóns 
*f dóminnm: „NB þetta datum sýnifit oiga að vera heldr 1499, þar Sol- 
^eig dó 1495 eptir annái Björns [á Skarðsá] og öðrum akrifum. Og 
finim árum siðar er Páll maðr hennar drepinn. En hirðstjóraannállinn 
stendr þessu á mótiiþvi, að Björn segir, að Benedict Hersten hafi verið 
birðstjóri Annol499". Þaðervíst af bréíum, að Solveig BjörnBdóttir hefir 
d4ið annaðhvort seinast í Janúar eða 5 Pebrúar eða öndverðum Marts 1495 (Nr. 
297 og 307). Það er og Ijóst viðhvaðþað á að styðjast, að Páll hafi verið 
^eginn fimm árum síðar, en það er við dönsku þýðinguna af kæruskjali 
Eggerts HannesBonar í Vatnsfjarðarmálum 1544, því að þar stendr ein- 
^itt i skjalabókinni séra Jóna, að Páll hafi veginn verið „femb^ árum 
^Ptir lát Soiveigar. En þegar að er gætt, verðr litið á það að reiða 
^ie> þvi að í islenzka textanum stendr i sömu skjalabókinni „fáum" ár- 
íim síðar. Hefir þvi sá, er þýddi fyrir Eggert, annaðhvort misskilið — 
bafi það verið danskr maðr — eða mislesið — hafi það verið íslendingr 
"~ wfám" i iBlenzka frumritinu, sem gæti auk þess hafa verið ógreíni- 
^^ga skrifað. Móti ártalinn 1499 standa eigi að eins afskriptir þessa 
^6mB, heldr og alþingisdómr um vigsbætr eptir Pál af fylgjurum Eiriks, 
Þ^í að hann er alstaðar ársettr 1498. 

vig Páls JónBBonar má leaa í Arbókum Espólíns II, 130—182, 
og árfærir hann þann atburð til 1497—1498; mun hann mest fara þar 
^Ptir frásögnum Benedikts lögmanns ÞorBteinsBonar í ættatölubókum 
^^^8. Hjá Birni á Skarðsá er að eins drepið á vig Páls, og er það ár- 
ffisrt þar til 1498^ og þess getið að það ár hafi Finnbogi lögmaðr geíng- 
dóm á alþingi um þetta mál (Annálar,HrappBey 1774,1,70). Er af því 
^ð ráða, að Björn hafi ekki þekt þenna dóm, heldr að eins síðari dóminn 
"öi fylgjara Eiriks Haldórssonar (1498). í íaleDzkum Artiðaskrám Kh. 
1893—96, bls. a57,erog tekin upp lítii klauaa um vig Páls eptir dóma- 
^yrpo Hannesar Gunnlaugasouar í Ny kgl. saml. 1945. 4to, sem fyrr var 
^efnd; er bú klausa dálítið einkennileg. en þó er i henni ranghermt — 
i handritinu, — að Páll væri veginn heima á Skaröi^ og annað það 
er rangt, að Páll hafi vegið Guðlaug Loptsson — þó að svo standi í 
^andriti Hanneflar, — þvi að Páll vó okki hann, heldurBöövar LoptBSon 



360 VÍG PÁLS Á SKARÐI. Hð^' 

bröður hans, eins og sjá, má framar hér í safninu (Nr.272). Annars er þftð 
TÍst, aö víg PálB hefir orðið eptir alþingi sumarið 1496 eða nð áliðnu Bumrij 
því að dáinn erPáll fyrir IS.Okt. það ár, eins og nóglega sést af Svína- 
vatnsdómi frá 12. Okt. 1496 (Nr. 354). Að Eirikr Haldórsson er í 
sumum ekki ómerkum handritum kallaðr „Eirikr faeitinn" hér í dómiu' 
ihum (bls. 362), sýnist muni vera setning siðari afskrifara, en hafi varlfl 
Btaöið i frumriti dómsins, þvi að eptir niðrlagi hans virðist Eiríkr vera enn á 
lifi, þegar hér er dæmt. 

) Domur wm wijg pals Jonssonar. 
Ollum monnum þeim sem þetta Bref sia edur heyr* 
senda einar oddzson. arnor flnnsson. jon erlingsson. sigurd- 
ur dadason. Jon sigmundzson. Jon hrafnsson. Jon Olafssoö- 
Oddur Sigurdzaon. Byuindur Gudmundzson. helgi þorualldzsoU' 
Bardur^)Jon8Son.Brandur Olafsson. þoruardurBiornsson, 
urGunnIaugsson'^,)[01afur Asbiarnargon.^^NarflSigurdzson.halI' 
dorBryniolfsson. Olafur kodransson. Asbiorn Siguatzson.Pietttr 
Sueinsson. Stephan Þorualldzson. Gijsli Þorualldzson.^) J^^ 
walldason og Tumas Þorbiarnarson. laugriettumenri.®) kuedi^ 
Gudz og sijna kunnigt giaurandi. þa er lidit war fra') hingatburd 
wors herra Jesu Christi CO cccc xc og vij sa fostudagiÐJ^ 
næstan epter peturs messo og pals [wm sumared^) sa al' 
menniligu auxararþijngi worum wier j dom nefnder af 
ligum mónnum**) finnboga Jonssyni logmanni [nordan 
vestan^**) aa Jslandi [og^^)Helga Oddssyne logmanne sunnan 
og austan cl Jslande.^^) ad skoda og dæma wm þad vijg^ 
mal sem Gudni B(ondi) Jonsson og [Ormur bonndi Jonsson 
broder^*) hans baru þar fram og kiærdu sa Eirik halldorsson. 
ad hann hefdi ofyrirsyniu^^) j hel sleigit Pal heitinn Jons- 
son brodur þeirra med fullum nijdingskap. so og huersn 
hafar bætur epter hann skylldu koma. ^ 

^89, 1945, 65; Brandur JM., 115; Biarnason 7i39, 65; *) í^^' 
65; *) [b. V. 65, og mun það rétt, þvi aö þáverða dómsraeun tvíer tyl^*'' 
ir fullar; Valdason 789, 65; eptir Þorvarð Björnsáoii verðr nafnaröðin 
svo í 65: „Halldór Bryuiolfssou. Olafur Aabisrnarson. Narífe SignJ-*!^^^^' 
Olafar CodransBon. Ásbiorn SigUft.thii.son. Piotur Sueiuation. Steplian P^'' 
valldsson, Gijsla Valldason o. fi. frv." «) JM. 789; bI. liin; ') sl. J^-ý 
V. hin; «) [b. v. 789, 65; ») 789, 65; raanni, hin; ^o) fyrst skr. i JM.: f^^' 
og a,", en Biöan leiðrétt á Bpá-Bsiu meö fornri hendi; ^^) suo og 7S9; J 
[i}: v: 789, 65; sl. hin. [789, 65; sl. JM.; Jonsson, sl. 115, i94ö; / 
Brœdtti JM; *°) oforayniu 65. 



18) 



^^97. viG PÁLS i SKABÐL 361 

So og woruni wier til nefnder ad dæma huerra suara 
edur segta [ad fyrrneffadur^) Eirekur yrdi þar fyrir skylld- 
ugur vppa kongdomsins wegna og pietur Clauusson hird- 
stiori yfer allt Jsland beiddi og krafdi doms aa. 

J firstu grein^) kom þar fram fyrir oss wyglýsing Ei- 
riks halldorssonar. er hann hafdi aa sig lyst [þad mannslag^) 
©pter bokarinnar*) ordum. War hun þa suarin þar af ein- 

skilvijsum^) manni. at Eirekur Halldorsson*^) hefdi ad 
logum lyst þui mannslagi. Þuídæmdum wier wijglysingina 
logliga og hauu') sannan banamann pcLls heitins Jonssonar. 

Jtem kom þar og fram Þorleifur Omsson^) fodurbrod- 
er Eírika Halldorssonar.®) er þa war hans logligur forsuars- 
madur.^**) Og war hann af oss [krafdur og spurdur") fram 
adlata [ef hann^^) hefdi nockur gogn edur witni þau ad pall 
heitinn jonsson hefdi nockra sauk giort wid Eirek halldors- 
^on^^). Enn hann sagdi þar uei til ad hann hefdi þar nein 
pi'of ti]. og þui dæmdum wier þennan sama maun pal Jons- 
son saklausan [i heP^) sleiginn hafa werid^'*) af eireke hall- 
dorssyni. 

Jtem j annari grein dæmdum wier j bætur epter pal 
heitinn Jonssou af fle eireks haldorssonar hP . nema minn 
terra konguriu wilie meira lata wera fyrir þad nadarbref 
sem hann hafdi fyrr^*) greindum pali vtgeflt. med so felldnm 
fridleika og salastefnum xx malnitu kugilldi.") xx*' frijd. 
xx« j ollum [fullgildis friduirdisi^) peuingum.i^) Skulu hinu^") 
fyrstu sol lukast jnnan manadar heima aa skardi aa skard- 



[b. V. ,789, 1945; b. v. 789; ») [Þvi mannslagi 1945, 789, 65; 
*) lögbókarinnar 115; b. v. 789, 1945; ») b. v. 789, 1945, 65; ') Ei- 
rek 115; «) 789, 1945, 65, og er það rétt; „Tyrfingeson" 115 og JM. á 
spáBöíu, en i texta „finnsBon"; «) b. v. 789, 1945, 65; ^o) umboðsmaðr 
1945, 65; ") [apurdur og krafdur 789; ") [sl. JM.; b. v. eptic hinum; 
") Hér er í JM. ritað á spássíu með fornii bendi (c. 1604), og einnig 
Þar eptir tekið upp við afskript séra Jóas i Hítardal (116. 4to): „Sakier 
"woru nogftr þo hann kynni ecki framm edbera eda þyrdi eigi fyrir meun- 
ingadoysi tijns og maktar sakier þeirra sem wijgzmalid aoktu". ^*) [b.v. 
115; ") weriun JM. ") b. v. 789; ") med eo felidum fridieika b. V. JM. 
(langlega); ^*) [fullgildum fríðvirðis 115; ^**) [þarflegum peningum full- 
gilldum og friðvirðum 789, 65, 1945; «») 789; hin, önnur hdrr. 



362 



VlG PÁLS A SKARÐL l497 



strond. aa heimili Gudna og Oms. skulu þad^) wera xx^ j 
aullum peningum suo logdum.*)xij^) [stikur klædismed*) Bing- 
elst klædi íyrir hundrad. iij tunnur malltz'*) fyrir j« . [tuær 
woder wadmals^) fyrir j° . iij aurar silfurs [fyrir j^ osmijd- 
ad') edur adrer peningar þessum peningum jafnuirder. 
Annnur 20^ sknlu lukast j haust a mikilsmesso*) heima aa 
skardi j so ordnura peningum iiij sauder gamler fyrir®) j° . 
þreuett naut fyrir j^ . xij fiordungar smiors fyrir j*' og adrer 
peningar þessum^**) jafnvirder. [Hinu") þridiu saul skulu 
gialldast aa næstum fardaugum heima aa skardi fskulu þad 
wera^^)xx malnyfcu kugillde nema hinnwilie eindælla^^) vm 
giora er taka a.**) skylldi adurgreindur Þorleifur skylldur 
ad [taka alla þessa^^) peninga af fle Eiriks og allar adrar 
logligar skullder. 

Jtem^®) j þridiu grein kora þar frnra fyrir oss einn 
skialligur mann huer er*') sor fullan bokareid þar þa fyiir 
flnnboga logmanni ad hann hefdi hia werid j litlustofunni^®) 
aa onduerdareiri. þa Eirikur [halldorsson weitti pali heitn- 
um þau sdr^®) sem hann fieck bana af. sor hann þa^**) ad 
adurgreindur") Eirikur hefdi komid vppagreindan pal heit- 
inn vm nott^'') med flock manna**^) þa hann laj sinni sæng. 
war greindnrEirekur og hans menn altyader thiP^) og med 
brugdnnm wopnnm. [brant Eirekur heijtinn vpp litlu stof- 
una^^)og hans medfylgiarar. enn sumer foru [vt ad riufa^'') 
hana og baru þar inn griot aa greindan^') pdl. ^nn hann 
hliop vpp nakinn og^^)greip eitt suerdog wardi sig. giorda 
þeirþatvær'*)skorpurog huijldu sigaamillum. komst PalP**) 



þá JM. 789; «) JM., 789; BÖgðum(!), hin; ^) 12, JM.; *) [JM., 789; 
sl.hin; miols 789; [viij alner vadmals og xl, 789; wadmal JM.; 
') [óamiðað fyrir jc , 789; ") MichaeliameBsu 789, 1945; o) í 789, 1945; 
10) þeim 1945; ") [í hin 115;íhinu JM.;hin 789; ") [sl. 115; ^^) rvo JM. 
= indælla (hin); ^*) si. JM.; b. v. hin; ^^) [789, og að nokkru leyti 
1945; gjalda áðurgreinda, hin; '^) bI. 115; ") 789, JM.; eö, hin; '^) litlu 
baðötofunni 115; ") [Páli heitnum veitti þau skemdarfiðLr 1945; ^^) þad 
789, 1945; ^^) greindur 789, 1945; ^*) nóttina 115; ") [al. 789; ^^) b. v. 
789; ") [789 og 1945 (að mefltu einB); brauzt Birekur upp í litluBtof- 
una, hin; ^o) [upp og rufu 789, 1965; ") b. v. 789, 1945; ««) b. v. 7Ö9, 
1945; «ö) 2, JM.; ")789, 1945; hann 116; sl. JM. 



1497. vÍG PÍLS Á SKÁRÐl. 363 

j millum annarar^) j akyrtu. enn j millum annarar^) j hos- 
íir. war^) þa so roflii stofan og borid jnn griotid ad pall 
gat þa ecki leingur^) warist. komst Eirekur þa jnn j litlu 
8tofuna og lagdi pal þa*) mitt fyrir^) lijfid. Snaradi pall þa 
suerdinu og greip af sier lægit og sagdiat fanginn. flell 
tann þa af mædi nidur aa golbid^). settist þa') þessi sami 
inadur vnder hofud honum. enn hann la þa aa gru(f)u. gieck 
eirekur þa j burtu og kom aptur þa^) stund war lidiii og 
spurdi [huert pall hefdi nockud®) feingit. enn þessi madur 
suaradi ad^**) hann hefdi feingit sem^^) dygdi. bad eirekur 
Þá pal ad^^) standa vpp og weria sig, enn optgreindur pall 
suaradi ad hans worn wæri fariíi ad sinni. Stack Eirekur 
hann þa ij stijngi. og war annar [af þeim^^) hans banascLr. 

Jtem^^)jiiijgrein soru og þar iii skiluijser^*) menn fyrir 
Iðgmanninum sogn hins sáLra. so latandi ord epter ord sem 
sa sor er hia war og hier fyrir framan***) skrifad stendur. 
Dsemdum wier þetta fullkomid^') lagawitni vm lijflat pals 
Jonasonar. 

Jtem^^) j flmtu grein kom þar og^®) fram mijns herra 

kongsins bref med hans heilu og oskoddudu hanganda jnn- 

cigli so þydandi^**) ad hann hefdi^^) tekid pal jonsson. hans 

hustru og alla hans peninga j sinn kongligan frid og bi- 

skerming. þui þotti oss mijns herra kongsins maun sleiginn 
hafa werid.«2) 

Nu med þui so auijsar^^) wor landzlaga bok ad huor 
sem drepur þann mann sem hann^^) hefur kongsins bref 
fyrir sier til landzwistar edur annars rietts rannsaks og 
^^it sa þad er hann tok af. þa er hann obotamadur. Þui 
fyrir þessar greiner og adrar fleiri þær oss leist hier ad 
l^ta dæmdum wier fyrrnefnder domsmenn med fuUu doms 
atkuædi þennan optnefndan mann Eirik halldorsson obota- 
^g^Pu^g fullkomid nijdingzwerk vnnid hafa. og hann fyrir- 

') annara JM.; en 1945; b. 789, 1945; *) b. v. 115; í 
1945; ð) 6V0 JM. = gólfið; ') b. v. 115; ») er 789; þegar 1945; ») [Pál 
^ð, hvort haun hefði mikið 1945; ^o) b. v. 789; ") sL 789; b. v. 789, 
1945; 13) ^g^g. j4) 115. 15) akilríkir 115; ^o) b. v. 789; ^^) 

fullkomiu 1945; ^^) sl. 115; '^) fll, 789; «0) hlýðaudi 115; ") hafi 115; 
) werin JM.; ^s) útviaar 789, 1945; sl. 115. 



364 



VÍGSLTJBEÉP. 



1497. 



giort hafa fle og fridi. landi og lausum eyri og riettfanginn 
wera huar [aem hann nclest^) vtan gridastada. enn allt 
hans godz fast og lauat. kuikt og daudt [dæmdum vier^) 
fallit vnder kong halft enn halftvnder logliga erflngia sem 
seiger j odrum obotamalum. ad afluktum wijgsbotum og 
audrum logligum skuUdum. 

Samþyckti þennan worn dom med oss greindur pietur 
klaufusaon^) hirdstiori og Iðgmennirner bader og settu sin 
jncigli [med vorum fyrrnelfndra domamanna jnnsiglum fyrir 
þetta Breff skriffad i sama stad. og sama aare sem fyrr 
seiger.*). 



388. 1. Júlí 1497. í SkíHioUL 

VlGSLUBEÉF Einars Benediktssonar ábóta á Munkaþverá, út- 
gefið af Stepháni biskupi í Skálholti. 

AM. Fasc. LXXm, 11, fikinnblað nokkuð akorið og iUa mfiö; virð- 
ÍBt vera úr bréfabók StephAns biskiips. Þó kynni þatta að vera úr 
bréfabðk Einars ábóta. Árni segÍHt bafa skrifáð upp þetta Bkinnblað, 
eii sú afskript er nú ekki til. 

Vniversis et singulis presentes literas uisuris uel audi- 
turis Stephanus dei gracia episcopus schalholtensis et cetera. 
Salutem in domino sempiternam. 

Uacantem ecclesiám beate CDarie virginis in monasterio 
thuer(a)ensi holensis dyocetds per mortem domini johanniy pre- 
dicti monasterij immediate abbatis. prelatp] eiusdem dyo- 
cesis notifica(u)erant nobis, de remedio [conjgruo ac rec- 
tore jdoneo prouidere. assignantes nob[is] honorabilem vir- 
um dominum ginarum benedicti presbyterum antedicte [dy]o- 
cesis. Nos igitur considerantes dampnales esse plures vaca- 
ciones ecclesiarum omnipotenlis dei nobis suífrag^re clemen- 
cia succedente tempore. cum ae hora et locus congrue oflere- 
bant. predictum dominum ^inarum professione rite fa[cta] 

1) [789; hann níiiat 1945; næst, hin; [b. v. 789, 1945; ») CiaíuS- 
son 1945; ClaUBBon 115;^<) [b.^v. 789. 



U97. 



tJMBOÐSBRÉF. 



365 



primo ia priorem preterea iu abbatem cauonice ordinavimus 
cooperante nobis gracia salvatoris. et plenariam.potestatem 
^t a(d)minÍ8tracionem tam in corporalibus quam in spiri- 
tualibus. vt predicti monasterij abbati congrvit committantes. 
8uam postulacionem officialium holensis ecclesie. 

Jn quorum omnium et singulorum tes[timonium] cigill- 
^ffi nostrvm presentibus est appensum, 

Ðatum jn r(e)3idencia nostra episcopali scalotensi jn 
octaua sancti johannis b^.ptist[el. anno domini cio cd x(c) 

vij. 



389. 3. Júlí 1497. í Skálkolti. 

StephAn biskup í Skálholti fær Einari Benediktssyni ábóta 
á Munkaþverá umboð um alla þá hluti, sem honum kunna 
til að falla 1 Hólabiskupsdæmi, bæði Þorlákspeninga og 
aunað. 

AM. Fasc. LXXIII, 11, skinnblað nokkuð rskorið; virðist vera úr 
bréfabók StepháDB biflkups, nema það sé úr bréfabók Einars ábóta. 

Vier Stephan med gudz naad biskup j skalholte. gior- 
[umj godum monnum kunnigtt med þessu woro opnn brefue 
ath wier hofum bijfalad ærligri personv herra Qinare med 
samre naad abota aa CDwnkaþueraa j. eyiafirdi. vort ful[lt] 
logligt vmbod vm þas hlute sem oss kunna til ath fal[la] 
þar hid nyrdra j hola biskupsdæme. og ecke er adr wt af 
^iort af vorum parte. vm þær giafuer og heit sem gefnfir 
6da lofadar hefuer uerid til sancti thorlaakz. Saumu- 
leidis [e]f þar kunnanockrir vorir sokomenn ath hittazst. þa 
hofu[m v]ier honum by falt ath (sækia) edur seckta vnder hvoru 
kirfciunnar uallde [semj hann kann og suarligtt er firir logum 
ath hafua. ■ Suo og þa alla a[th le]ysa (sem) eigi kunna til wor 
ath komast. og suo tilheyreligar sk[ript]er ath setia sem 
hverium hæfuer. Ok til sanninda hier vm [aetjtum vier vortt 



■ 



i366 SVALSáEÐBSRÉF. I4ð7. 

ncigle flrir þetta bref Scrifad j akalholte jn f[esto] visi- 
tacionis beate COarie virginis gloriose. anno domini. CD^ cd** 
xc vij. 

[VJier hofum skipad og bijfalad heidurligum manni 
worum brodur herra einare med [samjri nad abota auk 
kirkiunnar med sinum soknum hrafnagil. ki . . . og illuga- 
stade cum Ritu canonum. Skulu honum og hans klaustur 
prestum veitazt og gialdast af fyr nefndri kirkiv og þingum 
sierdeilis prest tivnd og heytollar messu 



390. 4. Jútí 1497. í Hafnarflrði. 

JóN Snorrason selr Magnúsi Þorkelssyni fjórðunginn í jörð- 
unni Svalbarði á Svalbarðsatrönd. 

ÁM. Apogr. 185 „Ex originali Svalbardensi accuraté" (AM.). Ofr- 
lítiö brot af frumriti þesBa bréfs er i frumbréfasafni Jóns SiguröSBonar 
Nr. 6 „Prá séra Daníel Haldórssyni 1849". Er alir efrihelmingr bréfs- 
ins fikorinu af og stór apilda Öðrumegin ofan af neðri hluta bréfsins, 
og Bóst okki ártal né bréfaranöfn, en utan k skinnbleðlinum stendr með 
hendi Árna Magnússonar ártalið „1491", sem annaðhvort er mÍBskript 
oða þá efra haldið á 7 er máð af, bvo aö það lítr nú út sem 1 i tölu. 
Fyrir bréfinu hafa verið 3 innsigli. 

[Kaupbref fyrir] einvm parte j [sualbardje er 

sellde jon snorrason.^) 
E»at giorum uier Petur Tomasson halldor jonsson og 
eigill eigilsson godum monnum uiturligt med þessu uoru 
opnu brefi ath þa er lidid uar fra guds burd þusund flogr 
hundrut niutigeR og vij. ar a flmtudaginn nesta fyrir trans- 
latio thome episcopi^) a þorisstaudum a Rosthualanesi uoru 
uier j hia saum og heýRdum a. ath jon snorrason sellde 
magnusi þorkelssýni med handabande til fullrar eignar fiord- 
ungin j jorduni sualbaEde er liggur a sualbaRdzstraund j 



1) ÞesBÍ klausa er rituð ueðan við bréfið i skinnblftðinu með daufara 
blelii, eu Bamtiöa; er mfiö, og vantar niörlag. Utau k frumritinu. 
•) 29. Júuí. 



1^9 í^. SVALBiJRÐ. - AltFll SÓLVEIGAÍt. É6l 

þingeyiarþiagi med aullnin þeim gaugnum og g§dum sem 
greindum jardarparti hefer fylgt ath fornu og nýu og hann 
hafde fremzst eigande ath ordid j arf efter stein snorrason 
broduB sinn. hier i moti gaf nefndr magnus þorkellsson 
saugdum joni snorrasýni tiu hundRud j fridum peningum 
og ofridum. skýlldu þau gialldazst optnefndum joui innan 
þ^íg(g)ia ara. lýsti greindr jon snorason þui fyrir oss at 
hann hefdi þenna nefndan jardan part aungum manní audr- 
um fyr sellt edr gefid en nu. fýrnefndum magnusi. skýllde 
sa þeirra hallda til laga er keypt hafde en sa suara laga 
lí'iptingum er sellt hafde. Og til sannenda hier um settu 
uier fýr nefnder menn uor incigli fyrir þetta iardarkaupss 
bref giort j hafnarflrde a sama aRÍ. fimm nottum sidar en 
fy^ seigir. 



391. 31. Júlí 1497. í Hramnii. 

ViTNisBURÐB, að Bjöm Guðnason hafi svarið þann eið á Al- 
þiugi 30. Júní fyrir Finnboga lögmanni, aðBjörn hafi þá eigi 
vitað annað sannara, er hann lýsti sig lögarfa eptir Solveigu 
Björnsdóttur, en að hann væri hennar lögarfi. 

AM. Fasc. XXXm, 18, frumritið fi. skinni. Öll (4) innBÍglin eru 
dottin frá. Frumritið er með hendi Björns Guðnaaonar Bjálfs, og hefir 
hann þvi Btýlað Torfa i Klofa og hinum vitnishurðinn. — Apogr. 786. 

Vittnisburdur vm gijd Biorns Gudnasonar ad 
hann hygdi sig vera grflngia et cetera.^) 
Þad giorvm wær tonfi jonsson. bRyniolfnr sigurdzson, 
telgi sigurdzson og asmundr klemensson godvm monnum 
viturligt med þessv worv opnv bnefl ad wær kennvntz væR 
'Worvm þar j hia og heyrdvm æ< favstvdagin næsta epter 
petursmessv og pals.^) aa almenniligv avgxararþingi þa er 
lidit war fra hingadbvKd woes herra jesv christi þvsvnd 
cccc nivtiger og vij ar ad einar odzson las þanndom vnder 



UtaH á bréfinn með hendi írá. 16. öld. Þ. e. 30. Júní. 



368 

■ 



ÁEFK SOLVEIGAÉ. 



1497. 

■ s ' 



godra manna jnnaiglvin j lavgriettv fyrir lavgmavnnvnvm 
og hirdstioranvm og avUvm almvganvm er olafur philpvsson 
hafdi dæma latid. vegna einars olafssonar sonar sins vm 
arf og peninga epter solueigv biornsdottur. modur modur 
adr greindz eiuars.^) ^nn j annaRe grein stod j adr greindvm 
domi. ad biorn gvdinason kalladi til adur greináz aiifs og 
hans broder are og þeir fleine þeim standa jafnfRam j al- 
menniligv enfdaatali epter landz lavgvm niettvm epter adur 
greinda solveigv modrsystr þeirra og adr greindr bioBn 
gvdinason hafdi fystur lyst sig lavgarfa epter greinda sol- 
veigv og lagt lavg og dom fyrir adur greindan anf og pen- 
inga. sem dandimanna domr þar vm gior vtvisaR ad hann 
ætte og hefdi att Eietta jsetv j optnefndvm auú til þess 
hann være med lavgvm vn honum dæmdr og því fyrir þa 
grein hefdi þeir j þeim domi sem fyn skrifadr olafur hafdi 
adur dæma latid dæmt optnefndvm binne gvdinasyni 
lyBÍttar(eid) hinn minna ad hann hefdi [eigi vitad^) annad 
sannara j þann tid þa hann lyste sig lavgarfa epter opt- 
nefnda solueigu enn hann være hennar lavgarfl. og ad hon- 
nm vnnvm skylldi optnefndr biorn gvdinason sækiatz med 
stefnv epter landz lavgvm Riottvm vB optnefndvm aRfl hvern 
er hann son þar þa a þinginv fyrir flnnboga jonssyni lavg- 
manni nordan og vestan a jslandi oss fyRuefndvm monnum 
hiaveravndvm og fleirvm godvm monnum avdrvm. og til 
sanninda hier vm settvm vær fyE nefnder ínenn woR jnn- 
sigli fyrir þetta vitnisburdar bref hvert er skrifad®) war j 
hvammi j hvamsveit favstvdagin næsta fyrir jacobsmessv 
vm svmaKit aa sama ane sem .fyrr seigeE. 



393. 39. Júlí 1497. í Görðum á llptanesi. 

Björn Guðnason gefr og geldr Eagnhildi Bjarnadóttur konu 
. sinni jarðirnar Hvamm í Hvammssveit, Ásgarð, Glerárskóga 

1) Þ. e. Nr. 383. | vitad | é | , frbr. Bem merki þess, að orðin 
eigi að flkipta aætum. *) skrifadad, frbr. 



BJÖRN OG EAGNHILDIl. . 369 



og Ketilastaði fyrir jarðir þær, er hán á í Austfjörðum, en 
Björn er búinn til utanfarar. 

KriegerBsafn 2. 4to, bls. 242—247, með hendi Styrfl ÞorvaldBBonar 
c. 1700. 

L 

Bref Er Biðrn Gudnason fær RagniUdi kvinnn ginni 
Hvamm i Hvamms sveit med fleijrum jðrdum. 
Þad giðri eg Biðrn Gudnason godum monnum vitur- 
legt med þessu mijnu opnu brefi. ad eg medkennunst. ad 
i^S) hefl nnt og feingid. golldid og gefld Ragnhilldi Biarna- 
dottur kvinnu minni jðrdina alla Hvamm er liggur i 
Hvammssveit. og þær jarder sem þar med fylgia og svo 
heita cLsgardur hdlfur. Glerárskögar og Ketilsiader med 
öllum þeim gðgnum og giædum. sem greindum jðrdum 
fýlger og fylgt hefur at fornu og nýu. og eg hefi fremst 
GJgandi ad ordit. henni til frialz forrædis og æfinnlegrar 
^ignar og ockrum Brfingium j svoddaii racLta. ad eg skal 
hafa hier igien allar þær jarder sem hun cL i austfiórdum. 
®r svo heita. Nes j Laudmundarfijrdi. Seliamýr. BáLrdar- 
stadir. Bardznes. Seloxtur og Sandlar og Relgistadir, J 
Hlijd dttatijgir aina partur annarz hundradz i kiolzvijk.*) 
og hier til .XX. radlnýtu kwgilldi. skulu og hier til reikn- 
^í5t allar þær giafir sera eg mcL med Iðgum gefa. hvert þad 

helldur tijundargiðf eda fiordungzgiðf. svo og þeir pen- 
J^gar sem mic brestur j hennar radla. þcL skulu þeir hier 
i teliast. Lysir eg þennan minn giðrning bædi gialld og 
giðf. og eg hefi fulla peninga uppborit fyrir cLdurgreindar 
jarder sem mier^) vel cLnægir. Svo og medkennunst eg 
greindnr Biðrn Gudnason. ad eg hefl sialfur afhendt med 
haudabandi greindri Ragnhilldi Biarnadottur allar þessar 
fyrakrifadar jarder sera Gunnsteini Asgrimssyni hiaveranda 
J svoddan mcLta ad rainn umbodzman skal hafa umbod yfer 
t*eim þar til vor herra gefur mic heilbrigdau aptur ilandit. 
enn viU gud ðdruvijs skipta. þa skulu henni afhendtar 
jardemar nær hun vill þær til sijn taka. Svo og ei aijdur 



Þanuig. nn, hdr. 

Dipi. iBi, vn. B. 84 



370 VAÐSBRÉP. 1497- 

bidur eg um alla mijna vini og venslamenn fðdur og modur' 
brodur og systur. og þeirra husbændur. ad þeir gion ^ 
heidur vid mic og fýrir mijna b8n og hryggid ekki þeDnan 
minn giorning helldur stydied hann og styrked i ollu seiö 
madur vonar uppa alla göda hluti til ýdar. bædi til ffi^J^ 
og minna vina. sem er mijn bðrn og kona. Og til meir^ 
audsyningar og stadfestu setti s(ira) Gunnsteirn prestursi*^ 
jnsigli med mijnu jnsigli fyrir þetta opit bref. hvert 
skrifad var j öðrdum d Alptanesi Olafzmesaodag um suiH' 
arid. CD. cccc. xc. og yij. (Lr. 



393. 30. Júlí 1497. í Skálholti' 

EiRíKR prestr Einarsson kaupir að Eandíði Bjarnadóttu^ 
jörðina Vað í Skriðuhverfl fyrir þrettán hundruð í lausaiH 
aurum. 

AM. Fasc. XXXni, 13, frumrit á Bkinni. Bæði innsiglin eru dottio 
írá. — Apogr. 3372. 

Þat giore ec jon þosteinsCfon ok jon biarnasson god^^ 
monnum kvnnigt med þessv okrv opnv brefi at vit vorvö^ 
þar j hia savm ok heyrdvm aa ord ok handaband þessai** 
manna af eini alfv sira eireikur einarsson en annari raödi 
biarnardotter en þat skildizt vnder þeirra handabande 
fyr nefndur sira eireikur keypti at adur nefndri randid® 
jordina uad er liggur j skridvhverfi j helgastada kir^^^ 
sokn med oUvm þeim gavgnvm ok gædvm sem grein'i'^ 
jordv fylger ok fylgt hefer at fornv ok nyv ok hvn var 
fremzt eigandi at firir xiij hvndrvfc j fridvirdvm peningvö^ 
j smiori ok koplvm ok hvdvm ok atti at gialldaz aa þrefli^' 
vm tolf manvdvm. for þessi giorningur fram j kirkiugardiii' 
vm j skalhollte aa svnvdagin næsta epter olafsmesao 
íyrri þa er lidit var fra hingatbvrdi vors herra jh^^^ 
christi þvshvndvrt^) cccc ix tier ok vij ar. Ok til ^^'^K 



inás}) settvm vier^) fyrnefnder menn^) firir þetta 
gkrifad j skalhoUti aa sama ari ok deigi aem fyr seigir 



Svo. 



1497. KVITTAN. — MUNEAÞVERÁRKLAUSTE. 



^94. 10. September 1497. í Hóladómkirkju. 

OfiME bóudi Jónsson kvittar Pál Aronsson um þá reið og 
styrk, er hann veitti i tilför og gerningum, er (Páll) bróðir 
Orma var óforaynju í hel sleginn, en Ingvildr Helgadóttir 
gekk í borgun fyrir Pál um tuttugu hundruð. 

-AJÍ. Fasc. LXVI, 21, frumrit á Bkinni komið fráBæ áRauðasandi. 
Innsiglið er dottiö fréi. — Apogr. 1170 (eptir frumritinu). 

Þetta bref heyrer til latrum j adalvik.^) 
OUum raonnum sem þetta bref sia edur heýra sender 
ormur bondejonsson kueddiv gudz oc sina kunnigt giorande 
^^^i þeaso mino opno brefe at ec medkenvnstz ec hefur 
geflt paal aronsson oUvngis kvittán oc akærolavsan fyrir 
^íg oc oUom minvm radum oc riettum epterkomendum vm 
þa reid^) stýrk er hann veitte j tilfvor^) oc giorninge er minn 
brodir var oforsýniv j hæl slegit j suo mata at jngvelldur 
helgadotter geigc^) (j) borgan at bitala mig xx hundrvtedur 
ininom brodur gudna. Ok til sanenda her (um) setur ee 
ííiitt jucigli fyrir þetta bref a hola domkirkiu sunnodagin 
nesta epter mariomesso sidare anno domini CD cd xc septimo. 



395. 4. Október 1497. í Vlðrík. 

1. Marts 1498. á Munkaþverá. 

I^óHK klerka útnefndr af Jóni presti Þorvaldsayni og Guðmundi 
Jónsayni officialibus Hólabiskupsdæmis, að Einar ábóti á 
^unkaþverá og klaustrið skuli hafa og halda jörðina Eluga- 
staði í Pnjóskadal þar til réttr Hólabiskup gerir þar laga- 
^kipan upp á. 

AM. PaBc. XXXm, 9, frumrit k skinni. Af 6 innsiglum er nú 
eitt fyrir bréfinu, — Apogr. 179 (eptir þessu frumriti, sem komið er til 
■^na frá aéra Skúla Þorlákasyni). — AM. Fasc. XXXin, 29, frumrit 
annað á skinni, og er ártal hór misritað 1407 cáP Tij-). — Apogr. 
^031. — FaBC. XXXIII, 30, þriðja frumrit á skinni, — Apogr. 



TJtan á bréfinu með gamalli bendi. Svo. 

84* 



T'372 / ■MTJNKAÞVERÁEKLAUSTB. 

3032. — í klauBtraskjBlabókinni AM. 280 4to. bU. 116—118 með he"^ 
Hákonax Ormssonar frá c. 1640 er áital þefifia bréfs misleRÍð 149* (^' 
uij gert iiij), og hefir bú villa komizt inn í Bagnarit vor, bvo að bve' 
hefir eptir öðrum talið ranglega ábótadæmi Einars Benediktflsonar 
1494 (P. Joh. HiBt. Eccl. Isl. IV, 50; Espólin, Árb. H, 125; Timflrj* 
BókmentafélagsinB VHI, 209). TJtan á XXXIII, 29 stendr og ártaU** 
1494 með gamalli hendi. 

Donmr firir illugastodum.*) 
Þat giorum uid jon prestr þorualdzsson ok gudiDUiid'' 
prestr ionsson officiales holabiskups dæmis. godum 
viturligt med þessu ockru opnu brefue at þa er lidit 
fra hingatburd vors herra ihesuchristi þushund fiogur hufldi^' 
ut niutiger okvij. áár a miduikudaginn næstan epter luik^ 
elismesso vm haustid j viduik i hialltadal aa almenneleS^^ 
prestastefuu. kom þar firir ockr heidrsamligr mann broíl|'^ 
einar abote af munkaþueráárklaustre. birte ok tiede fl^^' 
ockr ok odrum lærdum monnum bref ok skilEÍki klaustr^' 

.liins vegna. upp a iordina illugastade er liggr i hnioskad*^ 
hueria er martein heitin gamlason hafde gefitíi prouentugi*^ 
med sier ok Rannueigíl konu sinne. fýrr nefndu klaustre t 

.ii^-æuinligrar eignar. med þeim skilmalaa at áádr nefnd 
illugastadir : skillde huorke gefazt nie seliazt vndan klaus*if 
inu munkaþueraa. sagde nefndr abote einar at frændr s^g^ 
einarssonar hiellde sagda iord til erfda hafua fallit ept^^ 
greindan stíjg firir þa giof er einar heitinn abote isleifs*^^ 
godrar minningar hafde hana i fyrstu burt giofit(^) vnda^ 
fyrr saugdu klaustre. beidde opt nefndr eiuar abote oct^ 
laga skipan a giora vm opt nefnda iord illugastade 'b^^ , 
hann skiUde hana hallda mega klaustrsins uegna edr eig^* 
þui nefndvm uid til doms med ockr eirik einarsson. uit^ 
laas þormodzson. jon finnbogason. eirek sumarlidason. ol^^ 
klængssoH. magnws baardarson. sæmund aarnason. 

steingri^^ 

steinmodzaon. jon petursson ok einar þorateinsson presta. 
skoda. ransaka ok fulla lagaskipan a giora vm tíjtt nef^^ ^ 
iord illugastade. leistz oss i fýrstu þar sem iordin íU^^^j 
stadir var gefln i prouentu klaustrinu a munkaþueraa 



Utan & bréfinu íneð fornri hendi. Svo. 



1497.1 



MÁNASKALARBRÉF. 373 



o^rigdeligrar eignar. med þeim skilmaala þess er gclf athun ' 
ude huorcke gefazfc nie seliazt vndan nefndu klaustre. 
Potte osg hun huorke mega seliast nie giefast vndan klaustr- 
^^u til nauckra arfuaskipta edur æviiiligrar eignar. þui 
dsemdum uier greindir prestar nefndan einar abota rietti- 
^|ga hafua at sier tekit iordina iUugastade ok hana friááls- i. 

ga ok riettiliga mega hafuaok hallda a klaustrsins vegna 
siio leinge ok þar til sem riettr ok laugligr holabiskup 
giorir þar^) fasta lagaskipan vpp áá med lærdra manna 
raade^) ok samþycke i biskupsdæminu. Ok til sanninda 

ler vm settum uier fýrr nefnder prestar vorr incigle flrir 
Petta bref skritat a munkaþuera i eyafirde fimtudaginn 
iisestan flrir festum translacionis sancti johannis holensis 
^Piscopi et confessoris ddre sijdar.en^fyr seiger. 



^^6- 34. Oktober 1497. á Þingeyrum. 

Kvitttoakbbép Sigurðar ívarssonar til handa Jóni presti 
^Oívaldssyni um lúkning á andvirði tíu hundraða í jörð- 
^^iii Mánaskál. - 

f^- Pasc. XXXni, 10, frumrit á skinni. Bæöi innsiglin eru fyrir. 



^^éfiö er meö aömu hendi og XXXIII, 4, og mun Jaö vera hönd Béra 
^orvaldssonar. — Apogr. 3370. 

bref um manaskaal^) 
. ^ ^^th giorum vit steingríímur prestr steinmodzson. oddr 
J<>iison godvm monnum uiturligt med þessu ockro opno brefi 
pridiodagin fyrir festum apostolorum simonis et iude aa 
geyrum uorum uier j hia saum ok heyrdum upp aa ord 
tandaband sira jons þorualldzsonar af einni halfu enn 
annari sigrdar juarsonar at nefndr sigrdr medkendiz ath 
^íin hefdi wt tekit ok uppborit af sira jone full(a) ok alla 
^^ga fyrir x hundrod j jordunni manasköal er sira jon 



lieudi. 



|) tviBkr. 2) ja^^a XXXin, 9. Utan á bréfinu með fornri 



374 . IPPRPF FISKIVEHZLAN, 

hafdi keyft ath nefndvm sirgdi. medkendiz oftnefndur 
sigrdr ath hann hefdi lukt sier enn mesta pening ok minzsta 
efter þar^) sem j kaup þeirra hafdi komit. gaf þrattnefndr 
sigrdr greindan ion prestz^) med handabandi ollvngis kuitt- 
an ofc akærulausan lidvgan ok frialaan fyrir aier ok oUoiu 
aíjnum erflngium ok efterkomendum um adr greint jardar 
uerd. Ok til sanni(n)da hier um settvm uith fyrr nefnder 
(menn) ockr inscigli fyrir þetta kuittunarbref er skrifad uar 
a þijngeyrum sa sama deige ok fyrr seiger sarvm efter guds 
burd þusund cccc ix tiger og víj aar. 



397. 18. December 1497. 1 LundúBttiu- 

Raimondo de Raimondi di Soncino sendiherra hertogans 
Milano ritar hertoganum bréf um fyrri ferð John's Cabot's 
til norðrhluta Vestrheims, og getr um íslenzka flskiverzlan. 

Honry HairÍBse: The Discoyery of North America: Paris 1892, hl8. 
9. Ekki kemr Qnnað i biéfí þessu íslandi yið eu þetta. 



Quello mare e coperto de pessi li quali se prendenno 
non solo cum la rete ma cum le ciste, essendoli alligato- 
uno aaxo ad cio che la cista se imposi in laqua . , 



Dicono che portaranno tanti pessi che questo regno 
non haveva piu bisogno de Islanda, del quale vene una' 
grandissima merantia de pessi che si chiamanno stoch- 
flssi 3) 



Sto. «) Þetta haf (þ. e. viö Newfoundland) er fnlt af ^^^h 
Bem veiðiBt ekki einungis í net, heldr og meö háf (körfu), er steinn er 
bundinn við, syo að h&frinn (karfan) sökkvi í vatnið .... Ðeir segjat 
að þaðan muni flytjast syo mikið af fiaki, aö þetta riki (o: Englaod) 
þurfi ekkí leingr Islanda við, en þar er aíarmikil verzlun af fiski, 
þeir kalla Btokkfísk. 



1497. 



HVAMMR í KJOS. - SKÁLHOLTSSTM)R. 375 



898. 1497^ 

^I^DAai Hvammskirkju í Kjós. 

AM. 257. 4to, Bkb. Bamtíða. — ÁM. Ápogr. 2668 með hendi Árna. 

Anno domini [QO^. cd**^) xcvij. 

Kirkia hins heilaga luce ewangeliste i huammi i kioa 
^ haamsey. 

• • • 

^iJ- kyr og iij, asaudar kugiUdi og v*^ at auk i fridum 
Peningum. 



399. 1497^ 

^»iKNiKGE um nokkrar fjárheimtur Skálholtsstaðar, að mestu 
Rangárvöllu. 

1^.^^ -^^- í'asc. LXIV, 24, Bkinnblað með minniBnppteiknunum StephánB 

jehsu christi anno et cetera xc oc vij. 
primis lofadi einar eyiolfsson*) ad giallda biskup 
^teffane j gamla skulld jordina hravn austur j krok aa 
^ndi. ef þorlakur augmvndzson villdi hafa hana ellegar. 
j fullvirdiss avrvm honum þorlaki j havnd oc þar til 
íöalnytvkugilldi j afgioUd. 
Jtem lofadi magnus magnusson biskupinvm. xvj. hundr- 
^íidvm j jordunni breckum oc vj aurvm betur er liggur j 
S^nnarsholltz kirkiu sokn oc þar til íiorvm hundradz hest- 
^ 3 þær seckter sem biskupinn atti vppa hann. ^nu ef 
^skupinum eda hans vmbodzmanni litizt icki^) jordin þa 
ftyllde hann fa biskupinum. xx^. j fuUvirdiss avrvm fyrir 
Jordina oc heatana oc þar til tuav navt gaumul j haust oc 
^J' kvgiiidi 

ad vore. gieck adrnefndr einar eyiolfssonj borg- 
vm þessa peninga vid biskvpin vegna fyr nefndz magnus 
^agnuasonar brodur sins. 



[et cetera, skb. í Dal uudir Eyjaíjftllum. Svo 



SKÁLHOLTSSTAÐR. 



1497' 



Jtem gallt torfe bondi^) j sin afgioUd jordena alla 
mykines er reiknadizt. xij. hundrvdum ok þar til gaf haxin 
kuitta alla þa toUa sem gialldazt hefdi att til hans kirkna 
eda jarda af stadarins jordum j skaihollti til þeirrar stvndar 
er þa var komid. 

Jtem lofadi eirekr bondi j siii afgioUd. viij. hvndrvd- 
vm j kvgiUdvm oc fuUvirdis þarflegvm peningvm. 

jtem stendr hia honum hestur fyrir reyneskirkiu j mydal 

jtem stendr til hia sira joni j holvm olukt. 

jtem hia gvnnari askelssyni oc þorarni olukt. 

jtem hia gvnnlaugi a huoli olukt. 

jtem hia rvnolfl þorsteinssyni. vj. flordunga smiors oc 
atti ad akilazt til odda. 

jtem thumas jonsson asaudar kugilldi fyrir vtan þiossaa. 

brædurnir a leirubacka attu ad skila. ij.'') fiordunguifl ' 
gmiors til sira oddz a hofl. 

jtem gvdbrandur j kialardal a akrane[se] malnytukv- 
gilldi ad vore. 

olukt af fltium j skoradal. 

fltendur sallttari j ase hia hrafni. 



400. 1497. 

Skbí um nokkrar fjárheimtur Skálholtsstaðar nm Rang- 
árvöllu. 

AM. Fasc. LXrV, 24, skinnblað óinnsiglað úr bréfabók Stepbánfl 
biskups. Sumt i þeeBum reikningi er hér um bil bið sama og i næsta 
reikningi hér á undan. 

jehsu christi anno et cetera xcvij. 
Jn primis. lofadi tumas jonsson j gvnarshollti tueimr 
kvm oc asavdar kvgilldi ad vore oc giallda fyrir vtan þiossa 
j hreppvm. 



1) = Torfi Jóneaon i Klofái máð, og er óviat. 



1497^ 



SKÁLHOLTSSTÁÐR. 



37? 



Jtem runolfur þorsteinsson aex fiordungum smiors oc 
skila til odda j havst. 

Jtem sigurdur askelsson. iiij. saudi gamla j Ijaust oc 
vj, flordunga smiors. 

Jtem vt tekinn hestur af sira joni j holvm. stendur til 
hia honum fiogurra vetra gamallt naut j haust. 

Jtem vt tekinn hestur af þorarni askelssyni. 

Jtem a einar bondi j dál ad giallda þorlaki augmvndz- 
syni xxc jord at vore eda xxc kugillda vird oc þar til tiu 
hundrud j afgiolld. 

Jtem gallt magnus magnnsson. xvjc. j jordvnni breckv 
j Gunarsholltzkirkiusokn oc vj avra betur oc þar til atti 
hann ad giallda fiora hundradz hesta. ^nn ef biskupinum 
litizt icki jordin oc viUdi hana icki hafa þa gieck [einar 
öyiolfsjson j borgan ad giallda biskvpinvm. xvjc j fridvird- 

[giajllda gamalltt naut j 





401. [1497]. 

SkbI um nokkurn útlendan varnað, er síra Einar Snorra- 
8on afhenti Stepháni bisknpi Jónssyni. 

AM. Fasc. LXIV, 24, skinnMað úr mÍQnisbók Stepháns biskaps, 
°8 er það, sem hinumegin stendr á blaöinu frá 1497, og mun þetta vera 
frá sama tíms, nema það sé frá 1502. Prentað &ðr (að mestu leyti) i 
Sunnanfara IV, 1895 bls. 70. 

Þessa hlute afhente sira einar snorrason biskvpenvm. 
Jn primis eina pipar mork fyrir viij. flska. 
Jtem. iij. hufur tvibýrdar fyrir xviij. flska, 
Jtem. iij. einbýrdar hufur fyrir ix. fiska. 
Jtem adrar þriar einbyrdar hufur fyrir. vj. flska, 
Jtem. iij. hattar. fyrir. xvj. fiska. 
Jtem þrenn skiære fyrir. vj. figfca. 



skorið neðan af blaðinu á ská. 



378 



KONUNGSBRÉF. 



1498 



Jtem fim par svarta sko fyrir xix, flska. 

Jtem þrir lasar fyrir ix, fiska. 

Jtem tueir lasar fyrir siun fisk huor. 

Jtem XXV 8tik[u]r striga fyrir xxxvij fiska, 

Jtem flkiur oc rusin oc hveitebra^d fyrir xij, flska. 

Jtem xiij merkur sa^mgarn fyrir xxvj [flskaj. 



402. 34. Febrúar 1498. í KanpmannaMfla. 

Hans Danakonungr staðfestir hin fyrri bréf, páfa og kon- 
ung«, um hjúskaparleyfi Þorleifs Bjömssonar og Ingvildar 
Helgadóttur, og lýsir börn þeirra arfgeing eptir þau. 

AM. Apogr. 737 með hendj Jöns MugnúBBonar brööur Árna „Ex 
originali", Bem var „á pergament" — AM. FaBc. LXXII, 2, A2, trans- 
Bkript á skinni frá c. 1528 (ekki gott). 

Wij ^anss med gudz nade Danmarckis Suergis Norg' 
is Vendes oc gotis koningh ^ertug vdi Slesuiigh f^oltzsten 
Stormarnn og Ditmersken greffue j Oldenborg oc Delmen- 
horst gore alle vitterligt at thenne breffuisere Biðrn Tor- 
laffson haffuer varet her fore oss met eth wor helligste 
faders pawens legates breff og eth annet wor kære herre 
faders stadfestelssebreff hwess siæll gud nade ludendis at 
for^ Biðrn Torlaffsons fader oc moder mue bliffue sammen i 
ectteskab æn doch the sammen hore paa slecth effter som 
forskreffnne breff ythermere jnne holder oc vduiser. Oc 
sammeledis fordraget oc tillgiffuet them hveís ret ^anss 
nade paa kronnen(s) vegnne [haffde till them oc theris barn 
oc gotz ther fore j alle made hwilke breff wij aff wor 
sonnerlig gunst oc nade^) haffue stadfestet oc fuldbiurdet 
oc met thette wort obne breff stadfeste oc fuldburdde ved 
alle theris ord oc artickle som the jnneholde oc vdvise Oc íor^ 
biorn torlafson oc hanss sðskenne itette oc ectte arffwinger 
at vare effther theris fader oc moder och erffwe fader oc moder 



») [felt úr^LXXn, 2 (I) 



1498 



KOKTJNGSBEÉP. 



379 



oc all anden arff som hanum eller hansa sesskinne kan tillfalde 
^et lagen. Thij forbiude wii alle ehwo the helst ere eller 
"^are kunne och serdeles wore fogede oc embitzmen som 
er eller her effter kommende worde paa vort land yss- 
landh forskreffune biorn torlaffson eller hanss sosakinne her 
^Juod at hindre eller hindre lade mode quellie vmage eller 
1 nogre mathe at vforrette , vnnder wor konni(n)gIige 
heffndii oc vrede. giffuet paa wort slot Kopnnehaffn Iðffu- 
^rdagen nest effter Dominicam septuagesime aar effther 
gndz burd m cd xo paa tett ottende aar. 

vnder wort konni(n)gIige secret. 
Dominus Rex per ae. 



403 31. Marts 1498. í Rendsborg. 

Brép Hans Danakonungs, að Björn Guðnason og samarfar 
hans megi erfa og skipta með sér öllum arfi eptir Einar 
heitinn Björnsson gegn lúkningu réttra skulda bæði við 
feonung og aðra. 

AM. Fasc. XXXm, 25, frumritið á, Bkinni. Innsigliö er glatað. 

Bref kong hans vm skipun & gozum epter 
ginar bionsson og þoUeif vid biorn gudunason^) 
Víj Hans met gudz nadæ Danmarckis Suerigis Norigis 
Vendis oc Gottis Koniug Hertug vdj slesuig Holsten stor- 
Daarn oc i Dytmersken Greffuæ vdj Oldenborgh oc Delmen- 
torst Giðræ allæ wittherligt at wij Haffuæ vnth oc tilladet 
oc met thettæ wort obnæ breff vnnæ oc tilladæ at thennæ 
breffuisere býorn gwnessðn oc hanss medarffwingæ mwæ oc 
skullæ arffuæ oc them allæ emellom skyfftæ efftir theris 
landzlagh pa wort land yslandt alth thet arffgotz som hann- 
om oc them tilfallen er efftir eyner býornssðn huess 
siell gndh haffuæ dog i swo mathe ath for^e biorn gwnes- 
sðn oc hanss metarfíwingæ skullæ giffuæ oc till godæ redæ 

Utan ék bréfínu ineð hendi Eggertft HanneHBouar. 



380Tr SVALBARÐSBRÉF. ^ 149^».-^ 

betale all then geld oc skyld som for»e eyner býðrnssðn 
oss oc andre aff retta skyldigh oc plichtug bleff at betale. 
Thíj forbywdæ wij allæ ehuo the helst eræ eller wære 
kwnnæ oc serdeles wor foget oc embitzman pa forskreffnæ' 
wort land ýslandt hannom eller hanas metarffwingæ her 
emod at hindræ. hindræ ladæ. mðdæ. qweliæ. vmmage eller 
vdj noger mathe vfforrettæ eller forfangh at gðræ vnder 
wort hyllest oc nadæ. Giffuit paa wort slot rendsborgh 
Iðffuerdagen nest efftir sðndagen letare aar eftther gudz 
býrdh mcd. g^^^. viij. vnder wort signet. 



áOí. 26. Apríi l498 i (i^,A,vík 

é. Maí 1499. ' Í3>^.ö.vík. 

ViTNisBUBÐR, að Þorvarðr Steinmóðsson hefði lofað að selja 
Magnúsi Þorkelssyni fjórðunginn í Svalbarði á Svalbarða- 
strönd fyrir flmm hundruð í góðum peningum, með fleira 
flkilorði, er bréfið greinir. 

AM. Apogr. 186 „Ex oiiginali Svalbardensi accurate" (AM).' 

Þad giorum uid stefan jngimundarson ok jon sygurdz- 
son godum monnum kunnogt med þessu ockru opnu brefi at 
þa er lidit uar fra guds burd þusund fiogr hundrut niutier 
ok uiii ar £a fimtudagin n?stan fyrir kross ClQessu [um] uor- 
it j gardzuik aa sualbars strond uorum uid j hia saum ok 
heyrdum æ, ord ok handaband þessara mana magnus þor- 
kelssonar ok þoruardar steinmodzsonar at þoruardur lofati 
at selia magnusi þorkelssyne med handabande fiordungin j 
jordune svalbarde med samþycke rognu arnadottur konu 
sinnar. skyllde magnus fa þoruarde u. c. j godum pening- 
um þar med skillde þoruardr sier at uera kuittur um þat 
sem þa magnus a greinde. hier til med lofati magnus at 
byg(gi)a honum jord ok kugillde þa hann uillde. lysti þor- 
uardr þui fyrir ockr at þena part hefdi hann alldreie þa 
selt ne feingit jone þorsteinssyne. hier efter uilium uid 
sueria ef þurfa þike(r). Ok til ganenda hier mn setium uid 



■ 



1498. 



SAtJÐÁTÖKTJMÁL. 



381 



fyr nefnd(e)r men ockr jnsigli fyrir þetta bref er skrifat 

j gardzuik aa sualbardzstrond laugardagin n§stan fyrir 

jon(8)mes8o ante portam latinam einu ari sidar en fyr aeig- 
er. 



405. 19. Maí 1498. á Tlndum. 

DóMR sex presta útnefndr af Jóni Porvaldssyni offlcialis 
heilagrar Hólakirkju um Erlend Magnúason, sem gripið 
hafði með ráni flmtán geldinga gamla fyrir Hólakirkju og 
öiuga peninga goldið fyrir. 

AM. Apogr. 5517. „Efter trosnudnm original komnum til min frá 
Hlidarenda. OriginaUenn er under lok lidenn". (AM). Sjö innsigli 
liöfðu verið fyrir bréfinu, og lýsir Arni þeim, sem þá voru enn, þegar 
hann haíði írumrítið i höndum. Það, sem hér Bteudr i hornklofum, 
var fúið úr frumritinu, og hefir Arni fylt það út. 

Þeim godum monnum aem þetta bref sisa edr heyra 
"sendaa gudmundur prestur skulason. olafur klængson. þor- 
steinn gudmundzaon. halluardr biarnason. gunar þordarson 
og steingrimur steinmodzson prestar holabiskupsdæmia 
' Quediu guds og sina kunigt giorande at þaa er lidit war 
fraa hingathburd wors heraa lehsu christi þusund i[iijj 
hundr[ut]. ix. tiger og. viij. aaB aa fostudagin næstan epter 
halluardzmessu wm worith^) aa suinaauatn[e a] a[s]u[m] 
worum wer j dom nefnder aaf ærligum manni siraa jone 
þorualldzsyne officialis heilagrar holakirkiu, ath skoda. alita, 
med skynseme [at]h Ransackæ. og fullnadar dom aa ath legia 
epter wore samnizkn og logum huert aafl edaa fullkomnaa 
magth ath h[a]f[aa] skyllde [su] stefna er þar war bockut 
birth og fram Borit ei sidur sýnd suaren og satt giðr med 
tuegia skiluissra mana uitne ei sidr Reynd og Kannsockut 
ath [lejingd og timaa ordaa og athknedaa suo latandaa. ath 
ellindr magnusson war stefndur j fyr sagdann stad og dag 
' fyrer þaa sock ath greindur ellindr hefdi Eænth og gripith 



') þ. e. 18. Mai 



382 



SAUÖATÖKUMÁL. 



1498. 



fyrer heilagrí holakirkiu. xu. gelldinga gamla og aungua 
peninga fýrer lagt. hell[dr] ha[ll]dit med fullu ofuruallde 
og wondum annsuorum og þui j gudz nafne amen. war 
þath j fýrstu wor domur at wer dæmdum stefnuna logliga 
og ellind magnusson Rettliga fýrer kalladan, enn sacker 
þesa ath sol kom þar eingin uegnna ellinzt magnussonar 
ath logsuare hellt fyrer [hannj er birte fyrer oss nockur 
þau skilrike eda leidde uitne þau. heimillder synde fyrer 
sogdum saudum enn greindur ellindur hafde oppt medkenzt 
ath hann hefde tekit greinda gelldinga. Og þui dæmduin 
wer med fuUu doms attkuæde ellind magnuason j fyrstu 
grein skylldugan ath lukaa mork j stefnufall. nema hann 
syne loglig forfoJI med tuegia mana suordu uitne hann 
matte ei koma. eda hans logligur umbodzmadur j sagdan 
stefnudag, Enn um þaa sakiæru er sira jon kiærde til ell- 
indz holakirkiu uegnsa. ath hann hafi gripid og tekit nefnda 
saude suo farit sem fyrr segir og uænzt heimilld ath sira 
jons jonssonar. huer sig kalladi Radaman holakirkiu. Nu 
seigia suo log wor. ath huar sem menn skiptazt uid skipum 
edr gripum og fyrer huert. w. hundrata kaup. þa skal giora 
flrir bref med uitordi skiluisra mana og at sier at taka 
med heimildartokum og þui dæmdum wer fyrr nefnder 
preatar tittnefndan ellind skylldugan ath leida ij loglig 
uitne med suordum eidum at greindur sira jon hafe feingit 
ellinde magnussyne og afennt med logligum hanaoluni 
þessaa greinda aaude semm ellindur war aakiærdur^) vm. 
hier med dæmdum wer opptnefndan ellind skyJldugan ath 
leidsa onur. ij. uitne ath hann hafe fulla og alla peninga 
fyrer þessa saudi aptur goUdit heilagri kirkiu. Skulu þess- 
er aller eidar og uitne leidd og unnen jnan halfs manadar. 
ath heyrdum dominum. flrir siraa jone þorualldzsýne. heimaa 
aa þingeyrum edr hans umbodzmanni, Bnn ef hann fellz 
atb þessum uitnum þaa dæmdum ver tittnefndan ellind 
skylldugan ath luka holakirkiu jafnmarga saude og jafu- 
gaamla og suo goda. sem hann hefer haft flrir domkirkiune. 
Bnn fyrir ran og grip a saudunum dæmdum ver elliud 



') aakræiddr, stöð i &bi. 



1498. 



DUFANSDALR. 



^83 



skylldugan ath luka domkirkiuime sextiger marcka j sinn 
rett. skalu þesser peningar og sekter gialldaz inan manad- 
ar ath heyrdum dominum heima ath holum sira jone þor- 
uallzsýne edr hans umbodzmanni og ellind fallin j bann og 
skylldugan at taka lausn og skript af sira jone. 

Og til meire stadfestu og audsyningar hier vm þaa sam- 
Þyckti sira jon officialis og setti sitt jncigli med vorum in- 
ciglum fyrer þetta domsbref er giort var aa tindum aa asum 
3a sama aKe deigi sidan en fýr greiner. 



406. 1. Júní 1498. á MosTÖUum. 

DóMB útnefndr af Guðna Jónssyni, kongsins sýslumanni 
KiiIIi Geirhólms og Langaness, um bréf þau, er Einar ÓI- 
afsson fram bar vegna Ólafs Jónssonar föður síns um jarða- 
kaup þeirra Guðmundar bónda Arasonar og Þóris Steinólfs- 
sonar, hvort Ólafr skyldi heldr aðgang eiga að Meðaldal 
og Hólum í Dýrafirði eða Dufansdal í Arnarfjarðardölum, 
og dæma þeir Ólafi Dufansdal. 

AM. 211B 4to, bls. 99—100, skr. c. 1700. 

Vm brygdi Domur (L Jordunni Dugansdal. 
01Ium mðnnum er þetta Brief aid edur Heýra aenda 
biorn gudnason. Jndride Jo(n)8son. Sigurdur biðrnson. þor- 
leifur aurnolfsson. Jon Briniolfsson. Jon Jonsson. quediu 
gudz og sijna. godum monnum kunnigt giorandi^). med 
þessu voru opnu brieffe. fðstudaginn næstan fyrer festum 
Medardi og GiIIardi. þcL ehr lided var frd hijngadburd vora 
horra Jeau Christi 1498 ar. ad MosvðUum j 0nundarfyrde. 
^ almennelegu heradsþijnge. vorum vær j Dom nefí'Dder aff 
serlegum Dugandi manne Gudna bonda Jonssine. ehr þd 
haffdi kongsins syslu millum geijrholms og Ldnganess ad 
Ransaka. skoda og dæma. huad oss þætte Riettlegast vm 
þaug brieff og skylrijke ehr Einar Olafason þar fram bar. 



bætt við; Tantar i handritið. 



384 



, DUFANSDALK. 



; 1498. 



og Domz d beijddist j lOgliga vmbode Olafs Jonssonar 
fandur sijns. huðr ed vottudu vm þaug jardakaup. er fraffi 
hðffdu fared millum gndmundar bonda Arasonar og Pórirs 
Steijnolfssonar. og þar þd bijrttust fyrer oss. med godra 
manna jnnsiglum. huðrt affl ad haffa skylldi. og ad huðrium 
greijndur Olaffur skylldi helldur atgdng Eiga, ad Medaldal 
og hoolum i Dyrafyrde. edur Dufansdal i Arnarflardar^) 
Dolum. effter þui sem i kaup haffdi komed fyrgreijndra 
manna j miUe. enn offtneffndur Olaffur var nu ordinn Riett- 
ur soknare og so Eignarmadur þessa mdls. sem haiis brieff 
þar vm giðr vtvijsa. og nu aff þui ad vier hðffum sied og 
yfferlesed oped kaupbrieff offtneffndra mannaj miUe vm 4d- 
urskriffadar jardei. ad greijndur gudmundur arason sellde 
fyrneffudum Þorer ddurgreijnda jðrd Duffansdal j arnarfiard- 
ardðlum fyrer Medaldal og hoola og þetta þeirra kaup var 
Iðglegt dæmdt aff 6 Lðgriettumðnnum ð, alþijnge. Effter 
þui sem scí Domur þar vm giðr vtvijsar. so og ej 
sijdur kom þar fram fyrer oss brieff vnder godra 
manna jnsiglum so hliodanda. ad þeijr voru þa heijmamenn 
i Duffansdftl. ad offtnefndur gudmundur arason tok ad sier 
offtnefnda jðrd Dufansdal og offtneffndur Þorer miste hana 
fyrer utan sinn vilia. og fyrer þessar grejner og adrar 
flejre þær ed oss þotte þar ad luta. ad so proffudu og fyrer 
oss komnn. þa dæmum vier offtneffnda jðrd Duffansdal vera 
og vered haffa eijgn Olafs Jonssonar og hann friálslega 
meijga ad sier taka offtneffnda jðrd Duffansdal nær hann 
viUdi. Bnn vm langaii fiemissir og fyrer Eá.ngligt dhalld 
ð. tijttneffndre jðrdu Duffansdal. Dæmum vier ad sækiast 
skule med Riettum saksoknum heijma i heradi þar sem 
jðrdin liggur. 

Og thil sanninda hier vm setta eg gudne Jonsson kong- 
ligrar maiestets vmbodsmann mitt jnsigle med fyrgreijndra 
manna jnnsiglum fyrer þennan Dom. skriffad j breijdadal á- 
sama Deijge og áre sem fyr seijger. 



-fyidar, hdi. 



4. Júní 1498. á Eiðúiit. 

^iTNisRTjRÐR, að Eiðakirkja eigi verleigur og skipsátr -á 
Jiskabjargi í Borgarflrði og svo hefði verið haft og haldið, 
er þeim systrum Ingibjörgu Pálsdóttur og Eagnhildi var 
sfapt erfðiuni eptir Pál föður þeirra andaðan (1403),-, 

eck* ^^" ^^^^^' ^^^^ "^^ originali fra Kristinu BiBiksdottur á Eidum 
Pals Marteinesonar. Eidakirkiu vidkomande. Þetta bref er.nu 
^önsiglisiaust" (AM.). 

Þat giore ec eyiolfur ketelsson godum monnum kunn- 
at ec uar til uistar a eidum þa ion heiten narfason 
þar razsmadur ok uar ec formadur a fiska biarge flrir 
eidaskipe i borgarflrde ok alldri heyrda eg annat þa enn 
^idastadur §tte þar skipsatur ok svo lukttuz allar uerleigur 
^ þui skipe suo ok uisse eg at uigfus ingiallzson var þar 
^'adsmadur laungu fyrir þat ok uar þa lika haftt ok halld- 
at allar verleigur af þui skipe uoru goUdnar til eida. 
siio heyrda eg þa ellztstu meun seigia er þa uoru ok til 
^^8u at skiptt uar erfdene med þeim systrum ingibiorgu 
Palsdottur ok ragnhillde eptter faudur sinn aþdadan^) ok 
þa Iika haftt ok halldet [um^) þetta skipsatur ok skip- 
^igur at eida stadur §tte þat. ok hier eptter uil eg sveria 
þurfa þiker. Ok til sannenda hier um sette eg mit inn- 
^^^gle flrir þetta uitnesburdarbref mitt er giortt uar a eidum 
W utmaunasueit manudageuu næsta eptter hnitasunnu þa 
lidit uar fra hingatburdd uors herra jhesu christi þus- 
^ud. 0000. hunndrut niu tiger ok uiij. ar. 



*08. 33. Júní 1498. á Reynlstað. 

^TEPHÁK biskup i Skálholti úrskurðar statt og stöðugt hjóna- 
öaud Ólafa Filippussonar og Vigdísar Jónsdóttur. 

•^M. Apogr. 797 „ur storu transskriptarbrefe 3ia presta og 3ia leik- 

/) [b. V. af útg.; þetta a getr vaila þýtt annaö en þetta. -) [vant- 
i frumritið, en Árni bætir þvi inn. 

liipl. lil. VU. B. 25 



386 



iaJONABANb OLAFS. 



1498- 



manna 1515" (AM.) 20. April. - JSig. 66. 8vo mcð hondi Grunnaví^'- 
JöUB eptír nama transBkripti. 

Hier er vrskurdur Biskups StefFaus^) 
Ver steffan med Gnáz nad biskup i skalhollti et cetera. 
giorum godum mounum kunnigt med þessu uoru opnu brefi- 
ad sub anno gracie OD. cd**. nonagesimo octauo. aa laugai"' 
daginn infra octauas festi corporis christi aa Reynenesstad J 
skagafirde. kom olafur philippusaon flrir oss. og beidde oS 
krafdi at uær giordum endiligann ueg aa huort þat biona' 
bannd væri logligt edur eigi. er hann hafdi giort vid vig' 
dise jonsdottur. tedi greindur olafur oss in primis. sin br6i 
og skilRÍke vm undanfærslu er hann hafdi giort flrir sir^ 
jone þorualldzsyni offlciali heilagrar holakirkiu at banö 
hefdi ecki saurgat kirkiugardinn i videdalstungu i moti Þ^J 
sem biskup olaf godrar minningar hafdi honum saker 
lagt. jtem birte hann flrir oss bref og inncigle skiliiis''^ 
manna at hia hofdu verit er hann festi fyrrnefnda uigdi^® 
sier til logligrar eiginkonu epter logbokarinnar ordum. Þ^^ 
at heilags anda nad tilkalladri at so profudu og flrir os^ 
komnu. sogdum vier med fullu doms atkuædi og laga vr- 
skurdi greint hionaband statt og stodugt og i allann Da^*^ 
Rett og logligt uera og þeirra barn edur born skilgetin. 

Og til sanninda hier um festum uær uort incigli fl'^^^ 
þetta domsbref skrifuat i sama stad deigi og aRi sem fy^' 
seiger. 



409. 37. Júní 1498. á GreDjaðarstððaiH' 

EiEíKR prestr Binarsson fær Birni Einarssyni bróður síflíi^ 
til fuUrar eignar í sín þjónustulaun jörðina Vað i Helg^' 
staðakirkjusókn. 

Bísk. Hol. FaBc. V, 3, framrit á, skinni, og er brot af innfligl^**^ 
fyrir bréfinn. — AM. Apogr. 3607, 



66. 



VAÐSBRÉF OG VÍFILSMÝRAE. 087 



(Vm) jordina V£ad. 
Þaht giore eg eirekvr prestvr einarson godvm monnvm 
vitvrlight med þessv mínv oppnv brefi aht eg hefe feinged 
^foe einarsýue brodr minvm jordenavaded liggvr j helga- 
stada kirkiv sokn til fvllrar eignar j sín þionvstvlavn vnd- 
mier og mínum erfingum efter þvi sem eg uard fremst 
^igaude aht med avlivm þeim gavgnvm oc gædvm sem 
gi*eindre jordv fylger oc fýlkht hefer aht fornv oc nýv. Og 
saní;iada liier vm setta ec mitt insigle firir þetta bref 
skrifad var aa greniadarstodum j rej'kiadal miduiku- 
^^S^n næstan firir petri ed^) pavli. þa lided uar fra gvds 
'^vrd þvsuud. cccc h(undrud) nlvtíger oc viij ar. 



*10. 28. Jóiií 1498. í Skálholti. 

B»A2a>E prestr Hrafnsson fær Grími presti Þorsteinssyni til 
íullrar eignar jörðina á Vífilsmýrnm i Önundarfirði og kvitt- 
um andvirðið. 

AM. Faec. XXXIII, íá7, frumritið á Bkinní, Innsiglið er enn heilt 
íyHr bréfinu. 

Brief fyrir [vijfllz myrum.^) 
Þat giori efc sira Brandr Rafnsson. Godum monnum 
^uunigt med þessu minu opnu brefi at ek medkennumzt at 

hefi feingit sira grimi þorsteinssyni til fullrar eignar ok 
frials forrædis jordina uiuifils^) myri er liggur j hollzkirkiu- 
sockn j aunundarflrdi med ollum þeim gognum ok gædum. 
sem greindri jordu fylgir ok fylgt heflr at fornu ok nýiu 
ok ek ok minn fadir Eafn brandzson urdum fremst eigandi 
Q-d. aem gud hans sal nadi, vndan mier ok minum erflngi- 
um. en undir adrgreindan grim prest ok hans erflngia. Suo 

medkennumzt ek fyrskrifadur sira brandur at ec hefl 
fuUa ok alla peninga upp borit af fyrskrifudum grimi presti 

Svo. 2) utau á brefina med aU^AmaUi heudi; frá [„wppaa viuelz- 
®yrar", t öðrum stað með fiömu hendi. ») Svo. 

25* 



§§9 VÍÖ I'ALS A SKARÐÍ. í^^* 

fyrir adur greinda jord sem mier uel canæger. skal þratt 
nefndr grimr prestr greinda jord mega at sier taka ok alla 
sockn (XL eiga ca þrattnefndri jordu, ef hun næri eda hefdi 
uerid orettiliga halldin ýrkt eda unnin at iafnfullu sem ek 
sialfur. Ok til sanninda hier um setta ek sira brandr 
rafnsson mitt insigli fyrir þetta bref skrifat j skalholltí- 
quarto kalendas dag julij. arum eftir gudz burd þusund 
flogur hundrut niutigir ok atta sar. 



411. 30. Júní 1498. á Öxarárþingi' 

« 

DóMR tólf manna útnefndr á alþingi af Finnboga lögmanoi 
Jónssyui nm vígsbætr eptir Pál Jónssou, sem Eiríkr Hal- 
dórsson sló í hel á Öndverðareyri í Byrarsveit, þær 6r 
fylgjarar Eiríks áttu að gjalda. 

ÍBfél. Kh. 309. 8vp, bl. 136 6—138 a (Öxnafellsbók) með hendi Atft 
MagnÚBSonar í Ögri c, 1620. — Landabókasafn 812. 4to bls. 81—8^ 
(J.P.) Bkr. c. 1622. — MSteph. 61. 4to, bls. 149—151, skr. c. 1660. 
ÍBféi. Kh. 315 B, 4to, bl. 165— 167,skr. c. 1680. — Landsbókasafn 69. 
4*0 bl. 261—262, skr. c. 1640. 

Domnr nm vijg Pcíls JoDssonar, 
Ollnm monnum þeim sem þetta bref sia edur heyra- 
senda Oddur Sygurdsson. Jon Sigmundsson. tumas JonssoO' 
Þorleifur aurnolfsson. Byuindur^) Gudraundsson^).^ Biarne 
andriesson. [Stephan Ketilsson.^) [Gudmundur*) Þorleifsson.^) 
Sygurdur^) yuarsson. Halldor Sygnrdason. Einar Einarsson. 
arnor finnsson Quediu Gudz og sijna kunnugt giorande aí 
[þa lidit var fra hingadburde vorz herra Jesu Christi') 
1498 ar^) laugardaginn næstann epter pieturz messo og 
pdls [a almennelegu 0xararþijnge^) vorum vær j dom nefnd- 
ir af ærligum manne finnboga [Jonssyni^**) laugmanne nord- 



Sigmundur 69. GuondsBon 61. s) þl. 69. *) Guondur 61- 
») [bI. 812. 0) Siguardur 61. ') [anno 315, 61, 812. «) b. v. 69. ") 
[b. V. 69. ^*>) b. V.; vantar i handritin. 



1498. 



YÍGr PÁLS Á SKARÐI. 389 



og vestan a Jslande ad akoda og dæma vm þa sank^) 

og akiæru er Gudni Jonsson og Ormur Jonsson kiærdi') 

til þeirra manna sem Eirike Halldorssyne veitte [lid. fylgi^) 

og foruneyfci til onduerdu^) eyrar j eyrarsueit þóL greindar 

Eyrikur Halldorsson^) oforsyniu j hel slo þeiria brodur 

PcLl bonda Jonsson. [gud hanz sal nade.®) beiddu og kraufdu 

gremdir brædur [Gudni og Ormur') finnboga laugmann 

öefna hier dom yfir huorra suara edur^) segta þessir menn 

yríe þeim skyllduger fyrer greinda sok og so kongdom- 
inum. 

J firstu kom þar fram fyrir oss ad allir þeir menn 
sem Eirike Halldorssyne veitte^) lid og fylgi til aftauku 
Palz heitinz Jonssonar vora þa þangat dæmdir til and- 
suarz^**) og afsaukunar og þetta þeirra mal vndir þann 
^om sem flnnbogi laugmadur þar yflr þeim^^) nefndi. J 
fyrstu dæmdum vier þa menn^^) þar^*) rietteliga fyrir kall- 
ada um sagt moLl bædi kongdomsinz vegna og so fyrr^*) 
greindra brædra Gudna og Orms. nu af þvi ad laugin [ao 
avijsa^**) at þeir menn sem veita lid til eda fauruneyte. 
hylla^ö) og^') samþickia med þeim þann hug at taka menn 
ftf. þa^®) suare slijku fyrir kongdomenum og erfingium hinz 
ðauda sem rettarinn kongdomsinz^®) og skinsamer menn 
ðsema med þeim^**) epter laugum og atuikum. enn landzvist 
þeirra se vndir kongz miskunn. og þui dæmdum vier þeasa 
alla adur greinda menn sem foru med Eyrike Halldorssyne 
þa Pall heitinn Jonsson var ] hel sleiginn eirn^^) og sier- 
huorn fyrir sig sekann. x. morkum vid kong. og þa skylld- 
^ga ad [fara edur^^) fá mann fyrir sig ad fa sijna landz- 
vist jnnan næstu. [iij. dr,^^) Enn huor af adur^^) greindum 
mounumsem þa hefur ecki feingit sijna landzuist [j sogd- 



aeckt 812. kiærdu 69, 812. ») [lidfylgi 309, 812; lid filge 69; 
Lijdfylgie 61. *) onduerdav 69. j, b. v. 812. «) [b1. 315, 61, 812. 
')[8l. 61. 8) og 812. 0) veittu 69, 812. ^^) andsuara 61. ") b. v. 69. 
") b. V. 61. 18) sl. 61. ") Hl. 61, '^) vtvijsa 61; [avijaa so 812. ") 
öl, 315; hilia309, 812. ") edur 61, 68. ") b. v. 69. '^) sl. 61. «o) 
^omm 69. ") b. V. 69. *-^) [al. 812. ») [þiiggja aara 315, 69, 812. 
") 69; sl. 61; audrum(!) 309, 315, 812. 



um tijma^) þa^) dæmdum vier vtlægann til kongz nada 
huoria miakunn hann vill a giora a hans [male og^) skill*!^ 
þessir menn allir [þau næstu iij ar^) mega med riettu 
[vera*^) hier j landit®) ef þeir hafa endeliga bedit vm sijflS' 
landzuist. [Enn gifftumal skulu þeir eingifi ad Iðgum giöra 
meiga fyrr enn þeir hafa feingid sijna landsvisf^) íy^^^ 
sagt brot. enn þeir skulu mega hafa sialflr sitt vmboí 
sagdann tijma so og kaupa og selia sem adrir menn so 
sækia sijnar sakir ef þeir eiga vid adra menn. So og skuln 
þeir sækiast med laugum af audrum ef þeir verda^) brot- 

Jtem j annare grein dæmdum vær alla þa menn eirn ) 
og sierhuorn sem med greindum Eirike foru til aftoku pal^ 
heitins Jonssonar^**) og ad þui verda sannir at þeir hafl 
sokt at [pale heitnum Jonssyne^^) edur at þeirre lití^ 
stofu. sem hann la j. jnnan edur vtan þa hann var J ti^^ 
sleiginn. roflt hana edur brotit^^) grytt edur nockurt^^) lí*^ 
[þar til^*) veitt. huornn þeirra sekann fyrir sig .xv. huDd" 
rudum vid greinda brædur Gudna og Orm med somuiíi 
solum og fridleika sem hanz bætur voro dæmdar^**) 
[giallda OL^**) sijnu heimile. Enn allir þeir j skalann geingn 
[edur stadinn^') med vopnum^®) cda^^) nockud giordn 
dæmdum vier huorn þann^**) sekann^^) fyrir sig^^) xvij^^) 
hundrudum vid sagda bræ.dur [Gudna og Orm-^) [^^^ 
somum solum og frijdleika vsem^^) [vm hin fyrre greiner.^**) 
Enn allir þeir menn sem j sagdri fðr voru med Birik^ 
heitnum^') þa pall heitinn^^) Jonsson var [af honum^^) J 
hel sleiginn^°) og þar hafa onguanu hlut ai giort. annat 
enn ridit til og frd med Eirike. dæmdum vær þann huorn 

[fll. 61. 2) b. V. 61. 8) [raaíum 69. [09; þesdn næst vera 309- 
«*) [iij. ar 309. landi 315, 69, 812. -^) [b. v. 69. 815; ero 309. 
") b. V. 69. sl. 812. ^') Jouasyiie sl 812; [hoQum 09. ^^) griote 
69. ») 69; nockud 309. '^) [bI. 812. ^^) Sbr. alþingisdóm 30. Jói^^ 
1497. ^ö) [giaUde ad 69. ") 69; skarir(!) 809. ") [med vopnum 61- 
") 69; og 309. 20) þeirra 69. ^^) sl. 812. ^^) skylldugan b.v. 812. ^^) 
69; xij, 309; x, 812. «*) [sl. 61. ^5) [b. v. 61, 69, 812. ^6) [69; biueí 
fyrgreinder 61; al. 812. "^) 809; „li« 61. ^s) b. v. 69. «9) [si. hér 812. 
8») af honum b. v. 812, 



1498. 



VÍG PÁLS i SKARÐI. 391 



J^iy sig sekann .v. hundrudnm vid sagda brædur [Gudna 
Orm^) med somum solum og fridleika sem adur grein- 
^^^) vm hina fyrri. [Nu ef nockur af þessum adur greind- 
mounum seigist^). 

Jtem j þridiu grein dæmdum vier [sierhuorÍHm af 
^Uum þessum adur^) greindum monnum sem j sagdri faur 
"^oru med[ Birike heitnam^) siettareid huad huor þeirra 
hefur giort og hafa hann vnnid jnnan halfz mdnadar [særra 
*íaga«) fra þui honum er til sagt af Gudna og Ormi og 
"^inue') þennann Eid fyrir þeim^) kongz vmbodsmanne sem 
j sumar hefur syslu j Þornezþijnge so gudne sie hia og 
Ormur ef þeir vilia. Enn huor ed fellst**) af þessum eidi 
Síallde sem adur er skrifad eptir þeirre sok sem honum 
Verdur gefin af optnefndum brædrum og at þessum pening- 

g'olldnum dæmdum vier þessa menn kuitta og satta uid 
b^attnefnda brædur Gudna oc Orm vm adurskrifada sauk. 

Jtem dæmdum vier alla þa menn sem satt hafa giort 
^id Gudna og Orm vm þa sauk kuitta og þa med þui fie- 
giallde sem þeir hafa vndir einz [a satter^**) ordid og þad 
laugliga satt þeirra a miUum so [huorir tueggia mege eige^^) 
riufa. enn slijku sekir uid kongdominn sem skrifad stendur. 

[Og til sanninda hier vm et cetera.^*) 



418. 30. Júní 1498. á Öxarárþingf. 

1499. á VíðimýrL 

-^LYKTAíí sex manna á alþingi, útnefndra af Finnboga lög- 
^anni Jónssyni, að G-uðni Jónsson og Ormr bróðir hans 
^^gi vel ]áta laust við Björn Þorleifsaon, samkvæmt bréfi 



þl. 61. 2) greindi 69. ») [sl. 69. Hér dettr og botninn úrfletn- 
iögunni í 309, 316, 61, 812, er hér eyða fyrir því, aem vantar, Í309 
08 812. [69; alIopt(!) 309; opt 61. 309; „h". 61. [b. v. 812. 

69 ; vinna 309. ai. 61. fellur 69, 812. ^o) [b. v. 69. ") 
[huoiuger mege 69, [sL 61; 69 sl. et ceteia. 



;ííí-J 

392 AKFK ÞOELEIPS. 1498. 

. : » . ■ 

Hans tonungs frá 24. Febr. 1498 (Nr. 402), alt það góz, 
er þeir héldu eptir Þorleif Björnsson. 

AM. Fasc, XXXm, 20, frumrit á Bkinni ; af 7 innsiglum eru 
tvö fyrir bréfinu. 

I 

' ' Þeim' godum^) monnum sem þetta bref sida edr heyt^ 
senda eirekur þorsteinson. loptur eýiolfson. jngimundi' 
flnson. jon þorgrimsson. gisli filipusson og jon sigmundz- 
son kuediu gudz og sina kunigt giorande at þaa er lidi* 
war fra hingatburd uors herra jhesu christi 00 iiij huudruí 
ix tiger og aatta aan a laugardagin næstan epter peturs- 
messo og pals um sumarid aa almenniligu auxaraarþingi 
woro ueR til nefnder af finboga jousayni logmanni nordafl 
Og uestan aa jslande at skoda Rausacka og yfer ath lít* 
med honum sialfum suo eigi sidr med samþýcki. uilia og 
uitordi gudina jonssonar og ormss brodur hans huerer þ^ 
hofdu Rad og ROgeran yfer þat goztt er fallid hafdi epter 
þorleif biornson jarder og lausafe en biorn thorleifssonReikii"' 
adi sier til arfs og eignar nu uera til sagt epter þui aeiD 
uors nadug herra kong hans bref birter og Jne helldur og 
'utt uisar þat biorn tedi þar firir oss um sina skilgetning 
edur adra skickan seni med fýlger og þat kongsins bref 
jne helldur og þui uirtiz oss og fulkomliga leizt med log' 
manzins samþycki eppter kongsins brefi sem þeir fyr greind" 
er menn ormur og gudne mætte uel sleppa og lausa(!) la^^ 
uid biorn þorleifsson þat gozt þeir helldu og honum til 
heyrer epter sinn faudr epter þui fyrr nefnt bref tiluisar. 

Samþjxkti þetta uart samtal. aalit og yfersyn fy^ 
greindr finbogi jonsson logman og setti sitt jncigle med 
uorum jnciglum fyrir þetta samþycktarbref er giort var 
uidemyri j skagafirdi ari sidar adr greiner. 



tviflkr. 



*13. 1. og 3. Júlí 1498. á Hvalsnesl. 

Jaeðaskiptabiiéf raiUi þeirra Narfa príors á Skriðu og Gríms 
bónda Pálssonar. 

AM. Apogr. 4435 „Epter Transscripto 14. gamallra SkriduklanBt- 
Hrsbrefa giördu þann 28. Septembris Anno 1697 (= a). Samanlesed vid 
annad Transscriptum XL Skridukiaustnrs pergamentBbrefa, giört þann 
17. SeptembrÍB 1697 (= b)" (AM.) „Framanskrifad bref er med gamla 
skrift á kalfskinn svart og skorped, med fiorum Jnnsigla tiglum, enn 
engn Jnnsigle". 

Þad giðrnm vier Þorvardur Gudmundsson. Gudlaugur 
Gudmundsson. Gisle Peturssou. Jon Magnusson. Sigurdur 
Jonsson og Gisle Jngemundarson godum monnum viturligt 
löed þessu voru opnu brefe. at sub anno gratiQ M. [cd.^) 
xeviii. a Hvalsnese d Eosmhvalanese sunnudagenn næstann^) 
epter Petursmessu og Pdls um sumared vorum vier j hicL, 
sctum og heyrdum cL^) ord og handaband þessara manna 
priors Narfa af einne alfu klanstursens vegna á Skridu. 
enn af annarre Grims bonda PóLlssonar vegna sona sinna 
t*orIeif8 og Benedicts. ad svo firir skildu. ad prior Narfe 
sellde til fullrar eiguar og fricLls forrædis óldurgreiudum 
Grime bonda Pdlssyne svo heitande jarder : Arskog j Ar- 
skogs kirkiusokn firir. xxx^, og Pdlmhollter liggur j Mðdru- 
valla kirkiusokn firir .xv*^.*) og SkcLlldalæk j Vallastadar 
líirkiusokn flrir .xx^.**) med ðllum þeim gðgnum og giædum. 
hlutumoghlunnendum. semfyrrgreindar jarder urdu fremst^) 
eigande ad og klaustred. ad fornu og nyiu. til fialls og fiðru 
og allra laudzgiæda þeira er þessum jðrdum eiga ad fylgia 
at rettu. Hffer d mot gaf og gallt fyrrskrifadur Grimur 
bonde PcLlsson svo heitande jarder j austfiðrdum priornum 
og klaustrinu d') Skridu til æfeuligrar eignar og frials for- 
rædis. med ðllum þeim gðgnum og giædum er þeim fylger 
fylgt hefur ad fornu og nyiu til fjalls og tiP) fiðru. 
fyrst Brimnes flrir. xvj'^. er liggur j Dvergfasteins kirkiusokn. 
og Anstdal firir. vuj^ er liggur j sðmu kirkiu sokn. Kross 



^) [D., a, sem er rangt; b1. h; ») sl. h; *) XXo, a; ^) XXXc. a, 
) ftamaat, h; ') ad, a; ^) b1. a. 



394 



VIÐEYJARKLAUSTR. 



1498. 



firir, xij^. er liggnr j fiardar kirkiusokn j Mioafirde o^. xj°. 
i Nese. er liggnr j Desiarmyrar stadar^) kirkiusokn. Skyllde 
hver firir sij^ hallda til laga greindar eigner og svaralaga- 
Riptingura. afhente hver ödrum fyrrgreindra manna sagdar 
jarder j þessu sama bandabande. 

Og til sannenda hier um aetium^) vier vor jnnsigle 
firir þetta jardakaupsbref er skrifat var j sama stad [og 
dre^) dege sidar enn fyrr seger. 



414. 5, Júlí 1498. í Viðey. 

KviTTUNABBBÉF til hauda Árna ábóta i Viðey um eptirstöðv- 
ar af andvírði Stærrivoga. 

ÁM. 238. 4to bl. 5, 8kr. c. 1570 (BeRsastaðabók). 

Bref enn fyrir Stærri vogvm. 

Þat giorvm vier Sveinn Magnvsson. Hellgi Ormsson. 
Olafr Jonsson. Jon Ormssou oc Hallkiel Porkíelsson godvffi 
monnvm kvnnigt med þessv vorv opnv brefi at svb anno 
gracie CD**. cd**. xc". vni fimtvdeigin næsta fyrir festvni sanct- 
orvm in Selio heima sa klavstrinv j Videy vorvm vier J 
hia savm oc heyrdvm aa at herra Arne med gvdz nad abote 
] Videy galltt oc vtlvckti Þorgrime Jonsyne er þa hafdi 
riettligtt vmbod konv sinnar dottvr Gvdmvndar Magnvs- 
sonar þav iiij^ er epter stodv fyrir jordina Stærri voga. 
voro þar Ivcktar j ij tvnnvr miols oc ij tvnnvr maltz. c 
jarns. kietil nýr. vni stikvr lereps oc tvibyrd hvfa. þvi g^^ 
oc giordi adr greindr Þorgrimr Jonsson fyrnefndan herra 
Arna oUvngis kvittann oc akærvlausan fyrir sier oc konv 
sinne og avUvm sinvm epterkomendvm. 

Oc til sanninda hier vm settvm vier fyrnefnder menn 
vor insiglle fyrir þetta vtlvkningsbref oe kvittanar skTÍÍ^^ 
j sama stad deige oc ari sem fýr seigir. 




b1. a; *) BOttum, a; ')_[fll. &. 



^^98. SKRTÐUKLAUSTR. 395 

415. 9. Jiílí 1498. á Hvoli í Hrolhrepp. 

CruKNi/AUGE Teitsson selr Narfa príor á Skriðii og klaustr- 
intt þar jörðiua Hrafnkelsstaði í Fljótsdal fyrir þrjátigi 
tundraða í ganganda fé og lausafé. 

AM, Apogr. 4436 „Epter TranBScripto 14. gamallra Skridublaustura- 
Wa, giördu þann 28. Soptembrís, Anno 1697*. „Þetta bref er á kálí- 
Bkinn med afgamla skiiít, hvar á eru tveir tiglar, enn eckert innsiglo", 

Þad giðrum vid Porvardur prestur Jvarsson og Þor- 
"^s-rdur Gudmundsson godum monnum kunnigt med þessu 
ockru brefe ad sub anno gracie M. CD. xa viij. octavo dag 
visitacionis Marie Æ Storolfshvole j Hvolhrepp. vorum vid j 
hiÆ. sdum og heyrdum ord og handaband þessara manna. 

eiune dlfu herra Narfa prioris af Skridu, enn af annarre 
Grunnlaugg Teitzsonar. ad svo flrir skilda. ad nefndur Gunn- 
l^ugur sellde fyrrnefndum prior Narfa jðrdena alla Hrafn- 
kielsstade er liggur j Pliotzdal j Valþiofstadur kirkiusokn. 
^Gd öUum þeim gðgnum og giædum sem greindre jðrdu 
fylger og fylgt hefur ad fornu og nyiu klaustrenu d Skridu 
til æfenligrar eignar. og þess formðnnum til fri&ls forrædis. 
Hier a mot gaf tittnefndur prior Narfe optneftidum Gunn- 
lauge Teitssyne xxxc. j soddan peningum. v. naut gðmul og 
saude og xx. j fiortan hundrut nu j haust er kiemur. þar 
xij. malnytukugillde ad næstum fardðgum og þar til iiij 
hundrud j fullvirdis peningum. Skylldi Gunnlðgur Teitsson 
svara lagariftingum ct fyrrgreindre jðrdu Hrafnkelsstðdum. 

klaustursins formadur aa Skridu hallda til laga. enn ef 
kyune ad ganga jorden med Iðgum skyllde Gunnlðgur 
^dur haus epterkomendur Iðgliger gjallda jafngoda peninga 
^Ptur klaustriuu oL Skridu. hvert honum bihagade betur j 
austfiðrdum eda d RangdrvöIIum. 

Og til sannenda hier um setium vid fýrrnefnder menn 
ockur jnnsigle firir þetta jardarkaupsbref. er skrifad var j 
í^ama stad. dege og dre sem fyrr seger. 



396 



UMBOÐSBEÉF. — HNÍFSDALB. 



1498. 



416. 9. Angust 1498. á Hraunl á Bakka. 

XImboðsbbéf Þórðar prests Guðmundssonar til handa Pórði 
presti Jónssyni að taka út staðinn 1 Hólum 1 Hrunamanna- 
hreppi í hendr Pétri Sveinssyni eða umboðsmanni hans. 

Bisk. Skalb. Fasc. XI, 9. Frumrit á skinni, og er innsiglið dottið 
frá. — ÁM. Apogr. 2436 „accuraté". 

Vmbodsbref sira Þordar. 
Þat gioieeg þordur prestur gvdmvndzson godvmmonn- 
vm vitvrligt med þessv minv opnv brefl at eg hefl íeingit 
sira þordi jonssyne fullt vmbod til vt at taka stadin hola] 
hrvnamannahrepp og alla þa peninga sem þar standa sam- 
an kvika og davda frida og ofrida j næstvm fardðgvm og 
allan Keikningskap vt af darna jonííííyne at jafnfvllv sem 
eg sialfur og afhenda petre svoinssyne eda þeim sem haun 
setur tíl sinna vegna med at taka sðgdvm peningvm stad- 
arins og mínvm. Og til sannenda hier vm setta eg mitt 
insigle flrir þetta vmbodsbref skrifat sa. hraune da backa 
flmta dagin næsta firir laureneivsmesso arvm epter gvds burd 
QD. cd. xc. og atta oar. 



417. 19, August 1498. í Keldudal. 

ViTNisBTjEÐK, að Bjami Þórarinsson hefði feingið Vigfósi 
Gruðmundssyni til fullrar eignar Hnífsdal hinn neðra í Skut- 
ulsflrði. 

AM. Faflc. XXXIII, 26, frumrit á Bkinni. ÖIl (3) innsigliu eru 
dottin frá. 

Þat giorum uær sira jon gislason. sira olafur teizsson. 
gisle indridason godum monnum kunnigt med þessu noro 
opnv briefe ath uier uorum j hia i badstofunni uestur j 
hrauni j kelldudal j dýraflrdi ath biarne þorarinsson lysti 
þui flrir oss ath hann hefdi feingit uigfuse gudmunzsyne 
iordena hnifsdal hinn nedra til fuUrar eignar er liggur J 
skutulsflrdi j eyrar kirkiu sokn med raái, samþýkie ogupp- 
lagi solueigar gudmundardottur konu sinnar honum til fuHr- 



íir eignar og frials forrædis ok hun uære hans æfenleg 
^ign hedan j fra, £nn undan mier og solueigu konu minn- 
og ockrum erfingium enn under uigfus og hans erfingia. 
Var þetta vitnisburdarbrief og hans lysing adur greinz 
biarna þorarinssonar skrifat og samsett j kirkiune j kelldu- 
dal. næsta sunnudag firir bartolomei apostoli þa lidit var 
fra hingatburd vors herra iesu christi. CD^. cccc*^. Ixxxx*. 
viii. ar. 



418. 30. August 1498. í isi í Öxarflrði. 

FiNNBOGi lögmaðr Jónsson úrskurðar löglegan og svarlegan 
óbrigðanlega haldandi Bólataðarhliðardom frá 21. Júni 
1497 (Nr. 383). 

AM. Apogr. 798 „ur Btoru transakriptarbrefe 3ia presta os: 3ia leik- 
nianna 1515'' (AM.), som gert var 20. AprU. — JSig. 66. 8vo með 
hendi Gcunnavíkr-Jóns eptir sama trauBskripti. — Af bréfi þessu oru aí- 
s^nptir allvíða i skjalabókum frá siðari timum (t. a. m. ÍBfél. 67. 4to 
bl. 59—60). 

Hier er vrskurdur fimboga logmaiiz.^) 
€g flnnbogi jonsson logman nordan og uestan aa jslandi 
Siori þat godum monnum uiturligt med þessu minu opnu 
t*refl at þa lidit var fra hingatbvrd uora herra ihesu christi. 

cd. ir tiger og atta mt, manudaginn næsta fyrir bar- 
tholomeusmessu j ase í ðxaRflrde kom fyrir mic ærligur 
dandi mann einar oddzson tedi og birte fyrir mier i log- 
ligu umbodi olafs philippussonar. þann sama dom sem 
dæmdr uar i bolstadarhlid j hunauazþingi. miduikudaginn 
næstan fyrir ionsmessu baptiste aKum epter gudz burd. CO. 
cd. ix tiger og víj.^) ar huer so inne hellt at einare olafs- 
syni uar dæmdr til fullrar eignar allr arfur epter solueigu 
biornzdottur modurmodur sina. enn olafi faudr hans til 
talldz og umbods med þeim fleirum greinum. »em þar inn 
^ standa. beiddi og krafdi fyrr nefndur einar oddzson mic 



66. «) þ. 0. 21. Júni 1497. 



398 



VIÐEYJAEKLAÚSÍB. 



1498. 



hier lagaurakurd da leggia þenna sama dom huort haun 
skylldi at logum standa mega eda eigi. Nu saker þess at 
ec hefi sed og yferlesit skodat og rannsakat þenna sama 
dom med sinum greinum og aitikulis. lizt mier hann dæmd- 
ur uera suarliga og logliga epter þeim profum og uitnum 
sem þar ut i standa. þui j gadz nafni amen, at so profudu 
mali sem fyrir mig hefer komit ogmed þeirra beztu manna 
Eadi og samþycki er þa uoru nær mier, sagda ec fyrr 
greindr íinnbogi jonssou logmauu med fuUum laga urskurdi 
og doms atkuædi adur skriíuadan dom logligan og suarlig- 
an. og obrigdiliga halidazt eiga epter þui sem laudzins laga 
Bettur ut uísar. Og til sanninda hier vm setta ec mitt 
inncigle fyrir þetta urskurdarbref skrifat i saraa stad og dag 
sem fyrr seigeK, 

ii 



419, 7. Septejnber 1498. í Vlðey. 

Halbóba Guðmuudardóttir gefr guði, jungfrú Maríu, klaustr- 
inu i Viðey og kirkjunui til fullrar eignar jörðina Hest í 
Borgarflrði gegn bænahaldi fyrir sál foreldra hennar og 
bænda, en Steinþórsstaðir í Reykholtsdal standi fyrir brigð 
á Hesti. 

AM. 238. 4to, bi. 12—13, skr. c. 1570 (BeBsastaðabók). 

Bref fýrir Hesti. 
Þat giorvm vier Jon Gellisson. ÞoUakr Hreimsson. Jon 
Sigvrdzson. Gissvr Þolleifsson. Jon Marteinsson ok Olafr 
Jonsson godvm. monnum kvnnigtt med þessv vorv opnv brefl 
ad svb anno gracie. CD** cd** xc ok viijar aa fostvdoiginn in 
nativitate beate Marie virginis heima æ, klaustrinv j Videy 
Yorvm Yier j hia savm ok heyrdvm sa ord ok handaband 
þessara manna herra Arnna med gvdz nad abota j Videy 
af einne alfv en Jons Sigurdzsonar ok Halldoro Gvdmvnd- 
ardottvr af annari. skildiztþatokfaldiztvndir þeirra handa- 
baudi at greind Halldora Gvdmvndardottir gaf gvdi jvngfrv 



1498 



VÍÐEYjAKKLAUSTR 



399 



Mariv klavstrinvj Videy ok kirkivnne jordena alla erl heitir aa 
Hesti Ix^ at dyrleika j Borgarflrdi j Lvndar kirkiv sokn med sam- 
þykki Jons bonda sius ok fvllv jayrde ok handabaudi ok sam- 
þycki Þorridar Jonsdottvrmodvrsinnarer þa var hennar log- 
ligre rflnge til æfinligrar eignar ok frials forrædis vndan sier 
ok sinvm erfingivm med todvm ok eingivm hvsvm ok haga 
rekvm ok skogvm ok med jtokvm j adrar jarder ok auU- 
■um þeim giædum ok laDdznytivm sem greiudre jordv Hesti 
fyllger ok fyllgtt hefir at foruv ok nyiv ok hvn vard fremst 
Gigandi at med logvm til ytzstv vmmerkia motz vid adrar 
jarder. Hier j mot skyllde þrattnefnd Halldora sier ok sin- 
vm fodvr Gvdmvnde Hramssyni ok sinui modvr Þvrride 
JoTisdottvr ok sinvm bæudvm Oddi Þolleikssyui, Eyolfl 
Hialltasyni er þa voro fram farner af heiminvm. sem gvd 
þeirra sal hafi. ok Joni Sigurdzsyni er þa lifde. ad vera 
vnder bænahalldi klavstrzens æflnlega ok oUv sinv folki 
sier til eilifrar palvhialpar ok ollvm kristnvm salvm med 
þeim skiUmala at klavstrid skyllde hallda hennar artid 
seflnliga þan dag sem gud kalladi hana edr færa hana sem 
navdsyn stendr til en eitt sinn aa arinv. þangat til skipadi 
tvn . x*^ , kirkivnni þar aa Hesti þar jjordinne fyrir gamla 
iustædv vtau klavstvrzens formenn villdv leysa til sin jard- 
ar partinn. skyllde titt nefud Halldora Gudmvndardotter 
svara laga riptingum aa adr greindre jordv Hesti. en klavstrz- 
ins formenn j Videy hallda ti! laga en ef jordin geingi af 
klavstrinv med logvm þa gaf hvn ok skipadi aptr j stadin 
gvdi ok ivngfrv Marie ok klavstreuvj Videy jordena Stein- 
þorsstade er liggr j Borgarflrde i Eeykholltz kirkiv sokn 
xxiiij*^ at dyrleika ok þar til x malnytv kvgillde til æfin- 
ligrar eignar med ollvm þeim skillmala epter þvi sem fyr 
skrifad stendr. 

Ok til sannenda hier vm settvm vier fyrnefndir menn 
vor insigle fyrir þetta giornings bref ok hennar testament- 
vm skrifad j sama stad deige ok are sem fyr seigir. 



400 MtJNKAÞVERÁR UG SKRÍÐTIKLAUSTR. """^1498 

". M . 

430. 10. September J498. á Skriðu í FljótsdaL 

ÍÍAEFi príor á Skriðu selr Binari ábóta á Munkaþverá og 
klaustrinu þar jarðirnar Lækjardal og Flautafell í Þingeyj- 
arþingi og nokkurt lausafé fyrir þau flmtán hundruð, er 
Narfi príor hafði upp borið af peningum Guðrúnar Bárðar- 
dóttur vegna Binars ábóta. 

AM, Faac. XXXIII, 28, frumtítið á skiuni. Af 4 innsiglum era nú 
tvö fyrir bréfinu. — Apogr. 3027. 

kaupbref fyrir lækiardal og flautafelle 1498.^) 
Þath giorum vier halli magnusson. steffan helgason og 
þordr þorsteinsson godum monnuia kvnnigt med þessv vorv 
brefl at sub anno gracie CDcd xc viij** a manudaginn næsta 
epter ODariv CDesso sidari vm havstid da klavstrinv da skridv 
j fliotzdal voro vierjhia savm og heýrdvmaaord og handa- 
band þessara manna abota einárs fra mvnkaþveraa af einne 
halfv og priors nar/a af annari at sva fyrir skildv at prior 
narfl selldiþa þar med handabandi med samþýcki brodr jons 
abota einari og hans klavstri mvnkaþverda til íullrar eign- 
ar og frials forrædis sva heitandi jardir lækiardal er liggr j 
skinnastadakirkiu sokn og flavtafell erliggr j sualbardz þingum 
med oUvm þeim gognum og giædvm eignvm og jtokvm sem þess- 
um greindum jordvm fýllgdi ogfýlgthefdi at fornv ognyiuog 
hann og hans klavstr hafdi fremzteigandi at ordit og þar til 
flogr hvndrvd j smiori og navtvm. hier j mot gaf greindr 
aboti einar. xv. hvndrvd þav somv sem prior narfl med- 
kendizt at hann hefde vtt tekit og vppborid af peningvm 
gvdrvnar bardardottr aa vegna abota einars j malnýtu og 
fridum peningum. skylldi prior narfl svara laga riptingum 
aa fýrr greindvm jordvm en abote einar hallda til laga. Og 
til sanninda hier vm setti asgrimr hallzson hver er försagn- 
arvottr var at þessv fýrgreindu kavpi og skildaga sitt jnn- 
scigli med vorvm jnnsciglvm fyrir þetta jardakaups bref 
skrifad j sama stad degie og are sem fýr segir. 



Utau á biéfinu með gamalli héndi. 



U98. 



GTjÐMtTNDARFíIGNlÉ. 40 1 



16. September 1498. á Hallsteinsnesl. 

JóRN jungkæri Þorleifsson ^^ofr og aptr leggr Andrési 
önaa Guðmundssyni og sonum hans, Guðmundi, Ara og 
jarna, garðinu Saurbæ á Rauðasandi með þeim jörðum, 
þar fy]g.ja^ í Dýraflrði, Hest í Önund.irfirði og aðr- 
^ flRÍri jarðir, er átt hafði Guðmundur Arason og Helga 
örleifsdóttir, en Andrés gefr og uppleggr i mót ReykhóJa 
aðrar fleiri jarðir. 

Air. Paec. XXXIII, 23, frumritið á skinm, dálítið skemt af fúa. — 
í'asc. XXXIII, 24, ttaDSHkript á fikinni frá 30. Apríl 1512 (fyllir 
^*íoið frumritsins). - Apogr. 5715. 

Griorningsbref andrcs Gudmundzaonar og sona hans 

og biarnar þorleifssonar af audrvm partte.^) 
^Þat giorum vær pall Bondj jonsson. hellgi gislason. 
P^rbiorn jonsson. pall aronsson. [jon jonsson. pall araxsou^) 

^íidmundr eýuindzson ok^) ginar jonsson godum monnum 
^iturligt med þessu voru optnu brefi. at þóx er lidit var 
ira hingadburd uors herra jesu christi þusund. cccc. niutig- 
ok attðL ctr. Sunnvdaginn næsta epter exalltacio sancte 
^^^cis ai hallsteinsnesi i gufvdals kirkiusokn. vorum værr 
J nioa sítum ok heyrdum oa ord ok handaband þessarda 
öianna lungkæra Biarnar þorleifssonar ^nnafannari alfu. 
^^dres Bondda gudmundzsonar ok gudmundar bondoa and- 
^^ssonar. sonar hans. at sua flrir skildu. at adur nefndr 

^öru þorleifsson gaf ok aptur lagdj greindum andresi gud- 
^^ndzsyne ok gudmundi andressyne, arda ok biarna sonum 
^'^dress Sua heitandj odaljarder ok jardoL eigner sem hier 
^^Jger. fýrst gardinn saurbæ er liggur ca raud&sandi ok 
9.11ar þserr jarder er þar til [heýrda ok j þeim hrepp liggida^) 
^ gndmundr arcason attj ok hans kuinnda hellga þorleifs- 

otter sem gud þeirra sal nadj. ok þar med þær jarder sem 

^Sgia j talknoLfirdi ok fyrr greiudr gudmundr attj. Hier 
Died Nvpp j dyrafirdj ok allar þær jarder er vnder þann gard 



') Utiin á. frumritinu raeð gamalli hendi. [hlaupið yfir í XXXIH, 
') b. V. XXXIII, 24. *) [liggia ok j þeim hrepp(!) XXXIH, 24. 

Öipl. iBl. VU. B, 3$ 



402 GtJÐMUNDAREIGNlR. 149^' 

lagv til býggingar ok j dyrafirdj væri ok optnefDdur 
gudiQuiidr att hefdi, Þar med hest j aunundarflrdi 
[þær jarder er þrattnefndur^) gudmundr attj 
allar þæB jarder er liggia flrir nordan aíiarflord ok 
hingad at langoaneai ok þrattnefndur gudmundr attj. 
ok kalladarness ok er liggur j biariiarfirdj med aullum þöi^ 
jordum ok jardar eignum er liggia vm strander ok steifl' 
grimsfiord ok tittnefndur gudmundur ardason atti ok 
hafdi. Handlagdj optnefndr Biorfi þorleifsson þessa alla ^i^^ 
greindoi peningoL vndaii sier ok ainvm erflngium. en vfider 
adr greindan andres gudmundzson ok hans erfingia til s^flJ^' 
ligrar eignar ok frialls forrædis sua framarligda sem hafli| 
matti fremst med laugum gjorÆi. Hier j mot gaf ok vppl^^*^ 
opt nefndr andres gudmundz(son) ok gudmundr andressofl 
ok hans brædur are ok biarne synir andres titt nefnduD* 
Birne Þorleifssyni Gardin Reykiahola er liggur da Eeykicö-' 
nesi ok allar þær jarder er liggica da Eeykianese ok 
kroksflord ok þoskdíiflord. ok titt nefndur gudmundr aroO''' 
son attj ok att hafdi. Hier med skaleýiar ok huallatur oj^ 
allar þær eýiar er liggia da breidaflrdj ok gudmundr ar^' 
son attj. sua ok halfda eýrj j kollóÓLflrdj. jllugdastadj ok ^^^^ 
arness er liggia j skalmarfirdi. ok litldx hlid er liggu^ ^ 
bardaastraund. sna ok þær jarder er liggia j skautudoluiö 
j anarflrdj jnn frA flfustaudum er ligia j selardals kirkni 
sokn. ok gudmundur ardxson attj. Handlagdj optnefndr 
Gudmundr andresson ok andres gudmundzson flrir sic 
sina sonu ardx andresson ok biariicá andresson þa alla ad' 
ur greindca peninga. vndan sier ok sinum erflngium. 
vnder adurgreindaii Biorii Þorleifsson ok hans erfingia tu 
æfiíiligrar eigíiar ok frialls forrædis. sua framarliga seio 
þeir mattu þat fremst med laugum giorca. Lýstj tittnefndur 
jungkæ.rinn Biorn Þorleifsson j sama handabandi at h^^^ 
segdi þessa fyr nefnddi peningda aptur uíider opt nefndau 
andres gudmundzson ok hans erfingia til fridar ok frellsis 
firir sic ok sinda forelldra er þda hefdi vm langda timda h*^^ 
ok halldit. Ok til sanninndda hier vm settum vær fy^^ 



1) [fyr greindr XXXIII, 24. 



1498. 



KALDBAES OG KLEIFA BBÉF. 



403. 



iJefnder menn vor jnnsigllj flrir þetta bref skrifad var j 
samaa stad degj ok arj sem fýrr seiger. 



*33. 17. Septemlier 1498. á Hallstciiisnesi. 

13. Janúar 1499. undir Felli. 

^^©iruNDK Andréason gefr og geldr Porbirni Jónssyni frænda 
smum jarðirnar Kaldbak og Kleifar í Kallaðarnesskirkju- 
sokn, að tilgreindum rekum, og lofa þeir hvor öðrum styrk 
hjástöðu að halda peningum sinura. 

-^M. Fatíc. XXXIII, 17, frumritið á skinni. Pimra innsigli hafa 
verið fyrir biéfinu, en þau eru nú öU dottin frá. 

Þat gior^) ec gudmundr andresson godum monnum uit- 
^^ligt med þessv minu optfio brefi, at ec hefui geflth og 
SoUdit þorbirne jonssyne frændda minvm .ij. jarder er sua 

^^tta kalldbak og kleifar er liggia j kalladarness kirkiu 
^öku med aullum þeim gaugnum og gædum sem greindum 
o^dum jordum fyllger og fýllgt hefer at fornu og neyiu.^) 
^Pter þui fremsta sem ec hefui eigandi ath uordit. Serligoa 
jöed aullum rekda jafnuel j eý sem & meginlandj. fratekit 

^l^gligum jtaukum er adur íyllger þessum jordum vndan 
öiier og mÍDum erflngivm enn under adur nefndan þorbiorn 
.lonsson og hana erflngia. Skal adurgreindur þorbiorn þess- 
Jarder at sier taka at næstvm fárdaugvm ed kemur og 
^efiíiliga eigíiazt. Lofadj huor audrum styrck og hidastaudv 
sinv fyllge ath hallda sinum peningum. for þessi giorn- 
^^gr fram manudaginn næstan fyrir CDatheus coesso um 

auistid^) da hallsteinsnesi j gufudals kirkiu sokn. Þessum 
S^dum monnum hiaaueraundvm. andresi bondaa gudmundz- 
^yjie. Pale bonddi jonssyne. gudmundj eyuinztsýne. Pale 
^^aasyne. Og til meirj sanninnda hier (vm) set ec gud- 
^nndur andresson mitt innsigUe med adur fyrr greindroi 
^annoi jnsigllum fyrir þetta jardarbref er skrifad uar under 



') Svo. 2) þ. e. 17. Sept. 1498. 



404 



AKRABRÉF 



1498. 



felli j koUafirde laugardagian næstca fyrir geisldadag 
veturinn. Paa er lidit uar fra hingadbvrd uora herra jh^su 
christi þusund. cccc. niutiger og niu ar. 



433. 9. Október 1498. í Flftley* 

19. Apríl 1530. á Ökraiu- 

VlTNISBtTEÐAEBRÉP, að Björn Þorleifsson hafi afhent þeiiB 

mágum símim Eyjólfi Gíslasyni og Grrími Jónssyni, í 
kvenna sinna, jörðina Stærriakra í Blönduhlíð, Eyvindarstaði, 
Hvallátr og Sbáleyiar, og skyldi Björn kvittr um arfskiptið- 

AM. Fasc. XLYII, 26, transBkript á Bkinni frá. 24. Apr. eöa 
Sept. 1542. 

bref grims og eyolfs gislasonar vm peninga 
biarnar þorleifssonar er hann gallt 
þeim latur og sfcaleyiar. 
Þat giorum væR ooldfur oddason. jon einarsson og Bio^^ 
jonsson Godum monnum witurligt med þessv voru opu^ 
brefi. arum epter gudz burd. CD. cd. og niutiger og atta ar- 
þridiudagin næstan^) fyrir veturnætur j flateý (h breidaflrd^' 
voru vier j hid sdaum og heyrdum aa at biorn þorleifssofl 
fleck þeim eyiolfi gislasyne og grime jonssyne vegna kuenna 
sinna. helgu þorleifsdottur og gudnyar þorleifsdottur. systra 
sinna, til fullrar eignar med handabande. j arflausn epp*^^ 
fodnr sinn og modur. þorleif biornsson og jngvelldi helg^' 
dottur. þessar jarder er suo heita. Stæri akra ] blonduhlid 
j skagafirdi. Cýuindarstadi ) blondudal. med þeim jorduiB 
sem þar til lægi fyrir hundrad hundrada. hualatur ogskal- 
eýian da breidafirdi fyrir attatigier hundrada. Hundrat 
hundrada j jordum vestur j arnarfiardardaulum. xij hundr- 
ud faatt j. og þa peninga alla at auki adra er þeim systr- 
um Helgv og gudniu voru heiman gefner adur. þa er þs^' 
gipttuzt. Hier med skýlldi fýr nefndur biorn þorleifssou 



næBtur, transskr. 



É 



1498 



AKRABRÉF. 



405 



vera auUdungis kuittur og dkærulaua vm adur greintt arf- 
skipte vit sýstur ainar adur greindar helgu og gudnýv vm 
þauu arf sem þeim hafdi til fallit epter faudur sinn þor- 
leif heitin biornsson. skýlldu þe«sir adur greindir menn 
íýolfur og grimur skipta þessum peningum sin j miUum 
laugliga. og alldre voru þa stærre akrar eignader ne ánafn- 
^der helgu þorleifsdottur af nokkrum manni helldur enn 
^dreE peningar j þessum þeirra giorninge. var allur þessi 
giorningur gior ad ]nguellde helgadottur modur þessara 
þrattnefndra sýskina hia verande og samþýckiandi. 

Og til sanninda hier vm. settum vær fýr nefnder menn 
jncigle fyrir þetta giorningabref er giortt var a stær- 
aukrum ] skagaflrde. enn þridia dag j paskum. þd lidit 
var (fra) guds burd. CD. d. og xxx. ar. 



424. 11. Október 1498. í Flatey. 

3. Nóvcniher 1533. á Reykhólum. 

BjöEN Þorleifsson fær Grími Jónasyni jörðina Minniakra í 
^ Skagaflrði og kvittar hann um andvirðið. 

Eptir afflkript staðfefltri á Hólum í Hjaltadal 6. Júní 1704 aí Hal- 
^öri ÞorbergBsyni og Jóni Jónssyni. 

Þat giori ec Biorn Þorleifason godum monnum kunn- 
kt med þessu minu opnu brefl. at Ærum epter guds burd 
Hsund fiogur hundrud nijuti]er og atta dr fimttudagin næst- 
fyrir vetumætur i flateý cL Breidaflrde fleck ec grijmi 
Joussine vegna gudnýar þorleifsdottur jordina er heither 
^i«ni Akrar og liggur i Skagafirdi med ollum þeim gogn- 
um og gædum. er greindre jordu fylger og filgt hefer at 
íoínu og nýu. og eg oc mijn mod(e)rfyrir þad fram vrdum 
fremst eigendur at. thil yzth(r)a uínmerckiaer adrar jarder 
^ijga thil mothz vid hana. Skilldi greiud gudný eignazt 
Defnda jord þessa thil æflnligrar eignar og frials forrædis 
^^daii mier og mijnum Erfingium. Enn vnder greinda Gud- 
og hennar Erflngia, Suo og medkenunzt (eg) adur 



- 



406 



KAUPMiLABRÉF 



1498. 



nefndTir Biorn Þorleifsson at ec hefer fulla og alla peninga 
vppborit fynr greinda jord minni Akra so at mier nel 
næger. þui giefr ec adur neíndr Biorii Þorleifsson fyrrgreínda 
Gudnýu kuitta og akærulausa fyrir nefnt jardar verd fyr^^ 
■ mier og oUum minum epterkomendum. Og thil sanninda 
hier vm setta eg mitth Jngsigli^) fyrir þetta jardarbref og 
kuittunar er giortt var a Keýkiaholum a reykianesi mana- 
dæginn næstaii epter allra heilagra messu. Arum epter 
guds burd þusund íimm hundrud xx og iij cír. 



4^5. 4. Nóvember 1498. í Fagrad»l- 

Kaupmálareéf Hallvarðs Eiríkasonar og Þorgerðar Jóns- 
dóttur. 

AM. FaBc. XXXIir, 19, írumrit á akinni. Af 4 innaiglum cr eitt 
fyrir bréfinu. — Apogr. 3375. 

Eaupmalabref halluardz og þorgerdar 1498.^) 
Jn nomine domini. 

var suo felldr kaupraali lýstr og stadfestr œl brullaupS' 
deigi millum halluards eiriksonar og þorgerdar jonsdottr. 
at þau Iðgdu med ser helmingafelag feingins fiar og ofeing- 
ÍDs. i^uo og gaf huoRt odru fiordvngsgiof ur sinu fe seiíi 
leingr lifdi suo frarat sem þau etti ecki skilgetin bðrn siu 
firir erfingia. for þessi gerningr fram j innara fagradal J 
saurbæ sunnudaginn næsta epter allra heilagra CDesso. 
Voru þessir brullaupsuottar halldor prestr tyrfingson. 
oddzson, oddr sigurdson. jou sueinson og mðrgum odrum 
godum monnum nærverðndum. og til sanninda ber um sett- 
um uær fýrgreinder menn vor jucigli fýrir þetta kaupmala- 
bref sem skrifat uar aa huoli j saurbæ arura epter g^^^ 
burd. CD. cccc. xc og viij ar. 



Svo. Utan á bréfinu með fornri hendi, 



^^^^' MNDSVISTAEBRÉF. 407 

*26. 6. NÓTember 1498. í Ósló. 

I^ANDsvisTABBaÉiF, útgeflð af Hans konungi, handa Guð- 
^íiudi Andrésayni, er varð Binari Hallasyni óforsynju að skaða. 

. A.M. Pasc. XXXIII, 21, frumrit ft skinni fúið, en limt upp. Inn- 
"^8»ið er glatað. 

Hans med gudz nadh Norigis Danmarkis Swerikx 
^eudis och Gotis konung Hertugh j Slesswigh och j holz- 
^ten Stormaran ock Dytmersken hertugh Greífue j Olden- 
^orgh och Delmenhorst Sendher ollom monnom theim som 
thetta bref sea ædher heyra Q. g. och sine. Wer wiUiom 

ther witther ath wer haffuom j heidher widdher gudh 
saker godra manna bónistadher och epther thy proffua som 

fylgher giffuit gudmwnder andresson som einar haltzsson 
^^^t ath skada oforsynio laudzwisth och fulle quittan 

han skall ther fore ware quitt. frij. ledugh och lawss 

oUungis akærelawss fore oss och huariom manne. 

ath jnghen foddher ædher ofoddher skall haffue mackt 
foracriffuon gudmunder andresson ath hindre ædher hindre 
latha. platze. modhe. reeke. quelliæ ædher j nokre mathe 
öDiaghe hedhen aff om thetta malL Nema huar som af 
gerar wiHi hafua forgiort fee och fridi och werda aldra 
bothamadher sidhen. War thetta breff giort j Oslo tííss- 
*iaghen nesth effther helgoiie messo anno domini CDcdxc 
^Gtauo aa sextonde aare Rikis wars Norigis, Herr Jon pols- 

porosther ath marie kirkio j oslo Canceller war incigladæ. 



*37. 13. Deeember 1498. í BágMsl, 

13. Febrúar 1499. í Bjíirgyln. 

^^^^ Hans konungs, þar sem hann leyflr Stepháni bískupi 
í Skálholti að láta umboðsmaun sinn fara með skip Skál- 
^oltastóls til verzlunar um ríki konungs og lönd, 

BiBk. Skalh. XVII, 32, frumrit á ekinni. Bæöi innaiglin eru dottin 
^^' — — AM. Apogt. 2376 „accuratÍBSÍmé o: Btafrett, bandret, punct- 
'«tt« (AM.) 



I 



408 



SKÁLHOLTSSTÓLL. 



1498. 



a 

transkript af kong Hans breíi ad biskup stephan megi 
med frij reida sitt skip til Norega og hafa þar kaup- 

mannskap et cetera. 
Wij hans met gudz nadh biscop j beren. ok erleö^ 
frack laugmann j bergwin giorwm godum monnom vitur- 
legt met thesso voro opno breffwe. at vier haffwm sied oi- 
yfuer lesith vor nadug herra kong f^anses breff met h^^* 
oskauddo jnnsegle suo latande ord effter ord sem hier eíFt- 
er stendur. 

Wu hans met gudz nad Danmarckis Suerikis. Norigf^® 
vendes ok gotes konwng hertwg vt j Sleswik ok j hoIlsteiJ 
Stormaren ok Dltmersken hertug. greife j olldenborg o^ 
Delminhorst. Giðre alle viturlogt ath vij af vor swnderleg^ 
gunst ok nade haffua vnt ok tillatet ok met thette vor^ 
opne breff vnne ok tillate at oss elskulege verduge ffaders 
her steffans biscops vt j skalhollt j island vmbodzmann ^ii^ 
ffare hijt j wor Rike ok land met ffornefnde vcrduge ff^^' 
ers skip ok voro ok brwka ther kaupmandzskap met. 
kaupa ther ffore j gen huess honwm beboff giorizt. fforbiini' 
ande alle ehuo the hellzt ero ellur wera kwnna ok serdeib^ 
vora ffoweta ok vmbodzmenn forneffnde verduge fafJ^^^ 
vmbodzmann hier aa mot at hindra edur hindra lata meýd^ 
kuelia doila omalca ellur vt j nauckurn mata at offorBetta 
vndcr wor konwnglega heffnd okvreide. Giffuit vpp aavort 
slot bahws. Sancte lucie virginis dagh arwm effter gii^^ 
burd m cd xc viij. 

wnder vort secret. 
Ok til sannenda hier vm heingium vij íjrrnef^^^^ 
biscop hans. ok erlend frtíck lagmann j beren vor jo^' 
segle flrir thetta transkriftarbref. skrifat j beren. vpP^ 
erckebiscops gardinn. manvdageun næsta effter festuiQ 
acolastice virginis. anno domini m cdxc nono. 



438. 34. Destmbev 1498. á StðpUiö. 

GuNNAK Bjarnarson fær Þorbirni syni sínum 40 hundraða i 
Harastöðura, en það er öll jörðin, fyrir kostnað, sem P^^' 



1498. 



HABÁSTAÐABRÉF 



409 



björn hefir haft fyrir honum og ómöguTH hans og til íram- 
faeris honum og þeim framvegis. 

AM. Apogrr. 428, „Ei vidÍBBe facto 1580", aem Árni kallar Hara- 
Btaðabréfið stóra. 

um Harastade.^) 
Þath giorum vid Amundi gunnarsson og þorsteinn By- 
vinzson godum mðnnum viturligt med þessu ockru opnu 
trefe. þa er lidit var fra hingatburdi vors herra Jesu 
Christi þusund cccc niutiger og atta ar. a Harastodum i 
vesturhopi a hvijtdrottinsdag^) vorum vid i hia saum og 
heyrdum a ord og handaband Gunnars biarnarsonar. og 
þorbiarnar sonar hans. at svo fyrer skildu at fyrrnefndur 
gunnar gallt og luckti þorbijrne syne sinum tvau hundrud 
og XX i jðrdunne Harastðdum. fyrer þau xiiijc er hann 
hafde adur upp bored og utteked af þorbirni og fyrer þann 
kostnad se:ii hann hefur haft fyrer hðnum og omogum hans 
^ppa fimm cír. Svo og eij sijdur fieck tijttnefndur guunar 
þorbirni til fuUrar eignar. og raed handabande þau xviijc 
sem obitaulut voru i harastodum sier til framfærslu og sin- 
^tti omogum. Og til sanninda hier um setium vid fyrr- 
nefnder menn ockar innsigle fyrer þetta bref er giort var 
a Stðpum a vatnsnesi. manudagin næsta fyrer Columba- 
ínessu Anno Domini M** cccc Ixxxx octo.^) 



*29. 37. Deeember 1498. í Tungu. 

€ruBMiiNDE Andréssou gefr og geldr Þorbirni Jónssyni til 
^efliilegrar eignar jaröiruar Kaldbak og Kleifar i Kallaðar- 
nesskirkjusókn. 

AM. Fasc. XXXIII, 22, frumrit á skinni. Fjögur iunfligli hafa ver- 
ið fyrir bréíinu, en þau ern nú 'óll dottin frá. 



á apássíu með hondí Arna, þ. e. 3. Júní. Svo. Dageetn- 
*^-giu er einkennileg þvi að baua ber uppá uðfangadag jóla sjálfan, þ6 
ekki flé miðað við jól. 



4ÍÓ KÁLDBAKS BEÉP ÖG KLBIPA. 1498. 

Þat gioruni vær Audrea gudmundzson ok Pall jonsson. 
Gudmundr eyuindzson. pall arsason godum monnum vitur- 
ligt med þessn uoru optnu brefl þdi er lidit var fra hing- 
atburd uors herra jesu christi þusund. cccc. niutiger ök 
attda oar. a hallsteinsnesi j gufudals kirk(i)u sokn manu- 
daginn næsta fyrir CDatheus CDesso um haustid^) vorum 
vær j hia soLum ok heyrdum & ord ok handoabaúd þessara 
manna gudmundar bondA andressonar af einne alfu. enn 
þorbiarnar jonssonar af annarj. Sua fyrir skildu. at adur- 
nefndur gudmundur andresson gaf ok gallt fyrnefndum 
þorbirne jonssyfie jardernar kalldbak ok kleifar er liggia j 
kalladarness kirkiu sokú til æfinligrar eignar med auUum 
þeim gaugilum ok gædum. »ekvm ok renningvm. huolumok 
hafrekstrum. hlutum ok hlunnindum ok aullu þui pera fyrr 
greiudum jordum fyllger ok fýllgt hefer at foríiv ok neyiu-) 
ok aullu þui flnnaz kann ca jordu ok j jordu. Skilde opt- 
nefndur gudmundur andresson þessar fyr nefndar jarder 
vndan sier ok sinum erfingium en under optnefndan þor- 
biorn jonson [ok hans^) erfingia. honum til æfinligrar eignar 
ok frialls forrædis fyrir sier ok auUum sinum laugligum 
epterkomendum. Samþýckti þenua giorning tittz nefzt^) 
gudmundar andressonar andrea gudmundzson hans fader ok 
are andresson. lofadi gudmundr andresson at styrkia ok 
stydia þorbiorn jonson til at hallda fyrr greindar jarder. 
Ok til sanninda hier um settum vær fyr nefnder menn 
uor jnsiglli fyrir þetta vitnesburdarbref skrifad j tungu j 
steingrimsflrdi. þridia dag jolda vpp ai jons CDesso dag 
aamoL are sem fyr aeiger. 



430. 29. Deeember 1498. á Núpl. 

18. Maí 1506. á Brandagill. 

SwoEBi Jónsson selr Árna Jónssyni jarðirnar Haug og 



1) þ. e, 15. Sept. «) Svo. ») [tvÍBkrifaö 1 frbr. 



1498. 



JÁRÐAKAUP. 



411 



Spena í Núpsdal fyrir Tannstaðabakka í Hrótafirði og sex 
hundruð i fullgildiapeningum. 

AM. Apogr. 392 eptir frumriti, sem 4 innsigli höfðu verlð fyrir. 
»í*etía ad vera ríetta copiu af gömlu kalfskinnsbrefe, nu innsiglalausu, 
vottum vid underBkrifader Arne Magnusson — Páil HákonarBon", 

Þat giorum uær þorsleinn prestur gudmunzson. jon 
gtjdmundzson. eirekur oddzson og olafur einarsson godum 
inonnum kunnigt med þessu uoru opnu brefl at þa lidit 
Qar fra guds burd þusund flogur hundrut Ixxxx og uiij aaK 
flnitadag jola um ueturinn a nupi hinum efra j nup«dal. 
^oro uær hia saum og heyrdum cii ord og handaband 
þessara manna af einni alfu arna jonssonar med fullu sam- 
tycki þordisar arnadottur modur sinnar og syskina sinna 
gudmundar jonssonar. sunifu og herdisar. enn af anuarri 
^lfu snorra jonssonar at so fyrir skildu af fjr nefndum 
torsteini presti er forsagnaruottur uar fyrir epterfaranda 
giorningi. at snorri selldi greindum arna jordina alla haug 
hundrudum og. xx. og alla jordina spena xij hundrut til 
fuUrar eignar arna. modur hans og syskinum med oUum 
þeim gðgnum og gædum sem greindum jordum fylger og 
fylgt hefer at fornu og nyiu og hann uard fremst eigaudi 
^*- líggia þessar jarder j nupadal j nups kirkiu sokn, hier 
J mot gaf arni alla iordina tannstadabacka j hrutaflrdi [fla- 
^gr. c^) og XX. i stadar kirkiu sokn greindum snorra til 
fullrar eignar med ollum þeim gognum og gædum sem 
greiudri jordu fylger og fylgt hefer at fornu og nyiu og 
uard fremst eigandi at. og þar til uj^) hundrut j fuU- 
gilldizt®) peningum. skylldi huor um sig fyrr greindra 
^finna suara laga Biptingum a þeirri iordu er selldi enn 
bader hallda til laga þeim er keyptu. Og til sanninda her 
^ni settu uær fyR nefnder menn uor innsigli fyrir þetta 
Jardarkaupsbref skrifad a brandagili j hrutaflrdi manudag- 



[nþesBÍ 2. ord eru óakir enn: og xx. er ekirt" (AM). ') „fyrre 
numerua er burt fuenn. kynni hafa vered ij. enn ecki uj, kynni og 
endilega haía vered. xíj. þó er þad ecki vel so Btort" (AM.).~„_8) Svo. 



412 HJÓNABAND JÓNS OG BJARGAE. 1498 



inn næsta fyrir uppstigningardag. arum efter gudz burd 
þusund fimm hundrud og vj œlr. 



431. 149S. á HöskaldsstOðnm. 

ViTNisBUEÐABEÉp um fcaupmála og meinbugalausan bjóna- 
bandsgerning milli Jóns Sigmundssonar ogBjargar Þorvalds- 
dóttur. 

Eptir Moröbi'éfabæklingi Guðbrands biskupa hinum fyrsta( Apologia), 
Hólura 1592 og Roykjavík 190íá, bls. 31—32, þar tekið eptir Afbötunar- 
Hkrá Jóns SigmundHsonar (Nr. 7) frá 1506. — AM. Apogr. 8961. Sbr. 
Nr. 362, 363 og 364. 

Aulhim godum Mðanum. sem þetta Biief sia cda heyra 
senda Sugurdur Dadason. Jon Fusason. Sugurdur Juarson. 
Sveinn Þorfinnsson. Besse Araaon. Jon Þorarensson. Brand- 
ur Þorlaksson. Hallgrimur Skulason. Þoruardur^) Þorsteins- 
son og Biðrn'^) biðrnsson. Kuedíu Gudz og sijna kunnugt 
giðrande med þessu voru opnu Briefi. ad vier vorum a Hð- 
skðlldstðdum a Skagastrðnd vm veturenn i þann sama tijd. 
er þar var franisagdur og vppreiknadur Kaupmale og Fie- 
kaup þad sem fram hafde fared a mille Jons Sigmundzson- 
ar og Biargar Þorualldsdottur^) er Sugurdur Juarzson hafue 
Forsagnar Vottur fyrer vered greindum Kaupmala og Fie- 
kaupe. Enn sera Jon^) Officialis heilagrar Hola Kyrkiu 
Giptingarmadur greindrar Konu Biargar. epter þvi Skilorde. 
sem þetta þeirra Kaupmalabrief vtuijsar. er hier er med 
fest. þessu voru briefe. Var þa og opiuberliga adspurt og 
epterleitad af greindum sera Jone Officialis Heilagrar Hola 
Kyrkiu. huort onguer være þeir þar innan Stofu eda Stad- 
ar. sem Meinbuge visse i mille greindra Manna. Jons og 
Bíargar. Frændseme edur Mægder. suo ad þau mætte ei 
med Lðgum eigast. Enn aller þeir Menn sem þar voru 
saman komner. sðgdu Nei fyrer. ad þeir visse nðckra Mein- 
buge greindra manna [i mille^). Voru þa vmlidnar og vte 

1) ÞorvaUdur 3961. Biarne 3961. ») &orvardzdottur(!) 3961. 
*) Þorvaildzson b.v. 3961. ^) [á milium huo þeir vissu 3961, 



^^^^- VILLINGANESSBIIÉF. 

lysingar í heilagre Kyrkiu tijtt taldra Mannaamillum Jons 
Biargar. eptir þui sem Kriaten Riettur vtuijsar. og 
hann giðrer Rad fyrer. og fundust eingen Mein sagdra 
Manna d mille, Og þar epter med Jayrde Biargar og sam- 
þycke Giptingarmanns hennar. sera Jons. þa feste Jon Sig- 
muudson tijtt talda Konu Biðrgu Þorualldsdottur [sier til 
^Ögligrar Eiginkonu^) epter ðllum þeim Ordum og Adkuæd- 
^Di gem Kristenriettur vtuijsar. og Iðgligre Festing til 
heyrer. ad^) oss ðllum fyrskrifudum Mðnnum nærverundum 
og asiaundum. og ad Festingar Vottum tilteknum. sem voru^) 
vier fyrr greinder menn [Setium vier vor*) Jnsigle fyrer 
þetta Festingarbrief. er giðrt var i fyrrgreindum stad. þa 
lided var íra Hingadburd vors Herra Jhesu Christi CD. CD 
XC viij. 



432. 28. Janúar 1499. á Skarði í Langadal. 

^KÉF, að Hallvarðr presfcr Bjarnarson heíði gert Einar 
Magnúason kvittan nm tilkall til ViIIinganess, og að Sturla 
Magnússon lúki Salbjörgu Gunnarsdóttur nefnda jörð. 

Bisk. HoL Fdsc. III, 5, frumrit á skinni. lunBiglið er dottiö frá, 

Kuittan vm halftt villinganes 1499.^) 
Þat giore eg stulle magnusson godum monnum vitur- 
legt med þessu minu opnu brefl. at eg heyrda salbiorgu 
guuarsdottur, eyolf andresson ok grim þosteinsson lysa 
þui fyrir mier at halluardur prestur biarnarson hefdi giort 
^ed íullu handabande einar CDagnusson aullung(i)s kuittaii 
oHkæruIausan um þa akæru ok tilkall sem fyr nefndur 
halluardur þottizt mega kalla til jardarenar uillingarnes.^) 
suo medkennunz eg adan nefndr stulle at eg hefe lukt 
salbiorgu gunnarsdottur fyrr greinda jord. halft uillinganes.®) 
sagditz salbiorg þessa jord uilia hafa i sina peninga af 



þl. 3961; af(!) 3961; ») sl.{!) 3961; *) [settumO) 3961. ^) Ut- 
*U á bréfinu með gamaiii hendi. Svo. 



414 



HJÓNABAND STURLTJOG GtJÐLAUGAR. 1499 



þui at hun sagdizt uita fyrir fuU sannende at sira hall- 
uardur hefde þat kuitt gefit. suo ber eg tit Def(n)dr atalle 
handaband at þratt nefndum halluarde preste ad hann hafe 
kuíttaíi geflt einar magnusson. Ok til sannenda hier um 
setta eg mitt insigle fyrir þetta uittnisburdarbref akrifat a 
skarde i langadal manudagin næsta fyrir puriflcacio sancte 
marie þa lidit uar fra hingatburd uors herra ihesu christi 
þusund. cccc. nietiger ok niu (jar. 



433. 1. Marts 1499. 1 Skálholti. 

Stephán biskup í Skálholti gefr Sturlu Þórðarson frjálsan 
og liðugan að gera hjúskaparband við Guðlaugu Finnboga- 
dóttur. 

AM. FaBc. XXXIV, 14, frumritiö á skinni, og er innsiglið dott- 
ið frá. 

vm Hionaband StuIIa Þordarsonar (og) 
Grudlaugar flnnbogad(ottur).^) 
Vær stephau med guds nad biskup j skalhoUte giorum 
godum monnum kunnigt med þessu uoru opnu brefi at stulle 
þordarson kom fyrir oss og sagdizt uilldu fa gudlaugar 
flnnbogadottur sier til laugligrar eiginkonu suo framt sem 
þat meinvdv ecki guds laug. enn fyrir saker þess at þar 
hafde nauckur kuittur upp komit at greindur stulle þord- 
arson hefde leigit skyllda konv fyr nefndum flnnboga jons- 
sýne laugmanni faudr adurnefndrar gudlaugar þa syndeopt 
nefndr stulle oss gitt skial og forsuar vnder godra manna 
jnsiglvm lærdra og leikra þat sem oss virdizt fulla næiu 
og magt giora at hrinda þeirri hindran sem uerda mætti 
ef þat hefde verit satt sem rætt uar þar vm og at suo 
profudu og fyrir oss komnu þa gefvm uær þrattnefndan 
stullá fri og frialsan lausan og lidugan j allan mata at 



1) Utan á bréfinu með hendi frá 17. öld. Með íramani hendi Btendr 
og á btéfinu: „þesse bref liggia fyrir dalia iordvm". 



^^^^' SVALBARÐSBRÉF. 4Í5 

Síora sitt hivskaparband med greinda gudlau^u finnboga- 
dottur. Ok^) til sanninda hier um settum uær uort jnsigle 
fyrir þetta bref skrifad j skalhoUti jn festo sancti donati 
episcopi martiris anno domini [OD^ cdcxix.^) 



36. Marts 1499. á Syalbarðl. 

yiTNisBTTitÐE um máldaga, eignir og ítök Svalbarðskirkju 
á Svalbarðsströnd. 

AM. Apogr. 203, afákript staðfest 8. Aug. 1708 í Skálholti af 
^figiitiBÍ Markóssyni, Snorra JónsHyni og Þórðí Þórðarsyni, eptir af- 
skrípt gerðri eptir „BÍnum origiual" og ataðfeBtri 6. Mai 1703 á Syal- 
^fði á SvalbarðBBtrönd af Guðmundi GuðmundBsyni, Árna ÓlafsByni og 
^orsteini EiríkBsyni. Þetta bréf er þvi iíkt sem það væri falsbréf, og 
aefir einga stoð í eldri máldögum, sem nú þekkjast. 

Þad giðrum vier Are Signrdsson og Einar Einarsson 
?odum monnum kunnugt med þessu ockar opnu brefe. ad 
vid hðfum sied og yferlesid gamla Mdldaga Svalbardskirkiu 
i Eýaflrde. epter oskum Magnusar bonda Thorkelssonar. so 
Idtande, ad adurnefnd kirkia á siðttung j vidreka fyrer 
hvðrre eirne jðrdu 4 Svalbardsstrðnd utan under Hrand og 
jnn under tvilæku fyrer innan Veigastade. enn ÓLttung j 
hval ef hvalur er ej skiemre enn tvitugur. Svo og fleck 
Socke prestur þad reka jtak til Svalbardskirkiu fyrer leg- 
stad under sig og [sina konu®) Þornýu. Brikur þær fyrer 
^tan land sem liggia fyrer hiedan Kieflawik med ðUum 
iíeka hvals og vida. og flordung þadan ad klett þeim sem 
stendur framaii cL Kialkanese. so og stod j sama mcLIdaga 
hvðr buande j takmarke kringum Svalbard. cLttu epter 
gömlum giðrninge med skylldu ad lia Svalbardsbonda mann 
tíl skipsdrodra d vor d hans skip. enn þeir aptur dttu 
^ed frelse skiled eirn dag d sumar flðrugðgn ðll d Sval- 
'^^í'de hvðrn þeir viUdu. Og til sanns merkis hier um 



Svo hér; annars: og. *) [svo; misakr. fyrir: M^cd xcix. *)[Svo(!) 



4l6 



HEL G AÍ^BLLSKLAUSTE. 



1499 



þrickium^) vid ockar jnsiglum hier under cL Svalbarde næsta 
dag epter Mariumessu cL fðstu M cccc ix tiger og viiii cLr. 



435. 1. Apríl 1499. á Helgafelli. 

Björn Þorleifsson selr Haldóri ábóta og klaustrinu á Helga- 
felli jörðina Máfahlið miUi Ennis og Höfða fyrir Látr í Að- 
alvík og nokkurt lausafé, sem bréfið greinir. 

Éptír Bkjalabók í Landsskjalaflafní 94. 4to, bl. 138b, með hendi JónB 
lögraanna Sigurðarsonar c. 1600. — Agrip bréÍBÍnB er í AM, 252. 4*2 
bÍB. 47 (ártal 1599);- AM. 430. 4to (ártal 1499); AM. Apogr. 1595; 
Laudflbókasafn 108. 4to bls. 35 (ártal 1499, al. 1609). 

Brieff wm Mdffahlijd. 
Þad giorum vier Einar Þorolfsson. Jon Pordaraon. 
Magnus Halldorsson og Arnor Jngimundarson godum monn- 
um kunnugt med þeasu voro opnu briefe ad (L annan dag 
paska a Helgafelle j Helgafellzsueit þa lijdit var fra hing- 
adburd vorz herra 1499 vorum vier j hia saum og heyrd- 
um cL ord og handaband þeasara manna Halldorz abota a 
Helgafelli og Bjarna(r) Þorieiffssonar ad so íyrir skildu ad 
Biorn Þorleiffsson selldi adurskrifudum abota Halldore og 
klaustrinu a Helgafelle Jordina alla Maffahlijd er liggur J 
miUum hofda og enniss j frodc&.r kirkiusokn med ollum 
þeim gognum og giædum sem greindre jordu fýlger og 
fylgtt hefur ad fornu og nýiu og hann vard fremst eigandi 
ad epter fodur sinn Þorleif Biornsson. Hier j mot gaf flr- 
skrifadur abote jordina latur j Adalvijk er liggur j Stadar 
kirkiu sochn med oUum þeim gognum og giædum sem 
greindre jordu fylger og fýlgtt hefur at fornu og nýiu 
og klaustrid vard fremst eigandi (ad) og þau kugillde sem 
þar stodu med fyrir xxx^ og þar til hafdi abotinn bitalat 



*) Þetta orð or nær órækt raerki upp á fals. TJm 1500 voru menn 
ekki farnir að „þrykkja" innaigium á eða undir bréf, heldr „heingdu" 
menn þau eða „settu" „fyrir" eða „undir" bréfin. Flest falsbréf flaska 
einmitt á þessu eða Bvípuðu. 



1499. 



HEL GAFELLSKL AtJSTR. 



417 



fvrir hanz brief ij vætter flska og xx. gamallt naut fyrir 
og þar til skiUdi abotinii gefa lest fijska fyrir x« og 
hanu luckti honum þar til þa vppa iiij menn oll thýgie fyrir 
^J^* lofade huor þeirra at suara lagariftingum a þeirre 
jordu er selldi enn huor hallda thil laga þeirre er keýptti. 

og til sanninda hier vm et cetera. 



*36. [1499]. 

BjöRN Þorleifsson kvittar Haldór ábóta á Helgafelli um 
andvirði Máfahlíðar. 

Eptir skjalabók í LandBskjalasafni 94. 4to, meö hendi Jóns lög- 
^^anna Sigurðssonar c. 1600. 

Kuittan fyrir maahlijdar anduirde. 

t*ad giore eg Biorn Þorleifsson godum monnum kunn- 
^gt med þessu minu opnu briefe ad ec medkiennist ad 
Abotinn Halldor a Helgafelli hefur luckt mier fulla og alla 
Peninga sem mier vel anægier og i kaupi ockar var skilid 
fy^ír jordina alla Maahlijd. Þui gief eg greindan Abota 
Halldor og klaustrid a Helgafelle olldungiss kuittan og a- 
^serulansan vm greintt jardarverd fyrir mier og oUum 
^ynum orfnm og epterkomendum. 

Og til sannz. 



, 437. 10. Apríl 1499. í Skálholtí. 

ööMtrNDR prestr Pálsson lýsir því, að hann hafl aíleyst Jón 
Einarsson af þvi litla handatiltæki, sem hann veitti Þórkatli 
Gunnarssyni í kirkjugarðinum í Skálholti. (Sbr. Nr. 507). 

Bisk. Skalh. XVII, 33 frumrit á skinni með eiginhendi ögmnndar 
oÍBknpB. — AM. Apogr. 2377 eptir Skállioltsfrumrituiu „accuratisBimé". 

Dipl. lil. VII. B. 27 



418 APLAtJSN. -■ AEFR SOLVEIGAR. 1499« 



Kvittvnarbref jons ginarssonar. 
Þad íiiori eg^) augmiindur prestur palson godvm monn- 
um kunnigt med þessv minv opnv brefi aht ek^) hefl af" 
leyst jon einarsson af þui litla handatiltæki sem haan 
ueitti þorkalli^) gunarssýne j kirkiugardenvm j skalhollti 
sem greindur jon einarsson villde sig eigi osekan dsema 
flrir gudi og monnum nær sem til efnis kæme þui band 
hann sig audmivkliga til lausnar ok sættar vid heilag^ 
kirkiu eigi flrir þa sok ath hann hefdi nokra mysþyrming 
honum veitt j sinu tiltæk(i). helldur flrir vareygdar skulld- 
Suo ok medkendizt greindur þorkell flrir mier ath hann 
hefdi haft alla skuUd vid greindan jon ok beiddi mig si^ 
suo til ath þeir mætti vnder eins verda vm þau ord sem 
huor hafdi vid annan talatt. Ok til sannirida hier vm setta 
mitt jnsigle flrir þetta vitnisburdarbref skrifat j skalhollti 
feria quarta in secunda ebdomade pasce anno domini ^ 
cd xcix. 



438. 36. Apríl 1499. á Víðimýri- 

ViTNisBXJBBK um úrskurð Finnboga lögmanns um arf (Eiö' 
ars Ólafssonar) dóttursonar Solveigar Björnsdóttur. 

AM. Fasc. XXXIV, 12, frumritið á skinni. Annaö innsiglið er 
dottið írá. — Kriegerssafn 2. 4to, bls. 58—59, með hendi Styrfl Pot^ 
valdsBonar c. 1700. 

Vitnisburdarbref hver gots Pimbogi hafl urskurdad dottur- 

syni Solveigar.®) 
Þat giorum wid ketiU þorsteinsson og þorolfur og- 
mundzson godum monum uiturligt med þessu ockru oppnu 
brefi ath uid heyrdum finboga logman lysa þui fyrir ockur 
og fleirum monnum odrum at hann hefdi aungua pening^ 
adra urskurdat dottursýne solueigar biornsdottur uttan 
eina sem hann^) aatti og heni hafdi matt til erfda falla til lued 

1) Svo. 2) Kr. 2. 8) svo Kr. 2; má eptir írbr. bæði leaa hanfi' 
og hun. 



1499 



GARÐSBEÉF í ÞI8TILSFIRÐI. 



419 



Heitvi) Og til saninda hier um settum uid fýr greinder 
^en ockur jncigli fyrir þetta uitnesburdarbref er giort var 
^ uidumyri fostudagin næstan fyrir íí postula messo um 
vond arum epter gudz burd OD iiij c ix tiger og ix aaR. 



*S9. 1. Maí 1499. á Skinnastöðum. 

ÞóEBE Brynjólfsson selr, vegna Solveigar Jónsdóttur konu 
siunar, Magnúsi Jónssyni til fullrar eignar jörðina Garð í 
í^iatilsfirði með reka fyrir tíu hundruð í lausafé. 

ÁM. Fa8c. XXXIV, 6, frumrit á Bkinni. Bæöi innsiglin eru fyrir 
bréfiau. — Apogr. 3377. 

Brief um gard j þistilflrde.^) 

Þat giorum vid asgrimr hallzson og jon gvnnarsson god- 
VGi monnum kvnnigt med (þessv) ockru brefi at aa skinnastod- 

j oxarfirdi vorum vid hia savm og heýrdum a at þordr 
bryniolfsso n selldi med handabandi a vegna solveigar jons- 
íottnr kono sinnar magnvsi jonssyni til fvUrar eignar og 
fnals forr^dis jordina gard j þistilsfirdi er liggr j svalbardz 
Wrkiu sokn med ollvm þeim gognum og giædvm sem þess- 

greindri jordv fýlger og fýlgt hefdi at fornv og nýiv 

hann og hana kvinna solveig hofdv fremzt eigandi at 
ordit. at til skildvm rekaparti fyrir avstan svalbardza er 
gardzreki er kalladr. hier j mot gaf greindr magnvs nefnd- 
þordi, X. hvndrvd j fridvm peningum og ofridum. og 
^^gdi og greindi j hverivm stad hann skýlldi hvert hvndr- 
^th taka. en þordr tok sva hvern skvlldarstad sem hann a 
Syeiudi. þar med sokn og akiærv vpp a hvern sem ei villdi 
Siallda vpp þadan. gaf og giordi opt nefndr þordr þa j 
sama handabandi þar magnvs jonson kvittan og akiæru- 
lavsafi vm þetta greint jardar verd. en sagdi og^) lýsti sol- 
^^ígv jonsdottr sina eiginkvinnv hafa samþýckt og leýfl til^ 
giefid at þessi jardarsala skilldi halldazt obrigdiliga fyrir 



') Svo, frbr.; riettu Kr. 2. Utan á bréfinu frá 17. öid. ») j, 
*) tTiskr, í frbr. 



27* 



Í2Ö DEÍLDAKÁEBRÉF. .* -149^. 

sier og siniim erfingivm. sagdi hðskolldr bondi Rvnolfsson 
þat satt vera og bavd sina borgan vppaa. skýlldi þordr opt- 
nefndr snara lagariptingum a greindri jordv gardi. en magH' 
vs til laga hallda. Og til sanninda hier vm settvm vid 
fyrr nefnder menn ockr jnncigli fyrir þetta bref giort á 
skinnastodnm j oxarflrdi a tveggia postula coesso vm vorid' 
ari epter gvds bnrd þvshvndrad. fiogr hvndrvd nivtiger og 
niv ár. 



MO. 20. Maí 1499. á Reykhólum- 

30. Dceember 1500. í Saurbæ á Rauðasandi- 

Bjöen Þorleifsson selr Helga Gíslagyni jörðina Deildará á- 
Skálmarnesi fyrir xiij anra silfrfesti, en það, sem jörðin e^r 
meira verð, gaf Björn og galt Helga í sín þjónustu- 
laun. 

AM. Fasc. XXXIV, 13, frumritið á skinni. Af 5 innBÍglum etu 
þrjú fyrir bréfinu, og er þö eitt af þeim brákað. 

Þat giorum uær pall arunsson. £indride suartzson. OriO' 
ur magnnsson, Helgi snartarson godum monnum kunnig* 
med þessu uoru opnu Brefi ad sub anno gracie 00** quadr- 
ingentessimo nonagessimo nono manudaginn næsta epter 
buitasunnu sa reykiaholum cL reykianesi vorum uær j b^* 
saum ok heyrdum ol ord ok handaband þessara mann^ 
Biarnar bonda þorleifssonar af einne halfu. en af annarJ 
halfu helga gislasonar at suo fyrir skildu at fyr nefaáur 
biorn selldi adurnefndum helga jordena alla deilldarcií er 
liggur OL skalmarnesi j mula kirkiu sokn huer eruæri fio^' 
um hundrudum ok .xx. at dyrleikaraed jayrdi ok samþyckJ 
jngibiargar palsdottur eiginkuinnu sinnar med gllum þeiií^ 
gognum ok gædum sem greindri allri jordu fylgdi ok fylS* 
hefdi at ÍQínu ok nygiu epter þui fremsta sem hann hefdi 
eigandi at uordit undan sier og sinum erfingium enn under 
opt nefndan helga gislason ok hans laugliga erfingia. BJ6' 
j moti feck þrattnefndur helgi optnefndum birne bonda W 



U99 



DEILDAEÁRBRÉF. 



421 



leifsgyni silfurfesti med hleckium er uo uel þrettan aura er 
^yiulfQr boudi gislason broder hans hafdi gefit honum huer 
^ selldizt ok keyptizt dandi manna j millum fyrir fimtan 
^UDdrut. enn þat aem adr nefnd jord deilldaroa uar dyrri 
^nn festurin uar verd til þa lysti þratt nefndur biorn fyrir 
^ss. at han gæfi þat ok gilldi tittnefndum helga j sin þion- 
^stulauu. medr kenndizt titt skrifadur Biorn bondi þorieifs- 
^on þegar samstyndiss j aama handabandi at hann hefdi 

nila ok alla peninga upp borit sem honum vel anægdi af 
PJ'^ttnefndum helga fyrir adr skrifada jord. samþycktu þenn- 
^n giorning med j saraa handabandi pall bondi jonsson og 
^^rgret eyiulfsdotter hans eiginkuinna fader og moder hus- 
jngebiargar palsdottur staudugan ok obrigdeligan j allan 

^nda mata. atti þratt nefndur biorn bondi þorleifsson at 
^uara lagariftingum aa opt skrifadri jordu enn titt nefndr 
^^lgi gislason halda til laga. af skildu sier adr nefnd eigin- 

3on pall ok margret j sama handabandi fyrir sig ok aína 

ottur hustru jngebiorgu at eiga nockura tiltolu til opt 
^efndrar jardar deiUdardar upp þadan. gnn titt nefndur 

^^Si gislason mega fullilega ok frialsliga at sier taka titt 
nefnda jord deilldaraa at næstum fardogum ok æfinliga eign- 
*2t. Ok til meiri stadfestu hier um og sanninda þa setti 
*itt nefndur Biorn bondi þorleifsson sitt inncigli med vor- 
adr nefndra manna inciglum fyrir þetta jardarkaups 

^öf er skrifat uar j saurbæ da raudasandi setta dags kueld 
i^^^ þa er lidit uar fra hingatburde vors herra jhesu (christi) 
Pnsuud ok fimm hundrut oLra. 



30. Maí 1499. & V»llixin. 

JóN Jónsson lykr heilagri Hólakirkju jörðina alla á Bæ (Á- 
. er liggr i Dölum í Skagafirði, og þrjú hundruð í fríð- 

^irðum peuingum, og þar með skal Jón og Ragna Finnboga- 
ottir kvitt af holdlegum girndum líkamlegrar sambúðar 
barngetnaði; en jörðin standi til lausnar um tvö ár 

^ir tólf hundruð. 



422 



ÁBÆJAEBRÉF 



1499 



AM. Fasc. XXXIV, 4, frumrit á Bkinni. Af 5 innaiglum er nú 1 
fyrir bréfinu. — Apogr. 3376. 

Vm Abæ j dolTim.*) 
Þeim godum monDum sem þetta bref sia edr heyra 
sendajon prestur peturson hola biakupsdæmia. hoskoUdur rvn- 
olfason. þorsteinn hakonaraon og jon sigmundzson leikmenn 
sama biskupsdæmis kuediu guds og sina kunnigt giorandi 
med þessu uoru oppnu brefl at þa er lidit war fra hingat- 
burd uors hera jhesu christi iiij hundrut ix tiger og niu 
aR sa dyradag um uorit aa uoUum j suarfadardal uorum ver 
j (hia) saum og heyrdvm aa ord og handaband gudmnndar 
pre3t(s) jonssonar officiali(s) heilagrar hola kirkiu j þa^^ 
sama tima og jons jonssonar af anare alfu at suo fyrir 
skildu at greindr jon gallt og lugti heilagri hoiakirkiu og 
nefndum sira gudmundi jordina alla æ. bæ er ligur j dol- 
um j skagafirdi alkirkiu jord til fullrar eignar og frials 
for(r)ædis med oUum þeim gognum og gædum sem greindri 
jordu fyl^er og fylgt hefer at fornu og nýu og greindur 
jon ward fremz eigandi at undan sier og sinum erfingiuiu 
og þar til iij hundrut j friduirdingnm^) peningum fyrir utt- 
an kapla. skyUdi fyrskrifadnr jon suara lagaRÍptingum sa 
fyr greindri jordu en sira gudmundur haUda til laga. hier 
sa (moti) handsaladi og kuittan giordi greindr síra gud- 
mundr offlcialis l^ola kirkiu sagdan jon jonsson og Rognu 
finbogadottur frials Udug oUdungis knitt og aakiærulaus uppas- 
heilagrar kirkiu vegna um þa likamUga samuist sem 
hafa brotUg ordit j hoUigum girn(d)um likamUgrar sambud- 
ar med barngettnadar^). j suo mata at þau þesser menu 
hafua jatat sig under skripter sem kirkiunar log tilseig(i)^ 
fyrir anliga frændsemi þeirra sa nnllum. Skal greindr jou 
fyrr sagda iord leysa til siu fyrir xij huudrutt j suo logd- 
nm friduirdum peningum sr-m fyrr greiner og hafa leyst 
jnan ii aRa ella jord standi sem skiUn er. og til meire aud- 
syningar og sanz uitnisburdar hier um þm setta eg fy^' 
nefndr gudmundur prestur mitt jucigli med þessara greindra 



1) Utan á bréfinu með hendi frá 17. öld. Svo. 



1499. 



aJAFABIUÉF. 423 



^anna jnciglum fyrir þetta tuittunar kaups og medkening- 
^fbref er giort uar j sama stad dag tima og aRÍ sem fyr 



greiner. 



31. Maí 1499. á Staðarfelli. 

C^uÐpiNNA Jónsdóttir gefr Sturlu Þórðarsyni syni sínum 
^ttatigi hundraða, og kvittar hann af peningameðferð, en 
^*ði saznan ánafna þau Valgerði Þórðardóttur tuttugu 
^^ndruð. 

AM. Faac. XXXIV, 15, frumritið á skinni, og eru bæði innsiglin 
*iottia frá. _ ^pogj, 859. 

Þat giorum uid baud(u)ar jonsson og ]ngemundur þord- 
^^son godum monnum uiturligt med þessia ockru opnu brefi 
^ t>a er lidid uar fra hingadburde uors herra jhesu christi 
P^sund cccc niutiger ara og niu under stadarfelle a medal- 
Izstrond um uorit da fauatudaginn næsta epter festum 
^Oíporis christi uorum uid j hia saum og heyrdum da ord 
handaband þessara manna gudflnnu jonsdottur og stulla 
Pordarsonar sonar hennar af annare alfu at suo fyrir skildv 
^ hun gaf honum attatiger hundrada tiP) fullrar eignar. 

þar j skilin og tileiknud^) jordiíi kirkiuboll er liggr j 
^yrar kirldu sokn j skutulsflrde fyrir þriatiger hundrada og 
til fimtiger hvndrada j fridum peningum og ofridum. 
j sama giorninge og handabande gaf hun hann kuitt- 
og akiærulavsaii fyrir sier og aullum sinum avdrum erf- 
^^gium og eptirkomendum um allaíi þann reikningxskap og 
^^dferd a peningum er honum bar henne at suara medan 
hafdi med hennar peninga farit til þess er þa var 
l^it ] svo dan mata at hann skyllde giallda systur sinne 
S^rdi .X. c og þar til gallt hun henne aunnur ,x. c. og 
honumjhendr til umbods þar til systur hans ualgerdr 
^dardotter uillde ut heimta af honum þessi fyrskrifud 
l^" lysti hun þui þa þar suo uid heýrdum at hun hefde 



') tvískr. i öbr. Svo, 



424: 



BISKTJPSTÍUNDIE. 



1499: 



þesso peninga epter aem suarade^) uegna dættra sinna ual- 
gerdar ok gvdbiargar moti þeim peningum sem hun gaf 
þa fyr nefndum stvrlla þordarsyni. nisau uid og þat uel at 
tiundargiord hennar uar atian hundrud frid og sextan 
hundrada jord at auki epter a sama haust. og til sanninda 
hier vm^) settum uid fyr nefnder menn ockr jnsigli fyrir 
þetta uitnisburdarbref skrifat j sama stad og are deige sid- 
ar enn fyr aeiger. 



443. 1. Júní 1499. á Hólum- 

KviTTUNAEBRÉF til hauda Jóni Sigmnndssyni um biskups- 
tíundir. 

AM. Faflc. XXXIV, 7, frumritið á skinni. Innsiglið er dottið fr&. 
— Apogr. 3378. 

Kuittantia gefen Jone Sigmundssyne.'*) 
Þat giori eg gudmundr prestnr jonsson officialis heil- 
agrar holakirkiu at ec medkenunz at ek hefl giort og gef- 
it jon sigmundzson alþingi3 kuitan og aakiærulansan um 
allar þær biskupstiunder hann hefer att at giallda mier upp 
aa heilagrar holakirkiu uegna fyr nordan oxnadalsheidi af 
jordum og lausafe nu um næstu vij an um lidin aa mill© 
þorualldzdalzaK og heliardalzheidar og fullt nægilsi npp 
borit sem mier likar og moguligt er. Og^) til saninda hier 
(vm) setta ek officialis jnnsigli fyrir þetta kuittunarbref er 
giort war aa holum j hialltadal laugardagiii næsta efter 
dyradag um uorit arum efter gnds burd <D iiij c ix tiger 
og ix an. 



Svo. 2) tviakr. «) Utan á bréfinu með hendi frá 17. öld. *) 

tTískr, 



HJÓNABAND.- GUÐMUNDAEBIGNIR, 425 ' 



*44. 37. Júní 1499. í Görðum* 

^iTNisBTOBR um lýsiug til hjónalags og um festing Bárðar 
Jónssonar og Sigríðar Jónsdóttur. 

AM. Fasc. XXXIV, 11, framrit á Bkinni. Innsigliðer fyrir bréfinu. 
-^Pogr. 3380. 

Medkienning Jons^) prests um hionabandslysingar 

bardar Jonssonar.®) 
Þat giore ek bauduar prestur jonsson godum monnum 
fettunigt med þessu minu brefi at ek medkennunzt at ek 
hefl lýgt j héilagri kirkiu þria drottinsdaga kanpum bardar 
jouasonar ok sigridar jonsdottur ok þar eptir festi fýr nefndr 
l^ardr jonsson adur nefnda sigridi jonsdottur epter þui sem 
heilagrar klrkiu log utvisa. Ok til sanninda hier um aetta 
mitt jncigli fyrir þetta bref skrifat j gordum cL alftanesi 
fimtudag næsta eptir jons CDessu baptíste. arum eptir^) 
S^ds burd þusund fiogur hundrvd niutigir ok niu cLr. 



1. júií 1499. á Oxarárþingíí 

^ÓMB tólf manna útnefndr á alþingi af Finnboga lögmanni 
Jónssyni um stefnu þá, er Brúmmanu Thomasson i umboði 
Jóns bónda Björnssonar, vegna Kristínar Sumarliðadóttur, 
^^öu Jóns, stefndi Ara Andréssyni um hald á þeimpening- 
sem Guðmundr Arason, föðurfaðir Ara, tók fyrir 
^orgerði Ólafsdóttur. 

^M. Pasc. XXXIV, 3, frumritið á skinni. Af 12 innsiglum eru nú 
^ottia fr&. Sum hinna eru brákuð. 

Þeim godum monnum sem þetta Bref síol edr heyra 
^önda aiior flnsson. jon olafson. oddr sygurdzson. sygurdr 
J^arson. tumas jonson. eyuindr gudmuudzson. Bardr jonson. 
Jogimundr flnson. bardr olafson. þorleifur ornolfsson. syg- 



') Svo. 2) Utan á bréfinu með- liendi frá 17. öld. Tvíakriíað 



436 



GUÐMTJNDAEEIGNIK. 



1499 



urðr dadííon^) og jon sigmuiidzson qnediu guds og sina 
kunigt giorandi at þaa er lidit war fraa hingatburd uors 
herra jhesu christi þusund iiij ix tiger og ix oclb^) manu- 
dagin næstan epter petursmesso og pals um sumarid aa al- 
menniligu auxaraaEþingi uoru uier j dom nefnder af ærlig- 
um dandimanni finboga jonsyni logmanni fyrir nordan og 
uestan aa jslandi a sia yfer at lita og fullkomid doms at- 
kuædi oa at legia epter logum og uori samuitzku huert 
afl eda fulla magt ath hafa skylldi su stefna sem þar war 
birt bockud og fram borin fyrir oas, þar med eigi sidr synd 
suarin og sonn giorr med íí manna uitne ath dre andres- 
son uar stefndr j sagdan stad og dag af brummanni tum- 
assyni j logligu umbodi jons bonda biornsonar fyrir þaa aa- 
kiæru er greindr jon biornson kiærdi til CRa andressonar 
sa uegna hustru kristinar sumarlidadottur kuinu sinar at 
fyrrnefndr aaRÍ helldi at eign eda umbodi uegna solueigar gud- 
mundardottur þaa peninga sem gudmundr aaRason fodr fad- 
er ana tok fyrir þorgerdi olafsdottur og hun hafdi alldri 
aaftur feingit en greindr jon biornson helldr sagdri kristinu 
nu til eignar fallid hafa enn sier til socknar eignar og 
epter at kiæraa epter þui sem bref og biuising godra manna 
þar um giorr uottar og nu sacker þess þat uar synt suarid 
af skiluisum uottum at greindr brummadur hafdi umbod 
tekit af jone biornsýne at stefna sogdum aaRa sem adr 
seiger og þui dæmdum wer umbodit logligt og suo stefn- 
una med ollum sinum greinum ordum attkuædum og aaEti' 
culis^) jnne halldanda og dKa Rettliga fyrir kalladan. 
saker þess at wer greinder domsmenn saum ei ne heyrduni 
þar neina biuising aEa þar uppoa at hann ætti neinar 
heimillder eda lagasuar at greida fyrir sogdu gozi epter 
gudmund aKason og ei uissum uer hueriar heimilldar attek(t)- 
er han hefer haft vppaa þetta greint goz og peninga sem 
fyrr seiger. Og þui hofum wer dæmt med fullu doms att- 
kuædi þessa bada fyrr skrifada menn jon bonda og aaBa og 
allan þenna þeirra saskilnad og fiarskacka med oUum þeirra 



tvíBkr. í;ftb. ftRticulus, frbr. 



1 

•'•^öö- GtÍÐMUNDAREIGNIB. 427 

skilrikium j þann stad og dag hnern sem logmanen flnbogi 
^^11 setia oa miUe þeirra og under þann dom sem logman- 

þa þar ýfer nefner þessare sogdv sakiæru jons til adr- 
^^fnz arda og hann skylldugan og þa bada at koma j sett- 

stad og dag sem logman tiluisar. hier med dæmdum 

"^er med fuUu doms athkuædi jon bonda med frialsu mega 

hafa og halda fyrir uttan [a]Ilt omack og hindran cÍKa og 

^Ura þeirra honum jafnfram standa alla þa peninga sem 

*^gdur jon biornson helldur under sinne uend og uardueizlu 

■Ptt af gudmundar gozi og peningum til þess at logmadur 

S^orer hier lagaueg upp aa þeirra sa miUum adr taldra 

^anna fyrir næsta oxaraRþing nu epterkomanda. Suo og 

^^^tíz oss son og loglig flarheimta jons bonda upp aa sagt 

goz og penÍDga gudmundar saEasonar at Hettum adila og 

Jimbodzraanni huer hanu kann fyrir at flnaz* med Rettu. 

S til nieiri stadfestw og audsyningar hier um þa settum 

^er fyrr greinder domsmenn wor jncigli fyrir þetta doms- 

giort og skrifat j sama stad og aR deigi sidar enn fýr 
greineri). 



1. Júlí 1499. á Öxarártingi. 

OKE tólf manna útuefndr á alþingi af Pinnboga lögmanni 
onssyni milli þeirra Björns Guðnasonar og Björns Þorleifs- 
®^^ar um peninga og arf eptir Þorleif og Einar Björnssonu. 

Faac. XXXIV, 1, frumrit á skinni. Öll innsigli eru dottin frá, 
13 innsíglaþveingír eru fyrir bréfinu. 

Domr vm peninga þoUeifs heitens. biornsonar 
j millvm þeirra nafna 1499^). 
Ollvm monnum þeim sem þetta bRef sia edr heyRa 
^ €iuar odzson. sigvrdvR dadason. aEuor finnzson. fvsi 
^ílarson. magnus þorkelson. jngimundur flnnzson. jon olaf- 



BJáifr. 



e. 2. Júlí. 2) Utan á bréfinu með sömu hendi og dómrinn 



428ír ARPR EPTIR ÞORLEIF BJÖENSSON. 14-99.' 

»0D. þoUeifur aviiolfson. jon magnussOÐ. bardr jonson. hall- 
doR sigvrdzson og stefan kelelson. kvediv gvds og sina 
kvnnigt giorandi adh þa er lidit war fra gvdg bvrd CDcccc 
nivtiger og niv aK. aa manvdagin næata epter petr(s)messv 
og pals. aa almenniligv avgxararþingi woRvm væR j dom 
nefnder af æEligvm manni finboga jonsyni lavgmanni nord- 
an og vestan a jislandi adh skoda og dæma j millvm biarn- 
ar gvdinasonar og biarnar þolleifaaonar wm þæR sakeR og 
aakæRv sem huor þeirra kæRdi til annaRs. og huor hafdi 
þa audRum þangat fyrir stefnt. hvad fýst war vm þa pen- 
inga sem fallner worv epter þolleif biornsson og einar 
biornsson og badÍR þottutz Riett tiltal hafa sagdra peninga 
med avdRum þeim fleirum savkvm sem þeirra warj millvm 
og j stefnvnvm atodv. Reiknadi biorn þolleifsaon sier til 
Riettra erfda fallna uera og sinum syskenvm alla þa pen- 
inga þolleifur heiten biornson atte þa hann and(ad)itz epter 
þui leyfesbrefi sem hann þottetz þar fyrir hafa. ^nn biorn 
gvdinason hiellt alla þa peninga. sem þolleifur biornsson og 
einaR biornson haufdu aatt. sier fallna vera svma til eignar 
enn svma til vmbods. og þeim sem honum stædi jafnfrafíi 

■ 

epteR þeim brefum og bivising sem hann hafdi þar til. J 
fystv kom þar fram fyrir oss transkriptarbref j noRsenV 
vnder godra manna jnsiglvm. hvert er skrifad war vthaf 
þui leyfesbrefi sem þoUeifur biornsson hafdi feingid af 
Romverskv valldi, hvert svo war latanda adh adr greindur 
madar þolleifr biornsson og jngvelldur . helgadotter skylldv 
mega binda sinn hiuskap lavgliga fyrir þav fiormennings 
mein sem aa wære med þeim j svodan mata adh þauskylldi 
taka lauan og skript af kirkivnnar valldi fyrir þat þaV 
havfdv advR likamliga saman bvit og Rietta dispenseEaii 
af heiIagRar skalhollz kirkiv formanni og þa skylldv Þa"^ 
med Riettv þar epter mega binda sinn hiuskap sin j niiUi 
epter laugum og þav bavRu sem þav ætte sin j miUvm þar 
epter skyllde skilgeten vera. j annare grein kom þar fi"^^ 
fyrir oss wors nadvga herra kong kristierns bRef hvert svo 
war latanda adh hana nad til gaf og skipadi af sinv kong' 
ligv valldi adh sagder menn þolleifur og jnguelldr skylldv 



^^99- ARÍR EPTm ÞOELEIP BJÖRNSSON. 'ÍS^ 

Riettv mega binda sinn hivakap epter þui sem þat 
Komverska brefid nthvisar. jtem j þridiv grein kom þar 
fram wors nadvga herra kong hans bRef med gvds nad 
tvert svo hliodanda war ad hann stadfeste sins forfavdvrs 
bRef epter þui sem þat Romverska bRefit hlyddi wm sagt 
hionabaud. Nv saker þess adh þat synditz ecki adh þetta 
Wonaband sagdra manna j miUi þolleifs og jngvelldar hefde 
giort vered sem leyft og akipad war med þat fysta j þvi 
löyfesbRefinv og bædi kongs bRefin med hlyddn. þess ann- 
^•rs ad vær uissvm adh þolleifur og jnguelldur attv eingi 
bavRn sin i miUum sidan hann feste hana. þess hins þridia 
^dh wor lavg badi*) lavgbok og kristen Riettvr banna avll- 

mavnnvm sinn hivskap saman adh binda med navckr- 

meinvm eda sifskap. þui fyrir þessar greiner leitz oss 
^Ptgreint hionabaud þoUeifs og jngvelldar eigi lavgligtvera 
^dh þat war hvorke giort epter lavgvm nie epter þui sem 
lofad war. þui kvnnvm uær ecki adh dæma birne þolleifs- 
^yoi þenua aRf og peninga. ^nn saker þess adh uæ.r 
l'einkíi^um. adh þessar greiner mvndu ecki suo fullkomliga 
*iafa komid fyrir mins heRa kongsins nader og hans. nad 
^vndi suo flutt hafa veRit adh þesser þrattskrifader menn 
þolleifur og jnguelldur mvndi sinn hivskap bvndit hafa og 
'^avBn getid til þessa arfs. sem þat RomucEgka brefit hlyddi. 

j sanna trv og j RÍetta hlydni sem oss ber alltid hans 
verdvga nad ad veita og fyrir þann skuUd adh vær tReýst- 
^tti svo miced gott til hans verduga nadar. og svo aud- 
^iukliga bidivm adh hans nader mvni hallda oss med lavg 

niett. og mvni avngvar skipane» giora upp aa sitt land 
í*^gua og fatækan almvga framar enn laug standa til. ef 
wetteliga eR vnder hans verdvga nad flvtt. þui dæmdvm 
þetta sama bRef og þetta mal aptur til mins heBa 
^ongsins nada og þenna sama domen med Eettri tBaktteRan. 
og hirdstioran og lavgmanen skylldvga fram adh skrifaþar 
Rietta vndervisan landz laganna lavgbokar og kristen- 
^iettz huort hans verdvga nad vill þa helldr giora þarfull- 
^^_^6g og endiligan dom vppaa. epter lavgum med sinv 

T^. 



430 



KYITTUNARBEÉF 



1499. 



Rade. eda uill hans verdvga nad skipa þad jnn hingad apt- 
ur j landit. suo hier megi þa giora endiligan dom upp(&" 
gnn vm þa kugun sem biorn þolleifson klagadi til biarnaH 
gudinasonar. adh hann hefdi giort honum j asgardi j huaffi- 
sveit þa leitz oss þat eingin kugun vid hann vera. eda 
navckvd afl hafa og biorn þoUeifson þar ecki sakfeRli ^ 
eiga. saker þess adh þat war badi synt med bEefvm og 
svared af vitnvm adh biorEn gvdinason hefdi lyst þui adr 
hann kom heim j gardin og svo þa hann kom heim adb 
hann villdi bÍEne þolleifssyni huorcke skaumm nie skada 
giora eda lata giora. og ecki syndetx þat adh hann hefdi 
honum giort eda glora lated. Og til saninda hier vm sam- 
þyckte flnbogi lavgmadur þenna worn dom og sette sitt jn- 
sigli med woRvm nefndra domsmanna jnnsiglum fyrir þetta 
domsbEef hvert er skrifad war aa kirkiuboli j langadal. ^ 
fauatudagin næsta fyrir wor frv messv sidare vm sumaRet. 
aa sama aEe sem fyR seigeR.^) 



447. 6. Júlí 14[919. í Kálfancsí. 

JóN Jónsson prófastr á millum Geirhólms og Hrútafjarðar- 
ár kvittar Þorbjörn Jónsson af öllum brotum við heilaga 
kirkju, þeim er hann má, og leyfij, að hann láti þann prest 
leysa sig, er hann vill, ef hann verðr brotlegr í nokkru. 

AM, FaBC. XXXIV, 16, frumritið á akinni, og er innsiglið fyrir. 
Apogr. 777. — í frumritinu hefir ártalið mÍBskrifazt 1409 (M^ 
nouo). Hefir Árni aéð, að það var rángt og ritað fyrst utau á bréfið 
1489, en BÍðan 1499. Þorbjöru JónsBon er kunnr frá öörum bréfum ui» 
þetta leyti. 

Þat giorj. ec Jon prestur Jonsson profastur j miUui'^ 
geirholms ok hrutóiflardaroar godum monnum kunnigt ni^^ 
þesau miuu optnu brefl at ec medkennvmzt at ec hefi kvit*''' 
afl gefit þorbiorn Jonson vm allar sekter ok sakferlli smíxt 
ok stor leýnelig og opinberlig sidan er hann kom fyrs* J 
ateingrimsflord ok til þess aem nu er komit ok um allt þat 

Þ, e. 6. September. 



EVITTAN. — TESTAMENT, 



431 



fcuittaii uera sem profasti maa til heyra sem ero sex markaa 
^al ok þar fyrir jnuan ok hann hefer brotligur át vordit 
'^PP oá heilagrar skalhollzkirkiv uegnda. þui gefur ec hann 
auUuugia kuittan ok aakærulausan fyrir mier ok auUum 
^ifium epterkomundum kirkiunar for monnum j skalhoUti. 

aullum sinum brotum sem profastur ma yfer tacda. Jtem 
gef ec fyrskrifadur jon prestur adr greindum þorbirne jons- 
syne fullt ualld ok lof til þess at latoL leysa sig þann 
Pycst sem hann viU til kiosda ok þda sindi menn sem hann 
"^ill nær hann kann brotligur at verda edur hans menn at 
^^^llu jafnfulln sem ec sialfur medaii ec er profastur. Ok 
tíl meirj sanninda hier um setta ek mitt jnsigle fyrir þetta 
tvittanarbref skrifad j kalfdanesi j steingrimsfirdi laugar- 
dð-ginn næsta epter visitacio sancte marie anno domini CO** 
(sc«) nono. 



*48. 11. Júlí 1499. í Holti undir Eyjaíjðllum. 

^iTNisBURÐB tvcggja pi'osta um testamentisbréf Árna bónda 
ö^ðmundssonar. 

■^M. Apogr. 2055 „Ex orig. Origiualenu eignadizt eg einiiversstad- 

^ á JBlaudi. og sendi ht.nn Sira Þorsteii^e Oddzsyne i HoUte. Enn 

^^rt hann leggur hann medal kirkiu brefanna eda eigi. er ovist. neo 
^ultum refert". (AM.) 

Þath giorum vid sira jon jonsson ok sira þorarin eý- 
ölfssou godum monnnm vitanligt. med þessu ockru opnu 
^^efl. ath vid vorum j hia ok heyrdum vppaa þaa er aarni 
bondi gudmundzson. sem gud hans sal aaadi. giordi sitt 
testamentum. var hann heiU ath samuizku ok vizmunum 

krankur j likama. Fyrst ath hann gdaf sig ok sina sal 
vnder valld ok vardveizlu almattigz gudz j himna Eiki. ok 
bseua fulltjng allra heilagra manna kiosanndi sinum likama 
^ögstad. ath kirkiunni j hollti vnnder eýiaflollum gefandi 
aadur greindre kirkiu sier til saluhialpar ok sine kninu 
steinunne sigurdardottur alla jordina halfa auartzbæli. er 



SÓLHEIMAR OG YZTISKÍLL 



1499 



liggur j steina kirkiu sokn vnndan aier ok sinnm erfingiuni. 
enn kirkiune j holltí til æfinligrar eignar ok fullz forrædis. 
ok þaar med flm kugiUdi. med þeim skilmala. at kirkiu- 
tiund ok prestz tiund skýlldi lukazt til kirkinnar j stein- 
um. heýrdum vid aadur nefndan arna gudmundzaon ecki til 
leggia þar vm fleíre ord. edur leggia nockura þuingan vpP 
aa kirkiuna j hollti flrir aadur greiuda jord suartbæli. ok 
hier epter vilium vid sueria ef þurfa þickir. 

Ok til sanninda hier vm settum vid fyrnefndcr preatar 
ockur jnsigli firir þetta vitnisburdarbref huert er gkrifad 
var j hollti vnder eyiaflollum in translacione sancti beue- 
dicti anno domini. CD**. cd**. xc**. nono. 



449. 18. August 1499. á HoffelU* 

Keistín Þórarinsdóttir geldr Sigmundi Guðmundssyni syni 
sínum hálft þrettánda hundrað í jörðnnni Sólheimum ytri í 
Mýdal gegn tíu hundruðum i Yztaskála undir ByjafjöIIuni, 
með þeim atriðisorðum, sem bréflð greinir. 

AM. Fasc. XXXIV, 6, írumritið á skinni. Af 4 innsiglum er eitt 
fyrir. — Apogr. 8381. — Sumfltaðar í bréfabókum er bréí þetta rang- 
lega árfært til 1459. 

Gjafarbref Christijnar Þorarens Dotter.^) 
Þat giorvm wier sæmundr jonsson. sigurdvr þiodolfsson. 
þorstein hallzson. olafur biarnarson godvm monnum kvnigt 
med þessv worv opnv brefe þaa er lidit war fra guds bvrd 
þwssvnd. cccc. ixer ok tx^ aar j krosbæ j hornafirdi svnnvdaginu 
n^sta epter lorencivsmessv') worvm vier j hia savm ok 
heyrdvm sa ad kristin þorarensdotter gallt sigmvndi gvd- 
mvnzssýne sýne sinvm halft þrettanda hvndrad j jordinne 
ýtre solheimvnvm j mýdal er henne flell til erfda epter 
modur sina kristinv jonsdottvr j þav flm hvndrvd sem ari 
heittinn kalfsson gaf honum æt d^yanda deigi med henar 



IJtau á bréfinu meö hendi fi:á 17. öld. þ. IL^Aug;. 



samþvcki^) ok j sin þionvatvlavn er hann þionade henne ok 
ynr hennar peningvm wppa sex æ-r. hier til lagdi fyr 
^esfndur sigmvndvr aptvr. x. hvndrvt j yzsta skalsa er hvn 
hafdi golldit honvm ok geflt advr. akildi þrat nefndur sig- 
^vndvr sier aptur tiv hvndrvd j yzta skala ef solheimar 
Semgi af honvm med logvm. Ok til sanninda hier wm 
settvm ver fyrnefnder menn wor jncigli^) fyrir þetta bref 
skrifad var j hoffelle svnnvdaginn nesta epter assumcio 
s^Qcte marie aa sama aari sem fyr seiger. 



*50. 37. Ausust 1499. á KirkjubóU. 

VíGSLu og aflátsbréf Kirkjubólskirkju í Langadal, útgefið 
Stepháni biskupi Jónssyni. 

-A.M. Apogr. 2345 „Ex originali" með hendi Árna Maguússonar. 
°^^^8led er nu i burtu. Eg eignadizt þetta bref af syslumanuenum 
iDare EinarsByne, enn gaf þad sidan og sende Eggert SnæbiörnBsyne, 
eiganda KirkiubolB. Dad er Ölldungis med sömu hende sem DispeuBer- 
^narbref Stefana bÍBknpa ■am Hionaband þorleifs BiÖrnsBonat og Yng- 
velldar Helgadottur dat. 1495 og stafagiörden allt eiuB, ad þvi fra- 
^öknu, ad i þessu brefe eru nockur f. enn 1 hinu alleina. f. . . (AM.). 

Vigslu og aflatzbref kirkiubolskirkiu i Langadal.^) 
Ver Steffan med Gudz nad biskup j Skalhollti heilaum 
öllum godum monnum þeim sem þetta wort bref sia edr 
^^yra. ki^rliga med Gudz kuediu oc worri. kunnigt gior- 
^^di, ad j heidr wid allzmecktugann Gud jungfru sanctam 
^s-riam Guds modr oc hinn heilaga laurencium pijslarvott. 
hofum wer wigt kirkiuna a kirkiuboli j langadal med þeim 
^aaldaga sem hvn hefer adr haft at fornv oc nýu. hier 
^ed hofvm wer j Guds trausti heilagra postula petri oc 
Pauli oc modur worrar heilagrar kirkiu geflt ollum oc sier- 
^^öíium rettskriptudum monnum þeim sem vitia greindrar 
^irkiu med Godfyse fyrer bæna saker eda pilagrimsferda. 
^öyraudi þar messur eda nockur Gudlig embætti. Jtem þeim 



Svo. «) jncilgi, írbr. ^) Fyrirsögn Árna. 
Dipi. i8i. yn. B. 



28 



434 



MÖÐRUVALLAMÁL. 



1499. 



sem rietta sinar hialparhendr til gagns eda goda vm vpp- 
helldi edr efling. smide eda byggingh. greindri kirkiu. vm 
messvkl§di. skriida eda ónnur ornamenta. lysingh. wax. 
vid. reykelse. eda adra nytsamliga hluti. xl. daga aflat j 
huert þad sinn er þeir giora eitthuert aif fyrrnefodvm hlnt- 
um eda ðdrum þuilikum. Suo oc þeim sem ganga vm 
kirkiugardinn oc lesa pater noster eda aue maria flrir 
kristnum salum. Jtem þeim sem f^ra lios eda watn til 
messv eda þiona til Gudligs embéttis. Skipum wer ad 
kirkiudagurinn se halldinn drottinsdag hinn n^sta firir fest- 
um sancti Laurencij martiris. Oc til sannennda hier vm 
festvm wer wort jnnsigle firir þetta bref skrifad j sama 
stad feria tercia infra octauas assvmpcionis beate marie 
virginis anno domini. CDcdxcix. 



451. 16. ScpteiuherJ .^„^. í Ttri-Launguhlíð . 

31 Októher. j á Grund. 

w 

Ueskueðr Pinnboga lögmanns Jónssonar um arf eptir Pál 
Brandsson, þar sem hann samkvæmt dómum, er áðr hafa 
þar um geingið, úrskurðar þeim Þorleifi og Benedikt Gríms- 
Bonumj sonarsonum Páls, allan arfinn. 

AM. Fasc, XXXIV, 10, frumrit á Bkinni; öU innsiglí (12) glöt- 
nð.^) — Áfflkriptir: i Landsbókasafni 115. 4to 101—104 með hendi 
Béva Jóna HaldórBsonar í Hitardal. — MSteph. 27. 4to bls. 415—421 
meÖ hendi Benedikta lögmanns ÞorateinBBonar. — Analecta Juridica 
Odds JónBSonar digra skr. 1668. — LandsbókaRafn 6B. 4to, bl. 322b— 
325b, skr. c. 1640. — Landsbókasafn 69. 4to bl. 146a— 147 skr. c. 
1640. — AM. Apogr. 550 „ex pagina pergamena". — Gömnl afskript 
(frá c. 1604) er og í dómabók Jóns skrifstofustjóra Magnússonar. 

OUum monnum þeim aem þetta bref sia eda heyra 
seiider finnbogi jonsson laugman nordan og uestan a jslande 
qvediu guds og sina kunnigt giorandi at þa er lidit var 
fra guds burd þusund cccc nivtiger og niv aR a manu- 



^) Niðr i 6 BÍðustu innsiglaþreingina hefír Terið rist eitthvert eam- 
tlða skjal, sem ekki Hést glögt um bvað verið hefír. 



^^^9' MðÐRUVALLAMÍL. 435 

dagi(n) næsta epter krossQDesso um haustid j ytre laungu- 
Wid j haurgardal aa almenniligu hieradsþingi kom fyrir mig 
Srimur palsson beiddi mic og krafde optliga at skipa sinu 
^ale til laga orskurd aa at leggia huort syner hans þor- 
leifur og beaedict skylldu at laugum þat godz eignaz fast 

laust sem þrennar tylfter manna hanfdu dæmt þeim til 
arfs og eignar efter pal heitiu branzson faudrfaudr þeirra. 
sagdizt grimur nu feingit hafa klagan og akall upptia þat 
^ardagodz sem pall bondi hafdi erft efter sonu sina biarna 

benedict en þeir adr epter modr sina jngebiaurgu þor- 
^ardzdottur og þat uæri saugd laug j noregi at snodan 
fastagodz felle aptur under modrslegt at faudrnum fra 
fauUnum. tiede og birte grimur palsaon fyrir mier og fleir- 

godum monnum þessa fyrr sagda doma og beid(d)i mic 

krafde þar laga orskurd yfer ath segia huort þessir 
*^omar skyllde ath Iðgum halldazt eda ei og med godra 
^^^nua yfersyn aa leit skodan og rannsakan aa lagdi a fyrr 
iiefnda doma upp aa sierhueria grein sem þeir jnne hallda, 
l|tu2t mier og þeim dandi monnum sem ec med mier 

fcalladi domarner suarliger logliger og skialliger j allan 
^ata og epter fornum lanzins laugum dæmder giorder og 
^amsetter suo sem Iðgbokarinnar texti skipar og skyrer j 
^ettu erfdatale hefe eg og huorki aied nie heyrt frett ne 
fttudit doma ne orskurde þar uppa liggia at nauckur fle- 
^Wpte og arftaukur hafe hier j lande geingit j laugum 
huorke at fornu ne at nyiu utan suo at frænde hefer erft 
frseuda epter rettri erfdaskipan at faustu godze og lausu. 
tuern ueg sem under hann hefer borit suo j þessum erfd- 
^si sem anllum audrum en alldri under oskyllda menn 
S^iQgit. huorke fyrr ne sidar. hefer eg og heyrt af skil- 
^ifcra manna aaugn mier elldrum og suo nauckur bref og 
bíuíaing þar til sied at meir enn fyrir hundrat ara hafe 
suodan erfder fallit hier i landit at fader og moder haía 
^íft sin bðrn. þat fasta godz er af faudrlegg og modrleg(g) 
^í" med fystu af komit hafa þær fastaeigner faUit fram j 
^tter og erfder epter gaumlum lanzins Iðgum til skipud- 
^m en aunguer adrer akæru ueitt ne feskipte af tekit helld- 

Í8* 



43 6 MÖÐHU VALL AMÁL. 1 49 9. 

ur hafa þeir satmliga grein aa giorfa at hustru kristin biðrns- 
dotter híifi med þessare erfd eigandi ordid at þridiungi j 
iordune maudruvaullum j eygiafirdi med audru godzi þar 
hun atte ath bonda jon guttormson og barn uit honum er 
þesse þridiungur fiell til arfs og suo hefir eg sied (og) yfer- 
lesit bref under dande manna jnciglum ath þoUeifur arna- 
son sellde med upplagi greindrar kristinar adr nefndan 
þridiung j iðrdinne maudruuðllum sem fyrr seiger. stendr 
suo skrifat j fyrsta capitula Iðgbokarinnar þa er uirdub'gr 
herra magnus kongr hakonarvson sette og skipade laug og 
landz rett hjer j islande og þar epter uar suarit og sam- 
þykt af almuganum a alþinge þau laug obrigduliga at hallda 
hier j lande ath erfder þær sem til hefdi fallit og ðll aunn- 
ur lagamal skylldu suo uera sem þa geingi Iðg 1 landi er 
þau mal gerduzt. hefer ec og sannliga spurt at þesse adr 
nefnd erfdaskipan stendur skrifut j Iðgbokarinar texta j 
noregi og þar sie margar laugbækur jnan landz og halldi 
ecki allar eitt Iðgmal j maurgum hlutum helldr stjo sem 
hueriu fylke til heyrer og lanzins nytsemd þiker þar til 
vera. true ec fullkomlega ath uor landzlaga bok eige ath 
standa med sinum texta obrigduliga utan þar sem suo 
stendr skrifad at kongr skal um laug bæta med beztu 
manna rade og huortueggia samþycki sem laudit byggia. 
veit ec aunga laugliga skipan hier i lande sa giorua med 
domum orskurdam eda almugans samþycke um titt nefnda 
erfd adra en forn texti bokarinar utuisar. Nu fyrir allar 
þessar fyr skrifadar greinar og at suo prouudu male sem 
fyrir mic hefer komit og med þeirra beztu manna radi og 
samþycki sem þa uoru hia mier. sagdi ec greindur flnnbogi 
jonssou Iðgman ju nomine domini amen med fuUum laga 
orskurdi þessa adr nefnda doma upp aa arf epter pal heit- 
inn branzson sem fyrr greint er og þetta mitt orskurdar- 
bref er medfest fasta og laugligaog obrigduliga med ðllum 
sinum greinum og articulis sem þar inne standa og adr 
nefnda brædr þorleif grimason og benedict grimssyni laug- 
liga erfingia og eignarmenn ath ðllum þeim peningum sem 
fellu eptQr pal heitinn branzson faustum og lausum. fridum 



1499. 



FELLSENDI í DÖLUM. 



437 



ofridum epter þui sem þrattnefnder domar greina og 
^tskyra epter rettum og settum suðrdum og samþycktura 
lanzins laga rettindum. Og til þesa meire stadfeatu sann- 
luda og samþycktar hier um settu teitur þolleifsson. stuUe 
^agnusson, einar oddzson. hachon hallzson. grimur jous- 
son. bardur jonsson. halldor jonsson. gudmundr þolleifsson. 
l^randr olafsson. odde kolbeinsson. arnbiðrn arnason og jon 
kolbeinsson sin jncigle med minu jnncigli fyrir þetta or- 
8kurdarbref skrifat uar æ. grund j eyiaíirdi in die undecim 
Diilium uirginum martirvm a sama aKe sem fýrr seger. 



*53. 19. September 1499. á Helgafdll. 

Stéphán biskup í Skálholti skipar hálfkirkju á Fellsenda í 
Miðdölum. 

Bisk. Skalh Faec. XIIL 1, frumrit á Bkiuni. — AM. Apogr. 2454 
»accutaté«. 

Maldage halfkirkiunnar d Fellzenda 1 Middaulum^) 
Vær stephan med guds nad biskup j skalhollthe gior- 

godum monnum uiturligt med þesau voro opnu brefl at 
^ser haufum skipat at halfkirkia skal uera aa fellzenda j 
öiiddaulum er liggr j saudafellz kirkiusokn eæuenliga hier 
Gfter med þeirre rentu at þar skal takazt heima tollar og 
tiunder bonda og husfreyiu ok allra þeirra heimamanna er 
þ^v hallda m. sinum kosti. skulu þar syngiazt fiorar messur 

tuttugu eu gialldazt presti j tidaoffor tolf aurar. Jtem 
skal þordr arnbiaruarson giallda kirkiuneaa saudafelle fiog- 
malnytiu kusillde ok eitt hundrad j vadmalum at 
^sestum fardaugum. fyrir sinar tiunder lagde greindr þordr 
^irkiune aa fellzenda tiu hundrud j heimalande ok flm 
^ndrud j þarfligum peningvm j hennar heimanfyllgiu jat- 
^^i adr greindr þordr sik under at suara biskups gisting 
^^sinn aa hvers biskups eæve fyrir adr nefnda halfkirkiu. 



^-y^*)*^fam&ij á Apogr. meö headi Arna Magnúasonar. „vm halfkirkiu 
^öUzenda", stendr utan á frbr. 



438 



HVASSAPELLSMÁL. 1499. 



Qk til aamiinda hier vm settum vær uort jneigle fyrir þetta 
bref er skrifat var aa helgafelle feria quÍDta ante festum 
mathee apostoli et ewangeliste. anno domini CD^ cccc** 
nonageaimo nono. 



453. 31. September 1499. í Mlklagarðl. 

10. Ápríl 1600. á Hólum. 

Ólafb Bjarnason fær Gottskalki biskupi og heilagri Hóla- 
kirkju til fullrar eignar hálfa jörðina Hvassafell í Eyjafirði, 
en biskup kvittar Ólaf um gröpt foreldra hans, Margrétar 
Ólafsdóttur og Bjarua Ólasonar, er Ólafr hafði grafið að 
kirkju í forboði biskups. 

AM. FaBc. XXXIV, 8, frumrit á skinni. ÖU (3) inusiglín eru dott- 
in írá. — Apogr. 3379. 

Vm myklagard. huassa(fell) kirkiunne giefed 1499.^) 
Þath giorvm vier jon prestur þorgilsson. jon þorgeirs- 
son ok havskaulldr rvnulfsson leikmenn godvm monnum 
viturligt med þessv vorv opnv brefl ath vier uorum þar j 
hia saum ok heýrdvm aa. aa lavgardagenn j imbrwikv vm 
havstid. þa er lidith var fra hingadbvrd vors herra jesv 
christi. CD. cccc. xc. ok niv ar j mýcklagarde j eýiaflrde. ord 
ok handaband vors nsadvga herra gottskalks med gvds naad 
biskups sa holvm ok olafs biarnasonar. ath svo fyrir skildv 
ath olafur biarnason fieck heilagre holakirkiv ok biskupen- 
vm til fullrar eignar haalfa jordena hvassafell er liggur 
j eyiafirde j mýcklagardz kirkiv sokn med ollvm þoim 
gognvm ok giædvm. jthavlvm. hlvtvm ok hlvnnendvm sem 
greindre halfre iordv fýlger ok fýlgt heíer ath fornv ok 
nýiv. ok hann vard fremzt eigande ath. vndan sier ok sin- 
vm erfingivm enn heilagre hola kirkiv til ævenligrar eign- 
ar ok frials forrædiss. med svo vordnvm skildaga, ath bisk- 



Utan á bréfinu, að sumu leyti meö gamani hendi. 



1499. 



HVASSAFELLSMÁL. 



439 



gotskalk gaf olaaf biarnason kvittan ok sakærvlavsan 
fyrir sier ok ollvm sinvm epterkomendvm heilagrar hola 
l^irkiv formonnum. vm þær saker sem hann kærdi til olaafs 
biarnasonar ath hann hefdi grafld modur sina margretv ol- 
afsdottur j forbodi j kirkivne j hvassafelle fyrir utan bisk- 
^Psens orlof ok lavsn ok olafnr kendezt þar sialfur fyrir oss 
^th hann hefdi svo giort. ok beiddizt þar nadar og lavsnar 
fyrir sig ok svo fyrir kirkiuna j hvassafelli enn modur 
sinne margretv heitenne friala kirkivlegs ok lavsnar. j ann- 
greiu fyrir fodur sinn biarna heittin olason sem graf- 
^öu var j banni j myklagardz kirkivgarde j eyiaflrde fyrir 
^^^T^ biskupsens vilia ok orlof. beiddizt olafr þa enn naadar. 
lausnar ok kirkivlegs fyrir fodur sinn biarna heitenn olason. 
^nn kirkivgardinvm hreinsanar. huat biskupenn liett til fyr- 
gvdz skýlld ok hans mivkv bæna skvlld. þvi skyllde 
taalf jorden hvassafell gialldaz kirkivnni aa holum ok bisk- 
i^pinvm fyrir þessar adurgreindar saker ok adrar fleire þo 
sie eigi hier skrifadar. sem biskup gotskalk hafdi þa 
tala til olaafs biarnasonar. Ok til sannenda hier vm 
settvm vier fýrskrifader menn vor incigle fyrir þetta bref 
skrifad var aa holvm j hialltadal fostudagenn næsta fyr- 
Palmsunnudag aare síjdar enn fyrr seiger. 



i54. 13. Nóvember 1499. á Ökrum. 

La&aboðsbréf Arnórs Elnnssonar til Kolbeins Þórðarsonar 
öU mál Kolbeins og Ólafs Pálssonar, sem Arnór lýsir, 
hann hafi tekið umboð á. 

D6masyrpa Jóns HákonarBouar á VatnBhorni (d. 1748), skr. c. 1608. 

€g Arnor Finnzson. Giori þad aullum godum maunnum 
vitutligt. þeim sem þetta mitt bref sia edur heyra lesit. ad 
medkiennunst med þessu minu opnu brefl. at eg hef 
tekid med vottum og handabandi fullt og laugligt vnibod 
olafs pallssonar. til allz laugligs forsuars ca þui sama mali 



t 



1499. LAGABOÐSBRÉF. 440 

sem Colbeinn þordaraon kiærdi til adurgreinds olafs vm 
naut sem Colbeinn þordarson sagdi ad olafur hefdl fcing'* 
sier. Suo og hef eg tekid fuUt og allt vmbod af greinduQi 
olafi palssyni vpp da Colbein þordarson vm þad sem olaf^r 
palsson taa til hana tala med laugum og Colbeiun þordar- 
son hefur vid hann Brotligur ordit. huort helldur þad erj 
ordum edur verkum. Bda j huoriu helst þad kaun flnnast 
ad olafur ma vid hann sauk da gefa. Lysi eg þui adur- 
skrifadur Arnor finnzson fyrer aullum godum raonnum 
eg uil þetta mal huorki sækia nie veria. nema medEÍettuíH 
laugum. Þui fyrerbyd ec þier Colbeinn þordarson at kla?^ 
edur kiæra optskrifadan mann olaf palsson edur nockfl* 
omaka vm þetta adurskrijfad mal fyrr enn vid haufuiö 
Beynt adur med ockur laug hier vm. huort þetta mitt via- 
bod verdur laugligt edur eij. Þui Bid ec adurskrifadií 
Arnor finnzson þier colbeinn þordarson. ad vitni allra godra 
manna sem þetta mitt bref heyra. sattsamliga vndir þanfl 
dom sem Ormur Jonsson kongs vmbodzmann j þornesþingi 
edur hanz vmbodsmadur yfer nefner þessu adurskrifudu 
mali. j vor eptir paskana. j moguligan tima. þa þu villt 
eg ma. og suara þu mier þa hans vegna sem domur dæmii"- 
Enn eg vil suara þier hans vegna j sama domi verd eg 
skylldugur gior. Jtem j þridiu grein fyrerbyd eg arnoi' 
finnzson auUum og sierhuorium leikum og lærdum. huorrit 
stiettar edur virdingar huorier eru ad lata nockurn dciu 
yfer nefna saugdu mali edur vm addæma.nema ec sie mí^*^ 
laugum fyrer kalladur. þui ec vil sattsamliga til laga koinð' 
vm greint mal vid Colbein þordarson þegar hann viU ogeg 
er Iijdugur til. Og til sanninda hier vm setta eg mittjU" 
sigli fyrer þetta lagabodsbref. Skrijfad d aukrum j hrsuii- 
hrepp da mirum miduikudæginn næstaíi eptir marteinsmöSf^o 
þa lidit uar fra hingadburd vors herra Jhesu christi. ^ 
cccc Ixxxx og ix ar. 



441 



SAUÐLADKSDALE. 



1499. 



455. 33. DeeeDiber 1499. í Sauðlanksdal. 

JóN J6nsgon (íslendingr) gefr kirkjunni i Sauðlanksdal í 

Patreksflrði skógarhögg í jörðina Torstansfjörð (Trostans- 
fjörð). 

AH. Apogr. 1326, eptir frumritiuu meðal Sauðlaukadalsbréfa, „accH- 
i'ate collatum. Jnnsigled var fyrir briefinu heillt og læsilegt ad vop- 
eninu jnaan j Briefed sialft ospiallad. og ad öllu vel læsilegt". 

Þath giore eg jon jonsson godum monnum kunnegt 
þessv mijnv opnv brefi. ath eg medkennvnzt at eg 
^öfl gefit bæiihvsenv j aavdlavksdal j patrexflrde er liggurj 
saurbæiar kirkiu sokn d raudasande skogarhavgg j jðrdena 
torstausfiord^) til æfuenligrar eignar. til allra nytsemda 
þeirra sem greind jord saudlauksdalur þarf at hafa og þeir 
sem þar bva. Skulv þeir og havgva skog hvar þeir vilia j 
greindri jordv torstanfirde^). her med skulu og þeir menn 
sem j skogi vinna fyrir greinda jord at osekiu troda gras 
og hafa beit fyrir eýke síjna medan þeir þvrfa j skoge at 
vinna at vndan teknum taudum og eingivm og ðllu skad- 
íæde vid þæ sem þar bva. Jtem skulv þeir og sem viuna 
J skogi j torstansfirde^) fra dal mega stinga eda raska jordu 
til kolabrennu at osekiv j títtnefndi jordv torstansflrdi^) at 
skadalavsv þeim sem jordina eigur. Og til sanninda her 
vtu setta eg mijt jusigle fyrir petta bref er skrifat var j 
aaudlavksdal j patrexfirde. (L þorlaks COesso fyrir jol. þcL 
6r lidet var frsa hingatburd vors herra jesv christi. CíD. cccc. 
Digivtiger og nigiu ^r. 



*56. 33, December 1499. í Skálholti. 

Þsöt prestar transskríbera Odda máldaga frá 1270 (Dipl. 
Isl- II, Nr. 34). 

■A'M. Fasc XXXIV, 9, íruratransakriptarbréflð á skinni. 



') Svo. 



442 



TRANSSKRIPT. - GILSBAKKI. 



1499. 



Þad giorum ver asbiorn sygvrdzson. þordur gudniuiix- 
son. augmuÐdur palsou prestar skalholltz biskupsdæffl^s 
godvm monnvm kunnigt med þessv vorv opuv brefl. at ver 
haufvm sied og yfer lesit gamallt maldaga kuer kyrkiunn- 
ar i skalhollti suo latanda ord eptir ord sem hier aeiger. 

[Hér kemr Bjá.lfr m&ldaginn.] 

Og til sannenda hier vm festur(!) ver firr skrifader 
prestar vor jnsigli]e(!) fyrer þetta (transskriptar bref)skrifad 
] skalhoUti proximam diem ante vigiliam nativitatis domini. 
anno domini CDcöxc nono. 



457. 1499. 

Máldagi kirkjunnar á Gilsbakka í Hvítársíðu. 

J.Sig. 143. 4to blB. 3^8—29 á pappír skr, c, 1600 (Garðabók). — 
Landsbókasafn 108. 4to bls. 422 (séra Jón í Hítardal). 

Annar Gijlsbacka maldagi.^) 
4.nno m^. cd**.^) nonagesimo nono. 

Jn primis var þesse m[alda]ge kirkiunnar sa gijlsbacka 
stadfestur oc samþycktur af [vijrdulegum herra biskup 
stephane med gudz nad biskup j skalhoUte med rade oc 
samþýcke presta oc annara dandismanna sem þa woru þar 
nær honum. 

Jtem ad siera þordur jonsson er þa hielJt stadenn 
sellde kirkiunne jordena alla kirkiabol er liggur [j Gils- 
backa]®) kirkiusokn oc er xijc ad dyrleika, 

Jtem hier j mot skýl[ldi siera]^) þordur hafa hier [J 
mot*) xjc af instædu kirkiunnar j suo [virdum]^) peningum. 
ij. kýr. ij, ausaudar*^) kugiUde. vjc. j [gielldfle^) j nautum 
oc saudum oc hest firir hundrad. 

Jtem er nu jn[nstæda^) kirkiunnar xi kýr. attatijger 



Á UDdan or máidaffi frá 1463; •) xl(!) hdr; ») [108; fúið úr 143. 
*) [sl. 148. °) þannig, 



^^^' ÚTLÆGIR MENN. 443 

asaudar oc atta betur. iiij. hestar. forustusaudur oc grid- 
uugur. 

reiknadist i porcio iiij merkur vppda v œir er siera 
Pordur hefr halldid stadenn oc lagdi hann kirkiunne hialm 
giordur var flrir iiij merkur. 



[1499—1508]. 

Brép þeirra lögmannanna Finnboga Jónsaonar og Þor- 
Jarðs Erlendssonar, þar sem þeir samþykkja og ítreka, að 
ylgt sé Launguréttarbót Kristjáns konungs hins fyrsta 
28. Nóv. 1450 (DI, V, Nr. 55) um landsvist útlægra 
Jiiauna, og banna að slíkir menn só dæmdir ferjandi út af 
iandinu án náveru lögmanna, samkvæmt lögbók. 

Add. BritÍBh Musenm 11, 242. to bl. 63b, „Dægradvöl*' eira Gott- 
^^^lks JöDBaonar í Glaumbæ, skr. 1543—1593. — MSteph. 60. 4to bla. 
^ oaeð hendi síra Eyjólfa JónBSonar á Völlum (d. 1745). 

Orskurdr Iðgmannanna flnnboga jonssonar ok Þorvardar 
Erlendssonar yflr kong Christierns riettarbota 

brief. utan artals.^) 
Þeim godum monnum sem þetta brief sia edur heyra 
sendvm vid flnnbogi jonsson ok^) Þorvardr erlenzson log- 
menn yfer jalandi Q(vediu) G(uds) oc vora.«) 

Witit þier goder raenn at vit hofvm sied oc yfer lesit 
^^^z nadugazta herra kong kristiernz Rettarbota bref j 
^^riu oss mætte stor nytsemd at vera ef þat væri svo 
greint oc articvlerat sem logmonnum oc logrettomonnum 
paiítte landenu oc almvganvm nytsemd j vera [et cetera.*) 
Fyrst þar [at^) vor nadvg^) herra kongren®) fyrirbydr 
ií*dstioranum. logmonnum') oe syslumonnum aa islandi at 
^^lstedia at vtlæger menn gange [og fari^) sem frialser 

60, og ritar í^ira Eyjólfr aptan við bréfið: „Requirit hæc decÍBÍo 
examen ad stateram crouologicam". Engin fyrirsögn i 11, 

6u o'^ ^^' ^^^' ^^^^ ^^^' t^^' ni^d'isaati 

• °) kongr 60. ') [lögmonnum. hirdBtiorum 60. 8) [b. y. 60. 



444 ÚTLÆGIR MENN. — SENDIBRÉP. l^OO- 

menn j landit^) oc at þeir blive stavdvgt^) aa kirkiunne til 
þess at þeir ero skipradner til noregz. Enn ef þeir finna^ 
vtan kirkiu þa^) fare þeir aem logbok vottar oc svo (skyrer) 
landzlagabok. at huer sa madr sem mane verdr at skad& 
skal vtan fara sem fyrst ma hann epter logmanz rade.*) 

[Og þa sama articvloz samþycktum vid*) fvllkomleg* 
flrir log at hallda oc flrirbiodum [aullum syslumonnuni**) 
oc þeirra lenzmonnum nockrum vtlægum manne dagatgef^ 
aa konvngdomzens vegna framar meir en') greind rettaf 
bot vtvisar.^) 

[Svo oc®) somuleidiz forbiodum uid at eingen man***) 
dæme vtlæga menn feriandi vt af landii^^) vtan ockare^'') 
naueru [ok eptir þvi^*) sem logbok uottar. 



459. [um 1500]. 

Sendibréf, er Hallr prestr Þórarinsson ritar Birni GuðnS'' 
syni í Ögri um Ásgrím frænda sinn. 

AM. FaBc. LXIV, 8, frumrit k skinni, komið frá L&trum að gJ" 
Bira Hjalta ÞorBteiuBsyni. — Apogr. 953 eptir frumritinii. 

Ærligum manni birne bonda gudinasyni er brefi'^ 
sent.^*). 

Ærligum dandi manni birne bonda gudinasyni. heilsai* 
ek hallur prestur þorarinsson med gudi ok worri fru. 

Þackar ek ydr firir allt þat sem þier haflt mier -v^^^J 
giort. þikiunzt ec vita. at ydr mune sagt hafa werith. ^ 
steinvðr frændkona mjn haíi giort bod epter asgrime frseoö 
mjnum. hejm j huamm wm daginn. ok beitt ordlofs til Þ^^^' 
at hann mætti flnna hana heima j hiardarhollti. okeksend 
hann ekki þui aftur til ydar. at nu war suo komit j f^^' 

landinu 60. stodugir 60. ») [b1. 60. *) Sbr. Launguréttft'' 
bót § 12. °) [Og þann eama articnla samþykkium ver 60. ["^^j- 
monnum oUum 60. ') sem b. v. 60. aavisar. «) [b1. 60. 
60. ") landinu 60. '^) ockar 60. »«) [b. v. 60. ") UtanMkript brei 

ÍUB. 



^^^^' SMDIBRéF. 445 

%unum. at þier uitid at ek hafdi ecki ydart loford þar 
^PP a flrir mier at hann wæri j ydarn gard at sinne. þo 
hefda þeinkt at þat munde hafa matt til ædra orda 
^uia hier efter sem adr. uil ek giarna þacka ydr ok yd- 
^^rre dandi kuinnu firir allt nel giort til hans. fra fyrsta 
^ hanu kom j ydarn gard ok til þess er hann for. þui 
P^t hafl þid bge(ji gÍQrt med heidr ok æra ok suo þacka ek 
^ daudi folki firir allt uel giort til hans. þui sem j ydarn 
er. bædi ord ok werk. 

■ 

61 meira wm sinn. hier med geymi ydr gud ok hana 
'^odir maria. 



[um 1600]. 

Sendibrép Guðna Jónssonar á Kirkjubóli til Jóns Sigmunds- 
^onar um viðgerð á söðli. 

AM. Paso. LXIV, 15, frumritið á akinni með hendi Guðna JónB- 

H 

Jone sigmundzsyne eR breflt aent.^) 
Grud veri med þieR minn godi vin jon sigmundzson. 
, gudiue jousson heilsaR þig kærliga med gud og 

^^^8 modr marie. 

bidr eg þig vm kærliga ath þu suerfer upp saudulinn 
^ eg sendi ydr og siaer suo til ath ecki brotne jarnid 
villt*^^^ giaRna giora þin vilia j gen huad þath er þu 
ha ^^^i^ þath eg ma med æru giora. vina uel og lat 

an ^^^^* ^^^^^ ^^^^ ^ liggia ^^^^ 

han^ ^^^^ ^^^^^ honum til biarnar gudinasonar. skal 

flo, 1 ^önda mier hann. þui hefi aunguann annann 
^audulin. y ^ 

tim ^^^^ ^^^^ og sancte pets nu og alla 



Fasc!^I^^^^^*^"P*^ bréfsína moö Bömu hendi og bréfið. í AM. 
V, 18 (frumrit & akinni, ökorinn meira en helmingr af ofan frá 



á46 



BESSASTAÐIR. 



1500. 



461. [UTH 1500]. 

MÍ.LDAGI kirkjunnar á Bessastöðum í Fljótsdal. 

AM. 914. 4to, afflkript SkriðuklaustrBskjala Btaðfest á Berufirði 28. 
Sept. 1697 af GuðrouDdi Árnaayni og Brynjólfi HalIdórBByni, og Begja 
þeir máldagaun „á kálfskinn med gamla skrifft". — AM. Apogr. 4441 
(eptir 914. 4to). Sbr. eldri máldaga: Dipl. Isl. I, Nr. 92; IV, bls. 212. 
Stofn þessa máldaga er allr íoru, ea í heild sinni mun hann vera frá 
þeim timum, sem hér er sett. 

Bessastada kyrkiu Maaldage. 
Þesse er maaldage Æ Bessastódum ad þar skal vera 
heimilis prestur^) ef saa viU sem þar byr. og hafa kiðred 
fiðrda dag Pascha og taka heima tijund og allra heima- 
manna og lysetolla. Reida preste ij?. þar er skyllt ad syngia 
huðrn dag helgan og alla ýmbrudaga. midvikudaga alla og 
friaadaga alla aa Idngafðstu og ij dimbildægur. palmsunnu- 
dag og paaskadag. allar tider. Þar skal annast hundrad 
alna omaga. edur laata syngia hundrad saalumessna. neida 



og niðr úr, og neðan af er akorið Óvíst hvað mikið) er svo Íátandi brot 
af sendibréfi frá 16. öld, sem ekki verðr glögt séö við hvað á: 

HeidurBamligum dandemanni og • 

aUa ydra dygd og veIgiornin[ga] • 

Bpurt hafa at taca vt penpnga] • 

fiordungfi giofina nær hu . . . • 

ofine elligar viUda ec aunguan - 

hia var : en ec nada aungum n 

nei firir. var mier eigi suo micili h • 

[ha]fi brugdit af ydrum raa[dum] 

nadr vor at eg lofad * 

og annad til . er ec nv ydur þ[ackande] 

hygg ydur j Rettri trv at segia 

kaeti af þeim sem mier voru - • 

sa jngibiorgu dottur minni 

kote þíir til er ydur þat nu j , • 

hafa þa eo vil afleggia • 

og rettvissazt talad 

at mier lifandis at þav þ 

Bem þau eru. er ek ydur bæ 

heímumpr6stur(!) hdr. 



1500. 



SÉSSASTÁÖIR. 



vt ef vill þetta hundrad i vadmctluin. Diat. eda klædum^) 
Þ^im faatækum mðnnum sem hann vill. og sie scL eige log- 
bodeun^) H haus fie. 

Kyrkian d tuo^) hundrud j heimalande og j^.j metfie 
kugillde og enn v*^ ofrijd. 

Þar er skiUt ad veita hus Öllum faatækum mðnnam 
huadan sem ad koma huðrt laugarkvelld. og fyrer postula 
^essur allar og stærre hatiider. 

Hun 4 tuo skogarparta j Hrafnkelstada jðrd. mille 
^^skulækiar og ad læk þeim sem fellur firer framaii Bratta- 
Siördeseyre og annan i Glumhofdum millum lækia tueggia. 
skogarteig millum GilsðLr og Budlungarvallar aar. vpp ad 
götum þeim sem liggia fyrer ofan alla skðga. og þar med 
^llur Skeggiastada hnammnr. þar med Kaarataanga.*) 

Kyrckiaíi er helgud Gude og S(ancte) Thorlace. Hun 
^^&ur kÆleik ock messuklæde sæmeleg, krossa ij. mariu- 
sferifft. Thorlacks lijkneske. ij*^ ] bookum og hundradz aallt- 
^^^' alltareas klæde tuð. og annad fornt og duukar tuejr. 
^ítt steintialldjkör. kluekur iij. glodarkier. elldbere. merke. 
^^crarium munnlaug. ample med tin. paxblad, jarnstikur ij. 

Medkienne eg Hans Gerchen ad Jðn Einarsson 
medtok þennaii maaldag(a) ad Vijdevollum laugar- 
dagenn næstan firer Huijtasunnu Anno 1599 þess- 
um mðnnum hiAverande Biarna Einarssýne og arna 
Jonssýne. huorier ad skrifa sijnar handskriíFter med 
minne hier nedan vnder. 

Hans Gerken Eh. Biarne Einarsson eigen hand. 
arne Jonsson eigen hand. 



þin 1600]. 

^^^iNG Hálsstaðar í Hamarafirði, 

i 263. Fol. bl8. 11, skr. 1598. — Máldagabök BiskupsBkjalasafns- 

gamla (=D12.) bl. 134b, skr. 1601 (= 6). Sbr. afhending 1524. 



' ) Svo. *) Svo; ekki: 



sem þó er fornarft. Svo ; ekki : logkom- 
Kaaratwnga. 



448 



HÁLS. — noF. 



1500. 



Hals þamall maldage.^) 

Andres kirkia vnder halse: atte suo ordna peninga: 
þa Eyolfur [^yiolfsson etcetara.^) 

jn primis : v kyr : og xl asavdar : viij saudi tuse- 
vetra : hestur tolf vetra : oc annar þrettan^) vetra : hross 
fullroskíd : oc eirn fole tuævetur : ij hross veturgomvl : aller 
fyrer iij^ : þetta jnnan gatta : xxx. skiolna kerald : oc 
annad xvj skiolur. og eij mathelltt. vj trog : oc vj. vppgiord- 
ar keroUd : oc iij skaler : iij spæner : ij diskar : j. kanna : 
iij borddiskar : eirn tueggia skiolna ketiU bættur : ein sijgd 
oc bryne : ein hrijfa : einn reidingur : oc ij einhogldvngar. 



á63. [um 1500]. 

Afhending Hofsstaðar í Álptafirði. 

AM. 263. Fol. blB. 11, skr. 1598. — Máldagabók BiskupsBkjalasafnB- 
ins hin gamla (= D 12) bl. 133a— 34, skr. 1601 (= 6). 

Hof [gamall maldage.*) 

Suo mykla peninga afhente Asmundur Gudmvndzson 
sira Halli Sigurdzayne : gnn þoUakur prestur þorarinsson 
medtok : a Hofvi j Alftafirdi. 

jn primis ix kyr oc asaudar kugilldi : firir hina tijvndv 
: Ixxx**) asaudar : xíj aaude tuævetra : þrevett navt : iij 
hesta vonda : iij hross ; oc ij gelld : ij sængur med aklæd- 
vm : 00 ij dýnur ad avk : og einge rekivvod med : mvn- 
laug oc vatzkall : dukur hrijngoflnn half vij®) alin : vij 
vppgiordar keroUd vond : loggstockinn og giardlaus : xij 
trog : og eckj mathelld') : ij stor kerold. oc er annad med 
þremur giordvm : oc floar : ij skaler heilar. enn iiij rifnar 
vi spæner : iij diskar vonder : strockur : tueggia flord- 
unga fcetill vondur : vij flordvnga ketill : ij skiolur vond- 



1) [263; ») [þa oyioIf8aon(!) h. ») fiortan b. [263; <») Ixxxx &. *>)vj 
b. ^ mathellt b. 



^^00- HOFPELL. - ÉINHOLÍ. 449 

: kanna : tinfat lijtid : Britliogg : Brýne : jarnkall : smior 
flordungar oc einn hamar. 



[um 1500]. 

Vibbingaegebb á staðnum i Hoífelli í Hornafirði. 

AM. 263. Eol. bls. 13, skr. 1598. — Máldagabók Biskupaskjala- 
safnains hin gamla (= D 12) bl. 132L 133, skr. 1601 (= b), 

Hoffell [gamall maldagi.^) 
Þetta greiddi þosteinn Biarnarson med stad i hoffelle: 
i metfie ij*'. og xiíj aurar j tiolldum : beckiar klædi 
j hundrad. kolur iij j xij aura. ij. merkur j Busgognum. 

• • • ■ 

"ij kistur oc ij býrdur oc ij net fyrer xviij aura. ix aura j 
^'^dum : pundari fyrer vj aura. iiij merkur reykelsis fyrer v 
^^í'a 00 ij alner betur. vefære^) j xij aJner. ij. kambar j 
V aura. hestur fyrer hundrad. 

Þessir menn voru j virdingu. jUuge þoralfsson.^) Grim- 
jukunnsson.*) Hilldebrandur arnorsson prestar. þorarenn 
Hölgason. þorlakur Arnorsson. Beiner eyolfsson leikmenn. 



465. [ain 1500], 

■^í'HENBiNG staðarins í Einholti í Hornafirði, þegar síra Jón 
S^rði lét lausan, en séra Magnús Jónsson tók við. 

AM. 263. Fol. bU 12—13, skr. 1B98. — Máldagabók Biskupaskjala- 
safnsins hin gamla (= D 12) bl. 133 a— b. akr. 1601 (== b). Sira 
^íigrnlia JonBSon i Einholti dö 1514j er þvi sizt fjarri að setja þessa af- 
^endiugu að efni til um 1500. 

Einholt [Gamall maldage.') 
So ordna peninga afhendti sira jon Garde stadnum j 
^ÍBhoUte enn sira magnus medtok. 

[263 ; ®) veffaere h ; ') þorolfsflou h ; *) jukunnflon (= jokknms- 
^^To) 6; 263: jnkrinBSon(!) **) [263. 

Dipl, lil. VII. B. 29 



450 EÍNHOLT. Í500 

jn primis xiij kyr. v. asaudar kngillde oc xij saude 
gamla : scx vetra gamallt naut og [vetur gamallt naut^) fyie^ 
ij. cc. iiij fveturgomul naut^) fyrer. c ij naut tuævetur fyí' 
er c. iiij kaplar^) oc veturgamallt naut fyrer c. fimm hest- 
ar og ij. hross virdingar goz. 

gpter frafall sira magnus heitins jonssonar tok vid 
oddur prestur þorsteinsson so mikla frijda peninga stad- 
arins vegna j einhoUte : jn primis viij kyr. vj veturgomul 
naut oc [veturgamallt naut^) firir c. iiij veturgomul naut 
firir c. ij naut tuævetur fyror c. þrevett uaut firir®) iiiJ 
kalfa oc veturgamallt. naut j. hundrad : jtem v. asaudai" 
kugilldi oc xij sauder gamler : er þetta jnnstæda : jtem 
j kðplum V. hestar oc iij hross : jtem portio Bcclesi^e 
sem sira magnus heitinn ]ysti a deyanda deigi voru ij^ oc 
XX er fallit hafdi oc batur ad auk : jn primis luckter xij 
sauder gamler oc iij asaudar kugilldi. jtem lucktu erfingiar 
sira magnus heitins jordina haukafell er liggur j einholltí 
kirkiu sokn firir viij*^ med oUum gógnum oc giædum. jtem 
lucktu þeir v° j koplum. xij fiordvnga smiors flrir c. iiij vætt- 
er flska flrir c. ij kier j jðrdu firir c. oc onnur ij. kier flrií 
ijc. kom oc eitt*) kier firir batenn. Þetta j virdinga gozi seiö 
hier seiger. ij pottar goder : eitt mortiel oc einn kietill steiktr. 
var þetta fyrer hundrad : jtem ij tinfðt. iiij kðnnur. einn 
kietiU vondr. var þetta firir hundrad. xx vppgierda kierðlld 
med fiorum skiolum. xx trediskar vonder. xx trog. xxij. sker- 
bord. xij. skaler oc viij spæner. v. snældur med snudum : J 
strockr. a vj heata reip. einer torfkrokar^) oc pundarí. var 
þetta allt firir hundrat. jtem iiij bediar dynur. iiij hæginde. 
iiij reckiu voder. ij. aklæde fyrir c. jtem eitt tialld fyrer 
hundrád. jtem munnlaug oc vattnzkall firir hundrad. 



466. [um 1600]. 

ViTNisBUEBR Maguúsar prests Jónssonar um það, hverja pen* 
inga hann hafl meðtekið með Einholti í Hornaflrði, þá er 
síra Jón Þórarinsson afhenti. 

1) V. g. n. h; 2) kalfar b; þannig bæði hdr. *) ij 6; ») torfl- 
Jcrokar &. 



i5oa 



EINHOLT - KÁLFAFELL. 



451 



AM. 259. 4to bl. 40a, skr. nm 1600 fyrir Odd biskup. 

Einhollt.1) 

magnus prestur Jonsson medtok so mickla peninga 
sem hier seiger þð. Sera Jon Þorariiisson afhenti kirkiunaj 
Einholltti og stadinn. 

Jnpnjmis 13 kyr. 7 ær og 20. 9 sauder veturgamler. 
tuæuetur hrutur. 12 sauder gamler. sex uetra gamalt naut 
■veturgamalti fyrir 2^. Tuo naut tuæuetur. og tuæuetran 
gradung. og 4 kalfa og veturgaraalt naut fyrir íiogra 
uetra gauialt naut fyrir 2 vet'er smiors. Jtem 5 hundradz 
hesta og 3 hross med þui er Eijrekur Jonsson lagdi aptur 
til stadarius. 

5 sængur uondar enn eingin abreijda. og eingin huijlu- 
"^Qd. j pallklædi. og j muiilaug og vatzkall. 2 koniiur. og 
'íonnubrot. 2 pottar. og var annar botnlaus. 2 katlar uond- 

og 5 tinfot. 2 sterk e(n) vond 3. 20 diskar. 20 skerbord. 
5 spæner. 5 skaler. 5 snælldur med snudum. 20 trog og 20 
kiorulld god og uond og auU minne enn mæler. Sexæring- 

uoadur. 



467, [um 1500]. 

Máldagi Olafskirkju á Kálfafelli í Fellshveríi. 

AM. 259. 4to a) bl. 7b— 8a, skr. c. 1600; h) bl. 36a— 37a, einnig 
flkrifað c. 1600. 

kalfafell [] Hornaflrdi.^) [Gamall maldagi.^) 
Olafs kirkia oa kalfafelli j fellshuerfl oa heimaland 
alltt med gögnum og giædum. skogum og rekum. hun ca 
xviijc floru er liggur fyrir stadnum. hun (íx flOru er 
liggur fyrir Steinajordu og eru reiknud florumorckin 
fyrir austan ad bera skýlldi tijndinn ýfer kalldar- 
^al j mitt skardit ] Riupnnadal. Enn fyrir vestan stadar- 
flOruna*) og steinafigru rædur ur uestan verdri^) nausttoptt 

með heudi OddB biflknps. ^) hæit við í a með hendi Odde bisk- 
^í^* ') [b. T, í b ffioð hendi Odds biskupa. *) b; fiorunu a. ^) vosírí(!) a, b. 



452 



ÉÁLFAÍELL. 



þeirri er atendur j Steina jordu og j vordu þoa er stendur 
da [felsinu^) fyrir austan Steinagotu. er inn er ridid oi dal- 
inn. hun ói x auxa^) beit oa borgarhafnnarheidi vm sumar. 
vidarhðgg j holaland og**) xxx hesta. 

viij kýr og 1 asaudar. gelldfiar hundrad. halftt flmta 
hundrad j hrossum. vj^ j metfle og hundrad vadmala. 

hun ói fyrir innan sig ij^ 3 tiolldum. skrin og mariu- 

# ■ 

skriptt. krossar ij. glergluggi. brijk yfer allttari. kluckur ij- 
kistur ij. kerttastikur ij fyrir hundrad og þar med glodar- 
ker. kaleikar tueir. fernn njessuklædi. allttarisklædi iiij* 
dukar iij. kapur ij. sloppar ij. messufatastöckur. fonz vffi- 
buningur. mercki eitt. muiilaug.*) lýsikola. lectarar tueir. 
elldberi og þelahðgg. j bokum. 

Þangat liggur tijund og lýsitollur af viij bæium. 

Þangad liggur kirkian j borgarhðfnn og misser songs 
hinn florda huernn helgann. þar skal sýngia þria ýmbru- 
daga. halfkirkia ca breidabolstad .c. ennur ca reiuivellum^) 
og iiij bænhi s. takast vj aurar af iij. ^nn af einu v aurar. 
takast vj aurar og hundrad af borgarhofnn. enn hundrad 
af huorru hinna. 

Þar er tueggia presta skýllda og diaknna. 

Jtem lagdi herra Oddgeir®) vj ær og kw 

Jtem gaf hinrich Arnnason') j Testamentisgiof floru er 
att hafa vppsaler er liggur uid Smijrlabiargarfleru sancti 
Olafl og kalfafells stad er liggur j fellshuerfl. er þad flord- 
ungur ur ellum rekum. 

hun oa skög allann j breidabolstadarflalli er uid risa 
breckur. hun da skog allann j þui flalli er fyrir innan gia er og 
alltt ad steinbogagili sem kallad er. darhalsa skog fyrir inn- 
an birnnda. hun ol laufatungur hinar innri sem standa i 
kalfafells landi hinu ytra. 

þetta er maldagi greindrar kirkiu. 



a, &. uxa h. *) Svo a, h; rUt mun: <&'. *) &; munlug O" 
•) a; Reinivollum &. «) d. 1381. ') Kemr vlð bréf i Hornafiröi 1480 
og sýnist þá hafa veriö gamall maör (DI, VI, bls. 304). 



1500. 



KÁLFHOLT 



453 



468. [um 1500]. 

Aphending staðarins í Kálfholti í Rangárþingi, þá er síra 
Þórðr Ólafason afhenti, en síra Ásmundr Jónsson tók við. 

Add. Britirth Muflenm 11, 245. 4to bl. 224b (FM. 402), tekið upp í 
"iílldagabók Odds biskupa eptir mjög rotinni akrá kirkjunnar í Kálfbolti 

KalfhoUt.^ 

Suo mikid gotz var lokid stadnum j fcalfhollti er sera 

Áamundur jonason med tok. enn sera þordur olafsson af- 
henti. 

Ju primis tuenn messuklædi. sloppur .ij. alltarisklædí 
tueiajur dukum .ij. kaleikar .iij. kluckur .ij. bioUur. 

fontz vmbunadur. Mariuskriptt, Olafs skriptt. kross yfer 

ölltari med lijkneskium ogbrijk og ij krossar adrer. kanBa. 

^ntarisbok. glodaker. sacrarium. munnJaug. kista olæst, lect- 

^ri- stoll. kirkiukola. 

Jtem .X. kyr .Ix. asaudar. þriu hundradz hross. iiij, ær 
halfann fiordung vax .v. merkur vax. iijo j metfle. 

kxx. alner j hafnarvodum. j stadarspioU er sæmundur 

Pþestr] lauk. 

[þad sem hier er akrifad vm bækurnar eda huersu 
^argar þær hafa þa verid, þad verdur ecki lesid.^) 



469. [um 1500]. 

SÍÁLBAGi kirkjunnar í Gaulverjabæ í Flóa. 

AMagn. Apo^r. 1896, afskript gerð 23. A\ig. 1712 i Skálholti og 
fi^aðfest af Árna Magnússyni, GÍHla Bjarnasyai, Þorgils Siguröísyni og 
■^&H Hákonarayni, eptir afskript mcð heudi síra Vigfíisar OddsBoaar (d. 
^050), og hafði 8íra Oddr Stephánsaon (d. 1641) Bkrífað á máldagann: 
«þetta er aa Bæiarkirckiu raaldagi sem eg hefi epter hallded og miner 
forverarar fyrer mig. Oddur StephauBsou med eigiu hendi"; haföi hann 
I^tið þingleaa máldagaun á Bæjarþingi 7. Mai 1636, og votta það Vig- 

GÍBlaaon, Vigfús Jónaaon, Magnús GuðmundBson, Guðmundr Jóns- 



með hendi Odds biBknps. ») [Athugas., er Oddr bisknp lætr af 
«krifarann Botja. 



454 



GAULVEKJABÆR. 



1500. 



Bon, Snorri JÓnBson og Þórólfr Gnðmundsson. — AMagn. Apogr. 1897, 
afBkript gerð í Skálholti 23. Aug. 1712 og Btaðfeflt af Árna Magnósflyni 
og áðrnefndnm mönnum, eptir afakript geiöri 16. Október 1646 i Odda 
á Rangárvöllum og BtaðfeBtri af Markúsi Snæbjörnssyni, sira Birni 
HöskuIdBsyni, JÓn Vigfússyni og Benteini Ólafssyni, en þeir rituðu ept- 
ir bréfabók síra Stepháns Gislasonar (d. 1615). — AMagn. Apogr. 
1898, sem hér er fylgt; er afökript bú gerð i Skálholti Bama ár og dag 
sem fyrr segir og fitaðfest af sömu möunum, eptir transscripto með hendi 
síra JóuB Erlendssonar staðföstu af honum, Guðmundi presti Bjarnasyni» 
Nikulási Oddesyni, Valda Guölaugssyni, Hannesi Helgasyni og Ormi 
Jónssyni, en transscriptum þetta var gerteptir vidisse Magnúaíir GuðinundB- 
Bonar, Bjarna Sigurðssonar, Gísla Guðmundssonar, Sveir:S GislaBouar, 
JónB Jónssonar og Ögmundar Sigvatssonar, Bem votta öð síu afskript 
„Bie ad ollu Bamhlioda eiginn handskript saluga syra Gudmundar Gysla- 
sonar" (d. 1605). GÍBlamáldagi nefnir ekki akrland, og er þvi þeöBÍ 
máldagí eflaust suögt um eldri. Þrjár siðustu kirkjujaröirnar standa 
ekki hjá Vilchni né Gisla, og mun Gisli hafa skrifað eptir Vilchni. 

GauIveriaBæiar kirckiu maldaga.^) 
Kirkian i Gaulveriabæ^) a heimaland allt med gðgnum 
og giædum. 

Hun a þessar jarder. 

Hellur. leigd fýrer hundrad. 
Haug^) Jeigd fyrer hundrad 
Gierdur^) leigd fyrer huudrad. 
Nedra voIP) leigd fyrer hundrad. 
Hamar leigd fyrer huudrad. 
Snogznes^) leigd fyrer hundrad. 
Kirkian a akurland under sællding kornz a loptstodum 
arlega oc þara med aem nægest. 

Gaulveriar eiga vetrar beit i loptstada land verkhest- 
um tveimur. fololldum. unghrossum og saudum fyrer vest- 
ann gautu.') skal beit þesse heflazt er saudur geingur fra 
riettum og til þess lomb [fara^) fra aaudum. nautabeit unst 
vj. vikur ero af sumre. 

halfan hvalreka um allar florur eiga Gaulveriar vid 



1) 1896; Maldage Gaulveriar Bæiar stadar kirkiu j Ploa 1897; eing- 
in fyrÍTBÖgu 1898; «) Gaulvoriarbæ 1807, 1898; 3)Haugur 1896; "^) Gierd- 
ar 1896; ^) Nedre voUur 1896; ^) 1896, 1898; SnokBnes 1897; "^) gautur 
1896; ") [eru tekin 1896. 



^^ÖÖ. GAULVERJABÆR. - SNÆFUGLSSTAÐIE. 45 5 

Joptstada menn oc suo ad fara ad veidum. enn fiara skipt- 
izt ad veturnottum. oc eiga adrer austur fra enn adrer 
vestur vidreka. gnn fiskreke skiptizt ad kasaskiere oc e.iga 
Graulveriar sin missere hvorar fiorur. 
.... ^^^lveriar eiga allann þara vestur fra husum unnst 
vikur ero af sumre. þa eiga loptstadamenn þara allann 
W fðstudagsinz j fardogum a þeim hluta fiðru er þeir haft 
l^afa annad sumarid adur. 

Solvanam eiga Gaulveriar oc þangskurd. þeir eiga 
skipstðdu naust oc fios anda^) skipverium oc korngard á- 
^optstodum arlega. 

þeir skulu rada firir beit er aa Gaulveria^) bæ bua a 

^Ure myre. og á Vollur vid þa er sambeit eiga. lata finna 

^ireidur oli hvar sem finnast j Galltastada lande oc Vallar 
lande. 

Selfðr a nedra voll og skal þar þeim fa er aa Bæ bua 
^íoss stodul oc kvijar. 

fertugan kost j Gierdaland. 

aller þeir menn sem sambeit eiga upp i woU. skulu 
hafa j trod fienad sinn upp fra olafs mesao. 

Eitt trie skal fara til bruar a Gierdalæk. 

J Nese er stodhrossa beit. enn a Hamre tveggia gielld- 
hrossa^)beit. tveggja gielldhestabeitaGalltastodum j álogum. 



*70. [fyrlr 1500]. 

^^RA um eignir Snæfuglsstaðakirkju 1 Grímsnesi, þá er Ey- 
steinn Guðmundsson af henti, en Eilífr Guðmundsson meðtók. 

"Káldagabók BiskupsskjalasafnsiiiB hin forna (=D12) bl. 137b, ekr. 
1601. 

Snæfuglsstadur. 
Jtem voru auo mycklir frijdir penijnga(r) med kirkiu a 
siisevoxatodum þa er eysteinn (gudmundzson) afvennteenn 
®ílýf[ur] gudmundzson (medtok). 



hauda 1896; Gaulveriar 1897, 1898; «) gielIdheBta 1896, 1897. 



456 



SNÆFTJGLSSTAÐm 



1500. 



Jn pnjmis vj asaidar kugillde oc iiij kýr. xij saudir 
gamlir j .ij. hundrud. iiij vetra gamallt naut og iij huudr- 
ud j koplum. hier med afvennte eysteinn gudmundzson allt 
ornamentum kirkiunnar suo sem þad stod j maldaganum. 

suo micpd] j busgagnne. ij kerolld. ij trog. ij huijluod- 
ir. ij skalir. iij hurdir oc iij rumstockar oc eitt hundrad j 
koplum. 



471. [um 1500]. 

Reikningsskape á Snæfuglsstöðum í Grímsnesi. 

Máldagabök BískupBskjalaBaínBÍnB hin forna (= D 12) bl. 137b-^ 
138a, skr. 1601. 

Snæfoggs Stadur. 
Suo felldur kirkiu reiknnijnngur a snæfogsstodum seffl 
hier seigir. 

messuklædi ad auUu oc eirnn hokull vonndur. þar til 
alltarissklædi mod brun oc fordukum. kdlekur brakadvr. de 
sanctis gradall oc de sanctis ottu saunngua Bok oc de tem- 
pore missale fra ^skudeige oc til passionem domini oc de 
sanctis med legenndur iij oc einnginn alfær, ottu saunngua 
bok á sumarid. de tempore ýmnarijus alfær. sequencijuBOk 
oc Ealltari vonndur. þriar kluckur oc eru ij brdkadar og 
korbialla þar til. pijslarmark med alabaatrum og annad med 
tre. marinskriptir ij. margretarskriptir tuær smdr. lijka- 
kross brdkadur. mariuskript med vppkast. Jtem tok eg sijra 
gudlogur stadinn mi^g hrgrligann oc kirkiuna oc tunin or- 
geinngin. tok eg med stadnum j matbord oc ij flalir oc ij 
hurdir vonndar ij kerauUd ij trpg oc ij skiolur oc ij huijl- 
vodir. ein kyr oc eirii heatur og j hroaa. A eg fyrrgreind- 
ur sijra gudlggur ad giallda kirkiuuni xvj hunndrud. iiij 
kýr oc fl^gra vetra gamallt naut og vj asaudar kugillde. ij 
hesta og eitt hrgss og ij hundrud þar íil j fridu.^) 



Hér kemr i máldagabökinni á eptir skrá um landamorki Snse- 
íaglflBtaða. 



1500. SNÆPUGLSSTAÐIR. - VOGAE. 457 

*72. [um 1500]. 

I^ÝsiKa Guðlaugs prests um landamerki Snæfuglsstaða í 
Grrimsnesi eptir frásögn Arnórs prests Haldórssonar, er stað- 
inn hélt (um 1460). 

Máldagab6k BiakupaskjalaaafaBÍað hin forna (=D 12) bl. 138a, 
skr. 1601. 

Snæfulgsstada landamerke.^) 

Sagde mier sijra ariior halldorsson.^) er stadinn hiellt. 
jngvelldur eiregsfiottir. Cijolfur kolbeinson oc einar 
^agiiusson þesse laiidamerke cL snæfogsstgdum. 

vr feriuhamri og j kamb. vr kambi oc j koJgrafarhol. vr 
^olgrafarhol oc j þufuna cí flnnaheide oc j steinahofdann j miofa 
farinu. rædur þd farid j fagraholinn. fyrir austan farbotiia. vr 
holfium oc j nordaíiverdaii kerholinn. vpp yflr tioríiinne. oc j 
holinn viidir markabreckvr. þadaíi oc j kiolinn þar er vid 
^Us. rædur þd kiolurinn j gardinn er liggur fram ad anne 
þar sem endar kiolinn. 



473. [um 1500]. 

um landamerki milli Voga og Grindavíkr. 

Ijandsbókasafn 108, 4tp bls. 543 með hendi séra Jóns HaldórsBonar 
^ Hitardal „Eptir atgömliim rotnum blöðum úr herra Gisla JónsBonar 
mhhók". Sbr. Dipl. IBÍ. II, Wb. 76. 

Um Landamerke i millum Voga og Grindavijkur. 

Ur mdldaga sem skrifadur var i tijd Byskups Ste- 
Phanar. 

Voru þesse laudamerke hðfd og halldin i miUum voga 
^ strönd og grindavijkurmanna meir enn upp cL 30 vetur 
^kallslaust. ad vogar ætte ecke leingra enn nedan fra ad 
Mlfsfeiie og upp ad vatnskðtlum fyrer innan fagradal og 



á Bpássiu með headi flira JónB í Hítatdal. Kemr við bréf 
PI, V, 238), 



458 



REYKJAVÍK Á SELTJÁRNARNESI 



1500. 



upp ad tlettnum þeim sem sténdur vid Skögfell hid nedra 
vid gðtuna enn Þorkðtlustader og Jarngerdarstader ættu 
ofan ad þessum takmðrkum. 



474. [um 1600]. 

Skeá um landamerki milli Víkr á Seltjarnarneai (Reykja- 
vikr), Örfæriseyjar, Eiðs og Lambastaða. 

AM. 238. 4to^ bl. 28 (BeBsaataðabók), skr. c. 1570. 

landamerki ca milli: vikr: erferiseyar: eidz: og 

larabastada. 

Jtem svo ordna landeignn aagreindi olafur olafsson 
og jon palsson mille vikur og erfæris eyiar fra granda 
hofdi vt j giegnvra midia holma: fra granda hofdi og fram 
at eidz gardi envm minna. þadann og vestur j griot gard 
flrir svnnann eidz tiornn og ofan þar sem gardvrinn geing- 
vr sýdvr j sio flrir avstan lambastadi. þadann og austur 
med sio. allt in at hanga harari. þar sem vardan stendur: 
þadann sionhending vp aa hlidena ad þvfvnne þeirre er þar 
stendur: þadan sionhending j ofan verdann fvlatíarnar læk. 
og sionhennding þadann j motz vid ravdaraa vestur j sikit 
flrir vestann ravdarar grafer. þar ofan j groflna og fram 
j sio: 

Jtem lýstv þessir menn þar þa flrir oas; olafur olafsson 
og jon palsson. vorv þeir þa vnger menn er þeir heýrdv 
sina forfedvr seigia at þessi landa merki hefdi verit halldin 
svo leinge þeir vissv til og nv sidann var nv hver þeirra 
flrir aig raeir enn fimtvger at alldri, vorv þeasir menn hia er 
afvend var jordinn reýkiavik arne erikason. asbia(v)rnn þor- 
biarnnaaon. giaavr þolleifsaon og brandur Hallbiarnuason, 



1500. 

f 



SAUÐAFELL. 



459 



*75. [um 1500]. 

Máldagi Sauðafellskirkju í Dölum. 

skr ^g^J'^Sabök Biakupsskjalasaínsmíí hin forna (= D 12), bl. 87 &— 88 a, 

Savdafell. 

Egidijus kirkia a saudafelle a kross j haukadal. hlijdar- 
allt, saudfellijnnga mula. beckradaL kirkiufellamýrar. 
(^r) [býdu biargs^) gile þui sem rennur j reýkiadalzbotnne. 
^oru ermmstadir^) settir j borgun fyrir xij kugillde. skyllde 
öífljngiar elenar aptur leýsa fyrrsagda jord fyrir xij*^. Jtem 
^ kirkian xij kugilldi. Jtem lagdi þordur bounde (til) iiij 
'^iigilldi oc hunndrad j vadmalum oc lerepte fyrir halfkirkiu 
^kylld a fellzenda, þar d ad vera heimilisprestur oc diakne. 
J*em a kirkian fornn messuklæde. corporal kalek. oc allt- 
^^^is stein. kananum bok. messobok de tempore frcL paskum 
adveiitu samsett. sequenciubok per annum. de tanctis 
^krseda. ottusongva bok ð. de tempore fornn capitularius de 
^ömpore bok. kross med vndirstodum. mariu skript. egidius 
^kript oc johannis hiknneske ad jon suarthofdason keypti 
fyrir hundrad. jtem dukur yfir krossinum. ij kluckur oc 
jarnnkall ad (hann) lagdi þar til kirkiu. Jtem fell porcio 
^cclesie medann jon suarthaufdason hiellt xvij. voder oc 
^ttatiju. cccc. j mortualia. jtem gallt stulle bonnde kirkiunne 
Jordena hamra j laxardal oc þar til x malnytu kugillde. 
Jí^hannis myiid. peturs mynd. jarnnkall. koparstiku oc ný 
^essuklæde. 



476. [um 1500]. 

LDAGi kirkjunnar í Snóksdal. 

Máldagáíiók Biakupöakjalasafu&ÍDs hin forna (= D 12) bl. 87 a—b, 



[biargs hefir upphafieí>a verid skrifad hrioz^ en leiöiétt með sömu 
^^^^\ á Hpáeaíu. þannig; úti á spásöíu er með sömu hendi flkrif- 
að því er sýnÍBt : ormm; muu vera sama jörð, sem nú heitir 
■^staöir. 



460 



SNÓKSDALR. - GNÚPR. , 1500. 



skr. 1601. Þetta er alyeg áfast máldaga J6ns biskups IndriðaBonar frá 
1340, Dipl. IbI. II, Nr. 478. 

[Snobsdalur]. 

jtem c raptvidar i sueinatungu skog. jtem grallare. 
dominicur. de tempore per annum. sequenciubok per annum. 
kananum bok. messubok de tempore per annum. onnur 
messubok med gudspioU oc pistla oc oracionis dominicur 
frcL paskum oc framm d. sumar commons messobok, miog 
gomul ottusaungua bok (L vetur rotin. ij psalltarar. annar 
miog rangur processionall. þetta er allt gamlar bækur. 
messuklæde ein oc enn gamall hokull oc serkur erftialaus 
oc jj corporalar oc alltaris stein. skrijn med tre. merke. 
lijtill jamnkarll. ij mariulijknneske. stephanus lijknneske. 
þorlakz lijknneske oc sterk kanntarakíapa. Jtem gallt gud- 
mundur flnnson^) kirkiunne xiiij malnytu kugilldi. halfar 
eyiar fyrir fimm hunndrud oc ij bækur fyrir cc. 



477. [um 1600]. 

MiLDAGi Gnúpskirkju i Dýraflrði. 

LandBbökasafn 108. 4to blfi. 427, skr. o. 1730. 

Nupur j Dýraflrdi. 
Nupur j Dyraflrdi er biskup Stephan hafde taksett 
flrer nidurfall kirckiunnar þar og fordiorfun ornamentoruin. 
bijfalade greindur biskup Stephan gardinn þar Birne 
GudEasyne med þeim skilmala. ad flrrnefndur Biðrn skal 
giöra upp kirckiuna j gðdan mdta. veggena báda og gafl- 
adid med stein og torf traustlega hladid og leggia þar til 
X kyr. Ix asaudar. messuklæde sæmeleg og allar bækur 
naudsinlegar. svo kirkiaii sie vel birg v^tur og sumar og 
allt þad sem Guds Embætte til heirer. 



1) Faðir^^Daða i Snóksdal. 



^^ÖÖ- ÞÍNGEÝfeAKÍiAtjSTR. 46l 

*78. [uni 1600.] 

Skeá um reka Þingeyraklaustrs á Ströndum fyrir vestan 
Húuaflóa. 

AM. 279.a 4to blB. 17—18 á Bkinni ekr. c. 1500. — AM. Apogr. 
Ni*' 500, þrjár afskriptir : a), meÖ hendi Árna MagnÓBsonar eptir Bkinn- 
^ökinni; b) afskript gerð í Skálholti 8. Septomber 1708 og Btaðíest af 
Hákoni HanneBsyni, Snorra Jónsisyni og Þórði Þórðarpyni eptir transskripti 
^éra Gunnlaugs ÞorBteinssonar i VaUholti, Björns Jónssonar á Skarðsá 
0? Bersa BjörnBBonar gerðu á Skarðsá 28. Apríl 1645; er þaö nú í 
LandsBkjalaaafni, og hafði Laurltz Gottrup látiö þinglesa þá afskript af 
^|ögeyraskrám á Öxarárþingi þann 6. Júlí 1688, og votta það Sigurðr 
■^jörnsson, MagnÚB Jónsson (lögmenn) og Árni Geirsson (þingskrifari); 
hefir fikinnbókin verið heillegri, og er þaö tekið eptir þessari afakript, 
hér stendr í hornklofum. c) ÓstaðfeBt afskript gerð fyrir Árna 
■'**-ftgnús8on án eía eptir einhverri pappírsafskript. 

Maldagi Þingeyraklausturs.*) 
Suo ero latandi bref oc skilríjki þiugeyra klausturs ath 
þ^ssar iarder oc reka eigr klaustrid aa strondum íirir uest- 
flooa. 

Jn primis. ath eýiunum^) aa þingeyraklaustr halfan uid- 
í'eka oc allan halfan aagooda. kiortrie onnor hucor missere 
fiordung i hual. 

J triekeylliseý aa klaustrid hual halfan. 

fra [aarœsi firir aarjnesi oc til spors millum mela aa 
^laustrid tuo hluti i hual. 

flrir [selianesi] fra læk þeim er inn er langt fra[hella- 
^^si] oc til merkihamars i [oofeigsfird]! aa klaustrid halfan 
^idreka oc þria hluti i halfum hval. 

enn fra merki hamri til hualaar flordung i hualreka. 

ffa hualsa oc til [daugaurdardalsaa]r aa þingeyraklaustr 
^llau reka huala oc vida. 

Vndan hrwteýiarkleif oc til eyu[indarfiarda]r aar a 
^austrid allan uidreka. oc þria hluti i halfum hualreka 
^íth stafhoUt. 

fra eyuindarfiardaraa oc thil þrælskleifar alla halfa 
'^ka uida oc huala. 



c; hin sl. ') eyiunium, Bkb,; eyium inn, b; eyium, c. 



462 ÞÍNGEYRAKLAUSTR. 1500. 

■ 

fra uiebiarnarnaustum thil skers aa sandi i draanganíjk 
aa þingeyrastadr allan reka huala oc uida oc suo iordifia 
draangauijk. 

fra saroosi i draang[au]íík til [sku]muhelliss allann uid- 
reka. enn lialfann h[ualreka íirir] draangatanga. 

J olloni þessum fyrrnefnd[um re]ku[umj aa þingeyra- 
klaustr suo mikit i huælum sem nu er greint. huersu seiu 
aa land kemr. uema uppskœrinn sie aa skipumm fluttr. 

Ero þesser rekar suo komner under þingeyraklaustr a* 
þorstein kolbeinsson^) gaf þa halfa med líjkama kuinno 
sinnar thil klaustursins. Enn hallr sigurdarson gaf þessa 
halfa reka i profentu [sijna] til þingeyraklaustrs. Enn þauu 
reka sem er j milli hualaar oc daugaurdardalsaar gaf solui 
prestr braudzson^) [ij profentu med sier thil þingeyra- 
klausturs. 

alla halfa reka i ueideleysv uida oc huala oc allt þad 
gods sem þar kann aa ath koma ath helmingi. 

Eigur nu oc þingeyraklaustr reka allann i [sigluuijk] 
firir uordan [geirholjm oc suo iordina kirkiubol med ollu 
þui sem henne hefer til heyrt ath forno. Er þesse iord oc 
reke suo kominn under þingeyraklanstr. ath helga þorleifs- 
dotter gaf hann klaustrino sier til saluhialpar oc aabota 
aasgrimi^). enn helga erfdi hann efter gudnyio systr síjna. 
enn gudny hlaut hann i erfd efter modr sijna kristino 
biornsdottr. 



479. [um 1500]. 

Skeá um landamerki Viðvíkr og ýmsra fleiri jarða í Skaga- 
firði. 

AM. 276. 4to VI, é. Hkinni, Bkr. 8vo Bem c. 1500. 

Petta eru laudamerke j millum Widvikur ok garda 



1) á lífi 1346; 2) uppi um 1360, og er oun á lífi 1385; Asgrímf 
áböti JóusBon dö 1495, en yarð áböti 1488. 



^otz:j midia kallda myre ok BÍettsyne vr henni : ad hola 
totz lande. 

Jtem aa miUum widvikur hringuers ok (Dycklahols nidre 
^?dur CDarklfkur sa er geingur vndan þufunne sem kallast 
^idzaptans þufa aa holum : a widuik ecki leingra vpp enn 
J þa myre er kallast stiornv myre : ok suo Riett ofan med 
dalalfk : thil þess ad saman koma aller l^kier ok verdur þa 
^inn lækur. 

Jtem aa CDýck(l)holl ofan halfa lomatiorn j motz wid 
brimnes ok ofan ad langahoUte : ^nn widuik æ, ecki leingra 
^ostur enn ad krossgotum : sidan Rada hafa melar allt of- 
au ad gerdi þui er heiter geitagerdi : oc liggur firir sunn- 
an skog : firir weatan fram alla melana : oc EÍettsyne af 
í*|ii Gerdi westur j sio : er þat landamerki þar miUum wid- 
^íkur og brimnes aa vidaruik skog firir austan almenningz 
?otu. ad ose ofan : enn a(v)ll Reka gogn nema huala vt fra 
^rimnes landi ad dolum. enn holaatadur a skogienn firir 
^estan gerdit allt ad dolum. Eigur kirkian sialf husa stod- 

og skipa wid os allan afla oc addrattu stadarins aa 
laud ad leggia : med afgaungum i dolumm : oc huommun- 

vppi. gagnvart krossi esigur widuik gras vnder aullum 
^koge : ad dolum. 

Jtem a mýcklab^r j oslandzhlid : a xij. hesta KÍíhris 
ok hogghris firir austan gotur. enn widuik a j stadinn hel- 
^öar holma med auUum gognum og giædum et cetera. 



480. [um 1600]. 

Skkí. um ýms áhöld og messureiðu i skrúðhúsi dómkirkj- 
tinnar á Hólum. 

AM. 276. 4to & akinni, og er þetta ritaö c. 1500; þar með fylgir 
^fakript Atna Magnúasonar. 



I 



464 HÓLADÓMmKJA. 1500. 

De sacristia. 
Calices^). 

Jm primis vj. calices et vna calix fracta [et propjria 
de sanctis. sunt due ex auro puro [et] relique sunt deaur- 
ate omnes exceptis 2^. 

Vasa^). 

Jtem duo propiciatoria vnum de argento deauratum et 
aliud de argento puro et vna pixis de argento pro corpore 
christi infra propiciatorium. 

argentea^). 

Jtem tria turibula argentea et vnum de cupro et vna 
nauis pro incenso ex cupro cum koclearí argenteo iacet in 
cista episcopi. 

Casule^). 

Jtem viij. casule pro episcopo in summis festiuitatibus. 
Jtem viij. pro maioribus duplicibus pro presbiteris. 
Jtem iiij. casule pro minoribus duplicibus. 
Jtem vj. casuie competentes pro semiduplicibus et domi- 
nicis diebus. 

Jtem vííf. casule simpliciores pro simplicibus festis et 
ix. lectionum festis ac feriis. 

albe*). 

Jtem viij. albe tam^) pro summis fesiuitatibus et dupl- 
icibus festis cum illis quinque que sunt in cista episcopi. 

Jteiíi alie non tam Bone pro minoribus duplicibus et 
dominicis diebus. vj. albe et quinque simpliciores pro festis 
trinum lectionum et ferijs. 

Jtem vestimentum rubrum de cerico cum omnibusper- 
[tinencjiis pro capellano episcopi in domo et in via. 

Jtem. xxj. dalmatice et subtile et vnum subtil[e]. 

Jtem xl. viij. cappe alique bone et multe male. 

Jtem V ®) pro melioracione aliarum. 



FyrirBögu á apáBSÍu. tm, hdr. Hér afarmáð. Árni skilr 
hér eptir ejðu, enda sést ekki með Tisau, hvaö þar hefír staðið. 



*81. [um 1500]. 

Rbkaskrá og máldagi Skinnastaðakirkju í Öxarflrði. 

AM, 621. 4to bl. 62, BÍÖasta blað fikinnbókar, sem skrifuð hefir ver- 
á 15. öJd; er þeíta ritað á bókina með hendi frá hér um bil 1624. 
Sami máldagi er og á frematu blaÖBÍðu bókarinnar ritaðr með hendi frá 
1500, en er nú svo máðr, að hann má heita óleBandi. — Afskript á 
Pappír í LandBskjalasafni komin frá Skinnastaðakirkju, að því er virðist 
iituð um 1740 meö hendi Einars preBts á Skinnafltöðum, Jónssonar 
S^teipaglennÍB, EinarsBonar galdrameÍBtara, og kallast hún „Genpartur" 
(hér = B). Hefir bú afskript verið lögð fram i hvalmáli Skinnastaða, 
Múla og Hofakirkju í Vopnafirði bæði i héraðsdómi („Jón Sigurðsson 
settnr", á Gautlöndnm) og bvo í landfiyfirdómi : „Lagt fram í Mnum 
^&l. yfirdómi á íslandi 22. Apr. 1872. — Magnús Stephensen". — Af- 
slíript frá 8. Apr. 1756 með hendi BÍra Einars JónsBonar (= C), Bvipuð 
Sbr. Dipl. iBl. n, Nr. 164. 

Maldagi skinnastada kirkiu 
skrifadur epter þeim maldaga sem skrifadur 
er ur maldagabokinni a holum 
21. Aprilis anuo 1624. 
Kirkia aa skinnastodum er helgud med gudi hinum 
heilaga petro og paulo. hun aa allt heimaland ut fra merke- 
garde þeim sem er a miUe akurhofda og ut at brandzlæk. 
00 ut fyrir vestau hann oc [upp^) j bruunoa^) [þar sem 
saudaar^) os er kalladr, oc allau sand vt þadan millum 
brunnar oc holslækiar. nema þær itolur edur eingetðk aem 
^ynt verdr at adrir menn edur jardir eigi. oc so landeign 

Vt i 810. 

allan reka miUum skogareka oc ærlækiar reka, rædr 
fyrir vestau [lonos giegnt langhoUti.^) en fyrir austan staur 

*) Stafsetningunni i AM. 621. áto er hér ekkí fylgt út i æsar, en 
alt á að vera óyggjanlega orðrétt. *) [þett orð vantar eyðulauBt i 621; 
en i B er eyða eða stryk fyrir þvi og ritað viö á spássíu: „Af mál- 
dagabók á GreniadarBtödum eunur vidimeiud Copia syner ad vantar til 
tetta ord Bem míkid á rijdnr upp^. *) brunnár 621 (og eingin eyða á 
eptir); Brwnaa B, og eyöa á eptir. *) [B á spássiu og Begir: „Jtem 
(vantar) þetta", sem á að koma i eyðuna; vantar í 621, *) mætti eftil 
^ill lesa: langbasum; frá [vantar i B; þar er og ritað milli sriga: „hier 
þike mier vanta ord j", og á BpáSBÍu „Gamallt máldaga Bref seiger 
lónooB, vantar þetta ord j þessa og hiei áminsta utakrifft af maldaga 
Bökenne á GreniadarBtðdum". 



Dipl. Xfll. VU, B, 



30 



466 



SKÍN^ASTAÍ)lfe. 



] mel. þadan rettsyni j gardz topt aa hafaholme. þadan J 
sandhus. þadan upp j urdarheidi. leigulidagogn austr þadan 
fyrir stadarlandinu. 

J vellankotlu eystri flordung vidreka og suo j hval ef 

rekr. 

J raufarhofn hinn sextanda hlut j hval ef rekr og so 
eggver. 

i millum holsar og deilldarar fiordung i vidreka. 

kirkian sa þriar vættir j oUum rekum ketils helgason- 
ar j huerium hval ef hann aa xij vættir^) edr meira. 

austr fra gia til oddstada osa aa kirkian iij vættir er 
brandr gaf. 

kirkian aa at rada skotmannshlut at helmingi aa griot- 
nes reka. þat gaf ellendur j akurhofda. 

J miUum suluhafnar oc ormarzar a kirkiaíi iij vætta 
afreidslu af oskiptum hval. 

fra deiUdaraa oc til gegnisslækiar iij vætter j afreidslu 
af oskiptum hual. 

halfa flutninga med oddstðdum. 

millum griotgards i eystre kotlu oc giar j raudagnupi 
iij vætter j afreidslu eí aa eru c vætter eda meijra. 

fra gia i raudagnupe oc til hofdaskala eiga mukar ad 
reijda skinnastodum iij vætter. enn stadirnir vj ef aa er c 
vætta edur tuijtugur at leingd. huort sem rekur edur er^) 
fluttur. 

a skammhiedinsnese iij vætter ocj odru læge enn flord- 
ung j hual ef rekur. 

kirkian aa þridiung j siofarlande nordur j þistilflrdi enn 
halfan reka vid mulakirkiu. Bæde hualz oc vidar. 

kirkian a Þorliotargierde med skoge oc landar eign. 

kirkiaii aa landareign frain vid gil fram fra lundum^) oc 
vpp a motz vid hool a flalle. er þar med fljskivatn oc Bæa 
stadur. oc v kapla gongu a vetur j hoolz jord a fialle.*) 

A skinnastodum erTveggiapresta skiUda. tekur heima- 
prestur iiij^) merkur j leigu. enn annar af vij. Bænhwsum. 

i)bí©ttvið; vantar íbæði, ^)b.v. B;vantari621. ')Löndum B.Iöndunum 
C. *) Alt, sem nú fer eptir, vantar í 621, og er tekið eptir B, C, «) C; víj B. 



1600. 



SÉINNASTAÐIR 



467 



einu xii aura. audru vi aura. af Tveimur merk af hueru. 
af eiuu V. aura. af Klifsha^a iiij merkur. Liöstollar oghei- 
tollar af xvi. Bæum. Ecclesia non Dedicata. 

Biarne Gramlason med eigen hende. 

Þesse framanskrifada utskrifft Skinnastadar kirkiu mál- 
^^ga. ^ Prestsens Sira Biarna Gamlasonar af móLldagabðk- 
^npe d öreniadaratðdum d. 21. Aprilis 1624 samstem(m)er 
peirre gem sijdar Hans Successor Sira Gudmundur Biarna 
Son hefur utgiefed utan þar sem eg hefe a framanverdu 
t>lade 4 Spatiunne noterad. þad sem brestur til og þesse 

J^^^kn — ^ * j Lijnðnum sýna hvar þaddheima 

hvors ecke mct vid missa. og ] mcLldagabrefenu er ad flnna. 
Jtem þetta ordcLSpatiunne. Xowoí?5. sem vantar j bcLdar um- 
gietnar utskripter. giðrer þad annad Eekamark kyrkiunnar, 
^cL þvi ecke utilikiast. Uppaskrifft þeirrar sijdare sem d 
spatiunne er gietod hlioodar sem effter filger. 

Þennan míLldaga hefur Gudmundur PrBiarnason skrif- 
ad ord epter ord. epter mcLldagaiia Bokenne hier ad Grenia- 
stðdum(!). so þar mismunar ecke einu orde. Og til 
meire stadfestu og Sannleikans Bevíjsingar hier um ad 
so i sannleika sie. Skrifa þesser menn sin nðfn med 
mier (hier) fyrir nedau. og lcLta skrifa sem þessa mdldaga 
hafa med mier samanlesed og ecke ordamun funded. 
S: Gudmundur Biarna Son^) Steinn Sigurdsson. 
Jon Jonsson. Jon Þorualldsson 

P: med 0gen hende.^) 

^ Su framanskrifada. sem hin ðnur á SpatiuneCiterada ut- 
skrift af mcLldagabðkenne cL Greniadarstðdum. sem nu fyrer 
stutum(!) tijma hafa mier under hendur borist. verda af 
^ier underskrifudum soleidis sem hier ad framafi greiner 
Tinder ginu forme j stista mata framfærdu og auglystu 
gðmlu mcLIdagabrefe cL næst umlidnu sumre. Til stirkingar 
mindugleika tillagdar. Somuleidis vitnisburdur mijns sal: 
födurs og formans dhrærande Rekamðrk kyrkiunnar nidur 
cL Saude fyrir vestan Brunaa mier ^inkum til Eífterrietting- 
cL hans hcLa Alldre utgiefenn. Hliödar sem Effter fllger. 
Eg underskrifadur giðre hier med augliöst og open- 
bert epter þui eg þikest merkia ad nockrer vilia a- 
greining vekia um Skinnastadar kyrkiu Rekamðrk fyr- 
er nedan Bruná ad nu nærre um 40 ara tijma sem eg 



Preatr á Grenjaðarstað 1637—1660. «) Preatr á Skinnastöðum 
1607—1660. 

80* 



46á SktNNASTÁÐIR.-FELL. l^ÖÖ. 

vered hefe preatur (L Skinnaatodnin. hefe eg dkiæru- 
laust af 0lluni mónnum haft og hallde(d) Skinnastadar 
kirkiu Eeka millum þessara Takmarka ad austan Staurs 
j mel. En ad vestan loonoos þess er heiter ur Skooga- 
Iðnum ut til siafar Epter mcLldaga kýrkiunnar og mijns 
formans og Elskulega fodurs Sal. Sira Einars Nicu- 
lassonar vijsu hallde og hefd þad flrsta eg til man. 
Þessu til merkis er mitt nafn ad Skinnastodum ] Oxar- 
flrdi Anno 1736 d. 3. Maij. 

Jon Einarsson 
med E. hendi. 

kirkian cia 8*^ jord sem Akur heiter. Eingen Brief 
liggia hier flrer henne. [Þessare minne underdanugstu(!) til 
merfces skrifa eg mitt nafn og underþricke veniulegii 
Signete.^) Einar Jonsson. 

Keiknast nu heimaland. Jtem 
j aioarlande sem hier ad framan greiner. 



482. 3. Janúar 1600. undlr Felli. 

ViTNisBUBBB Hermuudar prests Oddssonar um viðtal þeirra 
feðga Andréss Guðmundssonar og Guðmundar Andréssonar 
um dýrleika á Felli i Kollaflrði. 

AM. Paac. LXVII, 1, transBkript á skinni frá 11. Marta 1508. — 
Apogr. 1172. 

Vm dyrleika aa Felle i Kollaflrde.'^) 
Þat giore ec l^ermundur Prestur Oddztson godum monn- 
um kunnigt med þessu minu optnu brefl. at ec medkenn- 
umzt ath ec uar til kalladur af ærligum Dandj manni and- 
rea Bondra, Gudmundzsyne um Vorit j fardogum þda er 
hann af ventj Gudmundj syne sinum fell j koUdaflrdj. noed 
suo Vordnum skilmalca ath fyrr greindr andress Villde 
gialldca honum fyrir tietigu hundradóx adur greint fell. 
gnn hann sagdj nei vid ok hans kuinnaa þat at samþyckia. 
Ok aagdizt alldri hana skylldu dyKda tacox enn fyrir sex- 
tiger hundradda. j mozt vid sin ayakin. til Rettra arfda 



[dregið fltryk yfir. Á spássíu bréfeius með hejidi frA. 17. öld-. 



FELL. — VÍÐIDALSTUNGUSLAÖK. 469 



skiptcíi. £iin hanii kuezt xnegda gioroL þat fyrir hans skulld 
*th hafa fyr greintt fell fyrir tiutigu hundradda til kuonar- 
DiTindar. Beiddizt adur greindur Gudmundr at fyr skrifadr 
andres gudmundztson fadir hans skyllde helldur gialldca 
sier aunnur tietige hundradoa en þessi. gnn tittnefndnr 
^ndress suaradj ath þeim skylldi saman komda. ok lofadj 
^ed handabandj ath þrattnefndur gudmundr skyllde fyr 
skrifad fell ecki deyrra hafoa nei^) eignazt epter sinn dagh 
enn fyrir sex tiger hundradÆ. j motzt vid aunnur sin sys- 
'^in. Ok hier epter vil ec sueria ef þvrfda þicker. Ok til 
sannindd&, hier vm set ec mitth insiglle fyrir þetta Vitness- 
burdarbref Skrifad vndir felli j kollsafirde fimtudagin næstÆi 
^Pter attoi Dagh vm ueturinn þda er lidit var fra hingat- 
burdj vors herrca jhesu christi. CD. cccc. niutiger ok tiu aR. 



483, 6. Febrúar 1500. á Isgelrsá. 

SiGuuNDE prestr Steinþórsson kvittar Ólaf Filippusson um 
allan hugmóð, orð eða atvik í þann tíð, er Smiðr Jónsson í 
hel sló isgrím Sigmundsson í kirkjugarðinum í Víðidals- 
tungu (1483), og gefur hann Ólafi einga sök þar á, því 
3-0 hann var þar í eingri atvist. 

AM. Apogr. 404 „ur storu transskriftar brefí Olaís bÍBkupa Hiallta- 
Bonar og 5. annara, giördu í Junio 1555« (AM.). — JSig. 66. 8vo meö 
liendi Grannavíkr-Jóna eptir sama transskripti. — LandBSkjalaaaín 94. 

bl. 47 a— b. meö hendi Jóns lögm. SigurÖBSonar c. 1600, eptir trans- 
skripti frá 6. Mai 1517. — Bisk. 3. FoU bla. 18, ekr. 1641—1642. Bréf 
þetta er áör prentað í Moröbréfabæklingi Guöbrands bisknpa 11. Hölum 
1595 og Reybjfivík 1903, bls. 74. 

Þat[giore ec^) sigmvndr prestursteinþorsson godummonn- 
uiturligt med þessu minu opnu brefi ad eg medkiennust 
ad eg hefi giort og giefit Olaf bonda philippusson aulldung- 
18 kuittann og aakiærulausann vm allann þann hugmod ord 



*) = nie. [giorum vier 94. 



470 



MÖÐRUVALLAMÁL. 



1500 



eda^) atuik huort [þath helldr^) [matte uerda^) meira eda 
minna til heiptar eda hugmodz. j þan tid er smidr jonsson 
oforsyniu j hel slo aagrim sigmundsson j uidedalstungu. suo 
medkiennunst eg ad eg ma aungua sok giefa honum þar 
um þui eg uissa hann uar þar j aungri atuist og firir þui 
giore ec hann med aullu frialsann og kuittann so framar- 
]iga sem eg ma þat fremst med logum giora^) vm þetta 
og auU aunnr ockr*) skipti ad**) auUu til teknu enn aungu 
fraskildu. Og til sanninda hier vm setta eg mitt jnsigle 
firir þetta kuittunar^)bref er skrifat uar aa asgeirssa j uidi- 
dal næsta dag epter festum agat§ uírginis anno domini CD**. 
quingentesimo. 



484. 13. Febrúar ^ á YatKslcysu. 

15. Fehrúar í Skáiholti. 

DóMB sex manna útuefndr af ÞorvaríM lögmanni Erlendssyni 
um arftökur eptir réttarbót Hákonar konungs háleggs frá 
2. Mai 1313 (Dipl. IsL II, Nr. 212), 

Dómabók Jóns skriffltofastjóra Magnl^gBouar I Fol., bl. 137b, flkr. c. 
1604 (= a). — Landabókaflafn 63. 4to bl. 3ð4b, akr. c. 1640. — Lands- 
bókasaín 115. 4to, l, 112, mcð hcndi aíra Jóns HaldórBBonar í Hítardal 

c. 1730. — Qömul afflkript (frá c. 1640) er og í aafni háskólans í TJpp- 
Bölum í Svípjóð, í bók þeirri, aom nefud hefir verið „Troilabók", og 
kend er við Uno von Troil, sem hefir feingið haua á íslandi 1772. 

Hieradz Domur Wía [kong:z Bref.') 
AuUuin CDoiinuin sem þetta Bref sia edur heyra senda 
Narfi Sigurdzson. Gudmundur Einarzson. Olafur Þorbiarnar- 
son. Pietur Sueinsson^) suarner lau^riettumenn. Jon Piet- 
ur2son og Magnus Biaurnsson kuediu gudz og sijna kunn- 
ugt giorandi at a flmtudaginn næstan fyrir Valentijni ODar- 
tyris [þa er lidit var®) fra burd uorz herra Jesu christi m. 

d. ar^**) a Watzleysu j Biskupztungum a almenniligu hier- 

1) og 94. 8) [helidur þad, Gudbr. biskup. [være 94. *) b. v. 94. 
B) ockar 94. gl. 94. ') [Hakonar kotigs R. B. 63. EiolföBon 63 
(langt). 0) [vantai i öll handritin. ^^) b, v, 63. 



1500 



MÖÐRUVALLAMÁL 



m 



adzþijugi vorum vier j dom uefnder af Erligum manne 
Þorvardi Erllindzsyne laugmanne sunnan og austan a Ja- 
laudi epter vort naduga herra [kong Haiises^) brefi er þar 
var þa lesid a greindu þijngi. Beiddi fyrr skrifadur iaug- 
mann^) Þorvardur Erllindzson oss og krafdi at dæma og 
skoda vm kongz Hakonar Eiettarböt er suo hliodar ord 
fyrir ord sem hier aeigier, 

Fýrzt at þar sem barn tok arf epter modur sijna skil- 
feingna. og fader epter sama barn ef þád a ei skilgetid 
barn epter sig. þa skal fader ei meira erfa hiedan af enn 
alltt lausagodz æfinliga. ^nn eigner allar skal hann eiga og 
hafa og 3 virdar setiazt vm alla sijna lijfsdaga. gnn epter 
hans daga taki sa eigner allar er erfdum er næztur epter 
þad sama barn. þær sem barnid erfdi epter modur sijna. 
kall edur kona. j modurlegginn. þeir þo er af þeirri ætt- 
kuijsl eru komner er þær iarder og®) godz eru vt af komn- 
ar. Saumleidis skal og fara ef moder erfer barn sitt þad 
sem erft hefur faudur sinn. skal þessi erfd gangaj almenni- 
lign erfdatali. 

Nu sakier þess at oss adurnefndum domsmonnum leizt 
þessi riettsrbot skiallig j allan mata. fyrir sakier þeirra 
brefa og bijuijsinga er þar voru og þa lesin a sama þijngi 
þm dæmdum vier þessa fyrrskrifada riettarbot til næzta 
öxararþijngs vnder laugriettumanna dom og laugmanna 
urskurd sem þa a at vera [med riettu*) j saugdu takmarki 
fyrir sunnan og auztan a Jslandi huort afl edur magt opt- 
nefnd riettarbot hafa skýlldi. 

Og til sanninda bier vm*^) setium vier adurskrifader 
domzmenn vor innsigli fyrir þetta domsbref**) er skrifad var 
j Skalahollti tueimur daugum seinna enn fyrr seiger a 
sama ari. 

Samþýckti þennan vorn dom Þorvardur Erllindzson 
laugmann sunnan og auztan a Jslandi og aller bændur og 



[kongainfl 68, 115. Logmadur 63. edur 63. [b1. 63. ") það, 
sem eptir fer vantar í 115. Brefí 63 og hœttir; er því alt þaö, aem 
eptir fer, einnngiBÍ a. 



472 TESTAMENT SIGURÐAR BEIGALDA. 1500 

bufazter memi. er þa voru a þijnginu. Skrifad j sama stad 
og dag og ar sem fyrr aeigier. 



485. 35. Febrúar 1500. í Hítardal. 

Testamfntisbréf Sigurðar prests (beigalda) Jónssonar. 

AM. Fasc. XKXIV, 37, frumrit á Bkmui. InnBÍglið er fyrir bréfinu. 
Niðrlag; bréfsiuB er alt ritað á aukablað, Bem læst er Tið aðalbréfið 
(codicil, testamentisbót). — AM. Apogr. 1670. 

Testamentumbref Sira Svgurdar Jonssonar.*) 
J l^afni faudur ok sonar ok anda heilax. 

giorer eg sygurdur prestur jonson heiU at allri skyn- 
semi ok nðckut krankur j likama suo fallit mitth testa- 
mentum sem hier epter skrifath stendr. Gvde minum allz- 
ualldanda ok hans blezadri CDodur jumfrv sancte marie til 
lofs ok dyrdar ok auUum gudz helgum CDonnum til sæmdar 
ok uirdingar. ^nn mier ok minne syndugri salu til fridar 
ok fagnadar. saluhialpar ok ayndalaasnar ok aullum audr- 
um bædi lifs ok daudum. þeim sem gvd lofar ok uill ath 
þessi min skipun ok aulmðsa þiggizt fyrir. 

.1 fystu kys eg minum moUdliga likama legstad ath 
heilagri hitardals kirkiu. hjema cristur krefl mig sua and- 
arinnar at eg sé nær skalhollti enn hitardal þa er eg aund- 
unzt þa kys eg mer þangat legstad ok gef eg þa heilagri 
skcLlhollz kirkiu. xx. hundrut j auUum fullgiUdis peningum 
suo framth sem eg ligg þar. £íiu heilagri hitardals kirkiv 
gef eg mar(i)u likneski ok þorlaks likneski þau sem eg hefi 
latid giora sialfur ok bok er heiter hugvcio suo framt sem 
eg skipa hana ecki neinum minum nærskylldum frænda 
þeim sem hun er nyttug. ok þar til uid þann allan sem eg 
sa þar huort sem hann er meire edur minne. Lysi eg ok 
at adargreind hitardalakirkia aa decimam partem af aullum 
minum peningum. ath afgreiddum aullum laugligum sbylld- 



1) Utan á bréfinu með hendi fiá c. 1600. 



1500. TESTAMENT SIGUEÐÁR BEIGALDA. 473 

^iii. Hefl eg þar j greint ok goUdith jordina krosanea fyrir 
.xvx. hundrut. Ok þar til skipar eg henne eyiarnar gelld- 
mgaeyiar fyrir aunnur. xvi. hundrut suo framt sem eg giore 
ecki annat rad fyrir þeim at mier lifanda. ok þar til suo 
Díieit j lauaagozi sem tala rennur til j sagdan decimam 
Partem. 

Jtem er eg skylldugur heilagri kriatkirkiu j þrand- 
heime j reikningskap suo micla peninga sem nemur uppaa. 
^v. uoder j subsidium palli(j) er eg hefl ecki reikniugsskap 
af stadith mínum hera erchibiskupinum epter þui sem 
^era ætti.^) 

Jtem hefl eg g^fit. iij. kugillde bænhusino a aunduerdo 
nese (i) jnnstædu epter þui formi sem biskupin skipade ath 
þar skyllde uera æfinliga. skyllde bænhus hedan j fra. ok 
syngiazt. xii. messur gnn gialldazt halfmaurk j kaup. 

Jtem gef eg þeim presti sem mic syngur til moUdar 
tlædnad minn hinn bezta. ^nn huerium presti sem stendur 
ýfer grepti minum hundrath. ^n huerium diakna, x. aura 
þeim sem mier ueita graptrar embætti. 

Jtem gef eg hueriu syskini mino sammæddu vid mic. 
vi. hundrut suo framt sem þau verda ecki miner laugliger 
arfar. ok barbaru dottur jngiridar systur minnar. v. hundr- 

uth. 

Jtem gef eg fatækum frændum minum þeim sem eg 

hí'flr ecki adur minnz. xx. hundrut þeim sem mest ero þurf- 

ande ok skiptizt þat skynsamliga þeirra j miUum til jafn- 
adar. 

Jtem þeim þrimur baurnum sem eg hefi at mier tekit 

ern j sidumula faudurlausum ok modurlausum ok suo 
heita. petur suorasoi]. biarni hallzson. gudrvn uaÍQrianus- 
dotter skipa eg framfæri a minum peningum þar til sem 
þau fa unnith sier til matar ok klæda. Ok þar til skipa 

gudruno ualerianusdottur hundrath j kauplum ok. ii. 
hundrut j fuUgilIdispeningum. 

Jtem skipar eg þa jskylldo skylldvliga upp a mina 



Hér er útskafinn í öndverðn þriðjungr línu í frbr., sem hefir 

ofritazt. 



474 TESTAMENT SIGURÐAR BEIGALDA. 1500. 



penÍDga at mÍQer erflngiar þeir aem mic erfa kaupi prest 
um næstu tiu ar. þann sem seger messo dagliga nær hauii 
er dispositus med audro bænahallde fyrir mier ok aulluDtt 
minum frændum vinum ok uelgiorningaCDonnum. (nn ef 
þeir kunna ecki prestin at fá til greindz bænahalldz 
skipa eg æflnliga omagauiat upp j mina peninga mier skylld- 
an ok þann^) mest er þurfande þan þo sem fær er til at 
bidia fyrir mier dagliga ok aullum þar ut j fra bædi lifs 
ok lidnum. ok hallde hann suo at math ok k(I)ædum 
hann megi uel uid uera. Ok taca þa annan til er annar 
deýr j fraa. 

Jtem a þeim degi sem eg er jardadur skipa eg atb 
gefizt fatækum CDonnum fyrir minne sál .iii. hundrut j mat 
uaduali^) ok skoledri ok audrvm peningum utan kauplum. 

Jtem skipar eg at geflzt. x. aurar fatækum ODonnuin 
um næstu. vu, ar epter komande upp a min artidardag mier 
til saluhialpar. 

Býd eg minum erfingium at fuUkomna þetta mitt testa- 
mentum med aullum sinum greinum ok articulis Wnder 
hina haurduztu hegning lagana. Hier med byd eg minum 
erflngium at þeir giallde uel ok reiduliga allar minar uisar 
skullder þær sem mier ber ath luka. fyst heilagri hitar- 
dals kirkiu allan sinn reikningaskap suo sem henne ber at 
hafa ok suo huerium audrum þeim sem eg a at giallda. 

Hier med gef eg mic gude j ualld ok mina hina synd- 
ugu saL gnn eg neita flandanum. ouin allra godra hluta ok 
aullum illum hlutum audrum. Beide eg þig drotten minn 
ok þina sætu modur mey mariam ok alla helga menn 
mier til arnadar ordz at þu fyrirgefer mier allar minar 
misgiorder þær sem eg hefl j moti þier brotid medan eg 
uar j ueraulldine ok ueiter mier þina hina miclu myskun. 
Suo bid eg vm alla at þeir fyrirgefi mier alla þa hluti sem 
eg syndugr hefi uid ydur brotid j orde edur uerki. Bidur 
eg um alla mína siduztu bæn at minnazt mín j aulmusu- 
giordum edur bænahallde rika ok fatæka. wil eg giarna 

Úti á Hpáflsín, oger innvíBunarmerki aptan við o/c, en ekkert inn- 
vísnnarmerki k Bpá,SBÍu. Svo = uadmali. 



TESTAMENT SIGURÐAE BEIGALDA. 475 



fyrirgefa huoriuiD manni þeim sem mier hefir nðckut j moti 
giort j ordum edur uerkum. Skal þetta mitt testameutum 
stauda statt ok obrigduligt uema eg giori seirna adra skip- 
aa. þa skal su rada. 

Ok til sanenda hier vm setta eg mitt jnsigli fyrir þetta 
^itt testameutum bref skrifat j hitardal upp a festum 
iiiatthei apostoli vm veturen. þa er lid(it) uar fra hingath- 
burd vors herra jhesu. CO**. ok fimhundrut ara.^) 

Jtem kys eg sira maguus bardarson ath syngia mig til 
luolldarinar ok gef eg honum alklædnad minu hinn bezta 
þar til. X. hvndrvd j malnytv ok gelldfie. 

Halldori bardarsyni brodur haus gef eg. xxx. hvMrvd 
J ollvm fvUgilIdis peningvm. 

jtem oddi bardarsyni gef eg fim hvndrvd. 

halldori smid gíslasyni gelld eg. x. [hvndrvd. j sín 
þionuztvlavn viij. malnytu kvgilldi vnder sialfvm sier, 
^g þar til, ij. hvndrvd. þar med gaf hann hanu kvitt- 
an ok dakiærulavsan vm alla þa medferd sem hann 
hafdi haft & hans peningvm. spvrdi ok smidurin hann ath 
huart hann vildi ecki lata gagnazt kirkivnue vm þat sem 
hann uæri fangadur til næstra fardaga. ^uu hinn sagdi þar 
opt ica til. ok sagdizt þat giarnau vilia. til fullra peniuga 
^PP fra þessv. Þar med gaf hann gísla syni hans. fimm 
hvndrud, 

frændbornvm minvm þrimur er suo heita. jon illavga- 
son. þorgrimur iUavgaPon. helga illavgadotter gef eg sin 
flm hvndrvd hveriv þeirra. ok framfæri oa mínvm pening- 
um þar til at þav erv tvítog nema þav vili fyrri sin rad 
giora. 

Jtem gef eg gvdnyv aradottur avlldungis kvitta ok 
<XLkiærvIavga vm alla þa medferd sem hvn hefir haft dx 
mínvm peningvm vti ok inni kvikv ok davdv. Wr uígdvm 
stad ok ovígdvm. 



Það, sem nú fer eptir, Btendr í testamentÍBbót, og er ritað með 
annari hendi en hitt, en rétt um sama leyti, Er fyrri hlutinn allr með 
bendi séra Sigurðar sjálfs; hinu má sjá að hann hefír á. deyjanda degi 
t^tiö anuan bæta við. Hanu kaun að hafa lifað uokknð eftir J^etta. 



476 VÍÐIDAL8TDNGUSLAGR. 1500» 

Jtem gef eg gvdrvnv snoradottur fim hvndrvd. 
Joni bardarsyni. iij. hvndrvd. 

sueine oddzsyni gef eg. ij. bækvr avmarbrefer og vet- 
vrbrefer. 



486. 29. VéhrúuT 1500. & MælifelU 

ViTNisBUEÐB Sigurðar prests Þorlákssonar um Víðidalstungu- 
slag (1483). 

AM. Apogr. 8895 eptir tx&nsflkripti & Bkinni, Bem Árni M&gnúisoa 
fékk 1707 frá Guðrúnu Ögmundardóítur i Platey, og var það gert nmt 
1530 og án efa að forlagí Björns Dorleifaaonar á Reykhólum. — Apogr. 
3894 eptir ííðrn tranBskripti á skinni einnig frá c. 1530, komið frá 
Torfa JónBsyni i Fiatey; bæði þessi tranBscripta gaf Árni Páli lög- 
manni Vidalín, afkomanda Jóns Sigmundaaonar. — Apogr. 3792. „Bpter 
ovidimeradri copiu á pappir", — Apogr. 899 ogJSig. 66 8vo eptir trans- 
Bkripti frá 20. April 1515. 

Vitnisburdur Sigurdar Þorlakssonar.^) 
Þat giore ec sera sygvrdur þorlaksson. Godum monn- 
um k(unnigt)^) m(ed) þ(essu) mi(nu) opnv brefl. at þa lijdit 
uar fra gudz burd. QD. cd. Ixxx. og iij ar. affaranottina 
laugardagsens næsta epter mariv coesso jna fyrre. vmm 
sumaret j vijdedalstvngv. þa asgrimr sigmundzson®) war j 
hel sleigin. ok kirkivgardurenn war saurgadur þar. 
war ec þa officialis heilagrar hola kirkiv. og Eeid 
ec þangat vmm vorit med. ij. presta sera jon broddasoíi. og 
sera þorlak þorgeirsson og fleire menn adra. savm og skod- 
odum (ver) kirkivna og kirkivgarden og tavldum uær sa 
kirkiuþilinv og da kirkivhvrdunne. xij. akuomur eda. xiij. 
Lyste sera þorlakur*) þui firir oas. ath þessar aakuomur. 
hefde giortt jon sigmundsson og hans fylgiarar. med þui 
griote sem þeir hofdv grýtt ofan af bænum.'^) 

Og til saninda hier umm [setta ec mitt jncigle firir 

3892. «) vitnrligt 399. ») sigurdfl8on(I) 3895 ; hin rétt. Það hefir 
verið 15.-— 16. August. *) þorgeyrsson b. v. 3892, 399, 66; bænun- 
vm(!) 3895. 



•^^00. GEÚNDARBRÉP. 47*? 

þetta bref. er skrifad war ói mælefelle j tungusueit laug- 
^rdagiu næsta firir JonsCOesso holabiskups vm vetureu. 
^rum efter gudz bvrd CID. og d. aar.^) 



*87. 16. Marts 1500. á Orund. 

ViTNisBURÐARBRÉF, að Fiunbogi lögmaðr Jónsson lýsti sig 
lögarfa eptir Guðríði Finnbogadóttur, dóttur sína. 

AM. Faflc. XXXIV, 34, frumrit á skinni. Af 6 innsiglum eru 4 
dottin frá. — AM. Apogr. 235. 

gerdarbref um arfa adtauku.^) 
Lysti finnbogi sig laugarfa epter dottur 

sina 1500.«) 

Þat giorum uier grimur palsson ion asgrimsson eirek- 
juarsson sigurdr ionsson biorn ingimundarson og þordr 
halldorsson godum monnum uiturligt med þessu uoru opnu 
l^rofi at þa lidit uar fra guds burd. þusundrut og fim 
hundrut. a laugardagin n§sta fyrir mattíaamessu*) a grund 
] eýiafirde. uoru uier ] hia og heyrdum a ath finnbogijona- 
son laugmann lysti sig laugarfa og riettan erfingia at laug- 
efter gudride flnbogadottur. dottur sina og laugligan 
^ignarmann at auUum þeim peningum faustum og lausum 
sem greind gudridr hafde att og henni hafde til eignar 
fallid epter suein sumarlidason bonda hennar. oc suo at 
þeim peningum sem henne hafde til erfdar fallid efter gud- 
runu sueinsdottur. dottur sina. samaleidis og. at auUum 
Þeim peningum aem fýrnefnd gudridr hafdi fyrir gialld edr 
giöf matt eigande at uerda i huera hallde edr uallde þeir 
uera kýnne utan landzs edr innan. lysti sagdr finnbogi at 
gudride dottur sinne hefdi fallit til eignar i helmingafelag 
öfter suein bonda hennar fýrst half jordin grund j eyia- 
flrde med audrum halfum peningum faustum og lausum oc 



[sl. 3894. ") TJtan. á. brófilau með gamalll hendi. Utan t bréfínn 
DiQÖ hendi frá c. 1600, nema ártaiið er með hendi Árna Magnússonar. 
*) 4. e, 21. Febr, 



47Ö GKUNDÁRBÍIÉF. — SÁTTARBRÉF. 



1500. 



sueirn bonde^hafde att. en half fýrnefnd jord grund med 
audrum helmingi optnefndra peninga j hennar lauggiof og 
erfd efter titnefnda gudrunu sueinsdottur. dottur hennar. 
efter rettum reikningi og feskipte sem henni bar j sina 
lauggiof at hafa. ur þeim helmingi peninga er sueini hafdi 
til heýrt. lagde optnefndr finbogi laug og dom fyrir alla 
þratt nefnda peninga. giorde hann og skulldarmonnum stefnu 
at koma þar innan siauundar til slikra(r) greizslu og ut- 
giallda sem honum b^ri at giallda og greida af þrattnefnd- 
um peningum efter laugum. Og til sanninda hier um sett- 
um uier fýrnefnder menn uor jncigii fyrir þetta bref skrif- 
ad a manadagin n^sta fyrir benedictusmessu j sama stad 
og are sem fýr seiger. 



488. 7. Maí eða 17. September 1500. í Djúpadal. 

1501. í Syðradal. 

Sáttaegebbakbrép þeirra Þórðar Brynjólfasonar og Indriða 
Pétrasonar um heytöku i óleyfl. 

AM. Faac. XXXIV, 36, frumrit á Bkinni. Af 3 ÍDnfliglum er 1 dott- 
ið frá. — AM. Apogr. 3471. 

Sattargiordarbref vm heytoku^). 
Þath giorum vær petur loptason ketell arnasson þor- 
steinn olafzsson godum monnum lcvnnigt med þessv vorv 
opnu brefe þa lidet var fra guds burd þuaund ocíimhundr- 
ut ara a fimtudagen næsta epter crosmessu j diupadal J 
eyiafirde vorum vær j hia saum oc heyrdvm aa ord oc 
handaband þeasara manna þordar bryniolfssonar af einne 
alfv enn jiidrida petursonar af annare ath suo firer skildu 
at þeir giordv fvUa satt med sier vm þa heytoku. er jn- 
dride hafde teket fra þorde bryniolfssyne j aungu hana 
frelse oc vm þath fleira sakfelle er optt nefndur þordur 

1) Utan á bréfinu meö hendi frá, 17. öld. 



iéoo 



GÚÐMTJNDARÉÍÖÍÍÍR, 



47ð 



bryniolfsson þottizt til þrattnefnz jndrida peturssonar oc 
gudrvnar konn hans tala mega. hier flrer gallt títt nefndur 
jndride petursson þrattnefndum þorde bryniolfsfíyne fimm. 

ij hros þrevetur raudskiott. þridia bleikalott skiott med 
veturgomlvm fola. kw oc reida oc. íí. nauzþio og hanskar. 
tier med skyllde þeir satter oc kuitter huor med annan. 
^Vste oc opt nefndur þordur bryniolfsson firer oss fyrrnefnd- 
^Di monnum ath hann drepe hverge nidr kongs rette. Oc 
til sanninda hier vm settvra wær fyrrnefnder menn vor jn- 
s^gle flrer þetta sattarbref er giort var j sydra dal j eyia- 
fl^de j diupadala kirkiusokn are sidar enn fyrr seiger. 



489. 11. Maí 1500. á Mýrum í Dýraflrði. 

Tylftaedómr útnefndr af Guðna Jónssyni, kongs umboðs- 
^anni milli Geirhólms og Langaness, um peninga Guðmund- 
*r Araaonar, þá er Ari Andrésson hafði að halda, en Jón 
bóndi Björn«son kærði til, og dæma þeir Ara að afhenda 
peningana með ávexti. 

Dðmabók Jóns BkrifstofuBtjóra Magnúasonar í Fol. bl. 188a— 189a, skr, 
1604 (=a). — LandabókaBafn 67. 4to^ bl. 131a— IB^ti, skr. c. 1620. 
Ny kgl. Saml. 1945. 4to_ bl. 6V> — 52b, með hendi Hannesar Gunn- 
langasonar í Reykjarfirði 1666. — KriegerBBafn 2. 4t_o^ bls. 300—311 
^eð hendi Styrs ÞorvaldBsonar c. 1700. — Nokkrar fleiri afskriptir eru 
aí dómi þesaum, aem yngri eru en þær, sem hér eru taldar, og ekki 
löikið á að grœða; eru þó Bumar þeirra haíðar hér til stnðningB hér og 
^^ar. Auðsjáanlegar villur og afbakanir eru ekki teknar til greina i 
orðamnn, heldr það eitt tekið, er til stuðnings sýndist borfa. 

Myradomur^). 

AuUum monnum þeim sem þetta Bref sia edur heyra 
senda Biorn gudnason. Þorolfur augmundzson. tumas Jons- 
son. Jndride Jonsson. hilldebrandur jonsson. Steinmodur 



MýradÖmr um rangt hald á gózum 67; Dómr (Mýradómr) um 
^lögun JónB BjöruBsonar upp á þá peninga, Bem Gnðmundr Arason tók 
aö Bér með ofriki 1945, Kr. 



480 — — GXJ ÐMUNDAREIGNm 



konradzson. kietiU þorsteinason, asmundur Clemensson^). þor- 
biorn niculasson^). magnus gudmundzson. einar sueinsson 
og^) Þorleifur AnrnolfsaoD k(uediu) g(uds) og »ijna. kunnigt 
giorandi þa er lidit war fra hingadburd wors herra Jesu 
christi. 03. d. manudaginn næstan fyrir halluardzmesso wm 
worid aa mýrum j dyrafijrdi aa þijngstad riettum worum 
wier j dom nefnder af ærligum manni gudna Jonssyni er 
þa hafdi mijns herra kongsins syslu og umbod j miUum 
geirholms og langaness ad rannsaka skoda og dæma vm 
þær sakargipter sem jon B(ondi) Biornsaon^) bar þar*^) fram 
og doms aa beiddist fyrir hueriar hann hafdi stefnt ara 
Andriessyni j adur nefndan stad og dag. huert ari skylldi 
honum nockurs andsuars skylldugur edur eij um þær sak- 
argipter sem adur hofdu j stefnu og kiæru komit med þeim 
[a alþingi®) ] íyrra sumar epter þui sem dandimanna dom- 
ur þar um gior vtuíjsar. kiærdi adur nefndur Jon B(ondi) 
Biornsson þad enn sem þa til adurnefndz Ara. ad hann 
sæti j. hefdi og hielldi þa peninga wegna Solueigar gud- 
mundardottur fodursysfcur sinnar. er att hafdi Gudmundur 
Arason. enn adur greindur Jon B(ondi) BiornBson reiknadi 
sier fyrrnefnda peninga. er nefndur Ari nu hiellt. fallna og 
fallna werid hafa til eignar fyrir reikningskap og riettar- 
farog rangligt halld aa peningum Þorgerdar Olafsdottur og 
Olufar Aradottur'). hueria er adur greindur Gudmundur 
Arason ad sier tok og hiellt til deyanda dags j þeirra fullu 
ofrelsi. Enn optnefndur Jon Biornsson war nu og werid 
hefur riettur soknari og klogunarmadur allra þeirra peninga. 
Birtist þar og fyrir oss med*) skiali og fullri biuijsing ad 
optnefndur Gudmundur Arason hefdi utgoUdit epter') fodur 
ainn ara gudmunzson daudan uc hundrada j mala Þorgerd- 
ar Olafsdottur. hueria er hann aptur tok vnder sitt walld 



67; KlemÍBson Kr.; ClemuBSon 1945; ÁBmunds80D(!); a. 
JónBflou(l) 67. ») b. V. 1945 og Kr. ^) „danur'', b. t. á Bpássíu í a 
með fornri hendi; ^) b1. a; b. v. hin. «) [sl. a; b. v. 67 ofl.; ') „Oluff 
war dotter Þorgiordar. Enn Guðmundur broder Olofar", a á spá-SBÍu 
með gamalli hendi. ») brefi og, b. v. 67 ofl. ») 67 ofl.; fyrir a. 



■^^OÖ. GtJÐMUNDAREIGNrR. 48Í 

og hiellt aa iij^) wetar og xx eda leingur med soddan frid- 
löika. flogur c hundrada j lordum. Ixxx malnytu kugilldiog 

j [þarflegum peningum^). þijngum. koplum og kosti. 
Syndist og þar fyrir oss ad optnefnd þorgierdur Olafadotter 

Oluf aradotter dotter hennar hefdu optliga heimt og 
heimta latid. bidia og krefla latid^) uppa iiij reisur og al- 
dri feingit af honum. Stendur so skrifad j þeim domi. er 
adur flell s& med þeim | fyrra sumar ad þeim*) leist sonn 

loglig þessi fiarheimta Jons B(ouda) biornssonar vpp a 
fyrr sagt godz og peninga gudmundar Arasonar. og þui 
dæmdum wier j abata sa cLdurskrifudum peniugum upp a 
so langan tijma sem fýrr akrifad er xvjc huudrada og [ij 
fatt j nijutijger^) meira aa jardagozinu®) j tuefalldan 
abata. þui oss leist þar') tuefalldur abcLti epter eiga ad 
koma. er med rdni og gripdeilldum jnni standa. gnn aa 
þeim xlcada er ofnjd woru dæmdum wier xij alna abata. 
^Pter huert cad. huad er reiknadist Ixxx cada og iiijc bet- 
^r- €nn aa þeim Ixxx malnytu kugillda. sem beitt war og 
krafid vppa iiij ar skylldi standa med laga wegsti®). enn 

hinum xvij drum sem ei war beitt edur krafld. skylldi 
standa med tuefolldum abata. hier aa ofan v merkur j full- 
^ietti uppa huert óLr. huad er reiknast ijc og florer tyger 
hundrada. wtuisar og so j optnefndum domi þeim®) er a fiell 
^6d þeim j fyrra sumar j logriettu ad þesser adurskrifad- 

menn Jon B(onde) Biornsson og Ari andriesson og [allur þesse 
þeirra askilnadur og flarskacke**) med ollum þeirra skijl- 

b. Y. í a yfir línnnni með fornri hendi; einn 67, 1945; «1. Kr. 
í Landsb. 115. 4to og ÍBfél. 126. 4to, þar sem er ágrip þeasa dóms, stendr 
jjXvni vetur", en þar með fylgir þeasi athugasemd; „al. xxj. Hafi Guð- 
iBuudr Arason tekið aptr við peningum Þorgerðar til nmboðs 1418, þá 
^nn bann haía d&ið hér um anno 1442". En þetta fær þ6 ekki stað- 
^st, þvi að Guðmnndr hefir tekið við umboðinu 1428, og hefir því lifaö 
fram til 1448, 1449 eða 1451, eptir því hverjum leBhfletti er fylgt. «) 

v. 1945, Kr. b. v. yfir linu i a með gamalli hendi; sl. hin; 
1945; þad a, 67; tíutigi 1945; [Lxxiviij, Landab. 115. 4to, iBfél. 
126. 4to. 0) jarðagózum 1945, Kr. ') 1945; þad a, 67 ofl. «) áveiti 
^7 ofl. 0) þess, a; hin leiðrétta. ^^) [07; um allan þennan áskilnað 
teirra og flárskakka a, 1945, Kr. 



Dipl, iBl, vn, B. 



31 



482 



GUÐMUNDAREIGNIR. 



1500. 



rijkium skylldu koma j settan stad og dag þann logmad- 
urinn "willdi til wijsa. Enn greindur finnbogi jons(son) log- 
mann n(ordan) og w(estan) aa jalandi hefur sitt opit bref 
jnnsent hingad j fiordunginn. j hueriu so stendur hann [bid- 
ur og^) bydur og^) skylldugliga skipar upp a laganna 
wegna huerium syslumanni fyrir westan gijUsfiord [hier uin 
ad dæma^) sem optnefndur*) Joa bondi^) Biornsson wiU sitt 
mal fyrir kiæra. Og þui hefur hann til kiored [adur 
greindan*) Gudna B(onda) Jonsaon. kongs umbodzmann ] 
greindu takmarki. beitt og krafld ad giora sier [riett') 
og dom yfer nefna adur greindri stefnu og þeim sakargift- 
um er stefnan jnnihiellt og suarin war af ij logligum witnum og 
oss leist^) loglig ad tijma og leidarleingd. nu af þui ad 
optnefndur Ari Andriesson kom eij j adur nefndan stefnu- 
dag. og eingin prof edur gogn. edur nockur skial- 
ligheit af hans hendi edur nockur biuijsing ad hann hefdi 
nu meira skial edur heimilldartokur fyrir adurskrifudu gotzi. 
enn fyrr hefur hann haft. þa kunnum wier þar nu eij helld- 
ur enn fyrr ad giora hann neins suars skylldugan vm þessa*) 
adurskrifada akiæru. Og þui dæmdum wier adurgreinder 
domsmenn med fullu doms atkuædi þrattskrifadan Ara 
skylldugan [lausa ad lata. og frct ad ganga.^**) alla þa pen- 
inga fasta og lausa. kuika og dauda. þa er hann hefur 
halldit af adurskrifudum peningum Gudmundar Arasonar. 
og alla þa semhonum standa jafnframmi.") og Jon B(onda) 
Biornsson riettiliga mega ad sier taka ad næatum fardog- 
um med dandimanna yfersyn optskrifad gotz gudmundar 
Arasonar so mikid sem hans reikningskapur honum til seig- 
er sem fyr skrifad stendur og þad sem adrer menn hafa 
eij kaup fyrir. edur sijna wijsa peninga fyrir gefit. Enn ef 
þad gudmundar gotz sem nú er hrockur ecki til hans reikn- 
ingskapar sem hann hefer [þad yfir^^) farit med godra 



[a; Bl. hin; bI. a; b. v. hin. [b. v.Landab. 115. 4to og ÍBfél. 
126. 4to; vantar í hin. *) b1. a; b. v. 67 ofl. «*) b. v. 1945. «) [b. V. 
1945, Kr. ^) [lög 1945; lög og rétt 67. ») þótti 67. ») 1945, Kr.; þa. a. 
***) fa; hin: frá að ganga og laufla að láta, ^^) jafnframt Kr. ") [þar 
fyrir a, 115. 126; það yfir, hin. 



GUÐMUNDAREIÖNIR. - VINDÁSSBRÉP. 



483 



manua yfergyn og ad sier tecid. ad af [reiknudum þeirra 
reikning^stap og kirknagotzi^) sem j þessum peningum liggia. 
þa sæki hina^) med logum og domi sem syna peninga hafa 
gefit so huer meigi sitt aptur sækia med logum. Enn 
huer fyrir þessum peningum stendur edur hindrar [vt af 
Jone B(onda) Biornssyni. edur hans wmbodzmanni.®) suari 
^lijku fyrir sem þeir. sem atanda fyrir odru dæmdu gotzi. 
forskiotum wier j þesaum domi aungum þeirra Jaga kuijtt- 
^uum er þetta gotz hallda. ef þær kunna fram ad koma 
ad heyrdum dominum af Porgerdi Olafsdottur eda Olufar 
Aradottur. dottur hennar. 

Samþýckti [med oas^) þennan worn dom Gudni Jona- 
8on kongs umbodzmann j greindu takmarki. 

[Og til audsyningar og stadfestu hier um setti hann sitt 
mnsigli med vorra fyrr nefndra domsmanna innsiglum fyrir 
þetta domsbref er akrifad var i sama stad og ari. degi sid- 
ar en fyrr aeger.*) 



480. 35. Maí 1500. á Krossl. 

Magnús Magnússon fær Jóni presti Gíalasyni til fullrar 
öiguar jörðiua Viudás i Hvolhrepp fyrir fimtán hundruð, 
fyrir þá peninga, er Magnús varð síra Jóni játsa vegna 
Gríms Jónssonar. 

H 

BiBk. Skalh. XVH, 36, frumrit á skinni. — AM. Apogr. 2378 
naccuraté" eptír Skálholtsfrumritimi. Eitt eða tvö ínnfligli hata verið 
íyíir bréfinu (ekki fleiri), en nú er þaö innaiglislauBt. 

Vindasbíef. 

Þat gerum uier gunsteinn biornsson gisle jonsson og 
jou jonsson godum monnum kunnekt med þessu uoru opnu 
brefe at uier uorum j hia saum og heyrdum A ord og 

[a; reiknuðu því (þeirra 1945) kirknagózi og reikningflkap, hin* 
hinir 1945. ») [Jón bönda Björnsson út af þeim eðr hanB umboöB- 
öiann 67. *) [b. v. 1945. •) [Kr.; Bkrií..d j sama atad, a. Hiu handritin 
Btytta klausu þesBa & ýmsa vegu. Dagsetningin bér ei 12. Mai. 

3Í* 



484 



VINDÁSSBEÉF. - BARSMÍÐAMÁL. 150Ó. 



handaband þessara maima af einne alfu sira jons gislasonar 
enn annaro magnus magnussonar at suo fyrir skiUdu at 
magnus magnusson feck sira jone gislasyni jordina uindaas 
j huolhrepp j huols kirkiusokn til fuilrar eignar og frials 
forrædis med ollum þeim giædum sem jordunne fýlger at 
fornu og nyiu epter þui sem magnus uard fremst at ejg- 
andi epter modr sina fyrir þdi penjnga sem magnus uard 
jazza sira jone gislasyni og uegna grims jons(sonar) j suo 
fellda peninga flmtan c halft j koplum og helming j odrum 
friduirtum peningum. skylldj nefndur magnus magnusson 
lagariptingum aa suara en sira jon til laga hallda. Og til 
sanninda hier um settj nefndr magnus sitt jncigli med 
nefndra manna jnciglum fyrir þetta bref skrifat & krossi j 
landeyum manudagen næsta fyrir uppstigningar(dag) anno 
domini^) millesimo quing(ent)esinio. 



491, 1. Júní 1500. á Kaldárbakka. 

DóMR útnefndr af Ormi Jónssyni kongs umboðsmanni milli 
Hítarár og Gljúfrár um barsraíð Jóns Hallssonar á Steinvöru 
Guttormsdóttur, konu Porláks Böðvarssonar. 

Dómasyrpa Jóns Hákonarsonar á VatnBhorni (d. 1748) í 4to blB. 89 
—90, skr. c. 1608. — Afskr. í AM. 211c. 4to bls- 175—176 frá c. 1700. 

DomuR vm hofudhaugg. 
Ollum monnum þeim sem þetta brof sia edur heyra 
senda Salamon Einarsson. Jon Magnusson. Jndridi Hallz- 
son. Helgi Þorualldzson. Þorualldur Helgason, Þordur Helga- 
son. Þoruardur Jonsson. Jon Jonsson. Gudmundur Þorgils- 
son. Bardur Halldorsson. Magnus Þordarson og Arnorflnnz- 
son. kuediu Gudz og sijna kunnigt giorandi. at þa er lidit 
uar fra hingadburd vors herra Jehsu christi. CO. d. ara a 
kalldarbacka j Colbeinstadahrepp da þingstad Biettum. a 
manudæginn næstan fýrir huitasvnnu vorum vær j dom 
nefndir af ærligum manni Ormi Jonssyni. gr þa hafdimins 

- ■ — — — — — — — ' - I _ ■ ~" 

domino, frbr. 



BÁBSMÍÐAMÁL. 485 

herra kongsins syslu j mjllum huitarar^) og Gliufurar ad 
skoda og dæma ca millum Jons Hallzsonar hins jngra og 
Þorlaks Bauduarssonar. vm þa akiæru er greindur Þorlakur 
kiaerdi til nefnz Jons Hallzsonar vegna konu sinnar Steiu- 
narar Guttormsdottur og þau þar þa fram baru ol þinginu. 

J fyrstu bar hun ad greindum Joni Hallzsyni at hann 
hefdi sleigit sig tuo hnefahaugg til haufudzins og jard- 
^arpad sier þrisuar sinnum og farid ofan da aig hniam og 
hnuum og af þessum hans Buskingum og medferd. sagdiat 
hun eigi vita betur gnn suo ad hun hefdi fætt sitt barn 
anduana. þad er þa gieck hun med. 

Nu sakir þess adur skrifadur Jon Hallzson hafdihand- 

lagt 

þangad vndir þann dom. sem Ormur Jonsson yflr 
^efndi. og suara þar þa greindu mali sem laugligastefndur. 
f^ui dæmdum vær hann þar þa laugliga fyrir kalladan. 

Jtem ] annari grein dæmdum vier saugdum Jone ly- 
rittar £ijd hinn minna. og sueria þar þegar oa þingínu. 
€f hann væri til fær ad hann hefdi farit ofan œl hana 
hQiam og hnuum. og wm þad fotarhogg er hann sialfur 
^ed gieck. at hann hefdi spyrnt til hennar þa hun Idi. 
Suo og huoria sauk hann skylldi af hafa vm þau aurkimli. 
sem ca hennar barni skylldi verit hafa þa hun várd liett- 
ari. Þad dæmdu vier allt vndir xij laugriettumanna dom. 
iiu doi næstu auxararþingi og laugmannzins skodan. 

Og til sanninda hier vm setium vær uor jnnsigli fyrir 
þetta domsbref. Skrijfad æ. Aukrum j hraunhrepp oa Mirvm 
& sama ari. deigi sijdar®) enn fyrr seigir. 



492, 6. Júní 1500. á Skriðu. 

KonKÁN Jónsson gefr guði almáttugum, jungfrd Maríu og 
klaustrinu á Skriðu hálft fimta hundrað í jörðunni Ánastöð- 
ttm á Útmannasveit og vottar, að hann heyrði síra Svein 
heitiuu Jónsson lýsa því, að hann hefði geflð sama klaustri 
^iltt sjöunda huudrað upp í nefnda jörðu. 



Sto. Þ. e. Hitaráx. Þ. e. 2. Júni, 



486 



SKRIÐUKLAUSTR 



1500* 



AM. Fasc. XXXIV, 22, framrit á skinni. Innsiglið er fyrir bráfinú. 
— Apogr. 2882. 

giafabref anastada j hialltastadarþingaa.^) 
Þat giore eig kodran jonsson godnm monnnm knnnekt 
med þessn minu opnn brefui at eg medkennunzt at eg 
hefl gefuit halít fimta hnndrad j anastaudum a vtmanna- 
sueit j hialtastadarþingum gude almattigum jnnfrumariu og 
klaustrenn a skridu j fliotzdal. suo og heyrde eig lysing 
sira sueinz heitinz jonssonar sem gud hanz sal nade at 
hann gaf halft siounda hundrat vppi greiada jord anaatade 
fyr nefndu klaustre a skridu med auUum þeim gognum og 
gædvm som adur nefndre iordu fylger og fylgt hefuer at 
fornu og nyiu og vidvrdum fremzfc eigande at. sl<ylde þesse 
tittnefnd iord æuenleg eign klausturzens. og til sanninda hier 
vm setta eig mitt iusigle fyrir þetta bref er skrifuat var 
a skridn j fliozdal in festo sancti bonifacii episcopi et mar- 
tiris anno domini CTD quingenteasimo. 



493. 8. Júní 1500. á Skrlðu. 

Hallstbinn Þorsteinsson lýsir þvi, að hann og Cecilia Þor- 
steinsdóttir kona hans hafl gefið „fyrst að upphafl guði al- 
máttugnm, jungfrú Marie og helga blóö" jörðiua Skriðu í 
Fljótsdal með rekum og ítökum til æfinlegs klaustrs. 

AM. FaBC. XXXIV. 21, frumrit á skinni, og er innsigiið fyrir. — 
AM. Apogr. 2880. 

Um Eeka. skogarpart og selför Skriduklaustri 

tilheyrandi.^) 

Þat giore eig hallsteinn þorsteínsson godum monnum 
kunneckt med þessu minu opnu brefui at eg medkennunzt 
þat at eig og cecelia þorsteinzdotter kona rain haufuum 
gefuit iordena alla skridu j fliotzdal fyrst at vphafui gude 
almatigum junfru marie og helga biod til ævinlegz klaust- 

1) Utan á bréfinu með gamalli hendi. Vtm á bréfinu nieð iiendí 
Ama, ásamt ártali: 1500. 



1500, 



HÓLADÓMKIRKJA. 



487 



urzs med auUum þeim gognum og gædum sem fyrgreindre 
iordu fylger og fylgthefuer at fornu og nyiu og vid vrdum 
fremzt eigande at med þessum itolum halfuan allan reka til 
Töotz vid kirkiubæ a helmingasatide er reiknadur er vij*^ fadma 
0? skogarpart ) ytre videualla iord og selfor j seliadal. og 
til sanninda hier vm setta eg mitt insigle fyrer þetta bref. 
Scrifuat a skriduklaustri manudagen næsta eftir huitasunnu 
arum eftir gudz burd þusund og fimm hundrut. 



494. 10. Júní 1500. á Hólum. 

DóME klerka, útnefndr af Gottskalfc biskupi á Hólum um 
kæru biskups til Gunnlaugs Helgasonar, vegna Ingileifar 
Kolladottur konu Gunnlaugs, um peninga þá, er sira Jóni 
KoUasyni bróður hennar höfðu fallið til arfs eptir Kolla 
Magnússon og Ingibjörgu Þorláksdóttur foreldra sína og 
fleiri frændur; avo og um hestgrip og smjörtöku, 

AV. Fasc. XXXiy, 18, frumrit á Bkínni. Fyrír hiéM hafa aldrei 
komið fleiri en 6 iunsigli, og eru þau nú öll dottin frá. — AM. Apogr. 
3382. 

Domur vm gunlaug helgason 1500.^) 
Þat giorum ver broder einar abote a munkaþuera. jon 
þorualld?son. nicholas þormodsson. eirekur einarsson. gud- 
mundur ionsson. gudmundur skulason. þorsteinn gudmundzs- 
son. olafur klæugsson. ion íinbogason. nicholas vilhialmsson. 
halluardur biarnason. gunnar þordarson ock ion þorgilsson 
prestar hola biskupsdæmis godum monnum uiturligt med 
þessu voro opnu brefl at þa er lidit var fra hingatburd 
vorss herra iheau christi. CD. vc. ar þridia daginn næstan 
epter paskaviku^) a videuollum i blonduhlid i skagaflrde a 
almennelegre prestastefnu vorum ver i dom nefnder af vor- 
um virduligum herra herra gotskalk med gudss nad biscup 
a holum at dæma vm þa akæru er biscupin kærde til gunn- 



Utan & bréfínu meö gamalli hendi. Þ. e. 28. Apr. 



488 



HÓLADÓMKIEKJA. 



1500. 



laugfl hellgasonar vegna konn sinnar ingeleifar koUadottur 
vm þa peninga sem sira ione kollasyne brodur ingileifar 
hafde til arfs fallid epter fodur sinn ock modur kolla magn- 
usson oek ingebiorgu þorlackssdottur ock epter brodur sinn 
sira gudmund kollason ock eptter born bessa brodur síns 
fasta ock lausa frida ock ofrida, var þessi vor domur i 
fyrstunne at ver dæmdum stefnuna logliga ock gunlaugf 
hellgason logliga fyrírkalladan hier j dag. kom þar fyrst 
fram fyrir oss opid bref med sira ionss kollasonar handskrift 
ock hanss cirographo ock tueggia manna iucigle er hann 
medkendizst siallfur i brefinu at hann hefdi bedit þa at 
incigla þenna sinn giorning. leidde ock biscupinn þar fyrir 
oss tuau vitne þau er suoru fullan bokareid þar þa fyrir 
oss at þeir hefde sed handabandit enn heyrt ordiil suo fyrir 
skilen at sira jon kollason gallt ock gaf heilagre holakirkiu 
alla þa peninga fasta ock lausa frida ock ofrida sem hon- 
um hafdi til arfss ock eignar fallit epter fyrr skrifada 
frændur sína huar sem þeir kunna hellzt vpp at spyriazt 
fyrir þær saker sem hann medkendist sialfur fyrir adur- 
greindum vottum. en sakernar komu þar fram fyrir oss. 
Þui at gudss naad til kalladre dæmdum ver fyrr nefnder 
prestar alla þessa fyrrsagda penínga fasta ock lausa frida 
ock ofrída huar hellst þeir kunna vp at spyriazst heilagre 
hola kirkiu ock biscupinum til fullrar eignar obrigdeligan(a), 
en gunlaug skylldugan at leggia fram alla þa peninga sem 
hann hefer at ser tekit j vmbode konu sinnar ingeleifar 
kolladottur fra þui er hann feck hennar ock til at seigia 
huar þeir standa sem han hefer ecki at ser tekit vnder 
sinn fullan bokareid. suo ock dæmdum uer ingeleifu kolla- 
dottur skyllduga at leggia fram alla þa peninga semteckn- 
er voro i hennar vmbode epter fyrrsagda frændur sina adur 
en gunlaugur hellgason feck hennar vnder fullan bokareid. 
skylldu þesser aller peningar afheudazst at nærítum fardog- 
um biscupinum i hendur edur hanss vmbodssmanne. 

Jtem i annare grein kærde biscnpin til gunlaugss 
hellgasonar at han hafde gripet ock tekit kirkiunnar hest 
ock markad ser. þui dæmdum ver biscupin skylldugan at 



*500. HÓLADÓMKIEKJA. 



489 



leida tuan loglig vitne med auordnum eide innan xiiij daga 
sa same hestur var kirkiunnar eign þa gunlaugnr tok 
hann ock at leiddum vitnunum ock eidunum suordniim 
dsemdum ver gunlaug skylldugan at fa kirkiunne aptnr 
annan hest iafngodan oc xu merkur i fullrette kirkiunnar 
fyrir grip ock ran a hestinum. gn fyrir vinnumisser ock 
skadræde a hestinum eyrer a huerre viku krossmessna a 
miUum a sumarit en hallfan eyrer a vetrin millum kross- 
inessna. en gunlavg fa]Iinn i bann ock skylldugan at taka 
lausii ock skript af biscupinum eda hans vmbodsmanne ock 
gunlavg skylldugan at giallda þessa peninga alla at næst- 
iim fardogum. 

Jtem i þridiu grein kærde biscupin til gunlaugs hellga- 
sonar at han hefde haft smior i fra kallfstodum er hola 
kirkia atte huar gunlaugur sagde nei fyrir. þui dæmdum 
Ver biscupin skylldugan at leida ij loglig vitne at þat smior 
Var kirkinnar eign. en ef þau vitnen feingizst þa skyllde 
gunlaugur tuigiUda smiorit aptur ock sueria þann eid 
at han hugde þat konu sinnar eign. ef smiorit yrde 
ecki kirkiunar eign þa skyllde gunlaugur kuittur vm þa 
sock. en ef honnm fellzat eidurinn giallde heilagre hola 
kirkin xu merkur i fullrette íyrir grip ock ran a smiorenu 
ock gunlaug fallinn i bann ock skylldugan at taka lausn 
ock skript. 

Ock til sanninda hier vm setium ver fyrr nefnder preat- 
as vor incigle fyrir þetta bref er skrifat var a holum i 
hialltadal miduikndaginn næstan epter huitasunnn a aama 
^re sem fyr seiger. 



495. 30. Júní 1500. i Hvammi. 

ViTNisBuiiÐAKBRÉF um stefuu Bjama heitins ívarssonar til 
Eiriks heitius Loptssonar um hald Eiríks á peningum Sophíu 
Loptsdóttur, systur Eiríks og konu Bjarna; en Eiríkr hafði 
iimboð Sophiu meðan hún var 1 ómagavist með Ólöfu syst- 
iir sinni. 



4:90 SOPHIA LOPTSDÓTTm. - SKRIDTJKLATJSTR. 1500. 

Biflk. 3. Fol. blB. 500 með hendi Hákonar BýslumaDUB GÍ8lason»r 
1641—1642. 

Witnisburdur Olafs Porbiarnarsoiiar. 
Þad giori eg Olafur Þorbiarnarson godum monnuffl 
kunnugt med þessu mijnu opnu Briefui. ad eg medkiennist 
ad eg war þa hia Biarna heýtnum Jvarssýne. ad hann 
stefndi €yrijki hejtnum Loptssyni fyrir reijkningsskap. ad 
nefndur Biarni sagdi adur skrifadan €yrijk hallda pening- 
um fyrer sier wegna kvinno sinnar Sophiu Loptzdottur. ad 
hun fleck alldrej af €yrijki* hmn atti ad hafa hennar 
vmbod þa hun warj omagawist med Olofu systur sinni* 
sagdi nefndur Biarni ad þesser peningar wæri bædi j kuijk- 
um peningum. faustum og lausum. og optsinnis heyrda eg hann 
lysa þessum reijkningskap ) gard adur nefnds Cy^'ijka. og 
hierepterwii eg sueria ef þurfa þykír. Og til sannindahier 
vm setta Bg mitt jnnsigli fyrer þetta witnisburdar Brief er 
skrifad war j huammi j kiös. Laugardaginn næsta fyrer Jons- 
mesau Baptiatæ vm sumarid. þa er lidid var fra Guds 
burd CD D ar. 



496. 35. Júní 1500. í Skálholtl 

Beéf, að Björn Guðnason hafi geflð allsmektugum guði og 
klaustrinu á Skriðu jörðina Sellátr í Eeyðarflrði. 

AM. 914, 4to, afíkript SkriðuklaUBtrsbréfa BtaðfeBt 28. Sept. 1697 
í Berufirði af Guðmundi Árn&Byni og Brynjólfi HaldórBsyni: „Of'an- 
Bkrifad bref er aíírifad él kalftikinn med gamla skriíft dögt och ellcle8;t. 
tiglarner tveir jbángande enn innsiglen j burtu" — AM. Apogr. 4437 
(eptir 914. 4to). 

Breff fyrer Sellfttrum 1500. 
Þat giorum vid Einar Jngimundarson og Þordur Gud- 
mundsson prestar SkalhoUtz Biskupsdæmes goodum monn- 
um kunnigt med þessu ockru opnu brefe. ath vid vorum 
i hid HÓLum og heirdum d Jouamessu dag Baptiate^) vm 



1) Þ. e. 24. Júni. 



-^^^^* SKEn)UKLAUSTR. - HJÓNABAÍÍDSMÁL. 491 

■ 

sumared j Hoolum j gystra hrepp. þd lided var fraa hijng- 
adburd vora herra Jhesu Christi þusund ock fimm hundrud 
aara. ad Biðrn Gudnason lyste þar firer ockur og med- 
kiendest. ath hann hefde giefet allsmecktigum Gude og klðstr- 
enu áSkridu j fliðtzdal jðrdena SellÆtur. er liggur j Reid- 
arfirde. er liggur j Holma kirkiu sockn til æfenlegrar eign- 
ar og friáLls forrædess med ðllum þeim gðgnum og giædum 
sem greindre jðrdu filger og fllgt hefur ath fornu oc nyu. 
0? greindur Biorn vard fremst eigande ath. oc vnder greindre 
íyaing og medkienning oíftskrifadz Biarnar. hafde hann 
handaband vid herra Narfa Prior og forrædismann greindz 
klausturz ath Skridu, vppflllande sijna giðf og giðrning 
lued hantake og goodra manna vitorde þar þaa j greind- 
um stad flrer ockur adurskrifudum kennemonnum oc morg- 
um ðdrum goodum monnum. 

Oc til sannenda hier vm settum vid flrrskrifader prest- 
ar ockur jnsigle firer þetta bref skrifad j Skalhollte deige 
sijdar enn flrr aeiger. 



497. 27. Júní 1500. í Skálholtl. 

DóMR tólf presta útnefndr af Stepháni biskupi i Skálholti, 
þar sem þeir dæma leyflsbréf páfans fyrir Porleif Björns- 
son og Ingvildi Helgadóttur stöðugt og myndugt og Steph- 
án biskup skyldugan til að úrskurða hjónabandið löglegt og 
öll þeirra börn arfborin og skilgetin. 

AM. Apogr. 738 „Ex originali" með hendi Jóns MagnússoDar, bröðnr 
Arna. — AM. Fasc. LXXII, 2 b. stórt trRDsakript á skiuDÍ frá c. 1528 
(avo som samhljóða). 

Þat giorum ver broder naríi prior ath skridu i flioz- 
dal. hrafn oddzson officiales firiruestan. kolgrimur kodrans- 
son flrir austan officiales. einar ingemundarson radzmann j 
skalhollti. einar ellenzson. ion ionsgon. augmundur palson 
kirkiuprestur sama stadar. halldor tyrfingsson. hallur syg- 
urdzson. ion palsson. kenek þorsteinsson. sueinn þorarinason. 



1492 HJÓNABAND ÞOELEIFS OG INGVILDAE. a1500 

prestar skalhollz biskupsdæmis godvni monnum kunn- 
igt raed þesau voru opnu brefi. ath þa er lidit var fra 
hingat burd vors herra iesv christi CD, d. ara. vor- 
um ver i dom nefnder af ærligum herra ok andaligum faud- 
ur herra steffano med gudz nad biskup j skalhollti. laug- 
ardægen næsta fyrir peturs CDesso ok pals vm sumarit ath 
einvirduliga skoda og ransaka þat dispenseranarbref sem af 
pafaligu valldi ok kvria var vt gefit vm hionaband þorleifs 
heitens biornssonar. ok ingaulldar helgadottur. huería raagt 
ath þat skylldi hafa. Ok þui ath heilax anda nad til kall- 
adri raed fullu domsatkuæde leizt oss þat j allan mata fuU- 
megtugt ok obrigdulegt. ok vorn andligan faudur biskup J 
skalhollti vskýlldugan til ath vrskvrda hionabandit lauglig* 
epter þeirri diapenseran sem næstur hans forverare biskup 
magnus godrar minningar. sem gud hans lal nadi. hafdi 
dispenserat raed adur greindum hionum. ok þeirra bornn 
geten fýrir festing ok epter skilgetin ok arfgeing epter 
faudur ok modur. Ok til allra annara arfa. epter-þui sem 
guds laug vtvisa. ok til sannenda hier vm settvm ver fýr- 
skrifader prestar vor incigle fyrir þetta domsbref skrifat J 
skalhoUti. j sama stad. dag ok are sem fyr seiger. 



498. 1. Júlí 1500. á Öxarárþingi- 

DóMB Finnboga lögmanns Jónssonar og tólf manna útnefndr 
á alþingi, þar sem Björn Þorleifsson og systkin hans eru, 
samkvæmt páfabréfl, konungsbréfum, erkibisknpsbréfl og 
. iblskupa úrskurðum, dæmd lögkomin til alls arfs eptir Þor- 
leif Björnsson og Ingvildi Helgadóttur, foreldra sína. 

AM. Apogr. 740 með hendi Jóub MagnÚBsonar bróður Áima 
originali", aem var á kálfflkinni og tólf innsigli höfðu verið fyrir. — AM. 
Apogr. 741 með hendi Jóns Magníwaonar eptir tranBBkripti Jóns Sig' 
mnndBSonar og tvoggja annara gerðu á Hólum 14. Apr. 1504 (sleppi^ 
öllu npphafi dömBÍnfl og víkr ýman svo lítið við, Btyttir um snmt og 
fyUir sumBtaðar). — AM. FaBc. XXXIV, 26, transskr. fr& 7. Jáli 1^13 
í (Apogr. 2925). — AM. FaBc. XXXIV, 27, tranflskr, frá 28. Apr. lölö 



1500. 



HJÓNABAm) ÞORLEIFS OG INGVILÐAK. 



493 



(Apogr. 5716). — AM. PaBC. LXXII, 2*o, tranaskr. frá c. 1528. — AM. 
^&sc. XXXV, 3, transskript á, skinuigertá Reykhólum 1501. Öll af sama tagi 
Apogr. 740. Sbr. Dipl. Tal. VI, Nr, 101 og 276; VII, Nr. 310, 402 og 497. 

OUum ODonnuni þeim sem þetta bref sia edur heyra 
senda aruor finzson. gisli philippusson. uigfus þordarson. 
^alomon einarson. sygurdur dadason. gudmundr þorleifsson, 
jngimundur finzson. halldor sygurdzson. helgi þorualldson. 
^randur olafson. jon hrafnson ok jon magnusson. kuediu 
S^iz ok sina kunegt giorande at þa er lidít uar fra hing- 
^tburd uors herra jhesu christi þushundrud ok fimm hundrud 
^^fa þridiudagin næsta epter petursmesso ok pals^) um sum- 
^^t a almenneligu auxararþingi. worum uær j dom nefnder 
*f serligvm dandimanni fimboga jonsyni laugmanui nordan 
uestan a jslande at skoda ok dæma um þad mal sem 
'^iorn þorleifsson beidde ok krafde laugmannin at nefna dom 
yfer huort han skyllde uera laugligur erfingi ok hans sys- 
kiu epter þorleif heitin biornson faudur sinn. gud hans sal 
^ade. edur eigi» epter þeim brefum ok skilrikium sem hann 

þar fram. 

[j fystu kom þar fram leyfisbref huert et af paualigo 
^alldi uar utgefit^) at þorleifur biornson ok ynguelldur 
l^elgadotter skyllde laugliga mega binda sinn hiuskap ok sidan 
^iettliga mega saman blifa ok þeirra baurn laugliga tilarfs 
^otniu epter þau at fengine dispenseran af heilagrar skal- 
toUtz kirkiu formanni sem skipat uar j saugdo brefi. 

J annari grein kom þar ok fram opit bref uors naduga 
^Grra kong kristierns med hans heilu ok oskauddo hang- 
^i^de jnnsigli suo hliodanda at hann skýllduliga skipadi ok 
*y?af uppa sina uegna ok krununar j noregi at aull baurn 
fyrgreindra manna þorleifs ok ynguelldar skyldu^) skilgetin 
arfs epter faudur sinn ok modur.*) 



þ. e. 30. Júni [Jtem j fystu kom þar fram leyfisfibref herra 
Pauans flixte hins fiorda med þui nafne. ad fullkomliga leyfdi og tilgaf 

guda alfn og héilagrar kirkiu. og aí sinu ualdi 741. 3)yantari 740; 

V. 741, LXXII, 2. *) og allra anara arfa er þeim kann til at falla 
i&ed logum Bem önui skilgetin eigin konu baurn, 1». t. 741, 



494 HJONABAND ÞOELEIFS OG INGVILÐAR. 150Ö. 



j þridiu grein kom þar ok fram fyrir oas uors naduga 
hera kongs hans bref med hans heilo ok oskauf^do hangandi 
jnsigli. huert suo hliodade at hann skipade epter sins faud- 
ur kong kristierns brefi auU baurn fyrsagdra manna þor- 
leifs ok ýnguelldar þeirra laugliga erfingia aem aunnar 
skilgetin baurn. 

J fiordo grein kom þar frani fyrir oss bref^) uors uerd- 
uga hera ok andligs faudurs hera gauta med gudz nád 
erchibiskups j nidárosi. huert er fulliliga stadfesti hera 
pauans bref. huert hann utgaf saugdum CDonnum þorleifi 
ok ynguelldi um sitt hionaband. at auU þeirra baurn skýlldi 
skilgetin uera epter sinn faudur ok modur ok laugliga til 
arfs komen epter adra sina frændur suo sem skilgetinar 
eiginar konu baurn. 

hier med syndizt bref biskup magnus med gudz nád 
biskups j skalhollti at hann hafdi til gefit samþyckt ok hia 
uerit at sagder menn þorleifur ok ýnguelldr bundo sitt 
hionaband epter þui sem þeim uar leyfi til gefit ok hann 
hefdi med þau dispenserat suo sem honum uar bodit ok 
skipat af paualigo uallde. 

J fimto grein kom þar fram xij. presta domur er bisk- 
up stephan med gudz nad biskup j skalhollti hafdi ut nefnt 
at skoda ok dæma huerso laugliga sagder mcnn þorleifr ok 
ynguelldur hefdi bundit sinn hiuskap edur huort þeirra 
baurn skylldi laugliga til arfs komin^) edur eigi. ^nn sagd- 
er prestar dæmdo þetta allt under urskyrd uors naduga 
herra stephans med gudz nad biskup(s) j akalhollti. 

Jtem j sioundo^) grein uorum uer j hia j saugdum 
stad ok dag a alþingi at uor uerdugr herra og andaligur 
fader herra stephan med gudz nad biskup j skalhollti sagdi 
med fullum laga urskurde fýrgreint hionaband optnefndra 
manna þorleifs ok ynguelldar statt ok staudugt ok æflnliga 
obrigda(n)Iigt ok j allan mata laugligt ok auU þeirra baum*) 



hefir vantað í frumritið, og vantar líka i trftnsakriptin, nema 741. 
getin 741. svo öll, bæði 741 og hin transflkriptin. *) okilgetin 
og b. V. 741. 



HJÓNABAND ÞORLEIFS OG INGVILDAR. 495 



íaugliga til arfs komin epter faudur ainn ok modur ok alla 
^dra sina frændur sem þeim kann til at falla suo sem 
skilgetinar eiginar konu baurn epter laugum. 

nu saker þess at laugin suo greina med stauddum 
öndimaurkum at um hiuskap ok buersu laugliga hver er 
S^tm. skuli dæmazt fyrir biskupi edur hans umbodamanni 
þui fyrir þessar adur skrifadar greiner ok þær fleire sem 
hier at luta dæmdum uær fyrnefnder domsmenn med ínllo 
ðoDis atkuædi biorn þorleifsson ok aunnur hans syskin 
laugliga erflngia epter þorleif biornson faudur sinn ok 
yöguelldi helgadottur modur sina ok laugliga getin til allra 
íiDnara arfá sem þeim kan til at falla epter uorum riett- 
iim landz laugum at auUo jamfuUo sem skilgetinar eginar- 
konn baurn ok optnefndan biorn þorleifsson ok hans systur 
6dr þeirra laugliga umbodzmenn riettiliga mega at sier taka 
tíl æflnligrar eignar allan fyrgreindan arf ok peninga jard- 
ok lausagoz huar j islande sem þeir standa nu þegar 
^pter þenna uorn dom. alla þa sem tittnefndur þorieifur 
biornson atti ok hiellt ok han feck eigi laugliga j burt um 
aina dagaa. 

Ok til sannenda hierumsettum uær fýr nefuder doms- 
Dienn uor jnsigli fyrir þetta domsbref skrifat j sama stad 
ok ári degi sidar enn fyr seger. 



499, 1. Júlí 1500. á Öxarárþlngi. 

BóMB tólf manna geinginn á alþingi um sekkjagjöld enskra 
kaupmanna, er verzla á íslandi, um rétta mæling og ófals- 
aðan varning og um ófriðhelgi 'duggara þeirra, sem fara 
með lóðir, og aungvan kaupskap annan. 

Dómabók Jóns BkrifBtofnstjóra MagnÚBBonar í FoL bls. 115b, skr. c. 
1604 (t= á). — Add. Britíöh Muaeum 11,242. ^to bl. 23b í Sópdyngju 
Bira GottflkÉilkB í Glanmbæ, skr. 1543— 1591; upphaf dómsins hefir hér 
verið atytt, og bökin er hér nyög skemd af fúa. — LandflbókaBafn 65. 
4*0 I, Ub — 16,meðhendi Jóns dans Magaússonar c. 1640. — Lands- 



496 



SEKKJAGJOLD. 



1500. 



bókasafn 788. 4to bl, 84 a— b. skrifaö c. 1640 með hendi svipaðrí Há- 
konar OrmBSonar. — LandsbókaBaín 812. 4*2 W. 166, skr. c. 1660. — 
Ny kgl. Baml. 1945 4to bl. 208b, með hendi Hannesar GunnlaugBSonar 
i Reykjarfirði 1666. — Landsbókasafn 115 4to I, bls. 178—179 með 
hendi eíru JÓns Haldórssonar í Hítardal c. 1730. — M.Steph. 60. 4t£ 
bla. 21 og ÍBfál. 67. 4to bl. 60, hvorttveggja með hendi aira Eyjólfö 
Jónssonar á Vöilura (d. 1745). — AM. Apogr. 5755, að þvi er virðiBt 
ritað eptir Landdb, 788. 4*1. 

Sá orðamunr er ekki að riðum, sem afakriptum þoBsa dóms ber á 
millí um efni hans, en um dömnefndina greinir þau meira á. Dómrinu 
hefir í upphafi verið og á að vera tylftardómr, en um þetta efni hagg- 
ast svo i afHkriptunum, að út koma 15 eða 16 dómBmenn, þegar alt er 
borið Baman. Þó að röð dómBmanna sé öll á reiki i afskriptunum, eru 
þó 11 aí þeim, sem ekki bregzt að taldir eru i 7 helztu handritunum, 
opt i mÍBmunandi röð að víbu, en þó bvo, að þesaum haudritum komt 
öllum saman um það, að þeir eigi heima i döminum. Vantar þá einn 
til þess, að tylítin sé fuli, en hins vegar afgangs 4 eða 5, aem að eins 
Btanda i 1 eða 2 afskriptum hver um sig þótt þær felli niðr mart hinuft 
dómsmannanna. DómBmennirnir koma svona út (röðin eins og i a): 

1. Gunnlaugr Teitason a 65 783 812 1945 60 67 115 5755 

2. Einar ÞóróifBflon a 65 788 812 1945 60 67 llö 5755 

3. Jón Valdason a 65 788 812 1945 60 67 115 5755 

Þorvaldr Guðnason 



4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
IL 



Snjólfr Hrafnsson 
Stulli Hftllsson . 
Einar Oddsson . 
Aruór FinuHaou 
Nikuláa Jónsson 
Sigurðr Daðason 
Oddr Guðnason 



a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 



65 


783 


812 


1945 


60 


67 


115 


65 


788 


812 


1945 


60 


67 


llö 


65 


788 


812 


1945 


60 


67 


115 


65 


■ * 


812 


1945 


60 


67 


lln 


65 


i « * 


81^ 


1945 


tíU 


67 


115 


65 


« ■ • 


812 


1945 


60 


67 


115 


65 


« « • 


812 


1945 


60 


67 


115 


65 


* ■ • 


812 


1945 


60 


67 


115 


65 


■ < * 


812 


1945 


60 


67 


115 


65 


788 


812 


1915 


bO 


67 


115 


65 


788 


812 


1946 


60 


67 


115 



5755 
5755 





788 


5755 




• « * 


# • 






788 


5755 






• ■ 




Gaðmundr JÓnason (Teitsson 1945) 


* * * 


* t * 


812 


















60 


67 



Af þessum íjórum Biðustu nöfnum er nokkurn veginn Ijóst, hyeruig 
þrjú muni til komiu. Þorfinnr NikuIáBSon og Jón Jónsson sýnaBt vera 
afbökun úr nafni Arnórs Finnssonar (arnorfinIf= þorfinnur) ogNikuIáBB 
(= Nikuláíí" = Nikulássonar) Jónssonar (= Nikulaff fon hefir verið 
iBBÍd: NikuIáBSon. Jón). AðArnór Jöngson mun og vera afbökun úrnafni 
ArnórBEinnssouar. Að Arnór Finnsson og Arnór JÓuBson Btanda i einn 
og sama handriti, mun svo til komið, að aÍBkrifarinn hefir haft fyrir sér 
tvær eldri afakriptir, þar Hem i anuari hefir staðið Arnór Finnsson, en í 
hinni Arnör Jónsson, en tylftin í dómnefndinni ekki orðið fuli, nema 
með þvi möti, að bæði uöfnin stæði i dómnum, bvo að haun hefir tekið 
upp hvorttveggja nafnið. Guðmundar naíu JónBBonar („TeitBSon" mis- 
ritad án efa i flýti aí þvi að uæsti maðr & nndan var Teitsion) sést 



1500. 



SEKKJAGJÖLD. 



497 



hinsvegar ekki giögt úi hverju ætti vera afbakað, ofr þvi næst 
sanni, að hann fylli tylftina. Geta má þess þó, að i hnífskurðadómin- 
^^tti frá sama degi er neftidr Guðmundr Einarsson. 

Domur wín* seckiagiauUd^) [Engelskra.^) 

Aullum mauunum þeim sem þetta brief sia edur heyra 
seuda Guunlaugur teitsson. Einar Þorolfssoi]. Jon Wallda- 
soii. Þorualldur^) Gudnason. Sniolfur hrafnssou. Stulli halls- 
80n, Eiuar Oddzson. Ariior fiunsson. Nichulas Jonsson. Syg- 
^rdur dadason. Oddur Gudnason og Gudmuudur Jonsson*.) 
lau.^^riettiimenn. kuediu Gudz og sijna kunnugt giauraudi 
þa er lidit var fra hijngadburd wors herra Jhesu christi 
1500 aa miduikudaginn næstan epter pietursmessu oc pals 
^ almenniligu auxararþijngi worum wier j dom nefnder 
^f badum laugmaunnum sunnan oc austan aa jslandi Fiun- 
b'^g Joussyne og Þoruardi Ellendzsyne er Benidicht hersten 
hirdstiori yfer allt ijslafid beiddist doms aa huersu mykil 
seckiagiaulld ad Eingielskier skylldu luka sem med riettaii 
kaupskap sigla [til jslafidz^). 

Þui dæmum wier fyr greiuder domsmenn seckiagiaulld 
^pter gaumlum wana landsins af eingelskum^) sex fiska af 
hueriu hundradi. af blautum og haurdum eptir þui aem 
skipit dregur til og þad er stort tii fracktar halft af hueriu 
tuudradi af blautum og haurdum. 

Suo og dæmdum wier j sama domi ad eingelskier 
skylldu færa [j landit') riett tunnumai oc alla adra rietta 
Diæling og allan annan falslausan warning. Ella bæti firir^) 
sem fyrir annad fals sem wor laugbok seiger. 

Bnn duggarar þeir sem med loder fara oc aunguan 
l^aupskap annaii sieu ofridhelger og riett tekner^) af hueri- 
^iii manni huar sem þeir werda tekner. 



Becktagjald (g:jöld), öll ahtaðar ranglega, nema a eitt og 11,242. 
^) b. V. 5755 ofl. 3) Dorvarðr 60,67. ^) [b. v. 812 og 1945 (aem mis- 
Bkrif..r hann „Teitason") og < þar látinn koma næst eptir Guunlaug 
Teitason. [hiugad j ÍBÍand J 1,242; hingad til landsins 65,812, 5755. 

Bem er, b. v. 65. ') [aa ÍE^ und 11,242; j Jsland 5755; til íalands 65. 
') b. V. 11242, 812, 5755. teknar 65,5755. 

Dipi. i8i. vn. 88 



498 HNÍFSKURÐIB. 1500. 

Samþyckti þennan worn dom bader laugmenn [oc hird- 
stioren^) Benedicht hersten^) og aull laugriettan et cetera. 
[Oc til sannenda hier um.^) 



500. 1, Jiílí 1500. á Öxarárþingi. 

Amngisbámþykx um hnífskurði, og annað fleira. 

Dómr l)e88i kerar fram í ýmsum myndum í fjölda af Bkjalabókum, 
og flumstaðar sem örstutt ágrip og bvo afbakaör á marga vegn, að prenta 
verðr haun í fleira en einu lagi, eins og sjá má hér á eptir (A — D). 
Hann er ofi; opt ýmist ártalslaus eða þá raugt árfærör, optast til 1510, 
sem ekki fær staðízt, þvi að lnx hafði látið af lög^mensku Fiuubogi 
Jónsson, on tekinn var við Jón Sigmundsaou. 

A. 

Add. British Mubeum 4882. 4to (Banks^safn), bl. 309 a— b, skr. o. 
1670. 

Alþijngis Domur vín knijfaskurdi. 
OUum monnum þeim aem þetta bref sia edur heyra 
sendum vier Gunlogur Teitsson. Gudmundur Einars- 
son. Einar Oddsson Arnor finnsson, Oddur gudnason. 
Þorsteinn steffansson oc Nichulas jonsson med fleirum 
odrum godum monnum kuediu Guds og sijna kunn- 
ugt giorandi þa lidit var fra Christs hingadburd ClD. D. 
midkudaginn næstan epter pietursmesso oc paals aa almenn- 
iligu Oxararþijngi vorum vier j dom nefnder af griiguDí 
monnum Þoruardi Ellendzsyne logmanni firir sunnaii oc 
austan aa jslandi og finnboga jonssyne fyrer nordan og 
vestan aa Jslandi ad dæma vm þa oheyriligu skurdi sem 
marger goder menn væri med skammfærder. Þui dæmduro 
vier fyrnefnder domsmenn med fullu doms atkuæde ad huor 
sem annan skier epter þennaii dag skal vnder somu Refs- 

1) [b. V. 11242, 115. *) heesten 11242. %h, v. 11242, og þar neð- 
an víð stendr brot af reikningi um þelta gjald: „ . . . . fiskar aí leat. 
c af taeimr lefitura. vc af x lestum. iic af iiij ieBtum". 



1500. 



HNÍFSKURÐrR. 



499 



oc alogum oc sa er leggur maB med knijfe edur særer 
med skoti. 

So oc 1 aama domi. ad einginn madur skal taka þann 
niann j sijn tua sem farid hefur med stulld oc huinsku. sie 
þad obætt. Enn ef hann tekur vijavitaudi þa er hann sek- 
iij aurum. 

Jtem eige skal taka Riett epter hina somu konu vtau 
þnjauar sinnum. Hua skal sijdan halldin oærlig.^) 

Jtem þar sem kongur skal taka halfmork. skal sa er 
^d er brotid taka adra [halfa^). Enn þar kongur a ad 
taka ij aura. þa skal sa er uid er brotit taka iij aura, 

Jtem ad eingiii naudahandsðl skulu halldast. Enn þad 
eru naudahandsðl er madur er lijfe sijnu ad íirr edur fie. 
edur skomm edur skada ad nær. Enn ef ðdruuijs er giort 
sekur fullrette oc halldist þo eige.^) 

Samþyckte þennan dom Benedikt hirdstiore oc Baader 
fyrrskrifader Logmenn. 

Skrifad aa strond j seluogie þremur dogum sijdar. 

B. 

Dóraabók Jóns skrifdtofuafjóra Magnóssonar í Fol, bl. 115b — 116a, 
«kr. c. 1604 (= a). — LandBbókasata 789. 4to bls. 115, Bkr, c. 1620. — 
Landsbökasafn 67. 4to bl. 100, skr. c. 1620. — LandsbókaaafD 791. 4to 
l>ls. 107, ekr. c. 1630. — LandBbókasafn 63. 4to bls. 121—122. skr. c. 
1640. — LandsbókaBafn 65. 4to I, U (=65r) og 127, meö hendi Jóns 
dans MagnÚBSonar c. 1640. — JSíg. 343. 8vo bl. 81a, skr. c. 1650. — 
Landsbókasafn 812, 4to bla. 52—53, með hendi Hannesar GunnlangsBon- 
ar í Reykjarfirði c. 1660. — Ny kgl. sftinl, 1945. 4to bl. 147a— b, með 
bendi Baxna manns 1666. — ÍBfél. 215. 4to bl. 42a, skr. c. 1690. Hafa 
ÞeflBÍ handrit öll verið höfð til hliðsjónar viö fenua texta, en til er dómr 
þessi i ágripi víða annarBstaÖar i Bkjalabókura, svo sem AM. 63. 8vo bls. 
124—125, Bkr. c. 1625; AM. 65. 8vo bl. lOb— lla, skr. c. 1670 (kver 
Bergsteins BjarnarBonar i Skildinganesí); Britiah Museum Add. 11,092. 
4to, bl. 21a, Bkr. c. 1750; ÍBfél. Khd. 114. 8vo nr. cliij, skr. c. 1700; 
ÍBfóL 205. 4*0 skr. c. 1830; ÍBfél. 67. 4to bl. tíOb með bendi síra Eyj- 
ölfs JónBSonar á VöUum (d. 1745); MSteph. 60. 4to bU. 21-22 meö 



Sbr. réttarbót frá 2, Mii 1313 (Dipl. IbI. II, Nr. 213, bls. 385). 
') [b. V. eptir Bodl. Oxford 127. 4to, bl. 115a, skr. c. 1640, sem hefir 
nokkuð af þesium gieinum. ») Sbr. Dipl. Isl. II, bls. 294. 

32*^ 



500 



HNÍFSKTJEÐTH 



1500, 



be'iulí sama maiins; Laudabókasafn 66. 4to b1. 86 og 98, akr. um 1664; 
Landsbókasafa 6. Fol. bls. 170, skr. c. 1680, — og enn víðar. 

Doranr wm hnijfskurd]. 

Ollum maunnum þeim sem þetta briof sisa edur heyra 
senda Gunnlaugur teitzson. Gudmundur Einarsson. Eiuar 
Oddzson. Arnor finnsson. Oddur Gudnason.^) Þorsteinn Ste 
phansson, [Nichulas Jonsson.^) [med fleiium godum^) maunn- 
um^) kuediu Gudz og sijna kunnigt giaurandi [ad þa er 
lidit war fra^) Gudz burd**) 1500 miduikudaginn nævStan 
epter pieturs messu oc pals aa alme^niligu auxardrþijngi 
worum wier j dom nefnder af ærligu r: maunnum Þoruardi') 
EUendzsyne laugmanni fyrir sunuaíi og austan da Jslandi. 
og finnboga Jonssyne nordan og vestan ad dæma wSi þa 
oheyriliga skurdu^) sem margur godur madur heiur [lang- 
aíi tijma**) werit skammfærdur^^) med. 

Þui dæmum wier fýrnefnder domsmenn ad hner sem^^) 
annan skier hier epter med knijfi skal vnder saumu Eefsing 
og alaugum wera sem sa er leggur mann med knijfl edur 
særer med skoti.^^) 

Samþýckti þennan vorn dom Bencdicht horsten^^) hird- 
stiori [yfer allt Jsland^*) oc bader greinder laugmenn. [i 
sama stad.^^) 

[Og til sanninda hier vm setium vier fyrrnefnder doms^*) 
menn vor jnnsigli fyrir þetta domsbref skrifad ol strond j 
Seluogie þremur dogum seinna enn fyrr seiger.^') 

[Jtem^*) samþycktu adurskrifader^^) iogmenn^'') ad flmm 
hundrud skyllde verda^^) kongs sauk eff madur^^) skiære 
mann. þar huorke hilur hcLr nie klæde.^^) 

Gudmundsson (!) 63, 65a, 67, 1945. [^i 343. 8) ^q-^^ ^7, 4) gl. 
812. [ad arum eptter 789; [ftd þa lidit var fra hingadburde 
vors liufa lausnara 67. ') 67, 789 og fl. hafa ranglee^a „Þorvalldi"; 63, 
65a, 789 aleppa Finnboga og láta Þorvarð einn útuefna dóminn. ^) skurdi 
67, 789 0. fl. 0) [b. V. 67, 63, 65; margan tijma 789. '») skenidur 63. 
") b. V. 67. 791 0. fl. 12) Bpiote 6ða. ") HreBteru 789; sl. hin öl). 
nemu a 65b. ^^) [b. v. 65, 67, 789. ^^) [b. v. 67, 789. ")b.v. 67. 
") [b. V. 789 og 67. ^s) 215; bI. 65. '^) b. v. 65 (adurskrifadur, sem 
hér er leiðrétt); ^o) 215; iogmann 65. 2^)65; veraSlö. 2«) 215; hann65(l). 
28) [b. V. 65 og 215. 



1500 



HNÍFSKUEÐIR 



501 



a 

Add. British MuBeura Add. 11,245. 4to, skr. c. 1750. 

Alþingissamþyktar greinir 1500, 

EÍDginn maður skal þann mann í hús sín taka, sem 

hann veit að farið hefir með hvinsku, sé hún óbætt. Enn 

6f hann tekur, þá er hann sekur .iij. aurum við kóng. 

Húsmenn sina skal bóndi aiinast, ef þeir verða þrot- 
menn. 

Dómabók Jóns skrifstofustjóra Magnússonar í Fol. bl. llöb, flkr. c. 
1600. — Þeed texti íinst og með ýmsu móti i þessum handritum : Lauda- 
bókusEifa 66. 4to bl. 110, skr. c. 1660, með hondi Jóns Guðmundssonar á 
Heli/hfelli. — MSteph. 61. 4to bls. 141—142, skr. c. 1650— 1660. — Ny 
saml. 1945. 4to^ b!. 145b með liendi HannoBar Qunnlau^ssonar í 
•^->'kjfafírði IQQQ (kemr beint eptan við „samfiykt þeirra ór Mólaþiíigi 
1595"). — ÍBfél. Khd. 215. 4to bl. 47a, Hkr. c. 1670.— ÍBfél. Khd. 
I25B. 4to ökr. c. 1680. — ÍBfél. Khd. 114. 8vo cliv, sIít. c. 1700. — ÍBfél. 
Khd. 231. 8V0 bl. 39b, skr. á 18. öld. — ÍBíél. Kbd. 205. 4to bl. 8a— b 

- 

48a. Er þetta t h^ndritunum kallað „samþyktin'greinir (nokkrar)", 
nGamlar samþyktargreinif" eða „Inntak úr Alþingissamþykt". Sbr. Jón 
I^úi;mann: Greinir or þeim í2:aumlu laug;um, Uppaölum 1667, bls. 5, 31 
og 34 eptir „J(óns) S(it_;urða) S(onar) B(ók)" lögmanna á Beynistað. 

Samþycktar greiner [dæmdar.*) 
Eingi madur skal þann mann taka j sitt hus sem hann 

weit ad farid hefur med huinsku sie hun obætt. Bnn ef 

hann tekur þa er hann sekur þrimur aurum wid koiig. 
Þrisuar skal taka riott eptirsaumu kouu enn eigi opt- 

^'í. puta er hun æ sídan. 

Husmenu sijna skal bondi annast ef þeir werda ad 

þrotzmðnnum. 

Jtem [þad var og samþykt i sama stad. ad^) þar sem 
kongur aa ad taka halfmaurk^) (j) sinnriett þar skal sakar- 
aberi taka fimm aura. Enn þar sem kongur ocl ad taka 
tuo aura þa skal sakaraberi taka iij eyri [ca werkura.*) 

^) [með öðru bieki og annari, en þó Hamtíða, hendi. [b. v. 66. 
^) mörk; Bum hin. [með öðru bleki og annari, en þó samtíða hendi, 
söiuu og áðr. 



5 02 MÖÐEU VALL AMÁL. 1500. 

Samþyktu þetta Iðgmenn [Porvardur Brlendsaon^) og 
Finubogi.^) 



501. 1. Júlí 1500. á öxarárþlngi. 

TvKGGjA tylfta dómr útnefndr á alþingi af Benedikt hirð- 
stjóra Horsten (Histen) og Finnboga lögmanni Jónssyni um 
Möðruvallaarf milli Þorvarðs Erlendssonar og Gríms Páls- 
sonar. 

Dómabók Jóne Bknfstofustjóra MagnúSBonar í Fol. bl. 200b— 201a, 
skr. c. 1604 „Wr Brefta Bok Eggertz Hannessonar" (= a). — LandB- 
bókaBafn 789. 4to bls. 391—393, skr. c. 3620. — Landsbókasafn 63. 4to 
bl. 325b 327b, skr. c. 1640. — Landsbókasafn 69. 4fo, bl. 147^.— 
148a, skr. e. 1640. — Analecta juridica Odds digra Jónssonar 
1668. — MSteph. 27. 4to bls. 422—426, flkr. c. 1730. — Landsbókasafn 
115. 4to I, 104 — 105 með hendi síra Jónti Haldórssonar í Hitardiil c. 
1730. Nýleg afskript er og í ÍBfél. Khd. 205. 4to. 

[Hirdstiora^) Domur wm sama maL 
Aullum þeim monnum sem þetta Brief sia edur heyra 
senda Einar Oddzson. Sturli Magnusson. arnor finnsson. Sig- 
urdur dadason. Gunnlaugur teitzson. Jon Asgrijmsson. Magn- 
us Þorkielsson. Jngimundur íinnsson. andries gudmundzson. 
Jon hrafiisson. Salomon Einarson. Jon Jonzson, [Sigurdur 
Jvarsson^) Bardur Jonsson. Halldor Sigmundzson. Jon Jons- 
son. Ketill arnason. Halldor Jonsson. Tumas Jonsson. Jon 
magnusson. helgi Þorualldz^on. Eirekur juarsson. Gudmundur 
Þorleifsson. Brandur Olafsson Quediu gudz og sijna. kunn- 
igt giaurandi. ad þa lidit war fra [guds hirígatburd^) þus- 
und og íim hundrut sar a^) miduiicudaginn ejiter peturs 
messo og pals sa almenniligu auxardrþijngi. worum wier ) 
dom nefnder af Benedict horsten') hirdstiora og hofudz- 
manni yfer allt Jsland. og flnnboga Jorissyue Jogmanni nord- 

[ieiðrétt; Erlendr, handr. þeesa siöuatu klausu vant^r í öll 
handritin, nema 66. [sl. a\ b. v. 789, 63, 69, 27 o. fl. *) [el. a o.fl.; 
b. V. 789, 27, og sro er rétt, því aö þá vorör dómuefadin fuH, ^) [69; 
GudB Burd 789, 63, 27; Christi hingadburd 115; hingadburd (!) a. «) b. 
T. 789, 27. ') a, 63, 69; Holsten 789; Hesten 27; Hersten 115. 



1500. 



MÖÐRUVALLAMÁL. 



503 



an og westan aa Jslandi ad dæma og skoda. og med laug- 
^ni aa ad lijta. huert afl edur magt hafa skyllde su akiæra 
edur^) utanstefna. er Þoruardur Ellendzson hafdi stefnt 
grijmi palssyni til Noregs fyrir[þær sakargipter^) er þoruardur 
sagdi gnjm ologliga^) halJda fyrir sier þad jardagodz sem 
Benedict Palsson [og Biarne palsson^) haufdu erft epter 
Jngibiaurgu Þoruardzdottur modur sijna. wændist og upp- 
las greindur Þoruardur fyrir oss og audrum dandimonnum. 

su riettarbot hefdi geingit j noregi. ad þad jardagotz er 
so flelli j faudurlegg [og^) modurlegg*) skylldu') ganga 
[vnder nanustu frændur®)Barnanna j þui®) slegti. ad faudur 
edur modur fra fauUnum. En hier j mot tiedi og birti 
grijmur palsson dom af þremur tylftum manna. og logmanns 
vrskurd. at sonum hans Þorleifl og Benedict woru dæmder 
vrskurdader aller peningar faster og lauser til æfinligr- 
eignar. þeir^**) sem att hafde Jngibiaurg Þoruardzdotter, 
og syner hennar^^) epter hana. Stendur so skrifad ad þau 
KiaL sem [logmenn edur syslumeun^^) fa ei yfer tekid. skal 
þeim malum til noregs stefna. Enn allar olaugligar 
vtanstefnur eru j Iaugum^®)fraskijldar. Nu fyrirþan akulld 
ad þetta maL sem þoruardur hefur fyrir stefnt war adurtil 
fullra lykta dæmt og vrskurdur a fallinn med laugriettu- 
manna samþycki. og so þess annars. ad fyrrgreind riettar- 
bot hefurhier j landi alldri fyrir laug geingit. Þui^^) dæmd- 
um wier adurnefnder dorasmenn þa saum i doma og vrskurdi 
sem Grijmur hafdi wegna sona sinna íyrir optnefndum fasta- 
gotzum sem Jngibiaurg Þoruardzdotter og hennar syner 
haufdu att fasta og stauduga og obrigduliga. med aullum 
þeim greinum og Articulis. sem þar jnni standa. oc tijtt 
uefndan Grijm palsson aungra suara skyildugan fyrir þessa 
greinda akiæru vppa opt nefnt fastagodz. og aungua stefnu 
þar vppa ad skylldugu ad fara eiga nie nockut laugsuar 



og- 789, a7. «) [þa .sftkarífiptt 789, !>7 . ») b. v. 789, 27. ^) [789 
27, 69, 63, 115; b!. a, ednr 27, 115; [sl. 789, 69. Svo a, 789, 
63; skyUdi 27, 69, 115. ^) [undan Dámistu ftæudum 27. ») þeirra 7ö9, 
27. ^O) 789,27; þa, a, 63, 68,115. '^) hanus 789. [thU lögmanns 
edur Byölumanns eru dæmd og þeir 789. ^^) logunum 789. **) þa 789. 



504 



MÖÐEUVALLAMÁL. 



1500. 



þar fyrir ad hallda framar meir errn domar^) utuijsa. og ad- 
ur hafa [fuU laug^) aa geiugit. þuiat þa sðrau Eiettarbot. er 
Þoruardur wændist firir sijnu tilkalli og adur er greind^) 
dæmdum wier haua med fullu doms atkuædi hier j landit j 
allan mata olaugliga wera og werid hafa til nockurra fle- 
skipta edur arftokur epter henni ad giora. helldur [ad sa*) 
texti bokarinnar standi obrigdnliga. sem hier hefer ad fasta 
gotzi og lausu. ad fornu og nyu. j riettu erfdatali yfer geing- 
it. Og til sanninda hier vm settum wier fyrneínder doms- 
menn vor jncigli [med hirdstiorans og Iðgmannsiiia jnnsigle^) 
fyrir þetta domsbref. skrifad j sama stad og aar. deigi sijd- 
ar enn fyrr seiger.**) 



503. 1. Júlí 1500. á Þingve li. 

Benedikt hirdstjóri Horsten (Histen) úrskurðar Grími Páls- 
syni Möðruvallaarf. 

Dómabók Jóns skrifstofu.stjóra MagnúaBonar i Fol., bl. 201 a— b, 
Bkr. c, 1604 (= a) „Wr Breffa Bok Eggertz Hftiinessouar". — Lands- 
bökaeafn 789. 4to bl?. 303,skr. c. 1620 (bréíiö hér futahlaust). — Lands- 
bókasaín 63. 4to bl. 327--328a, skr. c. 1640. — LandBbókasafn 
69. 4to bl. 148tt, Bkr. c. 1640. — Aii i.Kcta juiidica Odds Jóns- 
Bonar digra, Bkr. 1668. — MSteph. 27. 4to bls. 427—428, skr. c. 
1730. — LandBbókaíinfn 115, 4to I, ]06, með hendi Bira Jóns H&ldórs- 
sonar i Hítardui c. 1730. — ÍBfél. Khd. 205. 4to (ftíekaipt frá i9. öld). 

Hirdstiora Brief. 
Þad giaure eg Benedict Horstea.') hirdstiori o? h ufudz- 
mann yfer allt Jsland. í>-odum monnu]ii kunuigt med þessu 
mijnu opnu brefe. ad ec hefl samþyckt og stadfe.st vppa 
mijns herra kongsins wegna þa doma og laugmunns vrskurdi. 
sem er epter rettum Jsle dskum loguni. sem Grijniur Pals- 
son liet birta og vpplesa f^^rir mier og aullum alTiiuganum 
j laugriettu. aa íílmenniiigu auxarcLrþijugi. vm arftoku soua 

1) doniarner £;7. [fuller{!) 789. gieindtt 789, Sí7. *) [789, 27. 
sl. a, 63, 69, 115. «) [b. v. 789. þ. e. íl Jfilí. a, 69, 789; Hefit- 
en, MSt. 27; Hersten 115; Holbteu 63. 



1500 



TEITSPENINGAR 



505 



siniia Þorleifs og Benedictz epter pal heitinn Brandzson 
faudurfaudur þeirra. so ad haiin og fyrrnefnder Brædur. o^ 
fillor þeirra erfingiar skulu og mega æíinliga bijhallda þad 
sama gotz sem [ytarmeijr doraar og vrskurder^) þar um 
mnihalda. Og til sanninda hier vm heÍDgdi e;^ mitt juncigli 
fyrir þetta samþycktarbref er skrifad war æ. þiinguelli raid- 
iiikudaginn næsta fyrir visitacionem sancte Marie. arum 
epter Gudz burd OD og D. 



503. 1. Júlí 1500. á ÞingvellL 

Bréf, að Narfi Sigurðsson og Sigurðr Narfason hafi feing- 
Finnboga lögmanni Jónssyni og Tðiti Þorleifssyni til 
fullrar eignar jarðirnar Ásgeirsár í Víðidal og Krossnes, 
Mela, Norðrfjörð og Seljanes á Ströndum fyrir þann mis- 
^tin og féskakka, sem Árni Þorleifsson, Sigurðr Þorleifs- 
son og Teitr Þorleifsson höfðu feingið í arfaskipti við Orm 
Bjarnason eptir Sophíu Loptsdóttur föðurmóður þeirra. 

AM. Fasc. XXXIV, 31, frumrit á Bkinni. Af 7 innBÍglum eru 4 
fyrir bréfinu. — Apogr. AM. 3385. Sbr. bréf frá 3. Júlí 1503. 

Giorningsbref vm teits peninga.^) 
Þat giorum wier grímur palsson jon asgrímsson magn- 
^s þorkelsson petur thumasson erekur jwarsson ketell hal- 
*Janarson oc sigurdr jonsson godum monnum Witurligt med 
þessw woru opnu breíi ath þa lidit war fra gudz burd. CD. 
flnihundrnd aa miduikudagin næstan epter peturs messw oc 
Pals aa þingvelie woru uier j hia ssaum oc haýrdum^) aa 
ath fyrer þann mismun oc feskakka sem arne þorlefsson 
^igrdur þorlefsson og^) teitur þorlefsson haufdu feingith j 
arfskipthe wid orm biarnarson efter soflu loptzssdottur fod- 
^í'modur þeirra ] faustum peningum oclausum lugte narfue 
^igurdson oc sigrdr narfason med handabande flnboga jon- 

781-), 57; d6mav og úrfilíiirðir 115; wottar minn domur og vr- 
skunlur a, 63, 69(!) utan h bréfiau meö gamalli hendi. ^) Svo. 
^vo fullum Btöfum; annars: oc. 



syne laugmanDÍ oc teite þorlefsyni thil fuUrar eignar ok*) 
frials forrædis jardernar arsgersar oc lækiamoth er liggurj 
widedal j hunawatzþinge oc þar thil iardernea krosnes mela 
nordurflord oc selianes er liggr aa strondam j arnes kirkiu 
sokii med auUum þeim gognum oc giædum eignum og^) j- 
tokum til fialz oc fiorw sem aullum iordum fýrgreindum 
hefur fýlgtt ath fornu oc nýu oc þar med .vj. kugillde oc 
,xx. £r stod med greindum iordum ocsuo þa ofrida peninga 
sem narfui hafde epter sett aa arsgersaa oc j greindum aríui 
hafde til skipta fa](l)id. skýlde flnbogi ionsson laugman 
oignazt þridiung j ollnm þessum peningum sem sigrdi þor- 
lefsýne hafde til haurtt') ^n teitur tuo hlute oc hier wp aa 
handlaugdu þeir finboge laugmann oc teitur þorlefsson fyr- 
greinda menn sigrd narfason oc narfa sigrdson aa uegna 
allra sona hans aullungis kuitta oc akærulausa urii aull arf- 
skipte oc feskakka j fyrr greindum arfl epter adur nefnda 
soflw loptzdottiir sem fýr skrifath er. Og^) til sannenda 
hier wih settum wier fyrrnefnder menn wor jncigle fýrer 
þetta bref oc sattmalsgiorning huern er j sama stad giord- 
izt degi oc are seih fýrr segizt/) 



504. 1. Júlí 1600. á Þingvelli. 

ViTNisBUBBR Amórs Finnssonar, að hann hafl séð umboðs- 
bréf Kristjáns konungs Birni Þorlcifssyni til handa til að kvifcta 
Teit Gunnlaugsson um öU brot vi>) konung. 

AM. FaBC. XXXIV, 29, frumrit á Bkinni. Innaiglið er dottið frá.— 
AM. Apogr. 2926. 

Vitnisburdur arnors flnnzsonar^) 
vm kuijttan Teiss Gunnlegssonar,*) 
Þat giore eg arnon flnzson godum monnum uiturlegt 
med þessu minu opnu brefi at ek medkennunnzt at eg hefi 

Svo fuUura stöfum; annars: oc. Svo bér; annars: oc. ") Svo. 
*) seg'izt, frbr. Utan á bréfinu með fornri hendi (c. 1500). «) Utan 
á bréfiuu með heudi svipaðri Eggerts lögmannB Hanaesaonai(?) 



1500 



VIÐEYJARKLAUSTE, 



507 



set og yfer leset vora naduga herra kong kristierns bref 
med hans heilu og oskauddu hanganda innsigli sua latanda 
3 milli annarra orda og greina sem hier seiger att fyrr 
Jiefndr kong kristiern gaf birni þorleifssyne fulia makt og 
^alld til af konunglegu ualldi at gefa teit gunnlaugsson 
kuittan og akærvlausan fyrir sier ok^) ollum sínum logleig- 
^ffl^) epterkomendum. um aull þau mal stærri og snoærri 
sem adr greindr teitur gunnlavgsson hefde brotlegur 
ordit med kongdominn og sig. ok^) hier efter uil eg 
sueria fuUan bokar eid ef þurfa þiker. og^) til sanninda 
hier um setta eg mitt innsigli fyrir þetta uitnisburdarbref 
skrifat a þínguelle miduikudag næstaii efter petursmessu og 
P^ls um sumarit arum efter guds burd þusund og flmm 
hundrud. 



505. 6. Júlí 1500. í Viðey. 

EiRíKR Þorateinsson selrÁrna Snæbjarnarsyni ábóta í Viðey 
sex hundruð og fiögur ágildi betr í jörðunni Strönd í Land- 
öyjum fyrír sjö hundruð í fullvirðispeningum, og kvittar um 
andvirðið. 

AM. 238. 4to bl. 67b— 68, skr. c. 1570. — AM. Apogr. 5829 (eptír 
BeBBaataðabók). 

Kavpbref fyrir parti j Strond avstr j Landeyvm. 
Þad giorvm vier Jon bondi Sigvrdzson. Sniolfvr Hranfs- 
son.i) Niklas^) Karsson ok Jon Gellisson godvm monnum vit- 
^rfigtt med þessv vorv opnv brefl. þa er lidit var fra hing- 

byrd vors herra jesv christi M d ara j stofvnne heima j 
klavstrvnne^) j Videy. manvdag hinn næsta epter visitatio 
beate Marie virginis vm sumarid vorum vier j hia savm oc 
teyrdvm £a ord oc handaband þessara manna herra Arna 
Snæbiarnarsonar med gvdz nad abota ad fyrnefndv klavstri 
Videy af einne alfv. en Eiriks Þosteinssonar af annare at. 



') Svo hér. 



VIÐEYJARKLAUSTR. 



1500, 



svo fyrir skilldv at greindvr Eirikvr selldi advr nefndvm 
herra Arna Snæbiarnnarsyni vic ok iiij argilldi^) betvr j 
jordvnne Strond sem liggvr j vestvr Landeyivm j Breidabol- 
stadar kirkiv sokun Tned ollvm þeim gognvm ok gædvm 
sem þessvm advrnefndvni jardar part fyllger ok fylgtt hefer 
at fornv ok nyiv og Erekvr Þorsteinsson vard fremst eig- 
ande at. hvsok haga tii yztvendimarka sem til motz(eru)vid 
advr sagdan jardar part. Hier j mot gaf optt nefndvr a- 
boti Arni siov hvndrvd j fvllvirdis peningvm fridvm ok frid- 
virtvffi. sem optt nefndvm Ereki likadi sialfvm at taka 
medkiendizt optt nefndvr Er(e)kvr þar fyrir oss at þessa 
fyrgreinda peninga hefdi hann alla vpp borid af optt nefnd- 
vm abota Arna sem hann hafde lofat. ok j þeirra kavp kom. 
þvi gaf þratt nefndvr Brekyr j sama handabandi tittnefnd- 
an herra Arna avUvngis kvittan ok aakærnlav?;ui viii alUlj 
advr greint jardar parz verd fyrir sier ok oUvm sinvm 
epter komendvm. skyllde optt nefndvr aboti Arni hallda tii 
laga sogdvm jardar parti. en greindvr Erekvr svara laga 
ripttingvm vpp aa. Og til meire sanninda hier vm setti 
advrnefndvr Brikvr þosteinson sitt innsigle med vorvm aad- 
vrgreindra manna insigUvm fyrir þetta kavpbref ok kvitt- 
vnar. skrifat j sama stad deige ok ari sem fvr seiger. 



506. 27. Júlí 1500. í Yiðrík. 

Ttlftaedóme útnefndr af Gottskalk biskupi á Hólum um 
ákærur biskups til Höskuldar Runólfssonar. 

ÁM. FaBc. XXXIV, 19, frumrit á skiiini. Fyrir bréfið hafa aldrei 
komið nema 4 innsigli, og eru þau enn fyiir þvi. — AM. Apogr. 3383. 

Akiæra Biskups Gottskalks til HoskuUdz 

Runolfsonar IðOO^) 
Þat giorum uier einar abote a munkaþuera ion abote 
þorualldzson a þingeýrum síra nikvlas þormodsson sira eJ- 

Svo Utan á bréfinu með hendi frá 17. öld. 



1500. 



HÖSKULDR EUNÓLFSSON 



509 



rekr sumarlidason sira nikulas uilialmssoa síra gudmuudr 
lonsson síra ion þorgilsson síra olafur Idengsson sira ion 
lonsson sira besse ionsson síra halluard biarnason og síra 
lon flnbogason prestar holabiskupsdæmis godam monnum 
uiturligt med þeasu uoru opnu brefi at þa lidid uar fra 
guds^) burd uors herra jesu christi þushundrud og fimm 
hundrud ara manudaginu u^sta í'yrir olafs CDesso fyrre j 
iiiduik j uíduikarsueit uorum uier j dom nefnder af uorum 
^irduligum herra og andaligum faudr godskalk med guds 
^ad biskup a holum at d^ma um þa akeru er biskupinn 
t^rde til hoskulldar runolfssonar. j fyrstu d§mdvm uier 
stefnuna logliga og hoskulld rettiliga fyrir kalladaíi og 
^ork i stefnufail. en fyrir þa fyrstu ak^ru er biskupin 
k(^rde til hoskulldar runolfssonar at hann hefde tekid. bund- 
it meitt og suo oferan giort stadar busens myklagards 
snualamann og flutt heim til sin suo hann var of^r ni^r upp a 
þriar uikr. nu fyrir þann skulld at hoskulldr medkeödizt 
fyrir biskupinum og suo prestunum at hann hefde tekid 
þenna sama manninn bundid og heimflutt til sín. þui d^md- 
^Da vier adur nefndan hoskulld fallinn af sialfs sins uerke 
H skylldugan at taka lausn og skript suo sem biskupin 
^ill a leggia og biskupinum Ix marka j sitt fuUrette. en 
þann bumisse sem j stefnunne stod og biskupinn k^rde til 
boskuUdar þa d^mdum uier adr nefndan hoskulld skýlldug- 

aptr at giallda suo miken mat sem af þui bui greidizt 
J þann sama tima epter þui sem skýnsomum monnum uird- 
ízt at kirkian sie skadlaus af. en biskupinn skal lata leida 
tuo lauglig uitne jnnan halfs manadar at suo opt hafe mals 
líiist. at ordid hafe halfrar merkr skade edur meire a fýrr 
s^ugdu bue þa d§mdum uier fýr sagder prestar og prelatar 
teilagri holakirkiv j sitt fullrette. Ix. marka. en þ§r atian 
^í'nar sem uitne bera at uantad hafe ur fýrr saugdu bue 

uolldum hosskulldar þa d^mdum uier tittnefndan hoskulld 
slíýlldugan aptr at giallda nu strax jafngodar (jr at ollu. j 
fiordu grein k^rde biskupin til hosskulldar um þad sama 



') Svo. 



510 



BLÖKUNARMÁL 



1500. 



hross sem hann sialfur afente ádr i stadarens peninga þa 
d§mdum uier hoskulld skýlldugan at skila aptr þui sama 
hrosse sem hann j burt tok edur audru iafngodu jnnafl 
sioudar at heyrdum dominum og eyre upp a hueria uiku j 
uinnumia(s)e. en fyrir ran og grip a hrossinu. xu. marka 
kirkiune j sinn rett nema hoskuUdr leide tuo loglig uitne 
at þa uar hrossid hans eign er hann tok þad aptur og 
skýlldugan at taka lausn og skript. Skýlldu þesser pen- 
• ingar gialldazt j þrennum saulum.fýrst(u) innan flortan natta 

at heyrdum dominum. aunnur at mikelsCDesso. allt at n^st- 
um fardogum nema biskupin uile leingr bida. skulu þesser 
fýrr d^mder peningar lukazt heima j mýklagarde biskupin- 
um j hond edur hans umbodsmanne. Og til sanninda hier 
um setium vier prelatar og prestar uor incigli fyrir þetta 
domsbref skrifad a holum j hialltadal sama dag sem fýrr 
skrifad stendr. 



507. 37. Júlí 1500. í Skálholti. 

Bbéf Stepháns biskups 1 Skálholti, að hann vilji ekki gefa 
Jóni Einarssyni vandhæfi, þó að hann forvitnist um tiltekfc- 
ir Þorkels Gunnarssonar, heldr þakka honum það einkau- 
lega (Sbr. Nr. 437). 

Bísk. Skalh. Pasc. XVII, 34, framrit á skinni, stuogið með innaigli 
Stepháns biskupfl saman við bréf frá 10. Apr, 1499. — AM. Apogr. 2377 
eptir Skálholtsfrumritinu „accuratiesimé", og lýsir Árni þar innsiglinu. 

Ver Steffan med Gudz nad biskup j skalhollti giorum 
godum monnum kunnigt med þessv voro opnv brefl ad wer 
hofvm fenget ad vita med fvllum sannendum vm vidurskipti 
jons einarssonar oc þorkela gvnnarssonar epter þui sem 
skrifad stendur j þui brefi sem hier er med fest þessu voro 
SArife. oc saker þess ad oss oc fleirum odrvm er kvnnig 
lymska oe vndandrattur greindz þorkels þa vilium wer 
þui síjdur gefa vandhæfe fyrrsogdum jone einarssyni firir 
þad þo ad hann finne ad eda forvitnezt vm tilteckter 



Í500. 



SÉTILSTAÐABREF.. 



511 



greindz þorkels. ad wer þockum honum þad eiukanliga. 
Oc til saunenda hier vm festum ver vort secretum firir 
þetta bref skrifad j skalhoUti jn festo septem dormiencium 
auno domini. CDd. 



508. 38. Augúst 1500. á Hofl. 

Bníiy Stepháns biskups 1 SkáihoJti um hálfkirkjuskyld á 
Ketilsstöðum á Völlum. 

Eptir afkrsipt á pappir frá 1724, kominni i LandsskjalaBafn 1901 
frá. Hjaltaataðakirkju. Er afskriptin gerð eptir transBkripti frá 6. Mal 
1634: „Vær Effterskrifader menn sem vor nöfu hier vnder skrifum 
öiedkionnura ad vær höfum sied og yferleBed bo látande bref ord firer 
ord sem hier firer ofan skrifad fltendar á Kotilstödum a Vollum 1634. 
6 Maij. — Jon BiornBzon m. E. h. — Einar JonsBon m. e. h. — Biórn 
Biarnarson med Bigin hand. 

Þetta Kiett Coperad Effter KietilsBtada Tranakriftar Brefe votta 
vnderskrifader er sáu og samanlásu á Hialtastad þann þridia dag No- 
vembrÍB Anno 1724. — Arne Vigfusson (L. S-). — Pall Sigurdsson (L. 
S.)". 

AM. Apogr. 4976, tvær afskriptir „ut skiölum Petrs ABmundzaonar lög- 
i'iettumanns i Mulaþiiige", og stafa báðar frátransskriptinu irá 6. Mai 1634: 
),Þetta trannBBcríptum or á ni vidimerad auDO 1703. og epter þvi 
transBcripti tranBcripto er fyrir farande Copia ritud"; b) afökript gerð 
eptir transkriptinu frá 6. Mai 1634, sem var á pappír, og er staðfeat i 
Skálholti 4. Sept. 1712 af Þórði Þórðarsyni, Grími MagnÚBsyni, Páii 
Hákonarsyni og Maguúsi EinarBsyni. Utan á transskriptið frá 1634 var 
ritað; „Vplesed vid Hialltastadar kyrkiu. sofnudenum aheyrande Anno 
1656. þaun 5. flunnudag epter Trinitatis. 

öudmundur Jonsson Steingrijmur KoUgrimBBon 
meh. meh. 
Jon JouBBon handsalade". 
Allar þesaar þrjár afskriptir eru orðrétt samhljóða. 

Um halfkirkiu skýlld á Ketelstðdum j Fliótsdalsheradii). 
Vær Stephan med Guds ncLd Biskup ] Skalhollte gior- 
godum mðnnuni kunnigtt med þessu voru opnu brefe. 
ad sub Anno gracie millesimo quingentesimo in Assumptione 

4296. Copia af Ketelitada trauskriptarbrefe; afskr. 1724. 



512 



KETILSSTAÐABEÉP, - HOFSBRÉP. 1500 



beate mariæ virginis^) ] Vallanese j fliötzdalzhierade. sett- 
um vær og skipudum halfkirkiu skylld a Ketilsstodum a 
Vollum j fliotzdalshierade med þeim skilmala ad Erleadur 
ur bonde biaruason gaf hdlfkirkiunne hins heilaga Andres 
postula flogra c Beka er heitir Ketilsstadasandur. er liggur 
j mille Steinsvadssands og Hialltastadar sands. Jtem cL half- 
kirkiaii iij kjr og xii ær og hest. þar skulu takast heima 
tijvnder og lýsetoUar bonda og husfreju og þeirra manna 
er þav hal]da a sinn kost. þar má skijra boni. hion saman 
vijgia og konur j kirkiu leida. þar skalsýngia annan hvern 
helgaíi dag. þa þingaprestur er j Vallanese og luka preste 
ij merkur kaups. gaf greindur Erlendur bonde kirkiunne J 
Vallaneae xij*' jðrd Vijdastade er liggur a Vtmannasveit J 
Hialltastada kirkiu sokn til æfenlegrar eignar. med þeim 
ollum gognum og giædum sem greindre jordu fllger og fllgtt 
hefur ad foruu og niu j vppgiðf flrer tiiunder og lysetolla. 

Samþickte þennaii vorn giorning sijra þorvardur helga- 
80 n er þa hiellt flrr nefnda Vallaneskirkiu. 

Og til sanninda hier vm festum vær vortt jnnsigle 
flrer þetta bref. Skrifad a Hofe j alftaflrde jn vigilia sancti 
Barthoiomei. a sama Are. vij daugum sijdar enn firr seiger. 



509. 34. Áugust 1500. á Hofl. 

Bbéf Stepháns biskups í Skálholti um innstæðu kirkjunnar 
á Hofi í Vopnafirði. 

Eptir frumritinu á skinni i LandBskjalasafni, komnu snmariö 1901 
frá Hofskirkju i Vopnaíirði. Innsiglið er dottið frá. 

Tilskipan Stefans biskups um Jn- 
stædu á Hofi anno CDd^.) 
Vær Stephan med Gudz naad biskup j skalhollti gior- 
um godum monnum kvnnigt med þessv vorv opnv brefi ad 
vær haufum skipat suodan jnstædv allra heilagra kirkiu aa 



1) Þ. e, 15. Ág. 2) Utan á bréfinu með hendi frá 18. öld. 



isoo. 



XnDEYJARKLAUSTR. 



513 



tofl i vopnafirde ad kirkian þar skal eiga tolf kýr. Ix a- 
saudar. xv. kapla klyfbæra. gamalt navt og annat tvævett 
og hid þridia veturgamallt. en ofritt goz jnnan gardz standi 
öied þeirri virdingv sem adr hefer verit. Og til sanenda 
hier vih. festvm vær vort jnsigle firir þetta bref skrifat 
hofl j alptafirde jn festo sancti bartholomei apostoli anno 
domini coillesimo quingentesimo. 



13, Septembcr 1500. í Fcllsmúla. 

Olafr Oddsson selr Sigurði Filippnssyni jörðina Breiða- 
gerði á Vatnsleysuströnd fyrir tólf hundruð í lausafé. 

AM. 238. 4to bl. 5-6, Bkr. c. 1570 (BeBsaBtaðabók). 

Annat bref vm Breidagerdi. 
Þat giorvm vid Jon Jonsson ok Hellgi Broddason god- 
vm monnvm vitrligtt med þessv okrv brefl þa lidit var fra 
hingadbýrd vors herra jesv christi m d aar £a Vtskaalvm ía 
Roshvalanese þridiudeiginn næsta fýrir pvrificacio Marie^) 
vorvm vier j hia savm ok heyrdvm aa ord ok handaband 
þessara manna Olafs Oddzsonar af eine alfv enn Sygvrdar 
Philippvssonar af annari. skilldizt þat ok faldizt vnder 
þegsv þeirra handabandi at fyrnefndr Olafr Oddzson selldi 
j vmbodi Arna Brandssonar Sigvrdi Filipvssyni jordina alla 
Breidagerdi er liggr sa Strond j Kalfatiarnar kirkiv soknn 
med avllvm þeim gognvm ok giædvm sem greindre jordv 
fyllger ok fyllgtt heflr at fornv og nyir ok Orny kvinna 
hans hafdi fremst eigandi at ordit. Hier j moti gaf greindr 
Sigvrdr Filippvsson iij<^ j silfre, vj° j klædi. þriv hvndrvd j 
avUvm þarfligvm peningvm þeim sem Olafl Oddzsyni vell 
aanægir at taka. skyllde opttnefndr Sigvrdr Filippvsson 
hallda adr greindri jordv Breidagerdi til laga. Samþyckti 
adrnefndr Arne Branson ok Orny Arnadottir kvinna hans 
þetta sama jardarkavp stodvgtt ok myndvgtt med þratt- 
nefndvm monnvm Olafl Oddzsyni ok Sigvrdi Filifssyni, 



Þ. e. 28. Janúar. 

Dlpl. iBl. VII. B. 



83 



514 



ÁUFE EtTlR SOLVEIGU. 



1500. 



Ok til sanninda hier vm settu fyrnefnder menn Arne 
Brandsson ok Olafr Oddzson sin insigle med ockrvm insigl- 
vm fyrir þetta jardarkavpsbref hvert er skrifad var aa 
Felltzmvla aa Landi svnnvdagenn næstan fyrir krossmesso 
vm havstid aa sama ari ok fyr aeigir. 



511. 16. September 1500. í Hyamini. 

Beéf, að Ólafr Filippusson hafl gefið Birni Gruðnasyni eign- 
arumboð til aðtöku, halds o? löglegrar sóknar á öllum þeim 
peningum í Vestfjörðum, er Einari syni Ólafs höfðu tilerfða 
fallið eptir Solveigu heitina Björnsdóttur móðurmóður sína. 

* 

Kriegers safn 2. 4to bls 11 — 17, með hendi Styra Þorvaldsaonar c- 
1700. Frumbréfið hefir ekki orðið lesið á köflum, og eru þvi eyður hér 
og hvar i afskript Styrs. 

Umbods Bref Biarnar Gudnasonar af Olafl 

philippussyni. 

Þad giorum vid Asmundur Clemisson og Helge Sig- 
urdsson godum mðnnum kunnigt med þessu ockru opnu 
brefl. ad víd medkennunst. ad vid vorum þar i hid saum 
og heyrdum cl Audkulustaudum i Svijnadal þridiudaginn 
næstan fyrir krossmesso um haustit^). þa lidid var fra hing- 
adburd vorz herra Jesu Christi CD. og d^- ára. ord og handa- 
band þessara manna. af eirne cLIfu Biarnar Gudnasonar enn 
annari Olafz Philippussonar ad svo undertoludu og fyrir 
skildu. ad greindur Olafur gaf og fleck greindum Bijrne 
Guduasyni sitt fullt (og) allt eignar ufiibod til attauku og 
halldz og löglegrar soknar og Bptirkiæru a ðllum þeim 
gotzum og peningum fostum og lausum. kvikum og daudum. 
frijdum og ofrijdum. sem d Vestflordum væri og ádurgreind- 
ur Olafur hiellt fallna vera Einari Olafzsyni syne sijnum 
til riettra Erfda eptir Solveigu heitina Biornsdottur modur- 
modur sijna eptir þvi sem domar og ursfcurder þar uffl 



Þ. e. 8. Sept. 



1^00. ARPK BPTIR SOLVEIGTJ 515 

giorder utvijsa. þar fyrst tilgreind jordifl Vatzfiordur. er 
liggur i Jsafyrdi og þeir peningar fastir og lausir. kviker 
og davder. frijdir og ofrijdir þar under liggia og med 
standa og Olafur helldur ad Solveig heitiii Biðrnsdottir hafi 
feingid hann eptir fodur sinn Biorn Þorieifsson ad giðf. 
sem bref og domur þar um gior utvijsar. J annari grein 
Bær d Eaudasandi med oUum þeim eignum er þar uader 
liggia. hvoriar er halldnar hafa verid iij*^ hundrada edur 
ii^eijra og Olafur helldur Einar Biornsson dtt hafa ad 
erfdum eptir fodur sinn. J þridiu grein Stadur i adalvijk 
med 1) 

og allt mitt gotz fast og laust. kvikt og daudt. frijdt og 
ofrijdt jarder og kugilldi er Þorleifur heitinn Biornsson 
hefur att. og optnefndur Olafur helldur greindum Einari 
heitnum Biðrnssyni til erfdar fallit (hafa) eptir brodur sinn 
Þorleif. enn Solveigu eptir brodur sinn Einar. og nu helld- 
ur tijdtgreindur Olafur oll þesse gotz komin og fallin nndir 
adur greindaii Einar son sinn epter þvi sem arfar hafa 
adur til fallid frani fyrir^) og vort erfdatal vottar og Iðg 
ganga. at i vorum Iðgum. logbok og kristin niettur. skal 
greindur Biorn Gudnason oll þesse gotz sekta og sækia. og 
allt sakfelli a eiga. hvor þessum peningum helldur edur 
hefur hallded ranglega. edur hafa þeir verid rdnglega tekn- 
ir og gripnir. rænter edur reyfader þa skal hann þar alla 
sokn og sakfelli d eiga. hvar hannkannþaupp adspyria. og 
allir þeaser fyrgreinder menn hafa dtt. og þeir hafa ei dd- 
ur Iðglegt rád fyrir giðrt. Skal og optnefndur Biðrn allt 
lagasvar fyrir þessum peningum hafa. og giallda allar Iðg- 
legar skulldir þeim sem med Iðgum leida sig til af sveins- 
ins gotzi. kann og svo ad vera. ad þesser peningar sækist 
af kini med lögmali. edur sie þeir gripner og tekner og 
halldner med ofrijki. fyrir utan vilia Biornz so hann kunne 
þeim ecki ad nd. og fd þar ecki ad giort. þd skal tijtt- 
nefndur Biorn edur hans peningar þarj aungri klagan fyrir 
vera. skal þrattnefndur Biorn Gudnason þetta umbod hafa 



Hór er eyða í lidr. fyrir hór um bil þrem linum. Svo. 

33* 



516 ABFR SOLVEIGAR. — HVASSAPELLSBRÉF. 1500. 



iij tolf manudi. nema hann vilie fyr vid akiHast. og eignazt 
leigur og landskyllder. og allaii annan ávðxt og cíbata 4 
ollum þeasum gotzum. So og kunne nockurer hvalir edur 
hðpp at koma þar er þesse gotz liggia. þct skal þad not 
Biarnar. og skal þad ecki jnnstædu vexa. Hier til skal 
Biorn Gudnason hafa fyrir starf sitt. so hann sie vel sæmd- 

nr af og . . - -^) 

semur. enn ef honum semur ei. þcL skal hann hafa . . . .®) 
scm vj dandimenn giðra. og hvad Biðrn kostar sijnum pen- 
ingum til uppa þetta gotz þad skal af sveinsins gotzum 
bitalast. skal Biðrn Gudnason þessum gotzum og peningum 
so haga. skijcka og skipta sem honum bezt bijhagar. so 
akulu þeir allir kvittir sem hann kvitta giorir. sveininum 
ad skadlausu. Og til sanninda hier uni settum vid fyr- 
nefnder menn oclmr Jnsigli fyrir þetta umbodsbref skrifad 
i Hvammi j Hvamssveit midvikudaginn næsta fyrir festum 
Lanberti episcopi d sama cLri og fyr aeigir. 



513. 18. Septembcr 1500. á MððruvðUum. 

GrEíMR bóndi Pálsson lykr Gottskalki biskupi á Hólum 
tuttugu og fimm hundruð upp í jörðina Hvassafell í Eyja- 
firði í reikningsskap þann, er hann og Páll Brandsaon faðir 
hans urðu skyldugir biskupinum. 

AM. PaBc. XXXIV, 20, frumrit á. skinni. ÖIl (4) innsiglin eru 
dottin M. — AM. Apogr. 3384. 

Vm huaasafell 1500.«) 
Þath giorvm vier nicvlas prestur þormodsson. gutt- 
ormur nicvlasson ok jon þorgeirsson leikmenn godum monn- 
um viturligt med þessu voru opnv brefi. ath sub anno 
gracie. co°. quingentesimo. aa modrvuollvm j eyjafirdi mid- 
uikvdagenn j ímbrvvikv um havstid*) uorum vier j hia sa- 

eyða í hdr. fyrir bvo sem tveim linnm. eyða fyrir svo Bem 
úr línu. 8) Utan á, brefinu með hendi frft 16. öld öndverðri. Þ.e. 
lö. Sept. 



HVASSAPELLSBRÉF. - MOÐRUVALLAMÁL. 517 



Vm ok heýrdvm aa. ord ok handaband vors virdvligs herra 
herra gottskalks med gvds nad bisknps ath holum af einne 
halfv. enu gríms bonda palsonar af annarri. ath svo fyrir 
skildv ath grimur bondi Ivckti biskupenvm flortan hundrud 
J hvassafelle j gamlan reikningskap uegna fodar síns pæ-ls 
brandzsonar. enu elleív hvndrud j somv fýrrskrifadre jordv 
J sialfs síns reikningskap er hann var skjldvgur biskupen- 
^m, reiknazt þetta fím hundrvd ok tvtvgu j adur greindre 
jordu hvassafelle j eyaflrde er liggur j mjklagarz kirkiv 
sokn, Ivckte grimvr bonde palsson þennan fyrrskrifadan jard- 
arpart biskupinvm til fvllrar eignar med ollum þeim gogn- 
vm ok gædvm sem greindum jardarparte fylger og fýlkt 
hefer ath fornu ok nýv. ok pall brandzson ok þorleífur ok 
benedikt syner grims vrdv fremzt eigande ath. skýllde bisk- 
npenn halda til laga tít nefndum jardar parte. enn grimur 
bonde svara lagariptingvm ef med logvm kynni af at ganga. 
Ok til meire avdsyningar og stadfestv hier vm. setur ec 
grimur palsson mítt inncigle med þessvm fyrrskrifadra 
Daanna innciglvm fyrir þetta bref skrifad j myklagarde j 
eýaflrdi fostudagenn j imbruvikv vm haustid. a sama are 
sem fýr seger. 



513. 33. Scptember 1500. í Mlklagarði. 

0-OTTSKALK biskup á Hólum samþykkir löglega alla dóma 
og úrskurði um Möðruvallamál. 

Dómabók Jóns BkrifBtofustjóra Magnúaaouar í Fol., b!. 201b, Ekr. c. 
1604 (:= a) „Wr Breífa Bok Eggortz HanueBSonat", — LanclBbóka- 
fiafn 789. 4to bla, 394, Bkr. c. 1620, — Landsbókasafn 03. 4to bl. 328 
a— b, Bkr. c. 1640. — Landsbókasafn 69. 4to bl. 148 a— b, skr. c 1640. 
— Analecta juridica Odds Jóussonar digra 1668. — MStepb. 27. 4to bl. 
421—422 með hendi Benedikts lögmanns Porsteinaeonar c. 1730. — 
Landsbókasafu llðto 106, með hendi sira Jóns HalldórBBonar í Hit- 
ai-dal c, 1730. 

Byakups Brief. 
Vier Crotskalk meíl Guds naíí Biskup aa holum gierum 



518 MÖÐRUVALLÁMÁL. - SATTRBÆJARKœKJA. 1500. 

godum monnuni witurligt med þessu woru opnu brefe. ad 
vier haufum sied og yferlesid þa doma og vrskurdi sem 
dæmder hafa werid um þann arf og peninga. sem sonum 
Grijms Pctlssonar Þorleifi og Benedict fiellu til erfda ad 
riettu erfdatali. j faustum peningum og lausum. epter Pal 
Brandzson fauduríaudur sinn. Enn Pale Brandzsyni flell til 
erfda epter sonu sijna Biarna og Benedict. Enn þeir haufdu 
erft epter modur si]na Ingibiaurgu Poruardzdottur. Sam- 
þycktu^) wier þa doma og urskurdi fyrir oss og uora kyrkiu 
loglega. þui oss hjtast^) þeir epter laugum og erfdatali 
dæmir werid hafa. Og til sanninda hier um heng(i)um 
wier vort secretum fyrir þetta bref. skrifad ] mycklagardi 
j eyafirdi miduikudaginn næstaíi epter festum Matthei Apo- 
atoli et Buangeliste. anno domini [1500 cLra^) 



514. 24. September 1500. í OufudaL 

Skobunaegebð Jóns Halldórssonar, prófasts og almennilegs 
dómara milli Gilsfjarðar ogLanganess, ogflmm manna ann- 
ara á kirkjunni í Saurbæ á Eauðasandi. 

Bisk. Skalh. JFaBC. XIII, 8, fiumrJt á skinni. Af 6 innsiglum oru 
2 fyrir. — AM. Apogr. 2461. 

Virding kirkiunnar ad Bæ a Eaudasandi.*) 
Þat giorum ver jon prestur halldorsson profastur og 
almennelegur domare j mille gilsfiardar og langanes. eyiolf- 
ur prestur sigurdzson. eyiolfur gislason. helge gislason. jat- 
geir marteinsson og arne hermundzson godum (mðnnum) 
kunnigt med þessu uoru opnu brefe at ] saurbæ aa Rauda- 
sande beidde andres bonde gudmundzson oss er þa hiellt 
og atte greindan gard at frkoda sina eigin þar kirkiu. huer 
at helgut var enum blezada johannes postula. nu saker þess 
at oss leizt greind kirkia Boten og at nidurfalle komen og 
faer vider j henne hæfer. ehj torf eingen. þa giordum ver 

1) a; Bam])yktum, hin. virdttUBt 789. [MiUeBÍmo qvadrin- 
gente8Ímo(!) 789. *) Utan á írbr. með hendi Árna MagnÚBSonar. 



1500. 



BYGGINGARBRÉF. 



519 



fyrr greinda kirkiu fyrir sio huudrvd. til kaups med ollum 
sinum vidum. Ok til sannenda hier vm settum ver fyrr 
nefnder menn vor jnsigle fyrir þetta bref skrifad j gufadal 
] gufufirde fimtudagihj næsta epter CDatteus CDessu. þa er 
lidit uar fra hingadburd uora herra jhesv christi þusund. 
cccc. og tiutiger ®ra. 



515. 8. Október 1500. í Hyainini. 

Bbéf, að Björn Guðnason bygði Jóni Eirikssyni jörðina 
Hvamm í Hvammsaveit, og fleiri jarðir, til ábýlis um þrenna 
nsestu tólf mánuði, með því skilorði, er í bréfinu greinir. 

AM. Fasc. XXXIV, 30, frumrit á skinni með hendi Björns Guöaa- 
fionar; er eitt innsigli fyrir bréfinu; hin eru dottin frá. — AM. Apogr. 
5698. 

Bref ad sijra Jone Eirekssyni bygdi Biorn 

Hvamm 1500.^) 
Þad giorvm vser einar þordarson jon bvason og þor- 
niodr sveinsson godum monnum vitrligt med þessv wobv 
opuv (brefi) ad vær medkennvnzt ad vær voBvm þar j hia 
savm og heyrdvm æ, a gkerdingstavdvm j hvammsveit fimtu- 
daginn næata fyrir caligxtusmesso þa lidit war fra gvds 
bvrd CID. og w° ara ord og handaband þessara manna af 
ftinne alfu biarnar gvdinasonar enn annare jons eirekssonar, 
ad so vnder tavludv og fyrir skildu ad greindr biorn bygdi 
greindvm joni ]ordina hvamm j huammsveit til abylis og 
þar med. xx. kuiUdi heima a gardinvm vm næstv þriv ar 
þar efterfarandi og þar med vnte hann honum þæs jarder 
adBar. sem honum heyBdi þar til j sveitenni og þav kvilldi 
med þeim stædi. skylldi ]on þessa penninga hafa alla vm 
næstv þrenna tolf manvdv til medferdar og abata leigvm 
og landskylldvm skila þa aptur avllvm þessvm peningvm 
]ordvm og kvilldvm jafngodvm og gOBdvm med sodan land- 
skylldvm þeim nv være.^) énnhier ]gen skildi biorn ajon ad svara 



Utan á bréfinu meö hendi frá c. 1700. Svo. 



520 BYGGINGARBRÉF. - LÖGGJAPÁBRÉF. 1500 



avllvm lavgskilvm fyrir þessa peninga medau hann helldi 
þa preste kavp og mavtv og biskupsgisting. Byggia gard- 
inn vpp adh avllvih nyvm torfvm og nyvm vidvm þeim biOBn 
viUdi nya veBa lata, skylldi biorn fa sialfvr vidinn til [eigi 
firr enn j trekyllisvik^). enn jon ad gradinvm^) draga og 
allt annad ad giora vpp a sialfs sins kost. enn ef bioKn 
gæti ecki vidin til feingit. sem honum þætte þavrf vinna 
þa skylldi jon fa hann ef hann gæte helldr. enu ef hvorgi 
þeirra gæte vidinn feingit. þa skylldi so miced ganga aptur 
af þessvm peningvm sem jon bygde ecki. wobv þesse hvs 
til skiliu. badatof(a). atora stofa med avnd. skali og bvr 
med avnd og fram adh vthidyra avndinne. og skemma. 

Og til sanninda hier vm settvm vær fyrr nefudermenn 
wor jnnsigli fyrir þetta vitnisbvrdarbref hvert er skrifad 
war j hvammi j hvammsveit a sama dag og ar sem fyrr 
seiger. 



516. [3. Október 1500]. í Saurbær 

15. Febrúar 1501. undir Felli. 

Andeés Guðmundsson og Þorbjörg Ólafadóttir leggja hvort 
í annars vald þær löggjaflr, sem hvort þeirra hafði geflð 
öðru, og gefa Guðmundi syni sínum fjórðungagjafir sínar og 
löggjaflr, og lögðu þar í Saurbæ á Eauðasandi. 

AM. Fasc. LXVII, 1, transskript írá 11. Marta 1508. — Apogr. 
1174 og 1357 (eptir Ba»jarbréfum á Bauðasandi „accurate collata"). 

Þat giorum vid Gudmundur eyuiuztson ok Gudmundr 
Jonsson godum monnum kunnigt med þesau Ockru opnu 
brefl. ath þar vorum vid j hiaa j litlldcL stofunne j Saurbæ 
aa Rauda Sandj Laugar Daginn næstan epter CDichelsmeasu 
vm haustid Saaum ok heyrdum da ord og handdaband þess- 
arsa mannoL. af einne alfu andres Gudmundzson. gnn af 
annari alfu þorbiorg Olafs Dotter hans eigin kuinuda. ath 
sua fyrir skildu ath greind hion andress ok þorbiorglaugdu 

1) [á Bpáesíu, og TÍBaö inn. *) Svo. 



1500. LÖGGJAFABRÉP. - VATNSFJARÐAREEIÐ. 521 



aptur med handdabandi huortt j annarss valld þær flordungs- 
giafer. Sem huortt sagdizt audru gefit hafoa. Og huortt 
vm sigh skyllde megca gefda sinca flordungsgiof. ok allar 
lauggiafer huerium sem þau villde þar epter. Hier epter 
gafu fyr greind hion andres gudmundztson og Þorbiorg 
Olafs Dotter, Gudmundj Syne sinum med fuUu handœibandj 
þessar sinar flordungsgiafer ok allar laughgiafer. þær þau 
mætti framazt med laugum gefda. hvortt vr sinum pening- 
um. þeim sem þau hefdi att og eigandj ath ýrdj. Hier med 
skildu til ok dx greindu opt nefnd hion andres ok þorbiorg 
þessar sinar lauggjafer vpp j jordincoL Saurbæ da RaudoL 
Saudj til æfinligrar eignar vndan sier og sinum erfingium. 
enn vnder þrattnefndan Gudmund ok hans erfingiai. Leýstu^) 
þau þui titt nefnd hion. andres Gudmunztson ok þorbiorg 
Olafs Dottir ath þau hefdi aunguar giafer fyrre gefit enn 
þessŒL. Ok þau yntte honum sinnaalauggiafca bezt ath niotsa. 
Ok til meiri Stadfestu ok sanninda hier(vm) setur andres gud- 
mundztson sittjnsigllimed fyrgreindrœi (manna)jnsigllumfyrir 
þetta vitnesburdarbref er skrifad var under felli j kollaa- 
firde Þridiu Daginn fyrir SimonsClOesso vm veturinn. þaa er 
lidit var fra ^ingat burde vors herrda jhesu christi CD. fimm 
hundrud ok eitt aB. 



517. 8. Október 1500. í Vatnsflrði. 

Bréf (Björns Þorleifssonar) til Jóns (dans) Björnssonar, þá 
er Jón vildi ríða í Vatnsfjörð með Birni Guðnasyni. 

AM. Faec. XXXIV, 28, frumrit á skinni, og eru öll (3) innaigliu 
fyrir bréfinu. — AM. Apogr. 5697. 

bref er jon biornson villde rida j vasfiord med birne 

gvdnasyne^) 1500«). 
Witurligt vil eg ydur giora jon biornsson. ath yduartt 
bref kom til min. j hueriu suo stod. ath þier mundu BÍida 
J uazfiord mcd birne gudinasyni. weit eg. ath þat hlytur 



Svo =. Lýstu. *) Utau á bréíiqu utcð fornri bondi. ^) með hondi 

Ama, 



522 VATNSFJARÐARRBIÐ. 1 500. 

suo ath standa sera þien vilit gior(t) hafa. (nn þuertoku 
þier di Eeikholum. ath þier mundut auo giora. ^nn huar 
þier BÍjdit med frid og god heit vit mic. edr mina. þda þiki 
mier þath vel wera, Og þath þigg eg giarna. ^nn ef þier. 
vilit annars. edr adrir menn. til vonda vit mig edur omaks 
þda byd eg mitt maal til EÍettra laga til auxaraarþíngs. 
vnder laugriettvmanna dom og laugmanzina. finnboga. vt- 
nefning. (^^uad hellztt þier edr adrer mega tilmin tala. wiii 
þda peninga. sem eg hefe ath mier tekit. Suo og fyrir 
mina menn. Byd eg shjktt hid sama. Og fridhelga eg 
mig og mitt máil. ^ier med til EÍettz doms. Og allra þeirra 
sem mier ath fylgia. ^nn eg fyrirbyd ydr og auUum þeim 
sem ydr at fylgia ologligar atgiorder allar, Og leg eg þc&. 
sektt uit sem fremst mda med laugum werda. ^uort helldr 
þath snerttur kongdoih edr kirkiu. Og alla þdii peninga 
sem biorn þorleifsson hiellt. og þorleifur biornsson. og einar 
biornsson toku eptter fyr greindan biorn þeirra fodr. og 
sina modur. olofu loptzdottur. þda lyser eg vnder kongsins 
Idas. Og under hans vmbodsmann. ath forsuara til EÍettra 
laga. 

CDedkennumzt vær ion prestur marteinsson og jon 
sueinsson og þorualldur þorsteinsson. at wær vorum þar 
nær j uazfirde ] ísaflrde. morgum godum inonnum hia wer- 
aundum. fimtudaginn næsta eptter franciskus dag. ad suo 
latanda bref war lesit ord eptter ord. sem hier fyrir stendr 
skrifat. arum eptter gudaburd. CD. ccccc hundrud, 

Og til sanninda hier wih, heingum wær uor insigli 
fyrir þetta vittnisburdar bref. er skrifat war j sama stad 
deigi og ari sem fyrr seiger. 



518. 13. oktöber 1500. á Mælifelli. 

ViTNisBUEÐR um laudamerki Bergstaða, Eiriksstaða og Fjósa 
í Svartárdal. 

BÍBkupBskjalasafa íslands, Hol. Fasc. II, 3, fruinritið á Bkinni, og 
er eitt ianfligli fyrir. Prentað í Timariti Jóns Péturflaonar II, 46—47 
„epter papp'irbbvéíi með þekkjaulegri bendi GuöbraudB biskupB". 



1600. 



LANDAMERKJABRÉF. 



523 



landamerki a TniUum Bergstada og Birekstada^). 
Þat gíorer eg sygurdr prestur þorlaksson godum 
mounum viturlegt med þessu minu brefi upp dx. xvij. uetur 
sem eg hiellt bergstad(i). voru þease landamerki hallden 
ínillum bergstada ok eireksstada ath garz enda þeim er 
ligur ofan i di. er girtur er aí gelldingagerdi. er ligur ut 
epter hlidenne. sogdu mier ok gamler menn. er suo heitu. 
steinn gudmunzaon ok ion geirsson. ath þessi landamerki 
hefdi halldin uerit laungu adur enn eg kom þar. enn nock- 
urum uetrum seinna. þa eg var i burt bar þeim til a- 
greiniugur. þorkalle prest þordarsyne. er þa heillt berg- 
stadi ok andrese bauduarsyni. er bio da eirexstodum uegna^) 
þorleifs biornsouar. þa kom þeim saman adur nefndum þor- 
leifl og þorkalle prest. ath þeir skylldu lata rida (k landa- 
merki. skylldi eiell grimsaon ok þorualldur ionsson uera 
uegna^) þorleifs. enn uegna sira þorkels þesser prestar. 
sygurdr þorlaksson ok kar jonsson ok þat giordnm uær. fundu 
uær lyr(i)ta upp i fiallenu rettsyne af fyrnefndum garzenda ok 
uordu ok adra nordur a sletta fiallenu. stodu þesse merke rett- 
syue huert af audru. heilldum vær þesser fyrgreinder menn 
þesse landamerke uera^) ok uerit hafa. i annari grein 
heyrda eg mier elldre menn seiga at þesse væri landamerki 
millum fiosa ok eir(e)ksstada. at gardi þeim er geingur of- 
an ur eirexstada tiorn utanuerdre ok rettsyne af honum ok 
nordr a fiall. Ok til sanninda hier um setta eg mitt insigle 
firir þetta bref er giort var a mælefellzstad i tungusueit 
þridiudag næsta firir caligtusmeaso þa lidit uar fra burd 
krist(8). þusund. cccc. tigetige ara^). 



519. 18. Okíóber 1500. í Glauinlíæ. 

Transskeiptakbeép. 

Eptir aftikript meö houdi Giflla Konráðasonar. — Afskript með 
hendi BonediktB iögrnanna Þorsteinssouar er í MStepii. 27.4*2^18.81—82, 

^ — . M _ H M I ■ •* ■ • ■ ■ 

Utau á bréfinu. uegn, frbr. «) vörit, frbr. *) J6n PétrBSon aeg- 
ir að ártalið sé" = 1490", eu þaö er rangt. 



524 TBANSSKRIPT. — SÆVÁRLANDSBRÉP. 1500. 



Þath giðrum vier Teitr Þorleifsaon. Hakon Hallsaon. 
Jon Þorarinsson goðum monnnm vitrligt með þessu voru 
opnu bréíl. að vier höfum aieð oc yflrlesit dandimanna bréf 
með þeirra hángundum jnnsiglum suo látandi orð eptir orð 
aem hier eptir stendr scrifat. 

[Hér kemr kaupbréf um Lýtingsstaði og HofsjarÖir 4. Júní 1377, 
Dipl. Isl. III, Nr. 264.] 

Oc til sannenda hér um setium vér fyrrnefndir menn 
vor innsigli fyrir þetta trausskriptarbréf skrifað í Glarmbæ 
í Skagafirði in festo luce euangeliste árum eptir guðs burð 
CD. d. ára. 



530. 21. Októbcr 1500. á Grund. 

FiNNBOGi lögmaðr Jónsson selr Gottskalk biakupi á Hólum 
jörðina Sævarland ILaxárdal og þrjátíu og þrjú hundruðog 
tvö ágildi betr í Hvassafelli í Eyjaflrði fyrir Krossanesin 
bæði í Kræklingahh'ð. 

Bisk. Hol. FaBc. III, 6, frumrit á ekinni. Innsiglið er dottið fr&. — 
AM. Apogr. 3608. 

Kaupbref fyrir aævarlande 1500. 
Þath giorer ek flnboge ionsson laugmann godvmmonn- 
nm witurligth med þessv mínv optnu breffe ad swb anno 
gracie. CD. d. a þridivdaginuQstaeppter jonsmesswholabiskups^) 
wm worid a widewoUvm j skagafirde sa almeuneligri 
prestastefnu sellda ek med handabande wirdvligvm herra 
herra gotskalk med gudz nad bisknp sa holwrii iardernar 
sQwerland er liggr j huams kirkiu sokri j skagafirde ok. 
xiu. hundrud ok .xx. ok tuaw agiUde betur j iordenne 
huaaafelle er liggr j mýklagardz kirkiu sokn j eýaflrde til 
fullrar eignar ok frials forrædis. med ollum þeim gognum 
ok g§dwrii eignum og jtaukum til flallz ok fioru sem greind- 
um jordvm hefr fýlgth ath fornu (ok) nýu ok ek hefe 
fremztt eigande ath ordid. en hier j mote j sama handa- 



1) Þ. e, Sá8. April. 



1500. SÆVARtANDSBEÉF. — SERIÐUKLAUSTR. 



525 



bande gaf ok sellde greindr biskup gotskalk mier iardernar 
krossanesin bede er liggia j hlidarkirkiu sokn j eýaflrde 
med aullum þeim gognum ok g?dum eignura ok jtokum til 
flallz ok floru sem nefndwm jordvm hefur fylgth ath fornu 
ok nýv ok hann hefur fremzt eiganda ath ordid a heilagr- 
ar holakirkiu vegna ok sinna. skyllde sa ockar hallda til 
laga greindvm iordvm seih keýpt hafde enn sa suara laga- 
riptingvm er aellt hafde. Og til eannenda hier vm setta ek 
mitt incigle fyrir þetta iardakaupsbref skrifad a grund j 
eýaflrde a festvm wndeoim miliwm wirginvm aa sama are 
sem fýrr seger. 



531 33. Október 1500. á Skrlðu. 

ÞoEVAEÐE Bjarnason lýsir því, að hann og Ingibjörg Orms- 
dóttir kona sín, guð hennar sál náði, hafl geflð guði, jung- 
frú Maríu og helga blóð á Skriðuklaustri jarðirnar allan 
Hrjót og hálfan Hamragarð i Hjaltastaðaþinghá, sér og 
henni til eilífðrar sáluhjálpar. 

AM, Fasc. XXXIV, 93, frumrit á Bkinni, og er innsiglið fyrir. — 
AM. Apogr. 2881. 

Bref vni jordina hriot og hamragard j Hialta- 

stadar kirkiusokn.^) 
Þat giore eig þoruardur biarnason godum monnum 
viturlegt med þessu minu opnu brefui at eig medkennunzt 
at eg hefui gefuit og ingebiorg ormsdotter husfreyia min 
gud hennar sal nade gude juncfru mariu og helga blod a 
skriduklaustre henni og mier til eilifrar saluhialpar jord- 
ena alla hriot fyrir atta hundrud og halfuan hamragard 
fyrir ij« er liggur j hialltastadar kirkiusokn med aullum 
þeim gognum og gædum sem greindre iordu fylgir og fylgt 
hefuer at fornu og nyiu. og til sanninda hier vm setta eig 
mitt insigle fyrir þetta bref er bkrifuat var a skridu j 

Utan á bréfinu með hendi frá c . 1600. 



s 



^26 



BÆJARBRÉF Á RAUÐASANDL 



1500. 



fliotzdal arum eftir gudz burd þusund og fimm hundrut 
næsta dag eftir festum sancte vraule virginis et martiris. 



533. 4. Nóvember 1500. á Hrafnseyrl. 

Bréf, að Björn Guðnason frelsti Þorbjörgu Ólafsdóttur, 
konu Andrésar Guðmundssonar, garðinn Saurbæ á Rauða- 
sandi, vegna greinds Andrésar, til aðsetu og ábýlis til 
næstu fardaga, gegn þvi að Andrés stæði upp af garðinum 
í næstu fardögum, nema þeim Birni semdl öðruvís eða 
lagavegr geingi á með þeim „í þessum tímanum". 

AM. Apogr. 1173, eptir frumriti. — AM. Apogr. 1356 (eptir sama 
frurariti). öll (3) innsiglin voru dottin frá. — AM. Apogr, 5827 eptir 
sama frumriti (vautar niðrlag). 

Þat giorum uier jon Biornsson. thumas jonsaon og þol- 
leifvr aurnolfsson godum monnum kunnigt met þessu uoru 
opnu brefl. at uier metkennunzt at uier uorum þar j hia 
saum og heýrdum <5L j saurbæ cL raudasande. d sunnudaginn 
næsta fyrir símonscoesso.^) þa Jidit uar fra gudz burd. CD. og 
u. c. ara ord og handaband þessara manna. af einne alfu 
biarnar gudunasonar, en annare þorbiargar olafsdottur 
kuinnu andres gudmundzsonar, at so under tauludu ogfyrir 
skildu. at greindr biorn gudunason frelsti greindri þorbiorgu 
olafsdottur uegna greindz audress bonda hennar gardiu 
saurbæ ct raudasande til abýlis og adsetu fyrir utan allt 
hindr og omak honum og hans peuingum til næstu fardaga 
epter komande med soddan skilmala. at fyrrgreind þorbiorg 
lofadi og ] borgan geck upp cL uegna andress bonda sins 
at haun skyllde j burt af gardinum med sic og sina pen- 
inga at næatum fardaugum. utan þeim birne semde audru- 
vis. eda lagauegur geingi Æ met þeim j þessum timanum. 
80 þessi gardr uæri dæmdr andressi met rettu laugmali. og 
ecki buUdr edur omak skyllde hann giora upp d þessapen- 
inga er bæ heyrdu til og þar under liggia og andres gud- 



Þ. e. 25, okt. 



1500. 



SÓLHEIMA OG BRÚARBRÉF. 



527 



niundz(sou) hafde adr halldit enn biorú gudunason þottizt 
þa rettiliga til korainn athallda epter þeim brefum og skil- 
rikium. domum og urskurdum er hann hafdi fyrir sier. 
lýsti optt greind þorbiorg þui þar þa og tueir menn adrer 
henni samsinnande ad hun beiddiz þessa giorcings og giorde 
hann at forlagi og uilia bonda hennar optt greindz andress. 
lofadi biorn gudunason so framarliga hallda þenna giorn- 
ing sem þrattnefndur andress hielldi þann giorning semtitt 
greind þorbiorg kuinna hans giordi uid optt nefndan biorn 
gudunason. Og til sanninda hier um settum uier fyrr- 
uefnder menn uor jnsigli íyrir þetta bref skrifat a hrafns- 
eýri j anarfirdi miduikudaginn næsta fyrir festum martini 
episcopi d sama ari og fýrr seigir. 



523. 16. Nóvember 1500.1 í Hoffelli. 

14. Maí 1501. [ 

Sæmundr Jónsson selr Sigmundi Guðmundssyni alla jörðina 
Brú í Jökulsdal fyrir hálft þrettánda hundrað í Ytri-Sól- 
heimum í Mýdal og þar með sök og sókn a Sólheimum i 
hendr Pétri Arasyni. 

AM. Fasc. XXXIV, 25, frumrit á skinni frá síra Skúla Þorlákssyoi. 
ÖU (3) innsiglin dottin fr&. — AM. Apogr. 4389. 

Þath giorvm wier jon jonsson sigvrdur þiodolfsson þord- 
ur jsleifsson teittur jonsson godvm monnum vitturligtt med 
þessv vorv opnv brefi ath þa er lidit var fra gvds burd 
þvssvnd. cccc. ok tietiger ara aa manvdaginn nesta epter 
martini episcopi j Hoffelli j hornaflrdi vorvm vier j hia. 
savm ok heyrdvm a. ath sæmundur jonsaon selldi sigmundi 
gvdmvnzsýne med haudabandi til fvllrar eignar ok frials 
forrædis alla jordina brv j iokulsdal er liggvr i modrvdals 
kirkivsokn hver er Beiknadizt adh dyrleika tvttvgv hvndr- 
ada med ollvm þeim gognvm og giædvm sem greindre jordv 
tylger ok fylkt hefer ad fornv ok nýiv. hier ] mote gaf ad- 
ur nefndur sigmundur gvdmvnzson fyrnefndvm asemundi 



é28 



ÍÁTKABRÉF. 



1500. 



joussýne halft þrettanda hvndrada^) j iordine ytre solheim- 
vm j mydal med avllvm þeim gognvm ok giædvm sem 
greindum jardar parte fylger ok fylkt hefer at fornv ok 
nyiv ok han vard fremzt eigandi at. hier til setti adur 
nefndur aigmundur gudmvnszson fyrr nefndvm sæmvndi jons- 
syne sok ok sokn aa jordine solheimvm er pettur arason 
hielt fyrir honum vm tvo ar j avngv hans frelsi. skildi 
hvor gvara lagariptingv aa þ^iri jordv er selldi en hallda 
þeire til laga er hvor keypti. Ok til sanninda hier vm 
settum ver fyrnefndir menn vor jnciglle fyrir þetta bref 
skrifad j hoffelli j hornaíirdi fostvdaginn næsta fyrir hall- 
vardzsCDesso ari seina enn fyr seger. 



534. 33. NÓTemher 1500. á KamM. 

Bjöen Þorleifsson fær Páli Aronssyni til fullrar eignar 
jörðina Látr á Ströndum í Aðalvíkrkirkjusókn. 

AM. Fasc. LXVI, ^2, framrit á skinní. Innaiglið er dottið frá. 
Framritið var frá Bæ á Rauðasandi. — - Apogr. 1171. 

bref nm latur'") 
Þath giori eg biorn þorleifaaon godvm monnvm kvnn- 
igt med þesau minv opnv brefl. ath eg medkennvnnzt ath 
eg hefi feingit til fvllrar eignar ok frials forrædis pali 
arunssyni jordina alla latur en liggr aa strondum. j adal- 
vikur kirkiu sokn. QDed aullum þeim gognvm ok gædvm 
sem greindri jordu fylger ok fylgt hefer ath fornu ok nyu 
ok eg -vvard fremst eiganndi ath viidan mier og minum 
erfingivm enn vnder hann ok hans erfingia, Skal hann ath 
fnialsv mega ath sier taka fyrr greinda jord latur ok þath 
af giora sem honum vel likar. CDedkennvnnzt eg adrnefndr 
biorn þorleifsson at eg skal svara laga EÍpting aa titt 
nefndri jordv latEvm. enn pall halldi til laga. ok til sann- 
inda hier vm setta eg mitt insigle fyrir þetta jardarbref 











Sto. Utan á bréfínn með gamalli hendi. 









■ 



I 



6b skrifat var aa kambe j krogsflBcle j Reykhola kirkivsokn 
iiianudagenn næsta efter setseliumessv. þaa er lidit var fra 
Wngatbvrd vors heEa jesv christi þvsvnd fiogr hvndrvd ok 
tiu tiger aara. 



525. 35. NÓTembor 1500. 1 á EsplhóU. 

30. Marts 1501. [ 
ÞoEGEíME Jónsson selr Jóni Ásgrímsayni til fullrar eignar 
hálfa jörðina Fagrabæ a Svalbarðsströnd fyrir fimtán hund- 
ruð í lausafé. 

AU. Fasc. XXXIV, 33, &nmrit á skinni. Bæði innaigUn ern dottin 

frá. 

kaupbref um hálfaii fagrabæ^) 
Þat giorvm vid halldor jonsson og jon þordarson god- 
vm monnum viturligt med þessv ockrv opnv brefi at þat*) 
6r lidit var fra hingadburd vors herra jhesv chriati þvs- 
hvndrvt ccccc ara at þar voro vid j hia a esphole j eyia- 
fifdj a katrinarmessvdag fyrer jolafaustu aavm og heyrdvm 
^ ord og handaband þorgrims joussonar af einne halfu en 
jons asgrimssonar af annare ad suo fyrer skildv at adr 
greindur þorgrimur selldi jone asgrimssyne til fullrar eign- 
ar halfa jordina fagrabæ er liggur aa sualbuardzatrond^) j 
laufas kirkivsockn med auUvm þeim gognum og gædvm hlvt- 
vm og hlunendum sem greindri halfri jordw hefur fylgt at 
fornv og nyiu og titt nefndur þorgrimur vard fremst 
eigandi ad. hier j mott gaf fyr nefndr jon asgrimason fimt- 
tan hvndrvd med svo dan peninga. tyefyrer flogur hvndrvd. 
neida fyrer halt annad hvndrad. fim hvndrvd j koplvm. 
gamallt navt fyrertavo*) hvndrvd. eina kv og eitt hvndrad 
þar til tiaura.'^) skylldi opt nefndur þorgrimur svara laga- 
riptingvm a fyr greindri halfri jordw fagrabæ. en jon hallda 

Utan á bréfínu með g- :.alli hendi. Sömu orð atanda þar og með 
hondi frá 17. öld. Svo^þaa. «) Svo. *) Svo = tvau. *) Sto = 
tiu aura. 

Dipu uu yn. B. 34 



1 



t 



530 ÞORLEIPE OG INGVILDB 1500. 

til laga. og til sanenda hier vm settvm vid fýr neföder 
menn ockur jnsigle fyrer þetta bref er giort var a esphole j 
eyiaflrdi favstvdagin næsta efter gvdmvndardag are sidar 
en fyr seger. 



536. 13. Deeember 1500. 1 Skálliolti. 

Stephán biakup í Skálholti úrskurðar, samkvæmt dispenser- 
anarbréfl páfans og leyflsbréfl Noregskonungs, að börn Þor- 
leifs Björnssonar og Ingvildar Helgadóttur sé skilgetin og 
arfgeng til allra arfa. 

AM. Apogr. 739 „Ex originali" með hendi Jóna Maí^núBsonar, bróð- 
ur Arna. — AM. Fasc. LXXII, 2a, stórt transekript á skinui frá c. 
1528 (orðrétt samhljóða). 

Uer steffan med guds nad biskup i skalhollte heilsvm 
avUum godum monnum þeim sem þetta uort bref sia edr 
he(y)ra med guds kuediv ok vorre. kvnnigt giorandi ad 
biorn þorleifsson hefer komed fyrir oss beitt ok kraft uppa 
rettlætisens vegna ad wer villdvm seigia endaligt alýgtar- 
ord vm hann ok hans sysken. hvort þav ætte ad vera arf- 
geing eda eigi Nu af þui ad wer haufum sied ok inn- 
uirdulega slcodat dispenseranarbref þat aem þorleifur biorns- 
son godrar minningar ok jngvelldur helgadotter hafa feing- 
id af romverskre curia vm hionaband sin a millum. Jtem 
haufum wer ok saumuleidis sied ok ýferlesid opid bref med 
hanganda innsigle noregs konungs j hveriu hann hefer skip- 
ad ok tillated med konvnglegv vallde ad born greindra 
manna þorleifs ok jngvelldar skylldu alla arfa taka svo sem 
skilgetin ok meinalaus born. þui. in nomine domini amen. 
ad so profaudu ok fyrir oss komnu seigium wer med fullu 
domsatkuedi ok laga orskurdi hionaband þorleifs ok ingvelld- 
ar laugligt og skiallegt ok þeirra born geten fyrir festiBg 
eda epter skilgeten og arfgeing epter fodur ok modur ok 
svo til allra annara arfa epter þui sem guds laug vtuisa. 



I f 



1500 



MANNSLAG. 



531. 



Ok til sannenda hier um festum uer vort innsigle fyrir 
þetta orskurdar bref skrifad j akalhoUte in festo sancte lu- 
cia virginis. anno domini miUeaimo quingentesimo. 



627. 1500. á Okrum. 

11. Mal 1506. í Glæsibæ. 

Ttlptaedóme útnefndr af Jóni Þorgeirssyni, kongs umboðs- 
ínauni í Hegranessþingi, um kæru Jóns til Sigurðar Magnús- 
sonar, að hann hafl verið í styrk og aðför til Hóls á Skaga 
Daeð Þorsteini Bessasyni, þá er Pórálfr heitinn Gruðmunda- 
*on var í hel sleginn. 

AM. Faso. XXXIV, 35, frumrit á skinni íti Staðarhóli. Af 12 
inuaiglum eru nú fjögur ein fyrir bréfinu. — AM. Apogr. 14=96. 

Anno 1500.^) 

OUvm monnum þeim sem þetta bref sia edur heyra. 
senda hakon hallzson. gudmundr þorleifsson. ion þorarins- 
son, magnus helgason logrettvmenn. þorarinn ionsson. oddi 
kolbeinason. peturhelgason. markus iUhugason. sigurdr hallz- 
son. kolbeinn oddason. þorolfur þorfinzson. ok gvdbrandr 
arnorsaon, kvediv gvds ok sína. kvnnigt giorandi at þa er 
lidit var fra hiugatbvrd vors herra jesv christi þvsvnd ok 
flm hvndrvth avkrvm j skagaflrdi j blondvhlid. a 

þingatad rettvm. vorvm vier j dom nefnder af jone þor^ 
geirssyni. er þa hafdi mlns herra kongsins sýslv ok vmbod 
J hegranesþingi at skoda ok ransaka ok fvllnadardom a at 
löggia vm þær sakargipter sem adrnefndr jon þorgeirsson 
kærdi til sigvrdar magnusaonar at hann hefdi verit i atýrk 
ok atfor til hols a skaga med þorsteini bessasyni. þa er 
þoralfr heitinn gvdmundzson var j hel sleigiun. medkennd- 
izt fyrnefndr sigurdr þar fyrir oss ok odrvm monnum at 
tann uar þangat stefnrir fyrir adrgreindar saker. þui j 
fýrstv grein dæmdvm vior fýrrgreinder domsmenn stefnvna 

TJtan á. bréfinu með licndi frá 17. öid. 

34* 



532 



MANNSLAG 



1500. 



log'liga ok sigurd TnagDuason rettliga fyrir kalladan, nu af 
þui at svo stendr i landzlaga bokinne at þeir menn er 
veita lid til eda forvneýti ok samþýcki at taka mann af 
lifi. svari slikv fyrir kongdominvm ok erflngium hins dauda 
sem rettari kongsins ok adrer skynaamer menn med hon 
um dæma epter atvikvm. sagdi nefndr sigurdr hier nei 
fyrir at hann hefdi ecki med verit. þa þoralfr heitinn var j 
hel sleginn. ok þui dæmdvm vier tit nefndan sigurd skýlld- 
vgan at sveria settareid inuan halfs manadar at heýrdum 
dominvm fyrir Jone þorgeirssyni edur hans logligvm um- 
bodsmanni. at hann reid ecki med þann hug heiman raed 
þorsteini bessasyni til hols a skaga at hann villdi at þor- 
alfur gvdmundzson veri lifi sinv at flrr eda nockurri skomm 
at nærr ok hvorki var hann þar i stýrk ne atfavr. radvm 
ne samþycki. uilia ne uitordi. enn at vnnvm eidinvm dæmd- 
vm vier sigurd magnusson saklavsan ok vidskilinn vera ok 
verit hafa um adrgreint mal. enn ef hann felliz a þessvm 
eidi þa dæmdvm vier hann slikan mann sem logbok vott- 
ar. Sor sigurdr magnusson svo felldan bokareid þar fyrir 
0S8 þegar a þinginu ok sex skynsamer menn med honum. 
at hann reid eigi med þann hug heim til hols a skaga. at 
þoralfr gvdmundzson veri lifl sinv at firr eda skomm at 
nærr. ok hann kom ecki heim til hols a skaga fýrr enn 
hann var særdr sínv banasári. 

Ok til sanniunda her vm settvm vier fýrrskrifader menn 
vor jnnzcigli fyrir þetta domsbref. skrifatj glæsibæ j krækl- 
ingahlijd manvdagenn næsta fyrir halluardzmessv. arvm 
efter gvds bvrd. þvsvnd fim hvndrvth ok sex aar. 



528. [1600]. 

Beéf frá Birni Guðnasyni til Stepháns biskups í Skálholti 
um þá frændr sína Björn Þorleifsson og Þorstein bróður 
hans, og áhlaup það, er þeir hafl gert í Vatnsflrði „þetta 
árið", að þeir hafl „biryktað" sig við biskup, umfylgi bisk- 
ups við þá og fleira. 



1600. 



VATNSPJARÐARMiL. 



533 



AM. Faac. LXIV, 19, Bkinnskrá með hendi Bjðrns Gaðaasonar. — 
AM. Apogr, 955 (eptir þessn frumriti). 

Virdvlig*an herra stefan med gvds nad biskup j skal- 
hoUte heilsar eg biorn gvdinason kærliga med gvd og 
wora frv. 

Witvrligt skal ydari nad adh mic er «agt. adh frændr 
ffiiner biorn þoUeifason og þosteinn broder hang hafi bi- 
ryktad mic vid ydr og gefl mic þat adh aak, adh ec hafl 
rangliga adh mic tekit gardinn j vazfirdi og gardzin« pen- 
inga og ec hafi bored og lated bera navckra peninga þar j 
bvrtt vr kirkivnni. er þeir kallatz att hafa. hvat ec villda 
ecki reynditz svo ef mic skylldi riett skei. weit ec mig 
avngva peninga þadan hafa bored ne lated bera nema þa 
eina sem min fvUlcomen eign er. og þangat worv borner 
fyrer vtan minn eigin vilia, oc mic þotte avnnr herbergi 
jafnheyrelig til adh þat være j sem kirkian. £r so hvavm vared 
j vazflrdi adh betur worv til fallifl ad heingia vpp j slatvr 
roted og fved. enn kirkiv skoted þar. weit ec eigi annad 
sannara fyrer gvdi og monnvm enn eg fvUa og alla heim- 
iUd hafl^) fyrer mic til vazflardar og þeirra peninga er þar« 
med fylgia til adtavkv hallz ogmedferdar efter þvi vmbodi 
sem ec hefl af olafl philpvssyne vppa greindan gard vaz- 
flord og alla adra peninga er vnder mittvmbod erv skilder 
og einare olafssyue syne hans til heyrer, og honum hefr til 
erfda fallit epter modr modr sina solveigv biomsdottr epter 
þvi sem dandi manna domr þar vm gior vtvisar og jnne 
helldr og vrskvrdr finnboga lavgmanz hvern hann hefur 
vrskvrdad lavgligan medavUvm sinvm greinvm og articvlis 
og obrigdiliga standa skvli og ydvar sialfs vrskvrdr styrk- 
er og stadfester hionaband olafs philpvssonar og vigdisar 
jonsdottr og þeirra bavrn lavgliga geten til allra arfa'). og 
med þessv skæli og avdrv meira er finnatz kann ef þavrf 
gioretz þa bertz eg þat fyrer med gvds vilia og godra manna 
hialp adh ganga alldre af vazflrdi hvorcke fyrer blidv nie 

1), Þetta orð vantar í frumritið, án efa af ógáti. 2) Úrskurör 
Steph&DB biBknpB er útgefíun 23. Júni 1498, Nr. 408. 



VATNgFJARÐÁRMÁL. 



1500. 



stridv so leingi sem mitt vmbod vtvisar. nema hann sie 
sottr af mig med landz lavgvm riettvm. Skyt eg minv mali 
avUv þvi sem wor j miUvm hefr fared fra vpphafl og til 
þeag ad nv er komed vnder lavg og landzins riett þvi sem 
ecki er adr fvllkomen lagavegr a fallinn med dandimanna 
domi og lavgmanzins vrskvrdi. enn þvi ma ec ecki nidr 
þryckia sem adr er (med) lavgvm og dome og laga vrskvrdi nidr 
sett. (nn hvat sem þa flnntz med lavgvm adh ec er brot- 
ligr hvort þat er helldrvid kong eda kall þa vil ec giarna 
bæta hverivm fyrir sig sem lavg segia mig a hendr. gnn 
ec veit eigi annad sannara enn biorn og þosteinn eigi avngva 
tiltavlv til vazflardar nie neinna peninga þeirra þar med 
erv. Sannatz fornmælit fyrer þeim frændvm minvm. huoj t er 
so mælir adh því bregdr hejmskvr madvr avdrvm er hvmn 
veit sig sialfan sekan. Skal so flnnatz med skæli ef til 
þarf adh taka. adh þeir og þeirra folk hafl meire hneyking 
og forsmæelse giort heilagri kirkiv enn ec. hvad eg þacka 
gvdi fyrer þo so sie. þar þeir lietv sina kvinnv og barn og 
annad þeirra folk liggia þar j kirkivnni fyrer vtan allaþavrf 
edr navdsyn giorandi þar allar sinarnavdsyniar eptermann- 
ligv edli og bvksens vidrþnrft. þicki mic þeir havggva sem 
hlifa skylldv j wosvm vidskiptvm. ræga mic og asaka rang- 
liga fyrer ydr og avdEvm daudiniouuvm. enn ec helld adh 
biorn og þosteinn og þeirra fylgiarar hafi giort mig bv3 
vpptavkv j vazflrdi. gripit bv og lod og alla peuinga þa a 
gardinvm worv kvika og davda og bvrtt flvtt mina peninga 
vr kirkivnni og annarstadar af gardiuvm med rane og hern- 
adi og lyse eg fvllre savk og hefl lystfyrer kongs vmbods- 
manni vppa adr greiuda meun biorn og þosteiíi og þeirra 
fylgiara og vid lagt slika savk og sekt sem landz lavgin 
framatz vtvisa og þa hvorcke sækendr nie verivndr sinna 
mala fyrer þessa adr greinda ransavk og adrar þær fleíre 
gaker sem a þeim standa og þeir erv ecki adr med lavgvm 
vr geingner. Hefe ec nv navckvd vndirvisad ydr af worvm 
malaferllvm sem eg hygg med gvds hialp ad satt skal reyn- 
atz og bidr eg ydr nv kærliga adh þier fallit ecki vpp a 
mic med þessvm dandimonnvm eda giora mic navckra þving- 



1500. VATNSFJAEÐARMÁL. 535 

an fyrer ^eirra jlla forræging. þvi sliker hlvter erv miog 
ovorkvnliger. adh vilia so fyrerlioma einum manni med sin- 
vm osannendvm og fvllkomnvm rangindvm. enn þar skal 
hafa travsted sem nog er fyrer þat er hia woEvm herra og 
mvn þat meira mega enn þeirra rangt vpplost. €r þat 
svmra manna mal ed vestra þeirra ecke erv miog svinner 
adh biorn og þosteinn mvni hafa þar miced travst til sem 
þier erud og þeir mvni þar vppa hafa sinar tiltekter. enn 
mavrgvm hygnvm monnvm þicer þat otrvligt adh þier mvn- 
vd vilia styrkia sodan omillda menn adh ravngv mali. og þar 
er ec ydr vinliga vmbidiandi adh þier lated þa eigi styrkiatz 
af ydari nad til þess adh þeir giore heilagre kirkiv j vaz- 
flrdi sodan ahlavp og skada sem þeir hafa þetta aBÍt giortt 
og ec vil vitna med dandimenn. hvern ec helld hana emn 
mestan hafa feingit j þvi adh allt þat ec hafda til hennar 
lated draga og eg hafda þeinkt adh hafa lated adh henm 
byggia þat ydare nad þotte afatt vera j sitz. þat vard nv 
allt adh avngv þar epter eg war omakadr. €nn villdi gvd 
og sancte olaf adh ec mætte med mak blifa þa skal ec giarna 
þar vppa þeinkia ad heilagri kirkiv til heyBer. hvn mætte 
sinn bata fa. Wonar eg þar vpp a. kære herra. ad ydr 
verdvga nad mvni mig avngva stridv syna hier vppa. fyst 
þier vited sannindiu. ^nn allar yd^ar godar tillavgr þa vil 
ec giarna þeckiatz og allre ydvare mavgvligre vmvandan þa 
vil eg livfliga taka og ydvare nad alla hlydni veita vm þa 
hlvte sem mig ber ydvr adh veita enn ydr heyrer med riettv 
vmvondvn a adh hafa. 6™ vili þier framar meir leggiatz 
a mic enn so sem riett er. þvi margar erv sagnernar. og 
veit eg eigi hvad satt er. og synamig navckra stridv fyrer 
þessara manna skvlld og þeirra rangan aLavstur. þa þemke 
ec þat. godi herra. þesser menn dragi ecki fleire goda vini 
ad ydr enn eg hygg þier missed þar jgen. af þvi þar þicer 
wou a. þat megi fleire snerta enn mig. og vil ec seigia ydr 
vissvliga fyrer minn partt og enn margra daudi manna vilia 
annara" þeirra æ vestflordvm erv og sier mega meira gott 
eisn ec, ad vær vilivm avngva þvingan. stridv eda navckrar 



1) arv, frbr. 



536 VÁTNSFJAEÐABMÁL. — HVAMMSKIEKJA. 1500. 

nyvngar hafa aa oss framar meir enii wor gavmvl lavg erv 
til kirkivnar vegna og landzins. og worer forfedr hafa sig 
og 088 vnder svared og þat hygg ec helltz til fridarens nada 
og nytta fyrer avllvm ad ver megvm þeirra niota. 

Skrifa eg ecke ydare nad meira til adh sinni vtan ec 
vil giarna j allan mata gods af ydvare verdvgv nad bidiatz 
ef þess er kostvr ad eg megi þat fa og þat giarna forþiena 
med ydr j avllv þvi adh vel er. og ec ma med ærv^) epter 
minvm fatækvm mandom og giarnajallre avdmivkri hlydni 
hlifa vid gvd heilaga kirkiv og ydr vm alla þa hlvte sem 
(eg) veit mic vid heilaga kirkiv og ydr brotligr verda. 

Bidr eg ydr. kære herra. adh akrifa mig aptvr til þat gott cb. 

Hier med bifalar eg ydr allmektvgvm gvdi j valld 
jvmfrv mariv og sanctvs thorlacva nv og alltid. 

anno et cetera. 



539. [1500]. 

Bbée- frá Birni Guðnasyni til Stepháns biakups í Skál- 
holti, þar aem hann biðr biskup að gera sér og kirkjunni í 
Hvammi (í Hvammssveit) rétt af Andrési öuðmundssyni og 
Guðmundi syni hans, er haldið hafi Hvalsárreka fyrir 
Hvammskirkju 1 þrjátigi vetr eða meir. 

AM. Fasc. LXIV, 19, skinnBkrá með hendi BjOrnB öuðnaHonar. — 
ÁM, Apogr. 955 (eptir þeasu frumriti). 

Vite þier sialfver vel kære herra adh þier hafit mic 
adr litenn wilia synt og litenn EÍett viliad mig giora þar 
eg hefl komit fyrer ydr vpp aa þria tima eda optar beitt 
ydvr og krapt. vppaa (vegna) heilagnar kirkiv j hvammi adh 
giora mig lavg og BÍett af andreai gvdmvndzsyne og gvdmvnde 
ayne hans fyrer þa savk adh þeir Eangliga hallda og hafa 
halldit hvalsaa reka fyrer kirkivni þar. og slíkt þicer mavrg- 
vm miog vndarligt adh þier lated slika hlvte vid gaugatz 
og þolatz. ætla eg þa ecke hafa j soknvnvm ef EÍettr laga- 
vegr geingr aa med osa. Hefe eg adv» synt ydr mitt skæl 

. arv, ftbr. 



1500. HVAMMSKIBKJA. - VATNSFJARÐARMÁL. 537 



0? vite þier þat sialfer adh þar liggur bade fýaer kirkivnnar 
maldagi og svo bref. og þvi bidvr ec ydr enu og avo kref 

ydr einn tid annan og þridia tid. adh gvda vitni ad þier 
giored heilagri kirkiv j hvammi og mic lavg og Biett af 
þessvm fyrrgreindvm fedgvm. andresi gvdmvndzsyneog gvd- 
mvndi andresayne flrir þe«sa adr greinda 8avk. adh þeir 
Mngliga hallda og hafa halldit halfan hvalaaK reka fýrer 
tirkivnni j hvammi vpp aa þriatigi vetur eda leingr hvern 
ec helld allan kirkivnnaE eign vera og vered hafa. abyrgi 

ydr enn afseigi mig. hvat þar hlytz af ef eg fæ hier 
ecki Biett vpp sa heilagBar kirkiv vegna. 

€r þat hvortveggia eg ber þar ecke storan vana til adh 
bera fie j doma sem adrer plaga adh giora. enda er þat ecki 
ffiin ahyggia adh vinna hvorcke þessi mal nie avnnr med 
fiftgiðf vm. ^elldvr bid ec gvd og eancte olaf skipta mig sem 
riett er. ætla ec þat ecki gtona vanvirdv fyrer mic þo hann 
dragitz vndan heilagri kirkiv ef þier viled lata þat þolatz. 

eigi meir. 
anno et cetera. 



530. [1500]. 

Br4f Jóns (dans) Björnsaonar, Guðna Jónasonar og átta 
uianna annara á Vestfjörðum, þar á meðal Björns Guðnason- 
ar, til Pinnboga lögmanna Jónssonar, þar sem þeir mótmæla 
harðlega alþingiadómi þeim, er feldr var á þessu ári, og 
dæmir Björn Þorleifsson skilgetinn og lögkominn til arfs 
eptir Þorleif Björnsson föður sinn. 

AM. Fasc. LXIV, 19, BkinnBkríl iiieö liendi BjörnH Guðnaaonar, aem 
aldrei hofir verið innBÍgluð, og er auunöhvort aö þetta er uppkaat BjöruB 
að bréfinu eða afBknpt, mm hann hefir haldið hjá sér aí' því, þegar það 
var Hent norðr tU Finuboga lögmanus. — AM. Apogv. 956, eptir þessn 
frumriti. Sbr. Nr. 498 o? Vesttirðiugs.3krá M 3. J&ní 1501. 

Heidraamligvm dandiraíin finnboga bonda jonssyni lavg- 
mann nordan og vestan a jslandi ydr heilsvm vær 
jon biorfisson. gvdini jonsson. 



538 



VATNSFJÁRÐARMÁL 



1500. 



ormvr joDsson. jon odzsoTi. 

are gvdinascri. þorolfur av^mvndzgon, 

tvmas jonsson. jndricli jonsson. 

þolleifvr avnnolfsson. og biorn gvdinason. 
kærliga raed gvd og haa^ mílldv modr jvmfrv mariv. þavck- 
vm vser ýdr kærliga flrir avll ydr hæversk heit alltid til 
wor. 

Wita skvlv þier adh vor havfvm heyrt og svo upvrt 
navckvr þav tidendi j svmar af þinginv sem osg þicir navk- 
vr nylvnda j vera hvat eina war vm þann doöi þar var 
dæmdr vegna biarnar þolleifssonar og systra hans. adh þav 
skylldi vera ekta og skilgetin til allra arfa sora avnnr ekta 
boren bavrn. I^vat oss þicia sliker hlvter raiog gangajmote 
vavrvm lavgvm og svodan domar miog vndarliga til koma 
þar sera þier vissvd ^ialfer ad biorn þolleifsKon gtcfndi þessv 
malinv j fyrra svmar til þingg og klagadi sig þar þa íirir 
ydr og þier nefndvd þa dora yfer hans malvm og satvd þar 
sialfer j. og traktiervdvd hann sem siiælligt var raed avdr- 
vm dandimonnvm. og kann vera adh þat eina var þa ad 
giort þessvm nialvra adh dandimonnvm litetz þa helldr o- 
lavgligt þeirra hionaband þolleifs og jngvelldar enn lavgiigt 
og savgdvtz þa hvorcke dæma birne arf nie peninga firir 
þær greiner þeir. fvndv þar þa til sem synatz ma j þeirra 
dorae og vær þeinkivra ad enn skvli svo standa adh þær 
sie ecki afbatadar. og þat war þa almæli af avllvm adh 
þat mvndi alldri ske adh landz lavgvm EÍettvm. adh biorn 
þolleifsson være skilgeten dæmdr. £nn skvlv þeir dandi- 
menn hafa vered sier einhliter sem þar hafa nv vm dærat j 
svmar an ydara navckra tillagna sem flestvm mvn niiog 
vndariigt þicia. hvad vær þeinktvm adh slikt lavgmal edr 
annad þvilikt^) þat ecki hefnr fyrr vered j landi woru 
mvndi ecko eiga jnn adh setiatz vtan med lavgmanana og 
lavgriettvnar og allz landzins almvgans samþycke. þat sem 
landinv og almvganvm mætte til nytta og bata verda og 
leida yvo j lavg og halldatz lata þar epter flrir alla alna og 
oborna annars ecki. gun (vær) vitvra eigi hver nytte edr bate 



ötfjkaö útí fibr. 



1500 



VATNSFJARÐAKMÁL. 



539 



adh worv landi og almvganvm ma j slikv vera. ^eMr 
virditz oss sliker hlvteE mega giora storan vmsavning a 
worv lavgmali sydzlv og nidvrfall ói worv landi ef vær 
skvlvm taka vpp nyvngar hinar og adrar sem ymser menn 
kvnna adh beidatz firir agirndar sinnar saker enn giora nidr- 
fall a þeim lavgvm sem af riettvm gvda astvinvm hafa sett 
vered. og worer forfedr hafa sig og oss vnder svaret. I^avfv 
vær saman komed vm talad vid marga dandimenn hier vm 
vestur j landit. hvad þeim litetz hier vt j. eda hvort þeir 
viUdv þessv samþyckiatz edr eigi flrir sig og sina epter- 
komendr. enn vær havfvm þat eina fornvmed adh vær þeink- 
ivm slika hlvte ovinsæla verda af almvganvm. til þess adh 
þeir jate sig vnder slik lavg. og þvi bidiv vær ydr kærliga 
adh þier giorit vppa gvds vegna og laganna vegna og ept- 
er þvi vaildi som þier ervd til setter. og styrked oss so til 
vær mættvm niota wor(s) gamals lavgmals sem stendr j lavg- 
bok og kristinriett. ^nn vær vilivm j allan mata ydr og 
ydart valld styrkia til allra riettra mala sem oss ber. og 
kann svo ske adh biorn thorleifason finni ydr og vili^ fa af 
ydr navckra styrcking samþykt edr vrskvrd vpp œ. sinn 
dom. þa giored svo vel ad þier hafit gvd firir avgvm ydr 
og leggid þar hvorcke samþycki nie vrskvrd vpp a þvi oss 
virdetz þesse domr helldr hvatskeytliga giordr hafa vered. 
þvi þier vited sialfer vel hvad wor lavg seigia vm þann 
mann sem a tveim tvngvm leikvr. hvort hann er arfgeingr 
eda ei hveria laga atferd hann skal hafa eda hversv hann 
skal sig til arfs leida. þeink(i)vm vær adh slikt mvndi litt 
ransakad eda skodad hafa vered edr adrar þær fleire grem- 
er sem ver vitvm fvUkomliga [)ar j mote mæla. Wiliv wær 
einskes dandimamiz dom straífa enn þo virditz oss svo adh 
nv mvne ecki mart hafa j mote mællt þeirra vilia sem j 
hlvt hafa att. Enn kann þar annad vth j vera en skælligt 
er þa flnna iavgiii þat vel. þvi ef gvd viU þa vilium veE 
þetta til endiligra lykta leida a alþingi ad svmri komanda 
og niota þar adh ydar og aunara dandimanna ad sodan ny- 
vngar og oworkvnli^íar vpptekter gengitz ecki vid. og þat 
mvni jafnakæligtt ad almvgiu radi hier meira vm med ydrv 



540 



VATNSF JARÐ A RMÁL. 



1500. 



radi helldr enn þeir xij dandimenu einer sem þar hafa j 
svmar vm rlæmt firir vinskap fiegirne sinnar saker sem 
openbert er. adh þeir hafa fie til þegit. kvnnv vær j avngan 
mata þat hier vth j ad flnna vm navckvn hJvt adh worv 
landi og almvganvm sie hier navckvr nytsemd vt j. ^elldr 
þeink(i)vm vær þetta avka bvUdvr vig og vandrædi heim- 
reider og oheyreligar flar vpptekter. og er hitt betra adh 
stemma fyrre j beknvm enn j anni og lata alldri þeim tavm 
na. ad sliker hlvter gangitz vid. þeink(i)vm vær helldr þann 
kost betra adh standafaster aworvm gavmlvm lavgvm med 
fvllri vizkv þo einavrd og havrckv. enn ad lata formælatz 
til slikra oheyreligra vpptekta. Wiliv (vær) endiliga hier fvllan 
veg og almenniliga samþykt vm (giora) vestur j landit og 
fylgia svo vorre samþykt fram ef gvd vill. adh vær víl- 
ivm j avngan mata^) oss vnder slik lavg jata edr wora ept- 
erkomendr. þvi bidiv vær ydr kærliga adh þier skriflt oss 
aptur til hvat gott þier vilit hier til leggia med oss, 

Giored nv hier vm vpp aa worra vegna landzins og^) 
almvgans ed betza. sem vær þeinkivm og hofvm til allz 
gods travtz til ydvar þat oss kann a adh liggia og til bata 
mega koma vppa lagana vegna. og oss virditz sem oss hejre 
firir ydr adh klaga. þat oss þicer afatt vera. og hia ydr vm- 
botena adh taka med gvds hialp og godra manna tillavgvm. 

Skriív vær ydr eigi meira til adh sinni wtan ydra sal 
og lif bifavlv vær jesv christi j valld jvmfrv mariv og 
saucte olaf nv og alltid. 
Anno et cetera. 



631. [1500]. 

Stepka Björns Guðnasonar til Ólafa Filippussonar til 
Staðarhóls í Saurbæ fyrir Narfa Sigurðsson kougsumboðaraann 
milli Gilsfjarðar og Gljúfrár um hald á arfi eptir Solveigu 
Björnsdóttur. 



») tvískrifað. «) tvÍBkrifað i frbr. 



1500. 



ABPR SOLVEIGAB. 



541 



AM. FaBc. LXIV, 12 (recto) á frumritaðri Bkinnrollu með hendi 
BjörnB GuÖnasonar. Fer Árni (Apogr. 969) l)ar um svo íeldura orðumj 
),Ex membraná Oááz Jonssonar i Gröf. accnratisöinié. Þesse œÐmbrana, 
bvar a stendur stefna BiÖrns GudnaBonar til Olaís PhilippusHonar. er 
miög aflangt pergamentblad íerhyrnt skrifad yfir um þvcrt á roioddina. 
eins og rotnli eru fikrifader. ritad med þoirre sömu hendi sem leidat- 
holœssamþjkten er eg feck af Magnuse Magnussyne. Mier þyker ei oiík- 
legt ad þad hafi att ad passera fyrer original. og inunu Btefnur i þa 
daga ecki ödruvÍB giördar haía vered enn upp a þvilíkar pergamenís 
chartequer. þvi sakargipternar komu Bidan inn i domana og þotte þá. 
kanske. ocki framar rida a stefnubrefuuum. So foni og vottarner alltid 
til þinga og Boru stefnnna. Copiur bafa. oefad. modpartarner alldri feing- 
id. eda þott þurfa. Þad er ura þetta b(ad ad seígÍR. ad hreinskrifad 
document er þad. Enn hvorki er hier iunsigle nie arstal. hefr þad. i þa 
daga. ecki obaerverad vered in hoc paBBU. Lagaflækiur hafa og ecki þa 
i brukun vered. eiuB og á sidare eda vorura timum i iBlande. hvar allt- 
máiedveiduroptftstum BtefnuBtilenn. Eg á nu sialfnr pergamentzbladed". 
Stefna þeösi mun vera frá árinu 1500 og þó eldri en bréfiö frá 16. Sept. (Nr. 511). 

Eg biorn gvdinason stefni þier olafur fhilpusson stvud- 
ar stefnv til stadarhols j savrbæ aa þinggtad riettan aa 
favstvdagin næsta fyrír calixtva messv nv næatv er kemvr 
fyrir narfa sigvrdsson konga vmbodsmann jmillvm gilsfiard- 
ar og glivfraar edr þann annan kongs vmbodsmann sem 
þar aa med riettv lavgdoma adh nefna vnder þaun dom 
sem hann þar yflr nefner eda seiger hveBa svara eda sekta 
þa verdur mier þar skylldvgr fyrir þa savk og aakæBv adh 
ec kære þad til þin adh þv sitvr olavgliga j þeim arfl gozi 
og peningvm sem ec helld mier og minvm brodr og frænd- 
vm avdrvm hafa fallit til erfdar og jaetv epter einar 
biornsson og aolveigv biornadottur hana systur epter þvi 
sem j lavgvnvm kann adh flnnatz epter hvort vm sig. svo 
og stefni ec þier olafur p(h)iIpus»on þa adra savk ad þv 
hefur Eofit ii. doma ea mier hefur verid dæmdr þesse arfur 
goz og peningar til halldz og medferdar og isetv. jtem 
stefne ec þier fyrir þaa þridiv savk adh þv hefr þennan 
dæmda aBf bv og peninga. kvi(k)tt goz og davtt fritt og 
ofritt gBÍpid og teked haft og halldit bygt og bælt yskt 
og vnned. vpp aa þriv aB eda leingr j avngv minv frelse og 
an navckRar lavgligEar atferdar vid mie som lavg giora 



542 



ARFR SOLVBIGAH. 



1500. 



rad fyrir. j fiordv grein stefni ec þier olafur philpusson 
fyrir þa savlr ad þv villt þryckía og nidrbriota og ecki 
ballda mins herra kongsina bRief sem hans verdvga nad haf- 
vr mic gefit vpp aa þenna fyfi greinda anf goz og peninga 
hvad eg gefur svo hafa eavk vpp aa sem hætz ma flnnatz 
j lavgvnvm adh ec mega þar vpp sa gefa. efter Riettv lavg- 
mali. og þvi fyrir þessar fya greindar saker og þæK fleire 
sem ec ma þar med lavgvm til þin tala stefni ec þierj ad- 
urgreindan stad og dag med avUv þinv profl og skilrike sem 
þier ma til gagns og bata verda j adr greindv mali. vert 
komin fyrir midian dag. sifc svo leingi stefnvna sem endi- 
(legur) vegur fellur sa þetta þitt mal. stefni ec þier adh 
ordfvllv og lavgfvUv og lavgmali Riettv adh vitni þinv |-o-| 
l-o-| son og þinv |-o-| |-o-| son og allra þeirra er oRd min 
heyra. 



532. [1500]. 

Stbfka Björns Guðnasonar til Björns Þorleifssonar til 
alþingiíf um aðtekt og ísetu arfs eptir Solveigu Björnsdóttur. 

AM. Easc. LXIV, 12 (verao) á í'rumritaðri skinnrollu moð hendi 
Bjiirns Guðnasonar. Fer Árni-um hana þeflaum orönm: „Ex membrana 
Oddz Jonssonar i GrÖf accuratissime. mombrana þesse er su eama sem 
ödrumegin 'Á stendnr Btefna BiÖrnB Qudnasonar til Olafs Philippusaonar. 
Er þetta ritad aptan a sömu pergamentBleingiu med sömu kendi 
(o: þeirre Bem er a ieidarholmssamþyktenne) enn miklu verr. þvi þetta 
er i flyter skrifad. og mun oefad vera ei nema uppkast til Btefnu. þvi 
hier ByneBt ad vanta vid oudann. og hefr þesBe skrift alldri leingre 
vered. Eg a nu sialfur pergamentsbladid" (AM. Apogr. 960). 

Bg biorn g(vdina)son st(efni) þier biorn þorleifsson 
stvndar «t(efnv) til næsta avgxararþings nv ] svmar ed 
kemvr manvdagin næsta er kemur epter peturs messo og 
pals fyrir finnboga jonsson lavgmann nordan og vestan a 
jslandi edur þan annan þar a lavgdoma ad nefna vnder 
þan dom sem hann nefner hverra svara eda sekta þv verd- 



1501. 



FLATEYJARBRÉF. 



543 



ur mier þar skylldvgvr fyrir þa savk og akærv eg kære 
þad til þin ad þv hafer ad þier tekit og j setz og eignar 
þier þa pcninga en ec hafda adr lyst mic lavgarfa til ept- 
er solveigv biouns dottur modursystur mina og mier ber 
lavgligan abata og jsetv sem dandimanna domar þar vm 
giorder vt visa. og þvi fyrir þessar saker og þæn fleire adR- 
ar sem ec ma þar med lavgvm til þin tala.^) 



533. 16. Jaiiúar 1501. á Reykhólam. 

KattpmÁli þeirra Björns Porleifssonar og Ingibjargar 
Pálsdóttur konu hans um jörðina Flatey á Breiðaflrði. 

AM. Apogr. 1398 með hendi Ávna Magnússonar eptir frumritinii, 
sem 7 innaigli liöfðu vetið fyi'ir, ea voru þá öU dottin frá. Lýsir Árni 
frumritinu: „Originalbref þetta var skrifad upp á uppBkafning. sem so 
grant var skafinn aptan á brefinu. ad eckert vard Bamstædt lesed. Synd- 
est eem þad munde vered hafa einhver materia Ecclesiastica, kannské 
beilagí æfintyr i jBleadsku. Oíiginalbrofed gaf mier Sy9lumí.daiinu 
Ormur Dadason 1727. haída þad feinged i Flatoy. Var so meirt og 
í^ifed. ad eige vard conBerverad. og er nu eydilagt". — Góð afskript aí 
þessu bréfi er og í Landsbókaöafni 389. 4to bls. 188—190 með hendi 
aira Markúsar Snæbjörnssonar i Flatey; 1757. 

Kaupmalabref med þeim Birne Þorleifssyne 
og Jngebiorgu Palsdottur.^) 
Þath giorum vær Snæbiorn Gislason. Gisle Jonssou. 
Arnbiorn Jngemvndarson. Þorleifr Gamlason. Oddr áxrason, 
Binar Jonsson godvm monnvm kvnnigt med þessv vorv 
opnv brefl. ad arvm epter gvdz bvrd þvsvnd flm hvndrvd 
og eitt ^r. ^ Eeykiaholvm sa Eeykianese. lavgardageun 
næstan fyrir antonivsmessv vm veturen. vorvm vær j hia. 
s^vm og heyrdvm æ. ord og handaband þessaræ. manna. 



Hér Bteudr ekki meira af Btefnunni. Stóð utan á frum- 

ritinu með „gamalle bende". ..Kavpmal ium FJatey a Breidafirdi milli 
Biarnar Þorleifesonar (ene seiuua) og lugibiargar Pais Dottr kono hans" 
389. 



544 



FLATEYJAEBKÉF 



1501. 



Biarnar Þorleifssonar af einne alfv. enn Palls Jonssonar af 
annare. ad so fyrir skildv sem hier seiger. ad greindvr 
Biorn Porleifsson fleck Jngebiorgv Palsdottvr kvinnv sinne 
jordena flateý er liggr aa Breidafirde med avUvm þeim gogn- 
vm og gædvm sem greindre jordv fylger og fýlgt hefer ad 
fornv og nýv og hann vard fremst eigande med lavgvm. 
thil evinligrar eignar. so framth sem þav eiga bavrn epter 
Bigh, hvorth helldr ad þav mega niotande verda til ar[f» 
eda] gialldz eda giafar. En ef misdavde þeirra ýrde so ad 
hvn lifde hann. og være ecki barn thil þeirra j mi[llvm]. 
þa skyllde hon hafa adrgreinda jord flatey thil fulltz halldz 
og medferdar medan hvn lifde. Enn epter [hennar dag]a^) 
akilde optnefndr Biom Þorleifsson jordina^) aptvr vnder sina 
erfingia. ef þeir vilia fyrir sodan peninga aem adrgreindr 
Pall Jonsson og Margret Eyiolfsdotter hans eiginkona 
gsafv dottvr sinne^) adrgreindre Jngebiorgv j heimanfylgiv 
til motz vid Biorn Þorleifson. og hann medkendizt ad hann 
hefde medtekit. og hier standa skrifader. Jn primis tolf 
hvndrvd og xx. j malnýtv kygílldvm. og tiv gelldflar hvndr- 
vd. flmtan hvndrvd j silfre. xiij. hvndrvd [j k]avplvm. xx. 
hvndrvd i þarfligum peningum. j sængvm og elldzgognTm 
og busgagne. aex hvndrvd j smiore. jordena deildaraa er var 
fiorvm hvndrvdvm og xx. nv ef so kann thil ath bera ath 
thittnefndr Biorn Þorleifsson lifdi optnefnda Jngebiorgv 
konv sina. þaa skyllde adrnefnd jorden flateý hans eign 
med sama skilorde sem fýrr seiger. 

Samþyckte Jngveldr Helgadotter. moder Biamar Þor- 
leifsaonar. þennaú þeira giorningh.^) 

Og til sanenda hier vm sette thittnefndr Biorn Þorleifs- 
son sitth jnsigle med vorvm jnsiglvm fyrer þetta giornings- 
bref. er skrifvat var j adrgreindvm stad sa sama aare og 
deige aem fyr seiger. 



1) hana lidna 389. «) þetta orð vantaði i frumritið. AM. b. v. 
•) „Hier er utskafod i Originalnum bo mikid sem svara kann frekre linn 
i þeBsarie Oopin. SyneBt þad giort vera strax i fyrstn. og nr likait ad 
eitthvad hafi þar offlkrifaBt" (AM.) 



1501. 



SÍMON Þ0B8TEINSS0N. 545 



534. 29. Janúar 1501. á Hélnin. 

DóMR klerka útnefndr af Gottakalk bigkupi á Hólnm nm 
ákærur síra Biríks Einargaonar til Símonar Þorgteinsionar um 
jörðiua Kálfskinn á Árakógaratrönd og um tiundahald. 

AM. Paac. XXXV, 5, frnmrit á skinni. Af 8 innBÍglum eru nú 6 
fyrir bréfinu. — AM. Apogr. 3386. 

1501. 

Domur um Simon Þorgteinsgon.^) 
Þat giorum vier »íra eirikur gumarlidason. nikulag uil- 
ialmgaon. olafur kI§n(g)g8on. gunnar þordaraon. lialluardr 
biarnarson. besgi iongson. jon sygurdzgon prestar. og gud- 
mundur olafsaon diakn. godum monnum uiturligtt med þerggu 
uoru opnu brefi at aubb anno gracie coilleaimo quingentegimo 
primo miduikudagin n§stan efter palsCDesgo'^). j uiduik j 
uiduikursueit. Worum ueir*) j dom nefnder af uirduHgum 
herra og andarligum fandr l^era gottskalk biskup aa holum 
J hialttadal at d§ma um þa aki^ru er sira eirikur einarsson 
ti?rdi til gimunar þorgteinssonar. War þat j fýrstu uor dom- 
at uier d^mdum stefnuna laugliga og gimun þar laugliga 
íyrir kalladan. uar gtefnan auarin af tueimur uottum. þui 
d^mdu uier morkk j stefnufall nema simon syni loglig for- 
fauU at hann hafi ei matt koma. Jtem j annarj grein 
d^mdum nier um þa akiQru er eirikur einargaon kÍQrdi til 
simonar uppa jordina kalfskin er liggur j askogsg kirkiu 
íiokn. af þuí at huorkki kom simvn og eingi hans um- 
bodgsmadur en oga nar sagtt at hann hefdi bref fyrir jord- 
uni. kunnu uier þui ecki fullan dom a leggia og fyrir þann 
skulld demdum vier þa bada sira eirik og gimon gkýlduga 
at koma j n§stu pregtagtefnu huor med gin bref under gkod- 
an og dom dandi pregta. en um þau tiundar hauUd er gira 
eirikur einarsson kÍQrdi til simonar þa d§mdum (uier) sim- 
on skylldugan nnder fulla hlydni ath afbata þetta sitt mal 

ntan & bréfinn með hendi fx& 17. öld, nema áztalið er fr& 16. 
öli. •) þ. e. 27, Janúar. ») Svo 

Dipl. iBl. vn. B. 85. 



546 



SKATTHALD 



1501' 



Tim þQr biskupstiunder sem honum ber at luka sira eiriki 
einarssýni en um þ§r gem hann getur ei afbatat þa d^md- 
um uier aimon þorsteinsson skýlldugan ath giallda slika 
segtt »em laugiu ut uisa jnnan halft* manadar ath heyrd- 
um dominum heima aa holum biskupinum sialfum Qdr hanss 
umbodsmanni. og til sanninda hier um setiu uieruor jrsigli 
fyrir þetta bref skrifat aa holum j hialltadal faustudagin 
n§8tan efter palssCDesso aa sama ari sem fyr segir. 



535. 30. Janúar 1501. í Meðaldal. 

DóME útnefndr af Guðna Jónsayni, kongs umboðsmanni 
miUi Geirhólms og LanganesSj um skatthald Jóna Nikulás- 
sonar um þrjú næstliðin ár. 

Dómabók Jóns skrifBtofufitjóra MagnúsRonar í Poi., bl. 219—220, 
skr. c. 1604 (= a). — Laudabókasafn789. 4 to, blB. 56—58, skr. o. 1620. 
— Landsbókasafh 63. 4Jo bl. 9_b^ 10_b_, skr. c. 1640, — Landa- 
bókasafn 65. 4_to bl. 84 a — b með heDdi Jóns dans MagnúBsonar, c. 
1640. — Ny kgl. saml. 1945. 4to bl. 47 a-b, með hendi Hannesar Gunn- 
laugBsonar í Eeykjarfirði 1666. Örstntt ágrip af dómi þesBum er í AM. 
460. 19 mo, bl. 99b^ akr. fyrir 1667. 

Domur wm skattgialld^) 
Ollum maunnum þeim sem þetta brief sia edur heyra. 
•enda kietill þorateinsson^). Pietur fuaason. Gudmundur fusa- 
son. Hrolfur pietursson. hialmur halfdanarson og Gijsli Jons- 
son kuediu gudz og sijna kunnigt giaurandi med þessu woru 
brefl ad aa laugardaginn næatan fyrir puriflcationem sancte 
marie þa lidit war fra hingadburd wors herra Jesu Christi 
CD d og eitt ár j medaldal j dyrafirdi aa almenniligu hier- 
adzþijngi worum wier j hia og heyrdum aa widtal^) þeirra 
Gudna Jonssonar kongs vmbodzmanns j millum geirholms 
og langaness. og Jons Nichulassonar er þa war bufastur og 



1) skatthald 66, 789, 1945. •) ÞorkíelBBon 63(mun rangt). «) vid- 
urtal 65, 789. *)vidurtal 66,789. 



1501 



SKATTHALD. 



547 



leingi hafdi werid j adurfyreindu medaldalaþijngi. kiærdi 
greindur Gudne þad til adurgreinds^) Jons ad honum þætti'*) 
hann eiga ad giallda skatt aa næstum iij cLrum liier fyrir 
farandi. Enn greindur Jon gaf þad suar fyrir sig ad hann 
baud sig og þeasa Bijna sauk þar vnder dom ad leggia og 
gaf sig þar vnder EÍettinn med handsaulum og lofadi ad 
hallda sem langliga stefndur þann dom sem syslumadurinn 
þar wm vtnefndi. og worum wier þui fyrgreinder menn til- 
nefnder af ddurnefndum Gudna Jonssyni. kongs vmbodz- 
niimui j adurgreindu takmarki. aa ad liita. Bannsaka. skoda 
eg dæma. huad 08s litist EÍettast og saunast j þessu mali. 
hnert optnefndur Jon Nichulasson [atti akatt^) ad giallda 
Gdur eij. aa þessum vmlidnum iij drum. Sagdist hann hafa 
tijíiudad xc æ. þui fyrsta dri. xjc a audru. xijc aa hinu þridia 
ð-ri. Saunnudu hreppstiorar hans med^) honum [med sinne*) 
framgaugu [þessa hans fyrr skrifada*) tijundargiaurd. og 
medkiendust ad') hann hefdi so þurfamanna tijund lukt aa 
hueriu ari aem til kom med fyrrgreindum^) fievexti. Med- 
kiendust fyrir oss hreppstiorar j adurgreindu medaldals- 
þijDge. ad optnefndur Jon Nichulasaon hafl optliga beitt sig 
ad koma og®) sia ad ísinum peningum og laugliga wirding 
aa ad leggia. Þui leiftt oss meir hafa oUad þeirra forsom- 
uu enn hans wilialeysi edur þrioaka. Og dæmdum wier 
þeasa hans tijundargiaurd laugliga aa 8ierhueriu íLri sem 
fyrrskrifad stendur. Taldi þratt nefndur Jon fyrir osa sijna 
skyllduomaga þa sem hann ætti^®) skylldugliga fram ad 
færa. huad oss leist hann eij ferdugur edur fulluedia fyrir 
ad winna so maurgum omaga. og so micklum peningum sem 
fyrir þeim aa ad standa ad logum. Wtuijsar") so wor 
landzlaga bok. ad sa skal skatt giallda er hann aa ku edur 
kugilldi fyrir huern siun omaga og huertt sitt skulldahiu 
og vmfram eyk edur vxa. skip edur not. og alla þabuhluti 
erþadbu ma eij þarfnast. og þad wæri allt hang skuUdahion. 

■ ' ^^^m^^ ' - - , ____ ____ _. .— ^^^^— ^m^^^^^^^^^^^^ 1.^^ _-r^— ^-^— ^^^^^^— -^— 

b. V.65, 789. "^fotti 65,789. ») [hefde skatt att 65,789, 1945; 
œtte 68. b.Y. 63, 65, 7€i\ 1945. »)[þeH8a hans 63. «)[og63. ') b. 
V. 65,789, 1945. ») Riettgrc; udum 65, 789, 1945, o) ad 65, 789, 1946, 
'^) atti 789. ") Avijsar 789. 

35* 



548 



SKATTHALD 



1501. 



f^em þar þurfa. [ad Bkylldu^) fyrir ad winna. og þui leist^) osa 
hann þurfa ad hafa iiij*) verkamenn*) med sialfum sier. karla 
og konur, fýrir ad winna þessum fyrrgreindum omaugum. 
Og þui dæmdum wier fyrrgreinder domsmenn tijttnefndan 
Jon Nichulasaon aunguan skatt hafa att ad giallda af þess- 
um peningum og fieuexti vppa þessi vmlidin iij dr. sem fyrr 
skrifud standa. Nu saker þess ad eij hefur werid adsied 
peningum tijttnefndz Jona NikulaBsonar*) vppa langan tijma 
ad laugum. þui dæmdum wier hann skylldugan nu frain ad 
reikna aijna peninga fyrir oss vnder wora wirding og af ad 
telia sijnar riettgiaurdar witaskuUder vnder sinn suarinn bokar- 
eid fyrir hreppatiorum [vm fle og skylldur ad*) hafa hann vnn- 
id fyrir j') næatan tiundardag. Wirdtist oss hana peningar 
werid mundu hafa 15c j wor ed war. ad aftauldum aullum 
skuUdum og þui dæmdum wier hann j skatti j wor ed war 
alagalaust og skylldugan nu ad giallda kongs vmbodz- 
manni ) þeim peningum er hann lieti sier wel sa nægia ad 
taka. þo eij wæri skileyrer. 

[Samþyckte þennan vorn dom greindur syslumann^). 
Og til sanninda hier vm 8(etium) w(ier) et cetera. 



536. 10. Fehrúar 1501. á Hólum. 

Prófenttjsamiíingr Gunnlaugs Helgasonar fyrir hönd Ingi- 
leifar KoUadóttur, konu sinnar, við Gottskálk biskup á Hólum. 

AM. Fasc. XXXV, 8, framrit & Bkinni. Öll (5) innsiglin eru dottin 
írá. — AM. Apogr. 3389. 

1601. 

Profentubrief Jngeleifar KoUadottur.®) 
Þat giorum wier guttormur níkulasson. Grimur jonsson. 
fínur þorualldzsson. ^iallti amkelason ok þoruardr jonsson 

[b. V. 65, 789, 1945. ■) liest, JM; hin: leist; ») mœtti þ6 eins 
lesa „uij (=Bjö«) í JM.; 63 og 1945 lefi: „íjóra"; iiij, 65, 789. verk- 
menn 63, 65, 789, 1945 ») b. v. 789. «) og 789. ')a (=fyrBta); sl. 
hin. ^ [b. V. 63. ») TJtan á bréfinn með hendi frá 17. öld, nema ártalið 
er eldra. 



1501. 



PRÓFENTUBRÉP, 



549. 



godum monnum uiturligtt med þersau uoru opnu brefi. árum 
epter guds burd. CO. d. ok eitt oir. aa holum j hiajlltadal 
miduikudagin næstan epter enn þrettanda [dag iola^). Wor- 
vm vier j hia saum ok heyrdvm vpp aa ord ok handaband 
worga virdvligsa herra ok andarliga faudur gottskalka med 
gíidz nad biskups ath holum af eirni alfu. en gunlaugsa 
helgasonar af annari. ath suo fyrir skildu ath adr nefndr 
gunlaugur fieck fýrgreindum herra biskup gottskalki til fuUr- 
eignar ok æfinligrar alla þa peninga frida ok ofrida 
kuika ok dauda er jngileif kolladotter kuina hanss gaf til 
stadarinsa at holum sier tíl framfæris ok prouentu. Suo ath 
hun skýlldi til þeirra peninga ok prouentu aungua tiltaulu 
ue tilkall eiga þar epter, Suo ok ei sidr skylldu þeir pen- 
lugar aller er gunlaugr helgason hafdi uernd eda umbod 
ýfer haftt eda borit yfer at hafa uegna fýr greindrar ingi- 
leifar kuinnu sinnar. €un síra joni koUasyni brodr hennar 
hafdi til eignar og erfda fallid efter favdr sin ok modr- 
brædr ok brodrbaurn ok alla sína frændr adra þa sem hon- 
um bar at erfa at laugum. Vera lauglig ok obrigdulig eign 
biskups gottskalks hier efter bædi faster og lauser frider 
ok ofrider kviker ok dauder smaer ok storir huar hellzt j 
islandi sem þeir uæri nidr komner fyrir utan þa peninga er 
gunlaugr hafdi þa heima aa sínu bve þeir skylldu alb'r vera 
hanss eign ok hanss kuinu ingileifar huort sem þeir uæri 
mikler eda litler frider eda ofrider. ok ath þerssu aullu 
haulldnu þa gaf optt nefndr herra biskup gottskalk þratt- 
uefndan gunlaug aullungis kuittan ok akiærulausan, ^eil- 
agrar hola kirkiu uegna ok sina. um allar þer sakirerhann 
matti til hans talaok hann uar þa brotligur ad ordinn. Ok 
til sanninda hier um settum uier fýr nefnder menn uor jn- 
sigli fyrir þetta giorningas bref er skrifat uar at holum j 
hialltadal skolaatice uirginia aa sama ari sem fýr aegier. 



[b. V. þvi þeBa þarf; vantar í frb.; þ. o. 13. Janúar 



550 



AHFR DORLEIFS. 



1501. 



537. 1. Marts 1501. á &rund. 

FiNNBOGi Jónsson lögmaðr norðan og vesfcan á Islandi biðr 
og býðnr þeim Birni Þorleifssyni, Jóni Björnsaynij Birni 
Gnðnasyni og Andrési Guðmundsayni til næsta alþingis með 
öU sín próf og skilríki í erfðaþrætum þeirra eftir Þorleif 
Björnsson. 

KriegerB safn 2. 4to, blB. 53 — 57, með hendi Styra Þorvaldssonar 
c. 1700. 

Brief Fimboga Lðgmans um klðgun Biorns Þor- 
leifssonar. Biorns Gudnasonar. Jons dans 
og Andreas Gudmandzsonar um arf 
eftir Þorleif Biornason. 
Eg Fimbogi Jonason Lðgman nordan og vestan a Js- 
landi heilsar alla goda menn þa sem þetta mitt bref sia 
edur heyra. Vil eg ydur viturligt giðra. ad Biorn boiidi 
Þorleifzson hefer komid fyrir mic. tíed og bijrt fyrir mier 
þann tolf manua dom aem honum var til dæmdur arfur ept- 
ir Þorleif heitinn Biornsson fðdur sinn og han(s) systrum 
til eignar og attektar hvar þeir stædi i fðstum peniugum 
edur lausum þeim Þorleifur Biomsaon hafdi dtt og halldid. 
kiærdi og klagadi greindur Biorn fyrir mier. ad þessir 
nefndir peningar voru gripner og teknir d moti sijnum vilia 
og ordlofe. eprer þad er hann hafdi ad sier tekid aagda pen- 
inga. hðnd at haft og Iðg fyrir lægil^) eptir sðgdum dorai. 
enn þeir veri nu dn allra lagasokBa. undan sijiou valldi 
burt teknir. Svo og hefer komid fyrir mic Jon bondi Biorna- 
8on, Biorn bondi Guduason. og fleijri goder menn adrer.. 
sem er Andres bondi Gudmundsson og hans synir. og þesa- 
er aller sagder menn j sierhverri grein vilia klaga uppa 
þessa peninga til eignar edur umboda. sem att og halldid 
hefur Þorleifur Biðrnason edur Gudmundur Arason og fleijr- 
um peningum ðdrum þar medfiigundum. vænast þar uppa 
domum. brefum. vitnum og skiirijkium og ðdrum lagAHkip- 
unnm um fyrnefndt gotz og peninga. Þyke mier þvilijkar 



lœgie, hdr. 



1501. 



ARFR ÞORLEIFS 



551 



Diálakiærur j domum edur profunleidslum') auka meiga 
dandi manna j milli gtoran vanda. olðgligt framferdi j grip- 
deiUdum. og fidr upptektum. hvad er Iðgmalid iierliga for- 
banaar ad nockur grijpi annars undaii Iðgligu heimilldar- 
taki dn riettra lagasokna. Enn fyrir þann skulld at þessir 
fyrnefndir menn hafa ei under einz med sijna doma fyrir 
mig komid. edur adrar profaleidslur um aagdt efni. Beid^) 
eg og bydur ðllum tijttnefndum monnum til næsta Oxarár- 
þinga med alla sijna doma. bref og gkilrijke uppa adur- 
nefndt gotz þad greindri mcLlakiæru tilheyrir under Iðg- 
riettumanna »kodaa og yfirayn. hvad er þar lijtst þa med 
beatu manna raadi og tillðgum auarligast og Iðgligast j sier- 
hvoriu míLli og dkiæru optnefndra manna at Iðgum standa 
eiga eptir þeim greinum og Articulis er þar jnni standa. 
svo og eptir hverium brefum. vitnum edur Bkilrijkium. ad 
þrÆttnefnder domar hafa dæmder verid. Eun eg fyrirbyd 
ðllum þrdttnefndum mðnnum grijpa. taka. edur nockrar fldr 
adtektir ad hafa j moti Iðgum (L fyrnefndu gotzi. til þess 
ad þeirra bref. domar og skilrijki eru framlðgd under^) Iðg- 
riettu-íianna akodan og mijna yfirayn »em fyrskrifad er. 
Hefer Biorn Porleifisson og Biorn Gudnason lofad sig til 
alþingia med sijn bref og akilrijki uppd sagda peninga. svo 
og bydur eg greindum Bijrni Þorleifssyní at hann lese eda 
lesa lati þetta mitt bref fyrir þeim ðdrum mónnum er greindt 
tilkall vilia hafa uppa optnefnda peninga epter þvi aem 
hann kann vid komast. Og til sanninda hier um aetta eg 
mitt jnsigli fyrir þetta bref giðrt áx Grund i Eyiafijrdi 
laugardæginn næsta fyrir Jons raesso biskups j fðstu. Anno 
Domini œ dc primo. 



538. 9. Apríl 1501. í Síðumula. 

Ormk Jónsson geldr og selr „bróður sínnm" Sturlu Þórðar- 
syni jörðina Kjarlaksstaði á Skarð^^strönd með fjórum kú- 
gildum fyrir þá peninga, er Sturla og Guðlaug kona hans 
höfðu feingið Ormi, og kvittar Ormr þau um andvirðið. 



Svo, hdr. Svo. "^uadan, hdr. 



552 



KJARLAKSSTAÐABRÉF 



1501 



AM. FaBc. XXXV, 13, frnmrit á skinni. Fyrlr bréfinn hafa aldrei 
T6rid nema þijú innsigli, og eru þan nú öll dottin frá. 

Bref fyrir kiarlagxatoddum og Ormzsstodnm. 

Bref Rotur firer Kiarlagzatodum a Skardzstrðnd^). 

Þad giorvm vid aamvndur klemenzson. ion gislaBon. 
gvnlavgvr jonson. ^inar Olafzson godum monnum kvnigt 
med þeasv vorv oppnv brefi. at vier vorvm hia aavm og 
heýrdvm aa at ormnr jonson gallt og sielldi^) svo og af 
greidi brodur sinum atvlla þordarsyni jordina kiarlagxatadi 
sa akardstrond j stadarfellzs kirkiu sonkn^) med aullum 
þeim gognum og giædvm eignum og jtokvm. til fialz og 
fiorv og hann vard fremzst eigandi. ath ollv til eingvdv. 
og til skijUdv enn avngu fra. og þar med iiij kuiilldi. fynr 
þa kvicka peninga og davda, er stvlli þordarson og hanz 
kuinna gvdlavg hofdu honum feingit. og oppt nefndvr orm- 
ur jonson medkendizat ath hann hefdi fvlla og alla pon- 
inga vpp borit fyrir advr nefnda jord kiarlagxstadi. og fiog- 
ur kuiilldi aem aier vel lickadi af brodur sinum stulla. þui 
hann sagdizst hafa vt teckit. x. kuiilldi og .x.° j gelldum 
aavdum og notum. atta hvndravd j amiorum og vadmali. 
þui akiUdi optt nefndur ORmur jonson þessa jord og kui- 
illdi vndan aier og ainum erfingium enn vnder stulla þord- 
arson og hanza erfingia. hier med lofadi opptt nefndur orm- 
ur jonaon ath avara laga »iptingu aa þessari jord enn stulli 
hallda til laga. og kyni þessi jord af ath ganga med logum. 
þa lofadi titt nefndur ormur jonson brodur sinum stulla 
med handabandi ad hann og siner erfingiar skylldi honum 
áppttur svara og giallda jafngoda jord edvr peningum^) 
epptter þui þeim vel semdi. Og til saninda hier vm siettvm^) 
vær vor jnsigli fyrir þetta þeirra bref og giorning huortt 
en skrifad var j aidumula j borgarfijrdiaapasionem a langafostv. 
anno co. d eit as. 



') Utan & bréfinu, fyrri línan með gamalli bendi, en öíöari línan 
meö hendi ír& 17. bld, «) Svo. 



1501 



TRANfiSKaiPT 



553 



539. 13. Apríl 1501 eða síðar. á MððruTðUum. 

TEANSSKBIPTAEBBÉr. 

LandsbökaHafn 789. 4to bls. 388 og 393, skr. c. 1620. 

Dömar og úrakurdur wppa Maudmwelle. 
Þad Giorum wier Stulle Magnusson. Jon asgrijmaaon. 
Þorlakur Þorsteinason. Petur Loptsson. Simon Þorsteinsson. 
Jon Jonsson. KietiU Arnason. Sæmundur Jonsson. Einar 
Olaffgson. Audun Jonsson. Narffe Benedickttsson. Stephan 
Einarsson og Gunnlogur Helgason. gödum monnnm kunnigtt 
med þessu opnu Breffe. ad vær hofum ýfferlesed og heyrdtt 
ýfferlesin opin Breff med heilum og oskoddudum hdngande 
nnsiglum suo Idtande ord effter ord sem hier seiger. 

[Hér koma þessi bréf um MöðrnTallamál: 

1. Spjaldhagadómr írá 19. Júni 1495. DI, VII, Nr. 315. 

2. Alþingiadómr frá 30. Júní 1495. DI, VII, Nr. 319. 

3. trflknrður Finnboga lögmannfl frá 16. Sept— 21. Okt. 1499. DI, 
VII, Nr. 451. 

4. Alþingisdómr frá 1. Jálí 1500. DL VII, Nr. 501. 

[5. Úrskurðr Benedikta HerBtens hirðstjöra frá 1. Júlí 1500. DI. 
Vn, Nr. 502. 

7. Samþyktarbréf GottikálkB biskupa frá 23. Sept. 1500.») DI. 
VII, Nr. 613.] 

Og til sanninda hier vm settum vær fýrrneffnder menn 
vor jnnsigli fyrir þetta Transkritftarbreff er skrifad var a 
Maudruwelle j Eýafirde d þridia dag píLaka. þðl er lided var 
frd hijngadburd vorss herra Jesu Christi 1500 dra^). 



540. 3. Maí 1501. á Hrafnseyri. 

JóN Björnsson gefr, með ráði ogsamþykki Kristínar Sumar- 
liðadóttur konu sinnar, Guðna Jónssyni alla sókn, eptirkæru 
og ábata á Gvendarpeningum þeim, sem Einar heitinn 

DesBÍ tvö BÍðuBtu bréf atanda að víau á eptir niörlagi trans- 
skriptBÍns i handritinn, som mun koma af vangæzlu, þYÍ þau hafa án 
efa i transskriptinu staðið í öndverðu. ') Svo stendr ihandritinu, en 
ártalið hiýtr að vera rangt, því að AlþingÍBdómrinn frá 1. Júli 1500 
er yngrí en þetta trnnssknpí;, efþað er árfært tiJ 1500, því að dagaetn- 
ing þcBS yrði þá 21. Apríl (1500), en dómr þessi hefir meö víbbu í þvi 
Btaðiö. Artaliö verðr aö vera 1501 eða nokkrum árum þar eptir. 



554 



GUÐMUNDAEPENINGAR. 



1501^ 



BjörnKsoTi og Solveig systir baus héldu ranglega sinuíi vegna 
og Björns PorieifsaOTiar föður gíns. 

Dómabðk J6m e]iyifBtofniítjf<ra MaírntisBoiiar í Pol., bl. 190% Bkr. 
c. 1604 (=a). — KriegerB Kafn 2, 4to bla. 282—284, meö hendi Styrs 
ÞorvaldsBOiJar c. 1700, — Landsbókasafu 115. 4to, I, 146—149 með hendi 
síra JóuB Haildói-ssoiiar i Hítardal c. 1730. 

Bref Jons Dans er hann gaf Gudna Jonasyni laga- 
sokn uppa nockra peninga. sem Einar 
Biðrn«son og Solveig hðfdu ad halda^). 

Þád giori eg Jon Biornsgon godum monnum viturligt 
med þesau mijnu opnu breíi ad eg medkiennist®) ad^) eg 
hefl [unt og^) gefit ærligum manni Gudna Jonssyni. med 
radi og samþycki og upplægi kuiunu minnar kristinar sura- 
arlidadottur. til fuDrar oiguar. aofaiar og Iðgligrar*'*) (;|;t: r- 
kiæru. alla þa sok og sokn og logligaíi abata er einar heit- 
inn biornsson og Solveig biornsdotter hans syster attu ad 
suara sinna wegna og syns fodurs Biarnar Þorleifsaonar sa 
medan hann og þau rangliga hielldu þa peninga er kall- 
adir hafa werid guendarpeningar**) og Joni Biornasyni og 
hans koinim Krigtinu'^ hafa nu') werid til dæmder fyrir 
rangligt hnlld og ologligar adtekter a^) peningum Þorgerd- 
ar Olafsdottur og Olufar Aradottur. enn nu b.er ad suara 
Olafi philippussyni wegna sonar sijns Binars Olafssonar. 
akal greindur gudni þeptaa akiæru eiga. [setia og semia**). 
sekta og sækia og allt riettarfar a^) eiga. epter þui fremsta. 
sem mic^**) og minne kuinnu ber epíer logum. skil eg alla 
þessa sok og Riokn og riettarfar vnder greindan gudna og 
hans erílngia. Og til sanninda hier vm setta eg [greindur 
Jon Biðrnsson^^) mil t innsigli fyrir þetta opid bref [hvert^'') 
er skrifad war aa Hrafnseyri j arnarfijrdi &unnudaginn næst- 



Kr.; Gjöyuinf^í^^bréf J6nB BjÖínstsoiuu' -viö Guðna Jöutrton um þetta 
íi;óz Auiao 1501, 115; eingia fy/ivtiögii í a. modiíeniíUBrtt, Kr. *) ö1. 
fi'j b. V. hÍTi, *) [b. V. Kr. [a. v. Ki. **) GudittGudaípei'iiriear, Kr. 
') b. V. Kr. 8) ,íf. a; b. v. Mtí. «) [•^ona og sotia, Kr. ^^) mér, ]15. 
") [b. V. Kr. ^^) b. V. Kr.; sl. a 



1501. 



FERÐAKAUP BISKUPS 



555 



an fyrir kroaamesso um worid. [þa er lidit wax fra guds^) 
hingadburd^) <D d og eitt cLr. 



541. 13. Maí 1501. á VíðÍTðlluin. 

BóMR klerka útnefndr af Gottskálki biskupi á Hólum, að 
biakupi leggÍKt 1 eitt ár kirlíjutíundir af öllum alkirkjum í 
Hólabiskupsdæmi fyrir „sína reisu og armæðu til og frá", 
„meðan hann var utanlanda". 

Bisk. 3. Fol. bls. 353—354, skr. 1641—1642. Af þvi íið firtalið er 
rangt skrifað hér i þessíiri bók, fiast bséf þetta allviða i bré.fabókura 
löeö ártalinn 1451, aem er rangt. AUar &f»kript3r biéfbins, sem nú eru 
til, Btafa frá þessari bók. 

Tijunder dæmdar Biskup Gottskalk medan 
hann var vtan lands j eiít dr. 
Þad giorum vier Aboti €inar a Mukaþuera. og Broder 
Jon Aboti a Þijngeýrum. Nichulas Þormodsson. ^rekur 
Cínarssou. Gudmundur Jonason. Gudmundur Skulason. Jon 
Þorgeijrsson. Eirekur Sumarlidasou. Jon Fimbogason. Nichu- 
las Wilialmsson. Þorsteirn Gudmundsaon. Olafur Klængsson. 
Gunnar Þordarson. Fiínboge ^inarsson. Jon Finnbogason. Hall- 
vardur Biarnason. Jon Jonsson. Besse Jonssion og Jon pet- 
urasoD. preatar Hola Biskupsdæmis godum monnum vitur- 
ligt med þessu voru opnu Brefe ad aub anno gratiæ M. 
[d, qvingeutesirao^) primo. a iimtudaginn næstan fýrer Hall- 
vardsmesau vm sumarid a almennelegre prestastefriu a Vide- 
vollum j Skagafirde. vorum vior til samþicktar og doms 
nefnder af vornm verdugum berra og andali^um fodur Gott- 
skalk med Guda nad Biskup a Holum j Hialltadal ad Ban- 
saka oí^ fullt doms atkuædi a nd leggia vm þann kosnad 
sem hann íiafdi medan bann var vtan lands sem kallast j 
kyrk(i)unnar logum Contributioiies og Catedvaticum. og þui 
j Guds nafne amen dæmdum. vier honuni kyrklutijunder vm 
eitt dr af oHuíí] dllíirk(i)um sem til þoirra leggiast j Hola 

liö; sl. a; ')burö*lío; þí. Kr. ^) [cd. ctving'Vftte-SÍmo, lídr. 
Ami Maguú^eou ritiii: fi, Bpást^íu árt&IiÖ^ 1501", t'em og er það léttR, 
ug þvi ex ártalið iagfært bér i biéfíuu, að ekki er bréfið frá. 1451. 



556 BISKUPSTÍUND AF KLAUSTRAJÖRÐUM. 1501. 



Biakupsdæmi til fuUrar eignar fyrer sijna Reisu og ármædi 
til og fra. Og til sanninda hier vm setium vier vor ínn- 
sigle fyrnefnder lærder menn fyrer þetta Bref. er skrifad 
var j sama atad. dag og clr sem fyr seiger. 



643. 13. Maí 1601. á Víðivölluin. 

Samptkt Gottskálks biakupa og klerka á prestastefnu, að í 
biakupstíundir skyldi lúkaat eyrir af öllum jörðum smám 
og atórum, þeim sem undir kirkjuna væri nú komnar, en af 
þeim, sem síðar kæmi, skyldi lúkaat tiundir eins og lög 
stæði til. 

AM. FaBC. XXXV, 7, frnmrit á skinni. Af 18 innfliglum ern nú 10 
fyrir bréfinu. — AM.. Apogr. 3388. 

Wm biskupstiunder af klausturjordum 1501^). 
Þat giorum wer. broder einar aboti da munckaþueraa. 
broder jon aboti aa þingeýrum. nicklas þormodzson. eirek- 
ur einarson. gudmundr jonson. gvdmundr skulason. jon þor- 
gilsson. eirekur sumarlidaaon. jon finbogason. nicklas vilialm- 
son. þorsteinn gudmundson. olafur klængson. gunar þordarson. 
finbogi einarsson. ]on finbogason. hallvardr biarnason. jon 
jonaon. besse jonsson. jon peturson pre8ta(r) hola biakups 
dæmis godum monnum uiturligt med þesau woru oppnu brefi 
at sub ano gracie milleaimo quing(ent)eaaimo primo aa flmtu- 
dagin næsta fyrir hallvardzmesso wm sumarid aa uiduuoUum 
j skagafirdi aa almenniligri prestastefnu woro wer til bedn- 
ir af worum werduga herra og andaliga faudur gottskalck 
med gudz nad biskup aa holum aa at lita wm biskupa tiund- 
er af ollum þeim jordum. sem ligia under klaustur og bene- 
ficium og þuijguds nafni amen. samþycktum wer og jatud- 
um at lucka eyri af ollum jordum býgdum amam og atorum. 
sem nu eru under kirkiu(r)nar komnar. £a hinar aem nu hier 
epter kuna under at koma. þa luckiz af þeim tiunder. aem 
log til standai og kriatinrettur wtt uiaár. Og til saninda 
hier um settum wer greinder prestíir wor jncigli fyrir þetta 



Utan á bréfinu meðhendi íxt 17. öld, nema ártalið ei eWra. 



1501. sÍMON ÞORSTEINSSON. 557 

(bref) er giort (war) j aama atad dag og aR gem adr greiner. 



543. 13. Maí 1501. á Víðirðllum. 

TTLFTjLEDóMa klorka útnefndr á prestastefnu af Gott- 
skálk bisknpi á Hólnm nm ákærn gíra Eiríks Einarssonar 
til Simonar Þorsteinsaonar nm jörðina Kálfakinn á Árskóg- 
argtrönd, 

AM. Fasc. XXXV, 6, frumrit á ■kinni. Af 11 innaiglum eru 9 enn 
fyrir. — aM. Apogr. 3387. 

Domnr vm kalfskinne.*) 
Kalfskinn a Arskogs strond.^) 
Þat giornm nier ginar aboti a mnnkaþuera og aboti 
jon a þingeýrum. Beasi jonsson. gudmundr skulason. gud- 
mundr jonsson. jon finbogaaon. þorsteirn gndmundzsson. jon 
gislason. nikulas nilialmsson. olafur kl^ngsson. jon jonsson 
jon petursson. prestar holabiskupsdæmiss giorum (!) god- 
um monnum kunigt med þesau uoru opnu brefi at þa lidit 
nar fra gudz bvrd þnsund fimhnndrnt og eitt ar. Woru 
uier til domss nef(n)der af norum andarligum faudur og 
herra biskup gottskalk at dæma nm þa akiærn er sira ei- 
reknr einarsson kiærdi til simonar þorsteinssonar. ] fyrstu 
grein at eirikur einarsson kiærdi til simonar þorsteinssonar 
at hann hefdi ath sier tekit haft og halld(it) jordina kalf- 
skinn er liggnr j asskogsskirkin aokn og hann reiknadi sier 
til erfda fallid hafa epter þorleif son ainn. þui epter þeim 
domi sem dæmdr uar j uiduik uar þar suarin stefiian lang- 
lig og þeir dæmdir til næstu prestastefnu badir. kom þar 
fram fyrir oss beggia þeira skial en þau bref sem simon 
hafdi lituzst oss anngna magtt hafa nm þa profuenttngiof 
sem margret magnusdotter skyldi hafa gefld þoriteini jons- 
«yni fyrir þers sakir at hun uar omagi fiar sínss og sion- 
lauBs. þui dæmdum uier profnentnna onyta og þaubref iem 
íimon hafdi at hallda fyrir þann skuUd at fyr greind mar- 

Utan á biéfinn með fornii hendi (nm 1601). *) Utau á biéfínu 
með bendi frá. 17. öld. 



558 



SÍMON ftORSTEINSSON 



1501 



gret atti skilgetin brodr tíl en þau bref iem eireliTir ein- 
arsson birtti fyrir om dæmdom uier fullmegtuíj og síra ei- 
riki jordina k^Ifskin til fuUrar eigaar. xx. hundrud j fyr 
greindri iordu en tiu hnndrud til halz þar til at laugligtt 
ranaak geitigr uppa huad fyrir hefer komid þennan partin 
þui at margretn m&gnnadottur uar skiptt allri iorduni kalf- 
sJíinni i lagaskiptti efter faudr og modr. €n fyrir þan ko«n- 
ad er adr greindr þorateinn jonfíRon hafdi fyrir margretu 
skylldi þar fyrir koma afgialld af jordunni. en fyrir þat 
barnid 8em hun fitti síkylldi koma til rez reikningsskapar 
uid erfingia þor«teun(ss jonssonar ef fadiren hefer aungua 
fulgn med þui gefld. uar þeesi vor domur dæmdr og upp 
sagdr aa almenniligri preatastefnu fimtudagin næatan fyrir 
haluardzmeaísu a nidiuollum j skagaflrdi. Og til saninda hier 
um setium uier fyrnefndlir domsmenn prestar og prelatar uor 
jngigli fyrir þetta domsbref skrifat j sama stad og ari deigi 
sidar eu fýr segir. 



544. 14. Maí 1601. á VíðÍTÖllum. 

DóMK klerka útnefndr af Gottskálki biskupi á Hólum 
um fjárrekitr á Viðid&liötnnguheiði, lambseldi VíðidalBtungu- 
kirkju, lambatolla, veiðar og aðrar eignir kirkjunnar, 

AM. ApoííK. 3875 „Ex orig. vicelögmannsenii Palfl J(on8)s(onar) Wi- 
dalins" (ÁM.). Árni lýsir innsiglunum. — Apogr. 3874 »— b, afakript opt- 
ir sama frumriti. 

Skilriki tnngnkirkiu^). 

Þoim godum^) monnum sem þetta Bref sida edoa heyra 
Sendsa Broder jon aboti aa þingeyrum. Broder C^nar abote 
a munka^)þuer(XL. Nickulaa þormodzaon. eirekur einarson. 
jon finbogason. Éireckur sumarlidaBon. jon gislason. jon flnn- 



*)„er ritftd ntan a brefid manú coœvá" (AM,); •) tvískriíað i frum- 
ritinn. ^)„vacaum Bpatium in originali. ineeratur Mmfta" (AM.) 



1501 



VÍÐIDÁLSTUNGA. 



559 



bogasoD. rickulas uílialmson. gunar þordarson. hall- 
uardr biarnason. gudmundur skulaaon. þorateinn gudmundz-' 
son. jon jonaou. Besse jonson. olafur kiængsson. flnbog^e 0n- 
arsöon. gudmuudr jonson og jou petursson. quediu guds og 
sina. kunigt giorandi. ath sub ano gracie millesimo quin- 
geutesimo primo da fostudagin næstan fýrer halluardz CDeísao 
nm gumarít aa uiduuoUum j blonduhlid æ. almeuniligri prestaa 
atefnu woro wer j dom nefnder af worum uerdugum fodr 
Gottgkalck med gudz nad biakup aa holum at Bansacka aa 
lita og fuUt doma attkuæde aa at legia um þa aakiæru. 
jon 8Ígmu»dz8on kiærde til grims jonssouar uegna kirkiun- 
j uidudalstungu. wm þær attekter og ologligar medferder 
sem grimr og fader hans jou gudmundzgon hefdi sig 
inn sett j faata eiguer kirkiunar j uidudalstungu. haft 
og halldit med fullri langri hefd. Bane og ofricke j 
mote maldogum domkirkiunar a holum. sem war wm 
almenniligan garalan fiarrextur sa tuugu heide þar wm 
»llan hreppin. lambiB elde. lambatolla. ueidar. landar 
eigner. holmar og eyiar 8em ligia fýrer uestan fornan 
farueg vidudalödLR sem gtefnan jne hellt og domkirkiunar 
^egistrum vttuisar og þat jnneheildur og greindr grimux jon- 
son war fyrer uu fyrer stefndr. þui j fyrstu war þat wor allra 
aalit fýr greindra abota og presta med fuUu doma attkuæde. 
at grimur wæri logliga fyrer kalladur. j anare grein næ^md' 
um wer ath kirkiau í uidudalstungu skal æfinliga att hafua 
bingat til og svo eiga skulu nu obrigduliga hier epter sem 
hingat til alla landar eign. holma. eýiar. Recka. at ollu til 
teknu Bem BegÍBtrum kirkiunar aa holum og tungu kirkiu 
ini hallda og grimur war nu fyrer stefndr og gogn og vitne 
þar wm baru og allar adrar f&sta eigner tuugu kirkiu aud- 
ur, auatur. nordur sem vestur. huar þær eru Idl ýztu endi- 
marcka uid aiiara mana íond og eigner. Ei gidr nu hed- 
an af gem epter og fyrer faranda werid hefer og wera skal 
nu og æ aidan wera fiarrextur a kirkiunar heidi j tungu 
eigi sidr lambatollar. lamba elde med slickre grein sem^) 
Kegistrum greiner og þau^) aa nefner. utan hrepa sem jnan 



^)lg, írumritið, AM. leiðrétti. svo; rétt: þar? 



560 



VÍÐIDALSTUNGA. 



1501. 



þaa «ka] nu hier epter og hingad til gialldazt att hafa og 
gialldaz gknlu nu upp hedan euo og um adra toUa og ti- 
under sem at kirkiune til greiner. gnn um aaskllnad þeirra 
adr greindra mana jons og grims wm audunarstada kirkiu 
sem Domkirkiunar Eegistrum oll greina ath heiti kirkia og 
]on gaf 80ck sa at grimur opt nefndr hefdi og hans fader 
dregit under Big alla henar tolla og tiunder. þa war þat 
wor domur at hun skal nu aem KegÍBtrum greiner heita og 
heitid hafua kirkiaa med slikri Kentu aem biskupin uill di- 
kueda og skipa wm henar tolla og tiunder. huad hun skal 
eiga eda att hafa sier til upphelldis. Cn nm seokter og sack- 
feUe sem oss leiz oí grim og hans faadr fallid hafA fyrer 
þetta þeirra nangligt halld. attekt og ofrickia medferder sa 
fasta eignum heilagrar tungu kirkiu þa dæmdum wer ei aa hæd 
ne seckt domkirkiunar og ei tungw kirkiu sp.m oss leizt til 
standa. sacker þess wor nadug herra biskupin fyrer sæna 
stad godra mana gaf þat til og suo jon 8lick(t) ed sama 
fyrer bisknpsins skulld kirkiunar seckter j tungu sem hann 
mætti med logum giora. Og til meiri styrckingar stadfestu 
uitnesburdar og obrigdiligrar díihræringar þa stýrckti stad- 
festi og fnllkomliga samþyckte wor werdugi*) herra og ellsku- 
ligur fader biskup gottskalk med oss þenan worn dom. Og 
til meire audsyningar og sanrar medkeningar setti hann sitt 
incigli med uorum adur greindra abota og presta jnciglum 
fyrer þetta domsbref er gior(t) war j gelldingahollti a sama 
aa»i deigi sidár ^nn fyr seiger.^) 

545. 30. Maí 1501. í Ylðcy. 

SiGTOÐE Filippusson selr Árna ábóta og klaustrinu í Viðey 
alla jörðina Breiðagerði á Strönd fyrir lausafé. 

AM. 288. 4to bl. 6, skr. o. 1670 (Bessastaðabök). 

Bref fyrir Breidagerdi. 
Þat giorv vier Jon Gellisson. Gissur ÞoIIeifsson. Am- 



^ w'ude, ftb. «) þ. e. 15. Mal 



1501. 



VIÐEYJAHKLATJSTR. 



561 



þor Olafsson ok Olafr Jonsson godvm monnvm vitvrligtt 
med þessv vorv opnv brefi ad ver vorum þar j hia iavm 
ok heyrdvm aa j klavstrinv j Videy med Svndvm manvdag- 
inn næsta fyrir festvm Bonifacii episcopi þa er lidit var fra 
hingat býrd vora herra Jesv Christi m d j ar. ord ok handa- 
band þeasara manna brodvr Arna med gvdz nad abota j 
Videy af einne alf v en Sigvrdar Pilipvssonar af annari, gkiUd- 
izt þat ok falzt vnder þeirra handa bandi at fyr greindr 
Sigvrdr Filipsson selldi adr nefndvm herra Abota Arna j 
Videy jordena alla Breidagerdi at dyrleika er liggr aa 
Strond j Kalfatiarnar kirkiv sokn til æfinligrar eignar ok 
frials forrædis med oUvm þeim gognvm ok giædvm sem 
greindre jordv fyllger ok fylgtt hefir at fomv ok nyiv ok 
hann vard fremst eigandi at til ytztv vmmerkia vid adrar 
jarder. Hier j mote skyllde abote Arne gefa ok giallda 
Sigvrde Filipvssyni vj malnavtv^) kvgillde ok iiijc j^) avll- 
vm fridvirtvm peningvm. Skylldo optnefndr Sigvrdr Filipp- 
vsson ok hanns erfingiar svara laga riptingv aa adr greindre 
jordv Breidagerdi en abote Arne hallda til laga, ok ef jord- 
in geinge af honum med logvm þa skyllde han ganga dom- 
lavst aptr at sinvm penningvm med svo vordnvm fridleika 
sem jnn kvomv. 

Ok til sanninda hier vm settvm vier fyrgreinder menn 
vor insiglle fyrir þetta jardarkavps bref skrifad j sama stad 
a deige ok are sem fyr seigir. 



546. 8. Júní 1501. í Breiðadal í ÖBUndarfirðl. 

Samxök og áskorun Vestfirðinga til Finnboga lögmanns Jóns- 
•onar, að hann haldi gömul lög og íslenzkan rétt, einkum 
í erfðamálinu eptir Þorleif Björngaon. 

AM. Fasc. XXXV, 1, frumritið k skinni. Fyrir bréfinu hafa veriö 
24 innBÍglí, en uú eru liau dottiu frá, uema uiu, sem enn eiu fyrír 
bréfinu. — PaBC. XXXV, 2, transakript é, skinni frá 3. llai 1569 gert í 
Saurbæ á Rauðasandi. Nokkrar aíakriptir eru til af bréfi þesau á papp- 



*)8Vo •)oc, hdr. 

nipi. vir. B. 



86 



562 VESTFIEÐINGASKEÁ. 



i: 



1501. 



ír, svo flem í Bibl. Bodl. Oxford FMagD. Collect 55. 4to bl. 223—29 
meÖ hendi GuÖbiands prófaBta í Vatnsfirði c. 1680; Landsbókasafn 115. 
4to I, 162—166 með heudi séra Jóns HalldórsBonar í Hitardal c. 1730, 
og er ártalinu þar bætt við níðar, og þvi ritar aéra Jón þetta um ald- 
nr fikrárinnar: „Þetta er Bamantekið eptir aö Stephán bÍBkup útgaf bídu 
úrskurð um arftöku Björns Þorleifssonar og hans systra og eptir þann 
tölf manna dóm, bod) Fiunbogi lögmaöur útnefudi á alþiugi um þaðarí- 
tak hér um Anno" (ártal vantar); IBfél. 126. 4to bls. Ö6— 100. Skrá 
þesBÍ er prontuð í morðbréíabæklingi GuÖbrandB bÍBkaps hiuum fyrsta* 
(Ápologia) Hólum 1592 bl. d2b — d5 og útg. S ReykjavSk 1902 bla 
61—57 (cptir Bama frumriti og hér. Sbr. moröbréfabœklinginn þriöja, 
Hólum 1608 bl. A5). Séra Guöbrandr kallar skiá þessa: „Suplicatia 
VeBtfírðinga til Finuboga lögmauns aö halda gömul lög isleuzk". Enn 
séra Jón kallar skrána „Suplicatia eðnr þó protestatia Vestfirðinga til 
Finnboga JóUBBonar lögmannB ura arftöku Björus ÞorleifBSonar og Bystra 
hans". Sumir kalla skrá þessa TestfirðingasJcrá. Frumrit Bkr&rinnar 
er meö hendi Björns GuðnaBonar. 

Motstaudubref þeirra vestfirdinga til flnnboga Laug- 
mana vm skilgiettning Biorns Þolleifssonar og hans syakina.^) 

OUum monnum þeim þetta bref sia edr heyra senda 
jon biornsson. Gvdini jonsaon. 
ormvr jonsson. jon ellingsson. 
ion odzaon. are gvdinason, 
þorolfur avgmvndzson, jon fvsason. 
jon jonsson. þolleifr avnnolfsson. 
tvmas jonsson. odr sigrdzaon. 
jndridi jonsson. narfl jonsson. 
olafur gvdmvndzson. sigmvndur branzaon, 
nikvlaa jonsson. petur fvsason. 
þorbiorn nikvlasson. steinmodr konradsaon. 
ketell þoateinsson. jon þordaraon. 
snorre helgason. og biorn gvdinason 

kvediv gvds og sina kvnnigt giorandimed þesavworv opnv 
brefe ath vser fyrrgreinder menn klavgvm og kærvmworra 
vegna og allz almvga a vestflordvm firir gvdi og aancte 
olaf konvng. og ydr flnbogi jonsson lavgman nordan og veat- 



1) Utan & XXXV, 1, með heudi EggertB Hannesaonar, og ntan A 
XXXV, 2, er nœr oiörétt Bamhljóða áakript með Bömn hendí. 



1501. 



VESTFIRÐINGASKRA. 



663 



aB a jslandi. af gvdi er*) til kioren osa ad hallda vnga 
og gamla j ydru lavgmanzdæini med lavg og landzins riett 
þad lavgmal er wort forelldri hefer sig og oas vnder svar- 
ed og vær hyggivm adh þier mvnvd med ydrvm svardaga 
sem ydr ber og lavgmanz eide til heyrer oss ydvr a hendi 
falit hafa til allra riettra mala. væntandi af ydr vmbota 
vm allt þad oss þicker afatt vera vppa laganna vegna og 
80 til ad sia ad ver mættim fastliga a standa og niotande 
verda vors gamla lavgmals sem sancte olafar og hans ept- 
erkomendr hafa oss adh avndverdv vth gefed osa til riett- 
inda styrks og frelsia og nada. gnn oss þiker nv wortlavg- 
mal fast rivfatz og til baka ganga. enn jnn leidatz j stadin 
nyvngar lavgleysvr og lavgvillvr. hvat oss þickir haskaligt 
bædi flrir gvdi og monnum jnn ad leida j wort land vnder 
ath bva samþycker ad verda flrir oss og wortafspringisod- 
laga rof og riettinda ran og fottroda svo og nidr briota 
wort gamla lavgmal lavgbok og kristen riett. go aem vffi 
mana dom sem vpp aa hlyder arftak biarnar þolleifsson- 
og systra hans epter þoUeif biornsaon favdr sinn og alla 
adra aina frændr so sem skilgetenar'*) eiginar konv bavra. 
€n vær vitnm aller. ad fyrrnefnd sysken biom og hans 
syatvr allar erv getnar j friUvIifl og frændaemisspellvm. 
^vat vær þeink(i)vm adh navckvr vanga og vmhugsvnar- 
leyae hafe þeim dandimavnnvm til handa komed. er sodan 
menn hafa med dome jnnsett j vort erfdatal fraffi firir skil- 
getna þa sem j lavgligvm hivskap erv getner. þvertj mote 
worum landz lavgvm sem med marghattudvm greinum j 
Diote talar. stendr so j vorre landz lagabok ad þad uarde miclv 
þeim til arfana kalla ad þeir aie j lavgligvm hivakap getn- 
er. þad annad er so seiger j worvm lavgvm. ^vervetna þar 
er madur fester sier mey eda konv ad gvds lavgvm og 
samþykt beggia þeirra þa erv þeirra bavrn lavgliga til arfa 
komen hvort þav erv geten firir festing eda epter. wtan 
þad atædi þa navckud firir þav gatv þav bavrn ad hann 
mætte þa konv ecke med lavgvm eiga. þad þridia er so 
mæler, ad av er ein lavglig festing enn eingin avnnr epter 

') b. T. 115 og Apol. >) Bkilgetner XXX, 2. 

86» 



564 



VESTFIRÐINGASKRÁ 



1501. 



þvi sem forn lavg seigia er madur tekvr j havnd mey eda 
konv nær verande skilrikvm vitnvm og fester hann hana 
med þeim ordvm er þar til heyra. gnn hver^) sem annann 
veg binda sinn hiuskap þa skvlv þeirra bavrn eigi lavglig 
tii arfs. þad hid fiorda er so hlyder. Nv ieikur a tveim 
tvngvm. hvort madur er arfgeingr eda eigi. stefni þeim þing 
er honvm stendr flrir arfe þa skal niota votta sinna ad 
hann stefndi honvm þangad. nv skvlv vottar hana þad bera 
fio mælandi. wer vorvm þar j hia er moder hans var lavg- 
liga fest og anefni stadin þa eigv þingmenn honvm arf ad 
dæma. j fimtv grein er so aeiger. ^vervetna þar sem madur 
vill sig til arfs færa leidi hann votta sina til og stefni þeim 
til avdrvm er arfve er nærstr. enn ef hann stefner eigi til. 
þa er vottvm hans fyrer skoted. þicker oss þad avdsynelig- 
atz ad ef sodan nyungar lavgmal skal hier vid gangatz og 
jnnleidatz j landid verdi helldr til bvlldrs og osamþyckis 
landinv til avdnar og nidrfallz. enn þeim dandimonnum sem 
landid byggia til marghattadra vandræda og meingiorda og 
ranganva so og vmtvrna avllv w^orv gamla lavgmali ad 
Bkafa vth ena skilgetnv enn leida jnn hinv meingetnv. hvat 
vær vilivm avngaleidis vid lata gangatz vpp adh gefa vora 
arfva þa vnder oss eda wort afspringi kynnv ad falla fyr- 
er þeim monnum sem so eru til komner og jnn leidder o- 
lavgliga j wort erfdatal. stendur j þessvm fyrr nefndvm xij 
manna dome þessar greiner sem þeir hafa sinn dom epter 
tracterad. þan fyrata ad þeir savgdv ad fram hefdi komed 
fyrer sig bref af pavaligv valldi vthgefit ad torleifur biorns- 
«on og jngvelldr helgadotter. skyllde lavgliga binda sinn 
hivskap og sidan rettliga mega saman blifa og þeirra bavrn 
lavgliga til arfs komin epter þav ad tekinni dispenseran, af 
kirkivnnar formanni sem skipad var j savgdv brefi. so og 
j annare grein savgdv þeir fram hafa komed wors kære 
nadvga herra kong kristena bref fyrer sig hvers sal gvd 
nadi. j hveriv hans nad hefdi skylldvliga skipad og tilgef- 
it sinna vegna og krvnvnar j noregi ad avll bavrn fyrr 
greindra manna torleifs og jngvelldar skylldv skilgeten til 



^)þanu^p: bæði; huerier, Apolog. 



1501. 



VESTFIRÐINGASKEA. 



565 



allz arfs epter favdr ainn og modr. wænditz þeir og j ainvm 
dome adh fram hefdi komed wors kæra nadvgá herra konghana 
bref. erkibiskupsena bref j nidarose og mavrg bref avnnr. stravff- 
vm vær j avngan mata fyrrnef:.dra verdvgra herra bref. havUd- 
vm vær þav j allan mata ærlig ef þav erv aiettiliga vndirstadin. 
l^avfvm vær og sialfer lesed og yfer fared og heyrt yfer lesen 
þesse adr skrifvd bref og vitvm vær vel og vndirstavndvm. 
bvat þav jnni hallda. erv þav avll epter env romverska 
brefluv þvi samþyckiandi ecki annad frekara nie fvUara enn 
80 sem þad vt visar. f^anfvm vær og sied þetta adrskrifad 
bref hid romverska vnder godra manna jnsiglvm vth þytt j 
norænv mali j hveriv sv grein stendr adh sidan þesser adr^ 
greinder menn torleifvr biornsson og jngvelldr helgadotter 
þav erv afleyst af brotvm og frændaemes spellvm og þar 
epter setetz hvoru þeirra epter hafum brotvm theirres heil- 
samligv bod og annad hvat þeim ber epter lavgvm setiandi 
vm sider. ei forhindrandi eda fortreyfandi fyrr sagt^) frænd- 
semis meinbvgi ad þav megi hionalag frialsliga sin j mill- 
vm ad samanteingia og thei sidan thaz er saman teingt 
lofliga j blifa steder til epter lavg og riett so ad hvn fyrr- 
nefnd kvinna er ecki hier fyrer af navckrvm valld takan. 
Bavrn þav hier epter fædatz dæmanditz lavgliga og ekta 
vera. þicker oss þav bavrn ecki hægt adh setia jnn j erfd- 
ennar sem hvorcke erv geten niefædd- witum vær til sanz 
ad optnefader menn torleifur og jngvelldr hafa eingin 
havrn att sin j milli sidan þav worv leyst fyrer oleyfiliga 
sambvd j frillvlifnade og frændsemes apellvm. vuderstavndvn^) 
vær adh þesae domr hefir meir vered trafcteradr og sam- 
settur firir uinskap mvtvr og peninga enn fyrer rietta vnd- 
irstadning lagana. witvm vær þar eingi ravk til eda lavg- 
mal ad navckur madur leikvr eda lærdr megi navckud ny- 
vngar lavgmal jnn leida j wort land þad sem eigi hefer 
adr vered og vid geingitz einvm manni til bata. enn avllv 
landiuv til skada vtan þess sie med skynseme beitz adr j 
burtt af landinv medallz almvganss samþyckt avllv Jandinv 
til uyyeiuda og LUmvgauvm lii biita iidii avfcii wor lavg 

Svo, frumritið; fyr sagda, Apologia. ") Svo. 



566 



VESTFIRÐINGASKRA. 



1501. 



herda eda lina wort gamla lavgmal efter landzing navd- 
synivm. og þvi fyrer allar þessar greinerog þær fleire adr- 
ar sem vser vitvm hier til Ivta j worvm lavgnm oaa til 
gtodar og styrkingar enn ecki j mote mæla. þa samþycki- 
vm vær greinder menn og almvgi þessa savmv fyrr skrif- 
ada nyvng lagaleyse og riettinda Ean onytt ecki afl hafa. 
og ver alldri vnder ganga hvorcke med blidv nie stridv. og 
þvi bidiu vær ydr herra lavgman finnbogi jonsson npp a 
guda uegna og suo lagana vegna adh þier fastliga standit 
sa woru gamla lavgmali med fvllre uizkv einaurd og havrku 
og nidr þryckit med fvUkomnvm laga vrskvrdi og allz al- 
mvgans samþycke þeim sem ydr vilia samþycker verda 
þessa nyung og allar adrar þær sem med olaugum eru jnn- 
leiddar j wortt land og wor laug og landzins EÍett rvglar 
og nidr brytr so hun fai alldri vppreist eda vidgangjworu 
landL 

Wilivm vær giarna ydr styrkía til allra laga og siett- 
inda epter þvi aem uær framatz íormegvm. epter worre 
formagan. 

Og til sanninda hier um settum wær fyrrskrifader 
menn wob jnnsigli fyrer þetta samþyktaE bref hvert er 
skrifad war j stærra breidadal j avnvndarfirde fimtvdagin 
næsta epter hvitasunnu vfiá wored. þa lidit war fra hingad- 
burd wors herra jesv christi. OD og w. c og eitt as. anno 
et cetera. 



547. 26. Júní 1501. í Skálholti. 

Ueskueðabbbéf Stepháns biakups í Skálholti um guðtoUatiI 
Staðarkirkju á Eeykjanesi. 

AM. Apogr. 2806 „Ex originali fra St&d 'é, Eeykianesi. accnra- 
tiflBÍmé" (AM.) með hendi Arna Magnússonar. Árni Jýsir innsiglinu, — 
Afskript staírétt frá, 18. tild i LandsBkjalasafDÍuu (= b), en þá. hefir 
bréfið veríð orðið skemt. 

Dómsbref Biskups Stepháns um GudtoIIa 

til Stadarkirkío.^) 

Ver gteffan med gudz nad biskup j skalhollti giorum god- 
_ ^ 



1601. 



STAÐR Á REYKJANESL 



567 



um monnum kunnigt med þessv vorv^) opnv brefl ath ver 
haufum fulla uissv af feingit ath biskup magnus godrar 
minningar vor næsti forveraro hafdi skipad til sancti Olafs 
tirkiv. aa atad. aa reykianesi tiunder og alla gudtolla af 
þessvm iordum. hofstaudum kinnarstaudum. skogum. kolla- 
budum. mula og halft midianes er adur liggia i reykhola 
kirkiu sokn. h'tz oss og vorum prestvm og prelatum med 
þeirra radi j almenniligri prestastefnv. þat j allan mata 
skiallegt og suarlegt fyrir sæker^) þess ojafns skiptis. sem 
verit hefur i millum kirknanna vm langan tima. þui sam- 
þikivm ver og stadfestum þennan giðrning med ollu kirki- 
nnar radi og skipum vnder krapt heilagrar hlydni ath luk- 
azt skule tiunder og aller gudtollar af greindum bægium^). 
þeir sem adur hafa golldizt til reykhola kirkiu. ^vcnliga 
hier epter til kirkiu ens heilaga olafa konvnga. a atad aa 
reykianesi. Ok til sannenda hier vm. festvm ver vort in- 
sigle fyrir þetta bref skrifad j skalhollti. in festo sancto- 
rum martirum johannis et pavli. anno domini. CDdj. 



548. 30. Júní 1501. í Skálholtl. 

DóME klerka og leikmanna útnefndr af Stepháni biskupi í 
Skálholti um reikning kirkjunnar í Arnarbæli í Olvosi, og 
dæma þeir jörðina Arnarbæli, að fráteknum fimm hundraða 
parti kongsins í greindri jörðu, fallna vera kirkjunni og 
biskupinum 1 reikningsskap. 

Biak. Skalh. Fasc. XI, 14, frumrit á skinui skemt af fúa. — AM. 
Apogr. 24:41 ^^accuraté". Fyrir bréfinu hafa verið átta innsigli. 

Árnarbælisbref. 
Ollum ODonnum þetta bref sia edur heýra senda einar 
jngimundarson. auzor biornson. jsolfur pdlson. kenek þor- 
Bteinson. pall olafsson og jon eireksson klerkar skalholltz 



*)„I originalnum stendur : þmv o vorv, Dad er manifeste error librarii. 
Bem heíar haft in animo þad ord opnv Bem efter fjlgoi" (AM.) ')Syo. 



568 ARNARBÆLL 1501. 

■ 

biakupa dgemia. halldor bryniolfson. þorsteirn atephanson. 
gndmundar einaraon. athephan þorsteinson. niknlas þorgila- 
8on og asbiðrn þorbiarnarson leikmenn. Q. G. og sina knnn- 
egt giorandi at þa er lidit nar fra gudz bard .OD*'. og fim 
hundrut og eitt dr a þridia dag uiko hinn næsta epter 
kroamesao um uorit^) j arnarbæli j auluðíii worum uer til 
nefnder af æriigum herra og andaligum faudur herra atheflf- 
ani med gudz ndd biskupi j skdlhollti at skoda rannsaka 
og dsema um jnstædu porcionem og mortuarium kirkiu hini 
heilaga nikolai biskups j greindo arnarbæli og um þann 
reikningskap annaíi fleira «em þar hafdi upp a fallith um 
kirkiuspelL tiunder og afgiðlld. taulldum uær peninga uðxt 
j kirkiusokninni. nu um nalægan Argang og reiknadizt upp 
a atian aura kirkiunnar porcio þetta arit. 

Jtem kuomu fyrir os þesser menn sem suo heita. kol- 
beirn biarnarson og bergsteirn oddzson og saugduzt hafa ut 
lukt og afhent kirkiunar peninga j arnarbæli epter odd 
oddzson. xxx, hundrada j kum og dum. nautum og saudum. 
suo at j þeasum. xxx. hundrada uoro ecki meir enn .iij. 
hestár. uoru til uitnis um þenna peninga lyktning gudbrandr 
gygurdzson og gudmundr þorsteinason og handfestu biskup- 
inum at sueria hier epter fuUan bokareid nær sem þurfa 
þiker. 

Jtem litu uær a kirkiu uidin þann sem nu er til og 
giordu uær hann fyrir cccc, (íxn ef kirkian uæri suo upp 
giord sem henni somdi strafanarlaust þa leitz oss hun mundi 
verd. XV. hundrut. 

Jtem hafdi og fallit j plaguni. cccc. j mortuarium. 

Jtem reiknadiz porcio uppa summeran um .xxx. ftra 
og vj ar. tolf hundrut og. xx. og vi aurar betur. gnn jn- 
stædan syndizt eingin suo sem til stod og adur hafdi med 
kirkiuni golldit uerit. 

Jtem 3 reikuiugskap biakupsena j tiunder og sekter ein- 
falldar. uoro reiknut .xx. hundrut og halfri maurk midr. 
€nn allur saman talin reikningskapur kirkiunar og biskups- 



1) þ. e. 4. If aí. 



150]. ARNAKBÆLL - GUÐMUNDARPENINGAE. 569 

en(8) app a arnarbæli reiknadizt .xvi. hundrut og .Ixxx. 
hundrada og er þa þo oreiknut biskups afgiðUd um .x. dr. 
Og at heilax anda nad til kalladri og suo proffudu og fyr- 
ir oas komnu dæmdum uær jordina arnarbæli j auluose alla 
at frateknum. v. bundrada parti kongaina j greindri jordu.^) 
fallna uera kirkiuni og biskupinum j reikningskap. og .xvic , 
meir en jordin er dyr tiL med þeim skilmala at þeir sem 
eigendur uerda jardarenar leysi hana til iin med þrennum 
saulum hin fystu j næstum fardaugura komendum aunnr at 
mikaels mesao. hin þridiu at audrum fardaugum. og skal 
gialldazt j kugillda nirdum peningum heima j arnarbæli 
jnnan greindz tíma. ^nn þat æfinlig eign kirkiunar og 
biskupsena sem eigi er leyst at siduztum saulum. og eign- 
azt avo micit j jordo huort fyrir sig sem tala rennur til 
epter fiarmagni. 

Samþyckti þenna uorn dom med os greindr herra bisk- 
up stefán. setiandi sitt insigli meduorum fyrnefndra manna 
jnsiglum fyrir þetta domsbref gkrifatj akalholltijn comme- 
moracio pauli apostoli a sama ari sem fyrr seger. 



549. 80. Júní 1501. & Öxarárþingi. 

Ttlftabdómr útnefndr á alþingi af Finnboga lögmanni Jóns- 
syni, þar sem Solveig Guðmundardóttir er dæmd löglegr 
erfingi eptir Helgu Þorleifadóttur móður sína, og Andrési 
Guðmundssyni og sonum hans er dæmd til halds og aðtöku 
jörðin Saurbær á Eauðasandi með þeim jörðum, er þar 

• I * 

Dómabók J6m fikrifstofustjóra Magnúsfionar í Fol, bl.210^— 211^. flkr. 
nm 1604, eptír transskripti gorða i Saurbæ á BaQðaBandí 25. September 
1501 (=a). — Ny kgl. samí. 1945. 4to bl. 120c — 121a meö hendi 
Hanneaar GunulaugBionar i Reykjarfiröi 1666 (eptir sama tranBBkripti). — 
LandsbökaiRÍn 116. 4toI. bls. 135—137 meö henái síra Jóne Haldórason- 
ar i Hítardal c. 1730. — Lök og stytt afskript er i AM. FaBc. LXXVI, 
C 3, frá c. 1670. Sbr. Dipl. Isl. IV, Nr. 370, og VI, Nr. 262. 



1) „Af þesBn ArnarbœlÍBbrefi 1501 Biest, ad ArnaTbreli var þá ftllz ad 
dyrloika 80c. atti kongur þar i 5c enn bondinn 75c « (AM.) 



670 GUÐMUXDARPBNINGAR 



1501. 



Domur wm arf þess Barns sem gietid 

er j vtlegd.*) 

AuUum maunnum þeim gem þetta Brief aia edur heyra 
senda einar oddzson. [jngimundur flnnsson.^) gijslephiliphusson. 
wigfus Þordarson. Salamon Þordarson.^) halldor Þorgeirs- 
80n.*) Sigurdr dadason. jon hrafnson. helgi þorualldzson. 
Biarni Andriesson. Oddur Sigurdzson. og Arnor finnsson. 
Quediu gudz og sijna kunnigt giaurandi. ad þa lidit war 
fra [Gudz burd*) CD d og j Ar. miduikudaginn næstan ept- 
ir") pieturs messo og pals a almenniligu auxardrþijngi wor- 
um wier j dom nefnder af ærligum') manni finboga^) jons- 
ayni laugmanni fyrir nordan og westan a jslandi. ad skoda 
og dæma um þa akiæru sem Andries Bondi [Gudmundar- 
son**) og synir hans gudmundur og ari beiddu***) og kraufdu 
nefndan^*) finnboga ad nefna dom yfer huert Solueig Gudmund- 
ardotter skylldi vera*'') laugligur erflnge helgu heitinnar 
þorleifsdottur modur sinnar edur eij.**) 

J fyrstu grein syndist þad þar. ad greind solueig hefdi 
selst laugligu arfsali greindum brædrum Gudmundi og ara 
og þeim til fullrar eignar og allrar soknar geflt alla þa 
peninga sem hun ætti edur mætti eigandi ad werda edur 
ordit hefdi med erfdum edur audrum hJutum. 

J annari grein kom þar fram fyrir oss af hendi fyrr- 
nefndra brædra Gudmundar og Ara festing**) og kaupmala- 
bref Gudmundar heitins Arasonar og helgu þorleifsdottur 
vndir godra manna jnciglum so latandi: ad Gudmundur 
Arason hafdi lagt**) til kaups wid helgu þorleifsdottur konu 



1) AlþÍDj^isdomnr Finnboga Jonssonar lö^manns nm arftöku Solvoigar 
Gudmundardottur epter modur sijna Helgn ÞorleifBdottnr Anno lóOl, 115. 
Dómur nm arf eptir Helgu sálugu Dorleifsdottur M. D. I, 1945. 2)[8l. 
1945. 3) Oddflson 1945. 4)t)orbergB8on (!) 1945. 5)[hingaöburö vorB 
herra Jesu ChrÍBti 1945. 6) eptir, 115, 1955; fyrir (=23. Júni!) a. 7)dandi 
b. V. 1945. 8) bónda b. v. 1945. 9)[1945; al. a, 115. 10)beidduBt 115. 
11) 115; greindan 1945; al. a. 19) b. v. 1945. 13)„Solveig Guðmundfl- 
döttir var kvinna Bjarna ÞórarinsBonar (göða manne), hvern Bveínar 
EinarB Þorloifaeonar [rétt: BjörosBonar] drápu á Brjámalæk Anno 1489. 
BJarni og Helga [rétt: Solveig] áttu ekki börn eptir sig". Athngaflemd 
Bira Jöns & BpáBsiu i 116. 14) festu 1945. 15) 1945; bI. a, 115. 



1501. GUÐMUNDAEPENINGAE. ^Vl 

sijna. aa þeirra brudtanpsdeigi xij** hundrada. og gaf henni 

þar wr flordungsgiauf. Enn greiud helga hafdi til kaups 

wit Gudmund Arasou iijc hundrada. war til greindur Gard- 

urinn Bær wl Raudasandi fyrir hundrad hundrada og þar 

til jc hundrada j ðdrum^) jaurdum þeim sem þar fylgdu 

med. og j c hundrada j lauaum peningum. hier med kiori 

kristin biomsdotter*) helgv dottur sjjna helmingakonu ) 

gard Gudmundar Arasonar aa þeirra brudkaupsdeige. feing- 

ina flar og ofeingins. med samþycki sialfs Gudmundar og 

handabandi so") ög samþycki Eafns Gudmundzsonar faudur 

brodur Gudmundarer honumwar þa skylldastur. Reiknast*) 

þessi arfur gem j brefinu stendur vjc hundrada og 40 c 
betur, 

J þridiu'*) grein kom þar og fram fyrir osa. ad Biorn 
Bondi Þorleifsson og (inB.r broder hans hefdu reiknad sig 
og halldit erfingia greindrar helgu systur ainnar. og þeim 

^ þætti hun**) huerki taka eiga arf eptir faudur sinn nie 

niodur fyrir þann skulld. hun [skylldi j vtlegd hafa gietin 

^ werid') [og fædd. af verkum Gudmundar fðdur hennar. er 

hanu skylldi giðrt hafa. en þo hvorki synt nie svarid fyrir 
088. ad greindur Gudmundur Arason hefdi utlægur dæmdur 
verit.«) og þottust hafa þar vppa E(ettar) B(ot) ad þad barn 
skylldi huerki taka arf eptir faudur nie modur sem so wæri 
gietid. 

Nu af þui ad oss lijst þad eij skynsamligt ad kuinnaii*) 
i gialldi þess edur hennar born. sem [bondinn***) brýtur. þess 

annara ad wær wissu mþeasa R(ettar B(ot) alldri fyrir laug 
geingid hafa hier j landit. edur eptír henni hafa dæmt wer- 
id. þess þridia. ad þar kom fram vtskript^O ^^^S^ ^"st- 
ierns brefl. ad hann fulluliga skipadi med [þessu sijnu brefi^") 
Solueigu Gudmundardottur allan þann sinn modurarf. war 



1) 1945; fll. a, 115. 2)„VatD8garðar-Kristín, dóttir Björns Einara- 
Bonar", sírn Jóo & BpássíuAllö. 3)b. v. 115, 1945. 4)ReiknadÍ8t 1945. 
5) annari^öll hdrr. 6)Solvoig, setr Bira J6u á spása'm í 115. 7)[1945; 
være i utlegd geten 115; skylldi j vtlegd gietin wera a. 8)[b. v. 1945; 
sl. a og 115, 9)konan 115. ]0)bondi hennar 1945. ll)útflkriptun 1945. 
12)[þeB3aio brefligre skript, Maguúa KetiUsou á spásfliu i a. 



1 



572 



GUÐMUNDARPENINGAR. 



1501. 



fyrrskrifad bref med heilum og oakoddum godra manna ]nn- 
ciglum. þui leist^) oas^) minn herra kongurinn sialfur hafa®) 
giaurt onýta fyrrskrifada E(ettar) B(ot) gf hun hefur nock- 
ur werid.*) 

[Þui fyrir þessar greinir^) dæmdum wær med fuUu 
doms atkuædi adur greinda Solueigu Gudmundardottur laug- 
ligan erflngia helgu þorleifadottur modur sinnar til alls sijns 
modurarfa sem sagt kaupmalabref vtuijsar. ^nn sakir þesa 
ad nu hielldu þeasa peninga ymsir menn. þeir sem til kauU- 
udu sagdra peninga til eignar edur vmbodz. enn þeir woru 
aunguum laugliga dæmdir. [þa*) wiasum vær eij huern sækia 
atti, þui dæmdum wier greindri Solueigu Gudmundardottur 
til fullrar eignar. enn greiudum Andriesi og sonum hans 
Gudmundi og ara til halldz og adtauku hennar wegna 
Eiettiliga jordina saurbæ sa raudasandi. og allar þær jardir 
sem þar med fylgia og helga hafdi heiman. So og allar þær 
jardir sem Gudmundur atti þar jnnan þingctr og andries 
hefur nu ad hallda. Skal andries oc hans optnefndir syair 
Gudmundur og Ari þessa adurgreinda peninga frialsliga 
hallda mega. ^nn Solueig eiga cLn nockurar afhendingar af 
þeim audrum sem til kalU greindra peninga. so micid sem 
þeir hallda [nu ddur.'') (nn þad meira^) er og a brestur 
wid þad sem kaupmalabref®) Gudmundar og helgu vtuijsar. 
sem adur er dæmt. þa skulu þeir sækia med laugum. af 
þeim sem laugligt halld hafa æ [ádur greindum^**) pen- 
ingum. 

Samþyckti þennan vorn dom med oss greindur finnbogi 
jonsson^^) laugmann. [og setti**) sitt jnncigli med worum 
fyrrskrifadra domsmanna jnnciglum fyrir þetta domabref 
skrifad j saraa stad og dri deigi sijdar enn fyrr seigor.^*) 



1)11B; liest a; lízt 1945. 2) :Bein b.v. 115. 3)hafi 115. 4)B8mfyrr 
greinir b. v. 1945. 5)[þar fyrir 1945. 6)[þar með 115. 7)[sl. 115. 

8) 8TO öll, en meö hendi MaiifnúBar Ketilflsonar er ritað „nn'nnft." \ n. 

9) — Líéíið lí)45. 10)[í)rátt iieiodiim ly4ó. -lí)ái. 1945. iíá)l£M,ö Ijrýtur 
hér. 13)[et cetcroi U5. Daggetniugin liér er 1. Juii. 



1501. KOSTE ALÞINGISMAIÍNA. - EPTIRLEGUMENN. 6U 



650. 1, Júlí 1501. á Alþingl. 

Almngissami-ykt um þingkost lögmanna og nefndarmanna 
um alþingistímann og um vetrsetu útlendinga á íslandi 
(Sbr. alþingissamþykt 1502). 

Add. Britísli Muaeúm 11, 942. 4to bl. 64a (= PMagn. 206), Söp- 
^y^m séra Gottskíllks í GlaHmbse skrifuð 1643—1590, og er samþjktia 
li6r langfylBt og bezt. — AM. 242. 4to bl. 35a með hendi Guðbrands 
bisknps c. 1570. — AM. 199. 4to_blB. 103-^104 skr. c. 1600. — Nykgl. 
eaml. 1945. 4to_bl. 196b,8kr. 1666 af Hannesi Gunnlangssyni. — MSteph. 
61. 4to_ bÍB. 91, Bkr. c. 1670. — Dómabók úr safni Jóna Pétresonar, 
í 4to_ ble. 75— 76, íikr. c. 1630— 40, nær Bamhljóða við Sópdyngju. Sam- 
þykt teBai er prentuð i Safni til sögu íslanda II, 189—190 eptir AM. 
199. 4to_, samanborin viö danaka þýðingu i Gl. kgl. saml. 1160og 1161. 
^ol. Auk þes9 er samþyktiu til i íjölda afskripta og ágripa, en danska 
þýðingÍD er eptir statta textanum. 

Alþijngiss samþykt.*) 

Anno domini. CD. d. oc eitt ar. war þetta dæmt oc sam- 
þyckt vtan vebanda oc jnnan fimtudagen næsta epter pet- 
urzmosso oc palz af hirdstiora*) logmonnum oc logretto- 
monnum oc oUum') almuga med lofatake. 

Pyrst at sa domr sem dæmdr var*) sa alþingi um sum- 
arit. at hver syslumadr skylldi hallda sinum nefndarmonn- 
um [þingkost epter skiallegheif*) oc hafa þar fyrer halfan 
skattenn þan meira*) er en nefndarmenneruer') taka j sitt 
nefndarkaup,') 

Svo oc dæmdum vier at hirditioren®) sa sem med log- 
um aa at uera skaP^) hallda badum logmonnum þingkost 
[huorum um lig") uid .x. mann. enn^') hafe þeir fleiremenn 
[med sier^*) halldi") vpp aa linn pvng.") Enn sa hird- 
itiore er at logum samþycktr sem hefur [minz herra kongz- 
ins breP*) firir sier oc helldr oss vid log oc [landz rett 

l)b. V. JP. 2)hirdBtiorum JP. 3)JP. 199; sl. Gottsk. 4)hafdiner- 
id JP. 5)[GottBk.; Bkiœllig heit JP.; þingkoat Bpter Etlegum heitum 
199; þijngkost effter skiælligum hætti 61; danflka þýöingin hefir: „tii 
derrÍB Nodtörfft„. 6)Gottsk.; hin: meirí. 7)þingmenn 199, 61. 8)þijng- 
fararkaup JP., 199, 61. 9)Gottsk. JP.; hirdBtiori, hin; 10)tilBkyIldr, 
Qottsk. (1) ll)Lb. V. Gottsk. ia)sl. Gottsk. lB)[b. v. Gottsk. 14)BÍalf- 
ir b. V. JR 199 ofl. 15)Gott9k.; kost JP. 199 ofl. 16)[GottBk. JP.; kongs- 
bief, hln. 



674 



EIÐA&. 



1501. 



hier j landit^) oc samþycktr er af badum logmonnum oc 
logrettomonnum oc oUvm almvga^) vtan logretto oc jnnan. 

Jtem samþycktum vier þann sama^) dom stodvgan [oc 
obrigdiligan sem dæmdr er adur vm vtlenzka menn*) at 
þeir 8kulu ongva vetrsetv hafa hier nema firir IvUa navd- 
syn sem domr [gior þar vm**) vtviaar oc þeir vtlenzku skulu 
buorki giora hier menn ne skip til sios.^) 

Var þat oc enn samþyckt ef syslumennerner hielldu 
ecki sinum nefndarmonnum þingkost þa skylldi hirdatioren 
hallda þeim þingkost oc logmonnum med. 

Samþyckti ærligr herra stefan med gudz nad bigkup j 
Bkalholti allar þessar fyrskrifadar samþyckter oc articulos 
med 08S adrnefndum monnum. 

[Er þat gamallt at hirdstioren skal .hallda logmonnum 
badam þingkoat oc oUum logrettomonnum.^ 



551. 1501. á AlþlngL 

ÁLiÞiKaissAUPTKT um eiða. 

LandsbökaflafD 819. 4 to bl. 56 með bendi Hannesar GunnlangsROn- 
l Reykjarfirói c. 1660. — Ny kgl. Baml. 1945. 4to_ bl. lB2b_ lð3a með 
hendí Bama mannB 1666. Sbr. IjöBtoilasamþyktina 1265 (Dipl. Isl. II, 
Nr. 4 E). Það er graoBamlegty að þetta Bé alþingissamþjkt út af 
íyrit sig. 

Alþijngia samþycktt um Eijda 1501. 
Yngre madur enn xvj®) vetra skal ej eijd vinna &n 
frænda Ká.da. og®) Eingen hwsfrw. nema med bönda Bdde. 
Eingenn lærdnr madur utan formadur hana lofe. Eingenn 
nema fastande. Eige j svijvirdelegum gtgdum. Eige hrap- 
urlega.^**) nie med ordkrðkum. Eige frÆ 9 vikna fjstu fram 



1) l)[rett 199, 61 ofl.; rettindi bier j iandid JP. 2) hér bætta 
öU, nema QottBk. JP. 3)sl. JP. 4)[Bem dœmdnr var adr vm vtlenda. 
og obrigdnlegan JP. 6)[þar vm dœmdur JP. 6)hér þrýtr JP. Sbr. Pin- 
ÍDgsdóm 1490. 7)[Bteudr nokkra siðar & Böma bís. í handritina. 8)13, 
1946. 9)8L 1946. 10)bvo bieðí. 



1501. 



BJARNANESSEIGNIR. 



S75 



Vffi pÆacha. Eige frd [Adventu um^) jölafjstu fram um 
geisladag. Eige d ymbrudQgum. Eige (L GagBdQguin. Enn 
ef sver Eangan eijd svare aem fyrer einfaldan hörd6m. 



652. 1. Júlí 1501. á Öxarárþingi. 

Alpöígisdóme um bréf og gkilríki Teits Þorleifssonar fyrir 
Bjarnanesi og Bjarnanesseignum. 

Bísk. Skalb. PaBC. III, 4, frnmrit & skinni. Af 14 ÍBDSÍ^lam eia 
níi 4 fyrir bréfina. — AM. Apogr. 2596. 

breff fyrir biarnarnesi 1501.') 
Ollum monnum þeim sem þetta brief sia eda heyra 
senda grimur pallason. einaE oddzson. stulli magnusaon. jon 
þorarinsson. hakon hallzaon, jon olafsson. halldor bryniolfa* 
8on. gudmundr einarsson. pall teitzson. jon oddzson. olafur 
oddzson og narfi ellendzson kvediu guds og sína kunnigt 
giorandi at þa lidit uar fra guds burd þusund fimm hundr* 
vt og eitt saB aa fimtudagin næsta efter peturs messu og 
pals da almennilegu auxararþingi uoru uær til doms nefnd- 
af ærlegum dandi monnum finnboga jonsayni Iðgmanni 
nordan og uestan di jslandi og þoruardi ellendzsyni Iðg- 
niauni austan og aunnan ái islaádi til at skoda ok rann- 
saka og fuUnadardom & at leggia huert afi eda íuUkom- 
íega magt hafa skylldi þav bref og skikiki er teitur bondi 
þorleifsson tedi þar og birti fyrir greindum Iðgmðnnum og 
allre Iðgrettunni. um biarnanes og biarnanes eigner. beiddi 
greindr teitur þorleifsson Iðgmennina bada og hein fuU 
greifa hirdstiora og hofudsmann yfer allt islaúd hier domg 
íipp & huort hann mætti med Iðgum bihallda sagdar eign- 
er efter Binum brefum eda eigi. kom þar fram bref med 
innsigli arnors finnzsonar so latanda at hann hefdi sed og 
* yferleset uors naduga herra kong kristierns bref med heilu 
og oskauddu bangaúda innsigli suo latanda at fyrnefndr 

l)[sl, 1945 2)Utan & biéfinn með hendi Teits Þorleifsionar, nema&r* 
talid er aeð hendí árúa UagaAssosar. 

I 

í 



\ 



BJARNANESSElGNm. 



1501 



kong kristiern gaf birni þorleifssyni fulla magt og nalld til 
af konunglegn ualldi át gefa teit gunnlaugason kuittan og 
akærvlausafii fyrir sier og ollum sinum Iðglegum efterkom- 
endum um aull þav mal stæri og smærri sem adr greindr 
teitur gunnlavgsson hefdi brotlegur ordet med kongdominn 
ok sig. kom þar og fram bref med innsigli narfa þoruallz- 
sonar eins latanda og adr seiger um bref arnora. Og at buo 
prou^du mali dæmdvm uær arnor finnzson akylldugan at 
uinna eid efter innsigli ainu og brefi og hann sor fuUan 
bokar eid þar straga m þinginu fyrir flnnboga jonssyni Iðg- 
manni. enn uær dæmdum bref narfa þoruallzsonar med heilv 
og oskauddu hans innaigli fullt lagavitni fyrir þa grein at 
hann uar fram lidinn. enn uer uissum fyrir full aiannindi at 
hann hafdi skiluisa dandi mann verit. kom þar ok fram tran- 
skriptarbrtif med dandimanna innsiglum suo hliodanda j milli 
annara orda og greina sem hier seiger. 

þui gefur eg adr greindr biorn þorleifgson fyrr greind- 
an teit gunnlavgsaon aullungis kuittan og akærvlausaó fyr- 
ir mier og ollum minum Iðglegum efterkomendum af ollum 
þeim sektum stærrum og smærum sem hann uard brotlegr 
uld konginn epter þui brefi sem minn nadug herra kong 
kríitiern gaf mic ut hans vegna. þat fysta hann villdi til 
hans nada snuazt. enn huer audrv uis uill giora briota bod 
edr bref mins herra kongsini luari slikv fyrir sem landzins 
lög ut uisa. 

dæmdum uær adr greinder domimenn med fvllv domi 
atkuædi aull þessi bref med til greindri kuittan og lættar- 
giord er þar vt j stendr vegna teitz gunnlaugsionar fvU- 
mectug j allan mata. og fyrr greinda iord biarnanes og þær 
eigner sem þar til heyra skylldu uera obrigdiliga eign teitz 
þorleifsgonar æfinliga hier eppter fra þui fysta er hun uar 
honum skipt. og fvllkomlega lavi og lidvg af allri akærv 
kongdomsins uegna. 

■amþyktv þenna vorn dom fyr nefnder lögmenn og log- 
rettumenn letiandi sin innsigli med uorum fyrgreindra manna 
insiglum fyrir þetta domsbref skrifat j lama stad deigi og 
ari sem fyrr seiger. 



1501. KVITTUNARBEÉP. - VILLINGANES. 



577 



553. 11. Júlí 1501. í Skálliolti. 

Stephán biskup í Skálholti afleysir Jón Helgason af því 
migferli, seni hann í féll, þá er hann í hel sló Þorleif Þór- 
ólfsson. 

AM. Fasc. XXXV, 4, frumrit á. skinni. Innsiglið er dottið frá. 

kuittun vm mannslag 1501.^) 
Ver steffan med gudz nad biskup j skalhoUti giorum 
godum monnum kunnigt med þessu vorv opnv brefl ath ver 
haufum afleyst jon helgason af þui misferli sem haun [j flell 
þa hann oforersyniu^) j hel slo þolleif heitin þorolfsson. sem 
gud hans sal nade. suo og haufum ver sett adur skrifud- 
vm ione skripter fyrir sitt brot ok flesegt vpp borit suo 
oss vel anæger vppa heilagrar kirkiu vegna ok vora, þuí 
giorum ver þratt skrifadan ion helgason kuittan ok akæru- 
lausan fyrir oss ok ollum vorum epterkomendum kirkiun- 
ar formonnum vm adur skrifad brot®). Ok til sannenda hier 
vm festvm ver vort jnsigle fyrir þetta kvittanarbref skrif- 
ad j skalhollti. jn tranalacione sancti benedicti abbatis et 
confessoris. anno domini CDdj. 



66á. 35. Júlí 1501. 

10. August 1603. á Fiugumýri. 

Bbéf að síra Hallvarðr Bjarnason hafl geflð Marteini Þor- 
varðssyni og Sigríði konu hans hálfa jörðina Villinganes í 
Goðdalakirkjusókn, 

AM. Fasc. XXXV, 10, frumrit á skiani. Tvö inusigli af á oru dott- 
in frá. — AM. Apogr. 306. 

vm viIlinganes.O 
Þad giorvm vier bodvar svartson þorolbur þorgilsson 

1) Utan á, bréfinu meö hendi frá c. 1600. 2)[tvískrifað, og strykað 
út á síðari ataðnam. 3)Hér er Bkafinn bvo sem úr línn, og hefir það 
verið gert í öndverða, þvi að eitthvað hefit ofskrifazt. 4) Utan á bréf- 
inn með heudi írá 16. öld. 

Dlpl.jBl. vn. B, 37* 



578 VILLINGANES. - ÖHLYGSHNJÓTR. 150L 



gudmundur þorsteinsson þordur þordarson godvm monnvm 
kvnnigtt med þessv vorv oppnv brefl ad þa lidet var fra 
gvds bvrd. ClQ. d. og eitt ar aa jacobsraesBv vorv ver j hia 
savm og heyrdvm a ad sira hallvardvr biarnason afventi 
maiteine þorvardzsyne halfa jordina villinganea er ligur 3 
gvddala kirldvsockn eptter þvi brefi sem marteinn las þar 
fyrir oss so latandi ad sira hallvardur hefdi geflt sier og 
sigride konv sinne adur greinda jord halftt villinganea. log- 
festi og lagdi dom fyrir þar þa stragx adur greint halftt 
villinganes títt nefndur marteinn. og til aaunenda hier vm 
settvm vær fyrr skrifader menn vor jnncigle fyrir þetta 
bref er giortt var aa lavrencivsmessv aa flvgomyre j skaga- 
flrdi tveimvr arum sidar en fyrr seiger. 



555. 36. Júlí 1501. á Hðfðadalseyri. 

Hannbs Etars Henrikason kaupmaðr ogReineki GretteHen- 
riksson skipherra eelja Andrési Arasyni og Guðrúnu Kle- 
mensdóttur konu hana flmtán hundruð í jörðunni Örlygshnjót 
í Patreksfirði fyrir þrjátíu vættir skreiðar. 

Eptir afskript gerðri á Hólum í Hjaltadal II. Jftlí 1704 eptir frum- 
ritinu, staöfestri af Haldóri Þorbergssynl og Jöni JönsByni. Vat frum- 
ritið „raeÖ tveimur innBiglnm". 

Þat giorum uier hannes etars henreksson kaupmann og 
Reineki grette henricksson skipherra godum monnum vitur- 
lekt med þessu ockru opnu brefi. at vit medkiennuzt þat 
vit hofum seltt Andresi arasini og gudrunu klemensdottur 
hans kuinnu þann flm hundrada partt annan sem ockur til 
flell epter sira fllpus heitinn jonsson. sem gud hanz sÓLI 
nddi. i jordunni aurligshniot^) er liggur í patreksflrdi i saud- 
lasdals^) kirkiu sockn. med ollum þeim gognum og gædum 
gem greindum jardar partti fýlger og filgt hefer ad fornu 
og nýu og vit urdum fremst eigandi ad epter logum i ock- 
ar skullder vndan ockur og ockar erfingum og epterkom- 



1) = nú: Hnjótr. 2) Svo. 



1501. ÖBLYGSHNJÓTR. — BÓLSTÁÐARBRÉP. 570 



endum. enn undir þau og þeirra grfingia og epterkomendur 
til frials forrædis og fuUrar gignar. medkiennuzt vit fyr 
nefnder menn hannes etara og Reineki grætte at vit hof- 
um fulla og alla peninga vppborit af adurskrifudum monn- 
um Andrese og Gudrunu sem ockur vel lijkadi. huad er 
uoru XXX vætter med hardaii flak. þui giorum vit oggief- 
nm þratt skrifud hion Andres araaon og gudrunu Biorns- 
dottur^) olluugis kuitt og akiærulaus fyrir ockur og ollum o(c)k- 
ar. ^rfingium og epterkoraendum um adur greinda jord og 
jardar uerd. 

til meiri audayningar og stadfeatu hier um heingium 
tít fyr nefnder menn hannes etara og Eeineke gretti ockar 
inzigli fyrir þetta ockart giornings og kuittanar Bref. huort 
er akrifad uar a haufdadalseýri um gumarit manudaginn næst- 
an fyrir Olafsmesso enu flrri arum epter gudz burd CD d 
og j dr. 



566. 6. Áugust 1501. á Skarði. 

Ormb Jónsion fær Guðmundi Loptasyni til æfinlegrar eign- 
ar jörðina Bóktað i Kaldaðarnesskirkjuaókn, en gefr Guð- 
mund kvittan um það tilkall, er „Jón bóndi" átti á jörð- 
unni Bassastöðum. 

AM. FaBc. XXXV, 11, frumrit á skinni „frft Bggert Snœbiornssyne 
6. Kirkiuboli 1708" (AM.). Innfliglið er enn fyrit bréfinu. 

Þat giori eg Ormur jonson godvm monnvm uiturligt 
nied þessu mínv opnu brefe at eg kenuzt at eg hefi fengit 
gudmunde lopzsyni jordina bolatad er ligur j kalldadarnes 
kirkiu sokn til æuenligrar eignar (og) frials forrædis epter 
þui aem eg uard fremst eigandi af gvdmundi andressyni 
nndan mier og mínum erfingium og under adur nefndan 
gudmund og hans erfingia. So hefl eg gefit titt nefndan 
gudmund kuíttan um þad tilkall sem jon bondi atti a jord- 
unni bassastodum j somu kirkiusokn eptir þui lem hann 



1) Svo hér 



37* 



580 



DALSBRÉF . 



1501. 



matti mier þat framazt gefa, Og til sanenda hier nm set 
ec mitt incigli fyrir þetta bref huert ed skrifat var a skarde 
a skardstrond fostudaginn næsta epter Olafsmesso seinni 
arum eptir gudz burd QD d og eitt ar. 



557. 10. Áiigust 1501. á Isgeirsá. 

EiNAR Þórólfsson selr Halli Sigurðssyni alla jörðina minni 
Dal í Blönduhlíð („Ceciliu-Dal'O fyrir jörðina Einholt 1 Bisk- 
upstungum með fjórum kúgildum, en þaðan gyldist sauðar- 
gjald til Haukadals í gamla rentu. 

AM. FaBC. XXXV, 9, frumrit á Bkiuni. Af 6 innBÍglum er að eins 
1 fyrir bréfinu nfi. — AM. Apogr. Ö390. 

1501. 

Bref vm cesseliu DaL^ 
Þat (giorum) uær teitur þorleifsson narfe sigurdzason 
jon þordarson odde kolbeinsson og gudmundr loptzson nalri- 
anu3 biarnarson godum monnum kunnigt med þessu uoro 
opnu brefl midvikudagin næata epter peturs mesau og pals^) 
ói þínguelle. þa lidit var fra híngatburd vorss herra jhesu 
christi þuöund. og. v. c. og eitt ar vorum uer ] hia saum 
og heyrdum át ord og handaband þessara CDanna einars 
þorolfssonar af einne alfu og hallz sigurdzsonar af annari 
at öuo fyrir skildu ad greiudr einar þorolfsson selldi adr 
greindum halli sigurdzsýni jordina alla minna daljblaundu- 
hlid er Liggr j mycklabæiar kirkiu sokn med auUum þeim 
gaugnum og giædum sem greindri jordu fylgir ogfylgthef- 
ir at fornu og nyiu og hann uard fremzt eigandi at fyrir 
íioritigir hundrada at griota enn ef hun ætti leingra eda 
hefdi att þa selldi hann þat til fvUrar eignar. Hier ] mot 
gaf optt nefndr hallur sigurdzsson jordina alla einholt er 
liggr J biskupstungum j haukadals kirkiu sokn raed aullum 
þeim gaug(n)um og gædum sem greindri jordu fylgir og 
fylgt hefir at fornu og níu^) og hann uard fremz eigandi 



1) Utau i bréfínu með íoiuri hendi. 2) e. 30. Júuí. 3) Svo. 



1501. 



MOBÐBRÉF 



581 



at og þar med. iiij. kugilldi. sagdi fyrr g'reindr hallur at 
gialldazt ætti aaudr til haukadals ] gamla rentu. skylldi 
huor suara lagfariptíngum a sinne jordu og tacka sína jord 
ad næstum fardaugum. skylldi fyrr greindr hallur ganga at 
fiinne jordu domlaust at næstum fardaugum ef dalur geingi 
af at laugum. Og til sanninda hier vm setium ner uorjnn- 
cigli fyrir þetta kaupbref er giört uar da asgeirsda j vidi- 
dal upp a laurinciusmessu dag a sama are sem fyrr seigir. 



558. 7.)^ . , --^, í á Breiðabólstað. 

> September 1501. 
10. í ^ [a Pingeyrum. 

ViTNiBBURBB um samtal þeirra Jóns Sigmundssonar og Gott- 
skalks biskups, að Jón hefði eingu bætt fyrir þau tvö eig- 
iu börnsín, erhannhefði sjálfur látið farga, — látið drekkja 
öðru í Gljúfrá, en hinu í soðkatli. (Falsbréf, eitt af 
'inordbréfunum). 

Bréf þetta er áðr prentað í Morðbréfabæklingi Guðbrauda biskupa 
hinum ITI. Hólum 1608 og Reykjavík 1904 bls. 146—147, en er héi 
tekið eptir AM. Apogr. 694, sem gert or eptir frumriti falBbréfdns. Ut- 
ftn fi. því BtÓð raeð hendi Guðbrands biskups: „falsbref vppa Jon Sig- 
ttiundsBon. Jtem 4«r fogur falz Brefiu seud til Bira Jons KraksBonar." 
Texti prentaða bæklingsina er kaliaöur h hér neðanmáls. Til hliðsjónar 
eru enufremr hafðar þessar afskriptir: AM. Apogr. 3959, eptir traua- 
ökripti á pappír frá 1594; Syrpa Guðbrauds biakups S Biskupsskjalasafni, 
bla. 202, skr. c. 1600 (= c); LandsskjalaHafn 94. 4to bl. 42a með hendi 
Jóus lögmanns Sigurðssonar c. ItíOO (ártalslauat); J. Sig. 66. 8vo með 
bendi Gruanavíkr-Jóus eptir transskripti frá 12. Febr. 1592. 

falsbref vm bornen Jons Sigmundzsonar.*) 
Þat giorum vier þorualldur^) oddzson [brandur gunnar- 
son oc gudmundur alasou^) godum monnum kunnigt med 
þessu voru opnu brefe at vier vorum*) hia a breidabolstad 

j vestur^) liope næsía dag íjnv mariuniesso sídare um iiausl;- 
id anno domini [CD dc o? eitt dr®) er biskup gottskalk liet 

1) c. 2) jjoruardui' c. í5) [í^'uendur alasaon og N: ssoa c. 4) þatj 
V. &. 5) vestara c. 6) [M. D og eitt ár 3959; 1501 Ar, 6, c. 



582 MOEÐBRÉP. — MÖÐEUVALLAEIGNIR, 1501. 



kalla jon sigmuiidzsoii þar vt ] kirtiugardinn og spurde 
biskupinn^) þa ion aigmundzaon*) huert hann hefdi kuittun 
af heilagre hola dorakirkiu edur^) hennar formonnum fyrer 
þau misferle er hann hefde*) verid [henne**) skylldugur fyrir 
þad barn sem hann liet farga j gliufura [a mulavatnsheide 
suo oe®) fyrir þat barn tuæuett [sem jon') hefde^) latid dreckia 
j aodketilin^) fyrir nockrnm arum forlidnum og hann hafde^**) 
sialfur att vid gudruno gunlogsdotter kuinno*^) ainne epter þui 
þad hafde fadur^^) verit sannprofat vppa jon^*)med suordum 
eidum adur fyrre. enn jon sagdist þad ecki bætt hafa og 
aungua kuittan hefde hann þar fyrer af andlegu vallde. 
medgieck titt sagdur jon [sigmnndsaon*') þetta onej^ddur*^) oas 
hiaverande^**). og til sanninda [hier vm aetium vier adur akríf- 
ader menn vor jncigle fyrer þetta vort vitniaburdar bref 
skrifat a Þingeyraklaustre^") þremur dogum sidar enn fyrr 
seiger. 



559. 18. Septemher 1501. á MSðruvðllum. 

jAEBAsiapTABRtF Þorvarðs lögmanns Erlendssonar og Gríms 
bónda Pálssonar á MöðruvöIIum. 

AM. Apogr. 717 „Ex originali" með hendí Jóns Magnússonar br6ð- 
ur Árua. Sbr. rikÍHráðsdöm 9. Dec. 1510. — AÍBkript af þeaan bréfi er 
og í „IcIÍB" Béra Eyjólfs á Vönumí IBfél. 67. 4to_ bl. 60b_61b_. — AM 
Apogr. 5789 (eptir einhverri pappSrsaískript). 

Þad giðrura uier finbogi jonsson laugmadur nordan og 
vestan aa jslande. sira sigurdur Runolfsson. stulle magnus- 
son. petur loptzson og ketill arnason suarner langrettumenn 
godum monnum uiturligtmed þesau uorn opnubrefij CDaudru- 
felle j eyiafirdi miduikudagin n^atan epter krossmessu um 
haustit^') aBum epter guds burd þusund fim hundrut og eitt 
aa vorum uier i hia saum og heyrdum aa ord og handa- 
band þessarra manua þoruardz elleiidzsonar laugmanz sunn- 
an og auatan aa jslande af einne alfu en grims palssonar 

l)bi8kup c. 2)ad, b. v. 3959, &, 3)og 3959, 6, c. 4)hafdi c. 5)[med 
henni 3659j honum, c. 6)[og bo c. 7)[haun 3959; aem sem b. (l) c. 8)hafde 
c. 9)eodkatlinum 3959. 10)hefdeö, c. ll)koauc. I2)[fiil. c. 13)SjgiDu:.(l-son 
b. V. 3959. 14)og 694 (I) lö)hiaverauda c. 16)[et cetera c. 17)1). lö. St pt. 



1501. MÖÐRU V ALL AEIGNIR. 



af annarre ath suo firir skildu. ath grimur og þoruardr 
teyptu og skipttt med handabandi og fuUu jayrde þesaum 
eignum er suo heita. jn primis holar j eyiafirdi firir hundr- 
ad hundrada. arnarstader firir fimtigi. c. uazender xx. c. 
jðkull XX. c. tiarner florotige c. ulua xvj. c. torfufell fimtigi 
.c. villingadalerner bader xx. c. med aullum þeim gaugnum 
og gædum aem greindum jðrdum fylger og fylgt hefer att 
fornu og nyiu og þoruardr uard fremzt eigande ath ordinn. 
hier i mot gaf grimr palsson þoruarde ellendzsyne þeasar 
iarder er sua heita. med auUum þeim gaugnum og gædum 
sem þessum jðrdum fylgia og fylgt hafa og grimur palsson 
og syner hans wrdu fremzt eigandi ad epter sinn faudr- 
faudr pal brandzson og hustru jugebiðrgu þoruardzdottur. 
med suadan dyrleika. breidabolstad j aulueae firir fiðretigi. 
c. auxnalækur x. c. j þufu lande iiij. c grimslækur x. c. 
hraun xxx. c. biarnastader fiðretige. c. gata x. c. eymu x. c. 
hlid X. c. liggia þessar iarder j auluese og seluogi. hof aa 
kialarnesi firir Ix. c. arnarhollt. xl. c. skrautholar xx. c. 
aufugakellda x hundrut. jðrd aa akranese er heiter galltar- 
uik XX. c. skylldu þeir kaupa og skipta fyrnefnder menn 
þessum jðrdum ath hundrada tale ath til tauldu (þvi) sem huor- 
ar jardernar aeiknuduzt um sig at rettum dyrleika skylldi 
þat huor audrum uid leggia sem aa brysti. súa og um frida 
peninga og ofrida skylldu þeir og skipta adh EettumReikn- 
ingi huor uid annan. sua og lofadi grimur palsson j sama 
handabaudi adh bitala fyr neíndum þoruardi ellendzsyne atta 
c og xl j kugilldum og aullum þarfligum peningum flrir 
þaun peninga skacka er hann Keiknadi flrir oss ath hann 
ætte upp æ, arf hustru jugibiargar heitenar þoruardzdottur 
og opt nefndr grimur uard jatza ath bitala honum sem laug- 
lig bref þar um giðr uttuisa. ath þessu luktu og haulldnu 
sem fyr skrifad atendr þa skyllde grimr palsson og syner 
hans aullungis kuitter og akærulauser um alla klagan og 
akæru upp a þat godz fast og laust sem att hafdi jagi- 
biorg þoruardzdottcr jórdina fyrst CDaudruuaulla og alla peu- 
iiiga adra huort þad hefuo verít í^^xt cdr klagat epter rett- 
arbot edr audrum fieskacka upp aa fyr sagda peniuga. Suo 



584 MÖÐRUVALLAEIGNIR. — TRANSSKBlPT. 1501. 

og giorde þesaer fyr akrifader dandimenn þoruardr og grim- 
ur fullkomna aatt si(n)jmille um [auU hugmod^) og askiln- 
at er þeirra hafdi hier til j miUe farith. lofadi grimur pals- 
son ath þesse peningaskipte skyllde standa obrigdelega af 
sinne hende sua lengi sem hann hefdi umbod sona sinna 
þolleifs og benediktz. Bn uiUde þeir brædur þoUeifur og 
benedikt ecki hallda. þa þeir uæri af omaga alldri þetta pen- 
ingaskipte. þa skylldi optnefndur þoruardr ellendzson edr 
hans laugliger eríingiar mega ef þeir uiUde uppi hafa sinar 
malakærur aa þa brædr þolleif og benedikt sem hann hafdi 
adr haft at skuUdunum fra skildum. Bn ef þeir brædr 
þoUeifur og benedikt uiUdu hallda og ei brigda þesse pen- 
inga Bkipte j faustu og lausu sem adr er greint og þeir 
hðfdu giðrt þoruardr og grimur. þa skyllde allur fyrr sagdr 
skilmale og skildagi standa æuinliga og obrigduliga af huor- 
um tueggium og þeirra epterkomendum, og til saninda hier 
um heing(i)um uier fyrnefnder menn uor jncigle firir þetta 
bref skrifat aa maudruuðllum j eyiaflrdi æ, sama are þrim- 
ur dðgum sidar skrifat en fyr seiger. Setti grimur og þor- 
uardr sin jncigle med uoram jnciglum til meiri audsyning- 
ar og stadfestu um þennan giorning. 



260. 25. Septemlíer 1501. í Saurbæ. 

IWnsskriptarbeíif. 

Dómabók JónBflkrifstofuBtjóta MagnteonRr í FoL bl. 210—211, Bkr. c. 
1604. — Ny kgl. saffil. 1945. 4to bl. 120c og 121a með hendi Hanneaar 
Gunnlaugssouar í Reykjarfiröi 1666. 

Þad giaurum wier hallur prestur augmundzson og gud- 
mundur eiuindzson^) leikmann godum monnum kunnigt med 
þessu ockru opnu brefe ad wid haufum sied og yferlesid 
þann dom. aem aa almenniligu auxardrþi]Dgi war utnefnd- 
ur af ærligum dande^)manni flnnboga jonasyni laugmanni 
n(ordan) og westan aa Jslandi. og af laugriettumonnum war 

1) þiiau liugiQod 67. 2) Eyfuudsson 1945. 3) b. v. 1945. 



1501. 



VmEYJARKLAUSTB. 



586 



dæmdur þeim sem hier jnni standa skrifader med þeirra 
hangandi^) [og oakoddudum^) jnciglum bo latandi. sem^) ord 
eptir ord [hier epter skrifad*) stendur. 

[Hér kemr alþingisdómr frá 30 Júni 1501, Nr. 549] 

h 

Og til sanninda hier vm settum*) wid fýrr skrifader 
naenn ockar jnncigli fyrir þetta transakriptarbref. Skrifad 
J saurbæ a raudasandi laugardaginn næstan fyrir«) festum 
Michaelia Arcangeli a sama ari sem fyrr seiger'). 



561. 11. Oktober 1501. í Viðey. 

JóN Sigurðsson og Solveig systir hans selja Árna ábóta (og 
tlaustrinu) í Viðey alla jörðina Þormóðsdal 1 Moafellssveit 
fyrir tólf hundruð i lausafé, en jörðin var blásin og hafði 
leiugi verið í eyði. 

AM. 238. 4to^ bl. 11—12, skr. c. 1570 (BeflsaBtaðabók). 

Bref fyrir Þormodzdal. 
Þat giorvm vier Jon Gellisson. Jon Sigvrdason. Grimr 
Karason ok Olafr Jonsson godvm raonnvm kunnigtt med 
þessv vorv opnv breíi þa er lidit var fra hingatbyrd vors 
herra Jesv christi m d ok j ar j Videy med Videyarsvnd- 
vm in festo Gereonis aocíorvm ejvs^) vorvm vier j hia savm 
ok heyrdvm aa ord ok handaband þessara manna brodvr 
Arna med gvdz nad abota j Videy af eine alfv en af ann- 
arri Solveigar Sigvrdardottvr ok Jons Sigvrdssonar brodvr 
hennar er þa hafdi hennar logligtt vmbod og barna henn- 
ar. skilldizt þat ok falzt vnder þeirra handabandi at fyr- 
greind Solveig ok Jon selldv advr nefndvm abota Arna 
iordena alla Þonuodzdal xvjc at dyrleika er liggr j mos- 
felltz kirkiv sokn med Videyarsvndvm til afinligrar®), eign- 

1) hangendum 1945. 2) [b. v, 1945. 3) flh 1945 (hét). 4) [sem 
effter 1945. 5) aetinm 1945. 6) cfftcr 19-i5, eem yrði 2. Okt. 1501. 

þ- e. 1501, eiöB og í dúmiaum, sem innan í trauaskriptinu er. 8) þ. 
e« 10. Oktober. 9) Svo. 



586 



VIÐEYJARKLAUSTR 



1501 



ar ok friala forrædis med oUvm þeim gognvm o? giædvm 
sem greindri jordv fyllgir ok fyllgtt hefir at fornv ok nyiv 
ok Solveig hafdi fremst eigandi at ordit til yztv vmmerkia 
j raotz vid adrar jardir. var jordin adr blasin ok langa 
tima i eyde. sa þar litil merki til tvna ok tofta oc spiltt at 
ollv. atti Solveig halfa jordina en bórnin halfa. var þat 
eytzlveyrir fyrir bornvnvm. þvi aelldi hvn hverntveggia 
hlvtan sier til framfæris ok bornvm sinvm med godra manna 
yfirsyn. Hier j mote skyllde opt nefndr abote Arne gefa ok 
giallda adr greindre Solveigv xijc med svo vordnvm frid- 
leika sem hier seigir. vj malnytv kvigilldi. vj fiordvnga 
smiors ok xxiiij alner valmals j hvndrad. xij stikvr klædis 
j hvndrad. hest j hvndrad ok iijc j avUvm þarfligvm frid- 
virtvm peningvm. skylldi optnefnd solveig svara lagaript- 
ingv sa adr greindre jordv Þormodzdal en abote Arne hallda 
til laga en ef Þormodzdalr kynni af at ganga þa skylldi 
abote Ame ganga domlavst aptr at jordvnne Stravme xc 
at dyrleika er liggr vt j Hravnvm j Bessastada kirkiv sokn 
med Videyarsvndvm (!) ok at sier taka til æfinligrar eignar 
ok frials forrædis. 

Ok til sanninda hier vm settvm vier fyrnefndir menn 
vor insigle fyrir þetta jardarkavpsbref skrifad j sama 
stad ok aa sama ari deigi sidar enn íyr seigir. 



563. 26. Oktober 1501. undir Fclli. 

Þau hjón Andrés Guðmundsson og Þorbjörg Ólafsdóttir 
leggja aptr hvort í annars vald þær fjórðungsgjaflr og tíund- 
argjaflr, sem hvort sagðist áðr öðru gefið hafa, og hvort 
skyldi mega gefa sína fjórðungsgjöf og löggjafir hverjum, 
sem þau vildu þar eptir, og gefa þau nú Guðmundi syni 
sínum þessar sínar fjórðungsgjafir og löggjaflr og ágreindu 
þar í jörðina Saurbæ á Rauðasandi. 

AM. Apogr. 1857, eftir frumriti, fiem 3 innsigli hötðu verið fyrir, 
en 2 af þeim voru dottin frá. 

Þat giorum uit gudmundur eyuinsson og gudmundur 



1501. 



SAURBÆJARBEÉP 



587 



jonggon godum monnum kunnegt med þessu ockru opnu 
brefue at þar uorum vid j hia j litlustofunne j saurbæ A 
naudasandj laugardæginn næstan epter mikaelsmesau um haust- 
it 8»um og heyrdum » ord og handaband þessara manna 
af eirne alfu andres gudmunszon. enn af annare alfu þor- 
biorg olafsdotter hans eiginkuinna at so fyrir skildu at 
greind hion andres og þorbiorg laugdu aptur med handa- 
bandi huort j annars ualld þær flordungsgiafuer og tmnd- 
argiafuer sem huort sagdezt adur audru gefit hafua. og 
huort um sig skyllde mega gefua sina fiordungsgiof og all- 
ar lauggiafuer huerium sem þau uiUde þar epter. Hier 
epter gafu fyrgreind hion andres gudmunszson og þorbiorg 
olafsdotter gudmundj syne sinum med fuUu handabande 
þessar sinar fior(d)ungsgiafuer og aUar lauggiafuer þær þau 
mætti framazt med laugum gefua. huert ur sinum pening- 
um. þeim sem þau hefde att og eigande atyrde. Híermed 
skildu til og d&. greindu opt nefnd hion andres og Þorbiorg 
þessar sinar lauggiafuer upp j jordena saurbæ & sauda- 
"ande tU æfuenligrar eignar og undansier ogsinum erbing- 
ium. enn under þrattnefndan gudmund og hans erbingia. 
Lýstv þau þui tittnefnd hion andres gudmunszson og þor- 
biorg olafsdotter at þau hefde aungar giafuer fyrre gefit 
enu þessa og þau yntte honum sinna lauggiafua best at 
niota. Og til meire stadfeste og sannenda hier (um) setur 
andres gudmunszson sitt jnsigle med fyr greindra manna 
jnsiglum fyrir þetta uittnesburdarbref er skrifat uar under 
feUe j koÚaflrde þridiudæginn næstan fyrir simonsmessu um 
ueturinn. þæ er lidit uar fra hingadburde uorss herra jhesu 
kristi .co. flm hundrud og eitt oar. 



563. 30. Oktober 1601. undir Staðarfclli. 

Stublx Þórðarson selr Narfa Jónssyni jöröina aUa Kirkju- 
ból i SkutUsfirði, með samþykki Guðlaugar Finnbogadóttur 
konu sinnar. fyrir Þorsteinsstaði í Breiðafjarðardölum með 
þpim tnnguspotti, er Þorsteinn bóndi Guðmundsson lagðitil 
greindrar jaröar. 



688 



4 

KrRKJUBÓLSBRÉP, 



1501. 



AM. PaBc. XXXV, 12, fnimrit skinni, og eru öll (3) inneiglín 
ftL — AM. Apogr. 865. 

kirkivbols bref.^) 

Þat giorum uær jon aBmundzson vk þordur uermundz- 
son ok sveinn buason godum monnum kvnnigth med þessu 
uoru opnv brefe þa er lidit var frda hingadbvrd vors herra 
jhesv christi þvavnd ok flmm hvndrud ara ok eitt ar aa 
hugardaginn næsta fyrir allra heilagra messo vnder stad- 
arfelle da medalfellzstrond vorvm vser j hia saum ok heyrd- 
vm (2l ord ok handaband þessara manna. sturlla þordar- 
sonar. ok narfa jonssonar at suo fyrir skildu at fyrr nefnd- 
ur stvrlle þordarson spllde adr greindum narfva jonssýne. 
jordina alla kirkivbol er liggur j skutvlsflrde. j eyrar kirkiu 
sokn med jayrde ok samþycki gudlaugar flnnbogadottur eig- 
in konu sinnar. ok suo jafnvel med jayrde modur sinnar 
gudflnnv jonsdottur vndan sier og^) Biniim erfiíig(i)um. £nn 
wnder fyrr greindau narfua jonsson ok hana erflngia. med 
avllum þeim gognum ok^) giædum sem greindre jordu fylg' 
er ok fylth^) hefer ad fornn ok nýu. epter þui fremsta sem 
hann var eigande at ordinn. ^ier j moti sellde opt nefnd- 
ur narfe jonason þrattnefndvm atvrlla þordarsyne. jardern- 
ar þorsteinsstade j breidaflardardolvm er liggr j kuenna- 
breckv kirkiu sokn ok jordina kolldukinn er liggur oa flnn- 
mork j stadarfellz kirkiu sokn med aullum þeim gognum 
og giædum sem greindvm jordum fylgir ok^) fylt^) hefer at 
fornu ok nyu ok adr greindr narfl joasson hafdi fremsteig- 
ande at ordid. suo ok med þeim tunguí'potti er þorstöinu 
bonde gudmvndzson lagde til fyr nefndrar jardar kaulldu- 
kinnar med jayrde ok samþycki sesceliu gvnnsteinsdottur 
ein^) konv tittz^) nefuz narfa jonssonar, Ok^) þar til 
flmm malnytu kugillde ok^) tau^) hundrud j fridvird(u) at 
fra teknum kauplum. skyllde hvor vm sig at sier taka fyf^ 
nefndar jarder at næstvm fardavgum ok fyrr greinda pen- 
inga. €nn hnor nm sig siurlle ok narfl siiara lagaripting- 
um da fyr greindura Qordnm) ok hnlldG til laga. Ok") til 

1) Utau á biéíinu með gamaili lioudi. 2) Svo hér íaiium stöfum. 



150L 



TRANSSmPT. 



589 



sanninda hier nm settnm vær fýr nefnder menn uor jnsigle 
fyrir þetta jardakaupsbref akrifad j sama atad dari ok^) 
deigi sem fyr seiger. 



'"iö*- 1501. á Reykhólum. 

Tbaksskbiptaebbéb'. 

AM. Fasc. XXXV, 3, frumrit á Bkinni, og er skorið utan af rönd 
bréfáins hægra megin og þar með aptan af öllum Ununum. FjÖarur inn- 
sigli hafa verið fyrir þvi, sem eptir or af brófinu, en þau eru öll dott- 
in frá, 

Þath giðrvm vær ey vindr gvdmvndzson endride svarthz- 
jon jonason og snorre haflidason godvm monnum kvnn- 
igth med þessv v[orv opnv brefi at vier hofvm] yferlesitog 
teyrth yfer lesith opit bref med heilum og oskavddvm hang- 
s-nde jnsiglvm svo lathanda ord efter ord sem hier [efter 
skrífath stendur]. 

[Hér kemr dómr Finnboga iögmannfl geinginn á alþíngi 1. Júií 1500 
^oi erfðarétt Björns ÞorleifsBonar og syBtkina hans eptir Þorleíf Björna- 
föður þeirra, Nr. 498]. 

[Og til sanninda] hier vm settvm vær fyr nefnder menn 
vor jngsigle^) fyrir þetta thranskripthar bref er giortth var 

^ reykiaholvm a reykiauese 

^rvm efter gvdz bvrd þvavnd fim hvndrvth og -j. ar. 



^^^- 1501. á KirkjubóU. 

pufiKi Jónsson geír Páli Aronssyni frið og félegan dag fyr- 
sér og öUum aínum eptirkomendum og hefir gert við 
hann fuUa sátt fyrir atvist að vígi Páls Jónsaonar bróður 
G^uðna, þegar Páll var ófyriraynju í hel sleginn á Öndverð- 
areyri(i496),ogkveð8tfésekt og „nægilse" hafa uppboriðsin 
vegna og Orms bróðnr aíng. 



1) Svo hér fallum stöfum. 2) Svo 



m 



KVITTUÍÍARBRÉP. - LUNDR. 



15Ö1 



AM. Faac. LXYI, 23, frumrít & skinni. Innsíglið er dottið itL 
Frumrít þetta kom írá Bæ & Ranðasandi, — Apogr. 1175. 

Þetta bref heyrer til latrum j adalvik^) 
Þat giori eg gudine jonaon godum monnum viturligt 
ath eg medkennuntz med þeaau minu opnu brefi ath eg 
hefi j heidr vid gud og firir godra maníia bænar atad gefit 
pal aRonson frid og fielegan dag firir mies og aullum min- 
um epterkomendumogfulla satt vid hanu giort finir þa ath- 
vistar aauk sem hami med var aa aundverdareyri j eýrar- 
sueit þa minn broder pall jonson var þar ofirÍBesyniu j hel 
gleginn. hefi eg fiesekt vppborit og fuUt nægilse feingit 
minna vegna og mins brodr vegna orms jonssonar suo sem 
mier vel anæger epter þui sem vor sætt var gior. þui gior- 
eB eg greindr gudine jonsson adrnefndan pal aronson aull- 
ungis kuittan og akærulausan vm adr greinda athuistar 
gauk og uigamaL Og til sannenda hies vm sette eg opt- 
nefndr gudine jonson mitt jnnsigle firir þetta kuittunarbref 
skrifat aa kirkivbole j langadal aarum epter guds burd .03. 
cd. og eitt^) as. 



566. 1501. 
Máldaoi Lundarkirkju i LundarreykjadaL 

AM. 257. 4to^ Bkb. samtiða. — AM. Apogr. 2663 með hendi Arna. 

Anno domini. CD ö j. atti kirkia sancti laurencij a Ivndi. v. kyr. 
00 .V. asaudar kvgilldi. cc. i gelldfe. fimm hundrvd i koplvm. 

porcio ecclesie vra vj. aar. vc oc .xx. alner. 

var kirkian gior fyrir .vijc. oc stadurinn fyrir. ccc. 

Geck sira þordr i borgvn vid kirkiuna oc biskupinn vm 
peningana. 



1) Utan á bréfina með fornrí hendi. 2) „cordge 1501" (AU). 



1502. 



BRÆÐRATUNGUBRÉF. 



591 



567, 4. Janúar 1503. á Klrkjubóil. 

(JuÐNi Jónsson gefr Helgu dóttur sinui til fuUrar eignar 
jörðina Bræðratungu í Biskupstungum með þeim greinum, 
er bréflð hermir. 

AM. Apogr. 1939 moð hendi Árna Magnássonar. „Þetta fyrerfar- 

andi bref hefi eg Arne MagnuBBon uppskrifadi Kaupmannahöfn 1727. in 

Martio. eptcr copin ritf.dri a kalfskian. Var sii copia. og hafdi alltíd 

vered aa inusigla edur vidisae. Skriften & aagdri kalfflkinnu-copia virdt- 

est mior vera hier ura af anno 1640 eda 60. eda kannske litlu elldre. 

Literatura var miög raung i copiunne. og umbreitte eg honue inter 

Bcribendnm. Copiuna liede mier lö^madarinn Oddr Sigurdzson". A miða, 

sem liggur hjá afskript bréfsins, lætr Árni Grunnavikur-Jón rita: 

»Höndin a Copiune giafabrefa Gudna 1502. er rett hin sama sem á kálf- 

skinB Copiu af kaupbrefo Giala lögmans HakonarBonar fyrir Brædra- 

tungu af þeim Þormoddsonam Bira Asmunde og Hira Jono 1617. Er 

Hönden á badum þessum brefura vidvœningslogf ogj bokstöfuneu vijda 
raung". 

Þat giori eg Gudni Jonsson godum monnum kunnigt 
^öd þessu minu opnu brefi. at eg medkennizt. at eg hefl 
geflt Helgu gudnadottur. dottur minni iordina Brædratungu, 
er liggur i Biskupstungum i Skalholltzsueit. i minar log- 
giafer. flordungsgiof og tiundargiof. med ollum þeim gogn- 
um og giædum. sem greindri iordu Tungu fylger og fylgt 
tefer at fornu og nyiu. og eg vard framazt eigandi at i 
^rfd eptir minn brodur Pal Jonason. Bnn honum fell til 
erfdar epter Jon Palsson son sinn. epter þeirri giðf. er Sol- 
veig Biornadotter. moder hans. gaf honum i sitt testament- 
um. epter þuisembref þar nmjgiort utvisar. Gef eg greindri 
Helgu gudnadottur þessa fyrrnefnda iord Tungu. med þeirri 
Ey er þar fylger. til fullrar eignar, henne og hennar erf- 
Higium fyrir utan allan Boikningskap vid hennar syskin i 
arftoku epter mig. med oUu þui sem optnefndri iordu fylg- 
er uti og inni. oUu tilteknu. enn ongu fra. med husum og 
herbergium. hurdum hiarafostum. vidum naglfostum. hvert 
sem helldur er bialki edur bite. og ollu þvi fle. er þar kann 
at flnnazt i iordu edur á. nema logligur kennandi verdi til 
logum. Reikna eg mina eigin peninga vera og verithafa 
sftx hundrud hundrada. og mala Þoru Biarnardottur. kuinnu 



593 



ÞVERÁ í VESTRHÓPI. 



1502. 



minnar at auki. Enn aunguar giafer gefit adrar. utan þa 
eg gaf henni a ockar giptingardegi flordung ur [tvo hundr- 
ud^) hundrada. aem eg hafdi til kaups víd hana. Og til 
meiri sanninda hier um. setta eg mitt insigli fyrer þetta 
iardarbref. skrifat a kirkinboli í Langadal. ellefta dag i jol- 
um. þa er lidit var fra hingatburdi vors Herra Jesu Christi 
þusund flmm hundrud og tuo (Lt, 



568. S. Janúar 1503. á Eólam. 

ÐóMB klerka útnefndr af Gottakalk biskupi á Hólum, þar 
sem þeir dæma jörðina Þverá hina syðri í Vestrhópi af Sig- 
urði bónda Daðasyni og eign heilagrar Hólakirkju. 

AM. Fasc. XXXVI, 2, frnmrit & skinni. Af 10 iunsiglum eru nú 
2 fyrir bréfinu. — AM. Apogr. 3391, — A bleðli með írumritinu ritar 
Ainí: „Einars abota er kl&rt". 

Domur um sydri þueraa ] vesturhopi 1502.*) 

OUum monnum þeim sem'þetta bref sia edur heyra. 
senda Broder einar benedikzson abote aamwnkaþuera Brod- 
er l^ikulaas prior aa maudruuollum. eirekur sumarlidason 
radzmadur A holum. finnboge einarsson kirkiuprestr sama 
stadar. Gudmundrjonsson. Gunnar þordarson. halluardr biarn- 
arson. oddr einarsson. petur psalsson ok gudmundur olafsson 
prestar holabiskupsdæmis. kuediu gudz ok sína. kunnigt 
giorande. ath sub anno gracie, ClOiIlesimo quingentesimo 2**. 
faustudagin næstan eptir þrettanda dag iola*). j viduíjk i 
viduíjkarsueit worum vier i dom nefnder. af worum andlig- 
um faudur ok uerdugum herra. herra Godskalk med gudz 
Nad biskupe aa holum j hialltadal ath dæma vm þa akiæru 
er biskupinn kiærde til sygurdar bonda dadasonar. vm jord- 
ina þueraa hina sydre er liggur j vesturhoope j hwnauatz- 
þinge. þui jn nomine domini amen. dæmdum uier loglíga 
stefnvna ok nefndan sygurd þa þar laugliga fyrir kalladan. 

1) [Svo; „corrig. tveim hundrudum" (AM.) 2) Utan á bréfinu meö 
bendi frá 17. öld öndTerðri. 8) þ. e. 7. Janúar. 



1502 



VIÐEYJARKLAUSTR. 



593 



fyrir þa fyrstu grein ath hann sialfur medkendizt stefnuna. 
€m j annare grein vm biskupsins akiæru til fyrr nefnz 
sygurdar. dæmdum. vier jordina þueraa enu sydre uera ok 
uerit hafua eign heilagrar holakirk(iu) vpp fra þeim þrim- 
ur aarum lidnum sem hvn uar til panta sett. biskup olafue 
heituum godrar minningar. af einare biornssyne epter þui 
sem stendur j þeirre skraa sem thomas hrafnsaon sor áth 
fullan bokareid heima a holum fyrir biskupinum morgum 
godum monnum hiauorandum, Suo ok eigi síjdur dæmdum 
vier opt uefnda jord sydre þueraa kirkiunnar eign a holum 
eptir þeirre medkenning sem einar heitinn hiornson med- 
kendizt med sínu brefue ok incigle at hann hefde þraatt 
nefnda jord þueræ, til panta sett ok eptir þuí sem fyrr 
skrifuat stendur, nema opt nefndr sygurdr bonde dadason 
leidde. ij. loglig vitne. at einar biornson hefdi luckt ok golld- 
it. xl. hundrada biskupe olifue suo at honum uel líjkade, 
komu þar .ij. loglig uitne fram fyrir oss i dominn, at bisk- 
up olafur hefdi afskilit uid einar biornson. at hann uiUdi 
ongua eydijord hafua j þessa sina skuUd. Ok til sanninda 
hier vm settum vier fyrr nefnder lærder menn wor jncigle 
fyrir þetta bref. skrifuat æ. holum j hialtadal aa sama are. 
ðeige sijdar enn fyrr seigir. 



569. 33 Febrúar 1503. í Viðöy* 

Beép, að Sigurðr Pilipusson kvittaði Irna ábóta í Viðey 
fyrir andvirði jarðarinnar Breiðagerðig. 

AM, 238. 4to^ bl. 6. skr. c. 1570 (BesaaBtaöabók). 

kvittan fyrir Breidagerdi. 
Þat giorvm vier Gvdlavgr Sigvrdzson. Lytingr Jngi- 
mvndarson. Gissvr þolleifsson oc Jon Brandzson godvm monn- 
Vm kvnnigtt med þessv vorv opnv brefl at ver vorvm þar 
j hia aa Vtskalvm aa Eosthvalanesi sancte Blasivs dag oc 
heyrdvm aa at Sigvrdr Filippvsson gaf oc giorde brodvr 
Arna med gvdz nad abota j Videy med fvUv jayrde oc 



Dipi. iBi. vn. B. 



38. 



594 



VIÐEYJARKLAUSTR 



1502 



handabaiide avllvngis kvittan oc akiærvlavsan vm þa alla 
peninga sem hann var honvm skylldvgr fyrir jordena Breida- 
gerdi eptir þvi sem þeirra kavpbref þar vm giortt vtvisar 
fyrir sier oc ollvm sinvm erflngivm oc epterkomendvm. 

Oc til sanninda hier vm settvm vier fyrnefndir menn 
vor insigle fyrir þetta kvittvnnarbref skrifad j Videy med 
Svndvm a þridivdagin jn festo chatedra Petri apostoli anno 
ODC' d. ij. ar. 



570. 16. Apríl 1503. í Viðcy. 

SOI.VBIG- Sigurðardóttir kvittar Árna ábóta í Viðey um and- 
virði jarðarinnar Þormóðsdals í Mosfellssveit. 

AM. 238. 4to_ bl. 12, skr. c. 1570 (BossaBtaðabók), 

Bref um Þormodzdal. 

Þat giorvm vier Jon Gellisson. Gissur þolleifsson oc 
Olafr Jonsson godvm monnvm kvnnigtt med þeasv vorv opnv 
brefi at Solveig Sigvrdardotter raedkiendizt at hvn hefdo vpp 
borit heilan penning oc halfan oc alla þar j milli fyrir jord- 
ina alla þormodzdal eptir þvi sem þeirra kavpbref þar vm 
giorfc vtvisar. þvi gaf oc giordi fyrgreind solveig med fvllv 
jayrdi oc handabandi herra Arna med gvdz nad abota j 
Videy oUvngis kvittan oc akiærvlavsan vm fyrsagth jardar 
verd fyrir sier oc oUvm siuvm erfingivm oc epterkomendvm. 

Oc til sannenda hier vm settv vier fyrnefnder menn 
vor insigle fyrir þetta kvittvnnarbref skrifad oc giorningr- 
inn giordr j Videy in festo sancti CDagni martiria anno do- 
mini CD. d. ij. ar. 



571. 39. Apríl 1502. á Klrkjubóli. 

DóMR útnefndr af Guöna Jónssyni kongs umboðsmanni milli 
Geirhólms og Langaness um umboð Björns Þorleifssonar af 
Ólöfu Aradóttur og um arf eptir Solveigu Björnsdóttur. 



1502 



GTTÐMTJNDARPENINGAR. 



595 



AM. Fasc. XXXVI, 9; frumrit á Bkinni. Af 6 innöiglum p.ru uú 3 
íyrir bréfiuu. Dóair þeiisi ei' til í raörgum pippírsftfskj'iptum. 

Domur Gildna ad vmsod Biornz rika af Olöfu 
Aradottör skule ouytt fyrst hann soktte ecki hennar 
arf ad logum helldur med gripdeilldum og ad ^{miv 
Olafson sle riettur erfinge Solweigar Biornfsdottr 
af huorium Biorn Guduafoon tok wmbodit 
til allra (goza) solueigar^). 
Oallum^) monnum þeim sem þetta bref sia edr heýra 
sender þorleifur aurnolfsson. thaomas^) jonsson laugrettu- 
menn. þorolfur augmundzson. jon vigfusson. þostein palsson 
ok kettel þosteinsson. kuediv guds ok sina kvnnigt giorandi 
Died þessu voro opnu brefl faustudagin a®) ffestum magne 
duces et martiris^). þa er lidit var fra hingatburd vors herra 
jesv christi. CO^, v. hundrud ok ij ar. a mýrum j dyraflrdi. 
■worum ver til nefnder af ærligvm manni gvdna jonssyne 
er þa hafdi mins herra kongsins syslv ok vmbod j millum 
geirholms og langanes a ath lita rannsaka skoda ok dæma 
"wm þann askilnad. erþeirra forjmillum jons bonda biorna- 
sonar ok biarnar gudnasonar. hverer þar vnder laugdu med 
handabandi sin askilnad. oss fyrr nefndvm monnum asia- 
endum. ath hallda sem laugliga stefnder þann dom sem 
gudne ]ons3on kongs umbodsmann j savgdu takmarcki þar 
yfer nefndi þeirra j milli. hvad afll ath hafa skýlldi þad 
vmbod er leingi hefer rýcktat verith ath biorn heitin þoll- 
eifsson gud hans sal nadi skuli tecit hafa vmbod af olofu 
arradottur til soknar. wpp a gudmund heitin arason fyrir 
rangliga peninga attavku ok olaugligt flarhalld. er greindr 
gudmundr arason olavgliga helltt wpp a langa tima peninga 
þorgerdar olafsdottur'ok olofar aradottar dottur hennar. eptt- 
er þui sem bref vnder godra manna jnnciglum. þar vm gior 
utvisa. ok adrnefndur jon bondi biornason hefer nu med 
domi solt eptter nefndum breíum. vnder sig ok sina kuinu 
hustru kristinu svmarlidadottur. vpp a goz gudmvndar ara- 

1) Utan á bréfinu með hendi, sera líkiet hendi Eggorts lögmanns 
Haunesaonar. 2) Svo. 3) Svo = ante {fyrir Btendr og í pappírsafakrr. 
dómsins) 4) þ. e. 16. Apr, 



88* 



596 



GUÐMUNDA RPENING AB. 



1502. 



sonar. fyrr greindan reikningsskapp. med avllum abata ok 
avexti. er a matti falla fyrrgreindvm peningum. so leingi 
sem opttnefndr gvdmvndnr arason rangliga hellt adr skrif- 
at goz ok peninga eptter þui sem dandimanna domur þar 
vm gior vtvisar. gnn adr greindr biorn gudnason reiknadi 
aier adr skrifadan abata ok rettarfar eptter vmbodi sinu. 
vegna einars olafssonar dot(t)ursonar solveigar heitinar 
biornsdottr epter þui sem erfder hafa til fallith. aem dom- 
ar ok laugmanz orskurdr þar vm gior vtvisar hverr so jne 
helldr ath einari war dæmdr allur arfur, eptter modr modur 
sina solueigu biornsdottur. enn opttnefndr biorn gudnason 
Köiknar ok helldr opttnefndvm cinari olafsýne til erfda fyll- 
it íiafa tittnefndan abata med lí.udrvm peningum. eptter 
modurmodr sina aolueigu biornsdottr. ^nn heune eptter íaudr 
sinn biorn ok adra sina frændr sem erfder hafa til fallith 
ok tittnefndr biorn þorleifsson haíijfjstu audlazt allan optt- 
nefndan abata ok rettarfar. optter sokn aine ok wmbodi. 
gnn ver hðfvm heýrt af oss ellrvm monoum ok worum for- 
elldrvm ath peningar gudmundar ;;rasonar hafi verit tekn- 
er med gripdeiUdvm. magtt ok ofricki. enn ecki sotter med 
domi. edr nokrvm laga soknvm. hvad lavgin forbioda j aull- 
vm staudvm. ath nockur madnr sæki sina sokn med rani 
edr hernadi. edr nockurskouar gripdeilldum. vtan hver sem 
þad giorer fyrirfer sine sokn ok suari sidan fesektum ok 
likamligri nefst^) og laga refsing eptter landz laugum. Ok 
virdiz osa sem þat muni eingi med rettu giora mega fyrir 
annars sokíí ok vmbod. sem hann ma eigi giora fyrir sialfs 
sins sauk ok sokn. þott hann eigi fe ath manni. ath gripa 
edr taca nockurs manz goz med gripdeilldvm laust edr fast. 
vtan hver í>iki sina sokn. frialls madur ok fulltida. jnan 
landz ok vtan. sem lavg giora rad fyrir. gnn saker þess 
ath vær vilivm hvorcki nie megum forskiota j worum domi 
nockurs manz skiali edr skilrikivm domum edr vitnum. þui 
þad hefer margt matth hafa umgeingit fyrir vortt minne 
sem ver vitvm ecki vtaf. Ok ver hofum eioki^) heyrt ok 
þui hofvm ver dæmt med fullu doms atquædi þrattnéfndan 



1) Svo = refst. 2) Svo. 



1502. 



QUÐMUNDARPENINGAR 



597 



biorn gudnason sem sakaraberi er adr greindrar sakar gipt- 
tar vm tittnefndan abata ok reikningsskap skýlldugan ath 
sýna fyrir næsta auxararþing nu j sumar med xij manna 
domi. af laugligum kongs vmbodsmanni vt nefndum ath 
biorn heitin þolleifsson hafl med domi ok landzlaugiim rett- 

vnder sig sott eptter vmbodi sinu tittnefndan Eeikuings- 
skap ok abata af gudmundi arasýne adur enn hann toc 
hans peninga. eda leida íj lauglig lagavitne tauo valenkuna 
íöenn. ef hann gettur eigi domin sýnth jnau tiltekins tima 
fyrir gvdna jonssyni kongs vmbodsmanni. þa at þad villdv 
bera ok sueria med suordvm bokar eidi ath þeir hefde sied 
ok ýfer lesit adr skrifadan dom. vnder jncií>Ium godra 
inanna. þann ath þrattnefndvm birne þolleifssyni hefdi 
dæmdur verith tittnefndr abati ok reikningsskapr af pen- 
^Dgum gudmvndar sem fyrr skrifat stendr. tittnefndr 
biorn gudnason gettur ecki þennan fyrr skrifadan dom sýnt 
edur leitt þessi adr greind vitne aem dæmt var. þa dæmd- 
vm ver hans aokn forskotit ok þad sama vmbod sem titt- 
nefndr biorn þolleifsson skylldi tekit hafa af olofu aradottr 
þott þad kýne ath synazth med brefl edr vitnum onytt ok 
ecki afl hafa ok ath aunguu halldanda. Ok þrattnefndan 
abata med öllum reikningsskap ok rettarfari apttur fallin 
vnder erflngia olofar aradottur ok tittnefndan jon biornson 
itettiliga mega fram fyllgia sinum domi sem hann hefer fyr- 
er sier vm þratt nefndan reikningsskap, 

Samþýcktti med oss þenan vorn dom gudne ]onason 
kongg vmbodsman j greindv takmarki ok aller þingmenn er 
a þui þingi voro ok setti sitt jncigle med vorum fyrrnefndra 
manna jnciglum fyrir þetta doms bref skrifat a kirkiuboli 
3 langadal faustudagin næsta fyrir feat^um) philipi et jacobi 
a sama ari sem fyrr seiger. 



573. 3. Maí 1503. á Breiðabólstað. 

TiTKisBUBÐARBEíir um biskupstíundagreiðslu Jóna Sigmnnda- 

sonar. 



598 JÓN SIGMUNDSSON. - BÓLSTAÐÁEBKÉP. 1502. 



Eptir Morðbréfabæklingi Guðbrands biskupB hinum fyrsta (Apologia), 
Hóiura 1592 og Reykjavík 1902. bls. 22, og l)ar tekiö eptir afbötunar- 
Bkrá JóDS Sigmundssonar (Nr. 1) írá 1506. — AM. Apogr. 3961. 

Þad giðrum vid Sngurdur Juarsson. og^) Þorkell Olafs- 
son. godum Mðni)um vitanligt^) med þessu ockar^) opnu 
Briefe. ad vid vissum fyrer full Sanninde. ad i þanutijma. sem 
Jon Sigmundzson bio a Breida Bolstad. epter Sera Sigmund 
Fðdur sinn fra fallenn. þa lukte Jon Sigmundzson í bysk- 
(ups) Tiunder tuiærdar halfa^) siðundu Vod Vadmals. og at 
auke lagdur Þumlungur Vadmals fyrer huðria stiku. Enn 
vid greinder Menn. Sugurdur og ÞorkoU færdum heim til 
Mels i Midfiðrd. og afgreiddum sera Jone Gijslasyne. er þa 
var Profastur i Hunav 'tzþiuge. og greindur Jon Prestur gaf 
og giorde med handab..ade fyrrgreindan Jon Sigmundzsou ðlld- 
ungis kuittan og akiærulanyan vm fyrr sagdar byskups ti- 
under og slijkar Sekter sem aa heíde falled. af so myklu 
sem lukt var og nu greiner. af slijku Fie sem Jon a. edur 
Vmbod yfer heínr. Og til sanninda hier vni setium vid fyr 
skrifader menn ockar Jnsigle fyrer þetta Vitnisburdar Brief. 
er giðrt var a Breidabolstad. i vestara Hoope. næsta dag 
fyrer Krossmessu vm Vored. þa lidit var fra hiuK^ad Burde 
vors Herra Jhesu Christi. CID. D. og ij. Ar. 



573. 10. Maí 1503. í Beruflrði. 

JóN Björnsgon fær Ormi Jónssj''ni til fullrar eignar jörðina 
Bólstað i Steingrimsflrði. 

AM. FaRC. LXVÍ, 24, frumvit á íikiuiii. Iaí;sigiiö er dottiö frá. 

Þat gioreg'*) jon biornsson godum monnum vitrligt ath 
eg medkennvmtz mcd |)essu minv opnu breíi ath eg hefe 
feingit ormi jonsyne til frials ;orEædisa og fullrar eignar 
jordina bolstad j stcingriinsí'.Kde cr liggr j kalldadarness 
kirkiu sokn med auUvm þeim gaugnum og gædum sem 



1) sl. 3961; 2) viturligt 4961; 3) ockru 3961; 4) half 3961. 5) Svo. 



1502 



BEYKHÓLAMÁL. 



599 



greitidre jaurdu bolstad fylger og fylgt hefer ath fornu og 
iiyu og eg hefl fremst eigaude ath ordit. heimale^) eg greind- 
vm orme flo þat allt eR finnatz kann j optnefndri jaurdv 
og aa nema laugliger kennendr verde til ath laugum. skal 
optnefndr ormR jonson frialaliga mega taka optnefnda jaurd 
bol8tad næR hann vill. Og til sannenda hier vm sette eg 
adrnefndr jon biornson mitt jnnsigle flrir þetta opit bref 
skrifat j beruflRde j krokxflRde þridiudaginn næsta firir fest- 
vm neri et akillæíj arum epter guds burd. CO. cd. og ij aE^) 



574. 14. Maí 1503. á Reykhóluni. 

JóN BJörnsaon ann Birni Þorleifssyni „garöiun Eeykhóla" 
gegn því að Björn og mágar hans veiti Jóni aungva mót- 
stöðu um þá peninga, er Jóu þóttist eiga, og Björn komi 
til Hrafnseyrar í haust til íuUra sátta, en hafl ekki aðra 
mága sína með sér en Pál Jónsson. 

Kriegers safn 2. 4to, blfi, 269—272, möð hendi Styrs ÞorvaldBBonar 
c. 1700. 

Giðrningsbref j milJura Jons dans og Biorns 
Þorleifssonar um Reykhola. 
Þad giðrum vid Þorolfur Ögmundzson og Olafur Jons- 
son godum mðnnum kunnigt med þessu ockru opnu brefl 
ad vid kennunst. [ad vid hðfum. medkiennunst^) at vid vor- 
um þar i hicL. sdum og heyrdum cL Eeykholum á, Reykia- 
nese fðstudaginn næsta fyrir Hallvardsmessu^). þa er lidit 
var frd hingadburd vors herra Jhesu Christi. CD. v. hundr- 
ud og .ij, dr ord og handaband þessara manua [Jon Bondi 
Biðrnsson af a nari dlfu enn Biarnar bonda Þorleifssonar^) 
af annari. ad svo undirtðludu og fyrir skildu ad greindur 
Jon Biðrnsson unti greindum Bijrni Þorleifssyni frænda sijn- 
um Grardinn Beykhola med þeim jðrdum sem Biðrn hafdi 

1) Svo. 2) Svo ötendr í frumritiuu, qíi utan á bréfinu leiðréttir 
Árni það i „1502". 3) [Svo. 4) þ. e. 13. Maí, en HallvarösmeBsa er á 
hvítaBunua sjMfa 1502. 



600 REYKHÓLAMÁL. — HÓLASTÓLL. 1 502 



ðidur þar med haft til medferdar um næstu xij. mftnudi þar 
eptir. Hier i mot lofadi ádur greindur Biðrn Joni Bonda. 
at veita honura aungva motstðdu edur mottraust med ord 
edur verk med sijnum mcLgum edur ðdrum þeim mðnnum 
sem þessa peninga hielldi. er hann þottist eiga. so og lof- 
íidi optnefndur Biðrn ad rijda vestur til Hrafnsgyrar nu j 
suraar eda i haust ef hann væri i landid og þeir godgiarn- 
ustu^) menn med honum sem hann kynni til ad fd. ad fra 
skildum ðUum hana magum nema PÆli Jonssyni i sagdaii 
mata. ad hann villdi þcí fuUiga^) forlijkast med Jon Bouda 
til endilegra lyckta med godra manna tillðgum. enn ef tijtt- 
nofndur Biðrn sigldi ut af landinu. þd lofadi hann ad skrifa 
Joni Bonda bref til. n 1 hann skylldi ad sier taka gardinn 
Reykhola. og alla þa peninga aem þrattnefndur Jon Bondi 
Biðrnsson sagdist þar med eiga, Og ad ðllum þessum skil- 
mdla hðlldnum skylldu þeir sattir med brodurligre ást. Og 
til sanninda hiet um settu vær^) fyrnefndir menn ockur 
Jnsigli fyrir þetta giðrningsbref. hvert er skrifad var d 
sama ftri og stad. deige S'jdar gnn fyr seigir. 



575. 8. Júní 1502. á Hólum. 

DóMR klerka útnefndr af Gottskalk biskupi á Hólum um 
kúgildahald Sveins Jónssonar fyrir biskupsstólnum á 
Hólum. 

BÍBk. 2. Fo). blB. 16—17, bréfabök frá Hólum, skr. c. 1693. 

Domur Vm sera Peturs Akiæru til Sveijns 
Jðnssonar vm ranglegt Halld cí tveimur 
kugilldum stðlsens dat. m. d. tvð ar 
A vijdevðllum j Blonduhlijd. raidvikudagenn 
nærstan fyrir Hallvardamessu. 

Jnncigle 2. 

Þad giðrum vier Brooder Einar med Guds nad ab8te 



1) Svo. 



1502. 



HÓLASTÓLL. 



601 



a Mukaþvera. Brodir Nichulas med sðmn nad prior a MÖdru- 
vollum. Jon arason. Nichnlaa Vilhialmsson. Gnnnár Pordar- 
8on. Haldan narfason. Kietell Jonsson. Magnns Gndmunds- 
8on. Hallnr asgrijmsson. Stejrn Marchnsson. Þorgils Gud- 
mundsson og Hallvardur (Biarnason) prestar Hoola Bisch- 
npsdæmea. goodnm mönnum kunnigt med þessu voru opuu 
Brefe. ad arum epter Guds burd M. d. tvo dr a vijdevoU- 

j Blondnhhjd i Skagafijrde a almennelegre prestastefnu. 
a midvikudagenn næstann fyrer Hallvardsmesso^) vórum vier 
i doom nefuder af vorum virdnglegum Herra og andlegum 
fodur Gottskalk med Guds naad Bischup ad Hoolum. ad 
meta skoda og Bannsaka og fullt doms atkvæde a ad leggia 
um þA dkiæru er sijra Petur^) kiærde til Sveijns Jonsson- 

] umbode Bischupsens ad hann hefde og hiellde tuau 
tugillde er Þorkiell Sigurdsson hefur fyrer raorgum arum 
gollded heilagre Hoola kyrkiu og Bischupenum i sijnar 
skuUder. Hefur Biskupenn og greijndur Þorkiell openberad 
og lated Beijdast þess(a)ra kugillda og feinged ecki. hafa 
þesae kuillde hia honum vered uppcL þriu dr og tuttugu. er 
þesse sknlld og svarenn af tveijmur lögligum vottum j 
þeirra gard. þvi dæmdnm vier Heilagre Hola kyrkiu og 
Bischupenum þesse tvð kugiUde med oUum laga avexte um 
allaíi tijma ad jafnfullu. sem Þorkiele Sigurdsyne sialfum 
kann ad hafa ad lögum (borid) ok sagdan Sæmund^) skylldugan 
ad giallda greijnda peninga jnnaii flortan nátta ad heyrd- 
um doomenum. Bischupennm edur hanz umbodsmanne. 

Samþyckte þennan vorn doom vor Andlegur fader Bisk- 
up Gottskalk. 

Ok til sannenda hier um setium vier fyrr nefnder 
kiennemenn vor Jncigle fyrir þetta (bref) skrifad a hölum 
J hialltadal jn die Medardi et Gillardi epiacoporum et con- 
fessorum enn sama are sem fyrr seiger. 



1) þ. e. 11. Maí. 2) Petar, tvískrifað; mnu eiga að vera: Petur 
PalaaoB. 3) Svo, og tvítekiö. 



602 



UMBOÐSDÓMR. 



1502. 



576. 15. Júní 1503. á Skarði. 

DóMR útnefiidr af Binari Oddssyni, kongs umboðsmanni í 
Húnavatnaþingi, um það, hvort Einar skyldi með lögum 
halda þeim umboðum, sem Gottskálk Þorvaldsson og I!lu?i 
Þorsteinsson vegna Þóru Gottskálksdóttur höfðu feingið hon- 
nm á arfl Guðrúnar Jónsdóttur eptir foreldra sína. 

AM. Fasc. XXXVI, 7, frumrit á skinni, melétið og götugt. Fyrir 
bréfið hafa aldrei komið nema 5 iunsigli, og cí eitt af þeim dottið frá. 

Ollvm monnvm þeim aem þetta bref »id edr heyra 
sénda CDarteinn jonsson. arngrimur liotzson. bodvar ingi- 
mundarson. gudmundr gudmundzson. brandr atlason. oddr 
þorualldzson. biarne biornsson. einar bardarson. halluard ei- 
rekason. helgi ellendzaon. einar eyuindzson ok eyiolfur þo- 
steinsson. kuediu gudz ok [si]na kunnigt giorande at arvm 
efter gudz bvrd CD d ok ij vetur þridivdaginn næsta fyrir 
festvm barnabe apostoli^) cíi vindæle sa skagastrond. aa þing- 
stad rettvm uorum uær j dom nefnder af ærligvm manni 
einare oddzsyne kongs vmbodzmanni .] hunavatzþingi at 
skoda Rannsaka ok d[æmja hvort fyrnefndur einar akyllde 
med logum hallda mega þeim umbodvm sem gotskalk þor- 
ualldzson hafde honum feing[it] ok illagi þosteinson uegna 
þoru þorualldzdottur konu sinnar yfer þeim peningvm sem 
gudrunu jonsdottur hafde til erfda fallit efter fodr sinn ok 
modr ok syskin sín sem voro iardernar vindæle a skaga- 
atrond ok iordin enne er liggrj hoskulldzstada þingum med 
VI kugilldum ok þar til so mi[klu] lavsagoze [sem h]onum 
bar at hallda. Nv saker þess at fyrrnefndr einar leidde ij 
lagavitne vm vmbodztokuna ok hins annars at þar var ok 
synt at gotskalk hafde adr dærat uerit vmbod yfer jordunne 
vindæle ok so landakulld med. þeas hins þridia at adr 
nefadr einar aetti fulla borgun fyrir þeim Ix hvndrada j 
iordum ok anefnde jordina sydre ey ái skagastrond. enn 
þar kom einginn sa er til kallado þessara vmboda. þui at 
ao profudu male dæmdv vær med fuUu doms atkvæde þetta 



1) e. 7. Júni. 



1502 



HJÓNABAND DAÐA. 



603 



vmbod lavgligt ok einar oddssoii akylldugan at ser taka 
adr greindar jarder vindæle ok enni med vi [kngiljldnm 
t>yggia ok landskyllder upp bera so ok ei síjdr dæmdum 
vær hann lavgligan aoknara þeirra peninga sem adrer menn 
bellde [af þeim^) arfe so mikkla sem honnm berr at hallda 
at tiltavlv a uegna gotskalks ok þorv. Ok til sanninda 
[hier] vm settvm ver fyrrnefnder menn vor jnnsigle fyrir 
þetta domsbref skrifat sa skardi j langadal vpp aa vitus- 
messv dag vm vorit aa sama dre ok fyrr segir. 



577. 27. Juní. 1503. í Miðdal. 

DóMR útnefndr af Stepháni biskupi í Skálholti um hjóna- 
band og feyting Daða Arasonar og Þóru Þórarinsdóttur. 

Lamlabókasafn 788. 4to bl, 46^^-- 48a^ flkr. c. 1640, með hendi keim- 
likri hondi Hákoiiar Ormssonar. — Landsbókí?.BRfn 65. 4to bl. 40—41 
með hondi Jóub dans M'dgnúsfionar c. 1640. — Handritasaíu Jóuh skjala- 
varðar Þorkelðsonar (nú í Landsbókasafni) 155. 4to bl. 26 meö hendí 
Haldórs Gnðmundssonar c. 1640. — Ny kgl. saml. 1847. 4to C 39—42, 
með hendi Guðbranda prófaats Jón&sonar í Vatn&firði 1669. — Landg- 
bókasafn 101. 4to bls. 172—173, raeö hondi Jóns ptófastB HaldórsBonar 
i Hítardal c. 1730. — ÍBfél Khd. 67. 4to bl. 615_— 62 með hendi síra 
Eyjóifa Jónasonar á VöUum (d. 1745). 

Domur wm Hionaband Dada Arasonar^) 1502. 
Auollnm^) raonnum þeim^) sem þetta brieff sia edur 
heyra senda broder^) Halldor ined gudz naad aabote®) d 
Helgafelli. Sigurdur Jonsson. Helgi Jonsson. oíficialis heil- 
íigrar skalhollzkýrkiu. þordur Jonsson. Binar Snorrason') 
Einar Jngemuudarííton®). Teitur Jonsson. Þorkiell Þorsteins- 
son. Kienok'*)Þorsteiiisson. Jsolfur^*^) Palsson^^). AndriegGud- 
munds.soii^'^) og^^) Jon Jonsson prestar Skalhoiltz Biskupz 



1) tvískTÍfað. 2) An}a?ou 788; hin íeiðrétta. 3) Svo 788. 4) b. v. 
65, 1847. 5) b. v. 67, 101 (sem .befir „Haldór brððir"). 6) aahota 788; 
leiðrétía hin. 7) Eiimvfison (!) 65, 1847. 8) 65, 67, 101, 1847; 8ig- 
muudzöon 788. í)) 67, 101; Hiurik 788, 65, 1847. 10) 10]; Jeleiffar 
788, 65, 67,1847. 11) þorsteiusson 67. 12) GvöcdsBon 101. 13) b1. 788,65. 



604 



HJÓNABAND DAÐA. 



1502 



dæmess kuediu gudz og sina kunnigt giorande sub Auno 
Gratiæ [M D og ij') manudagenn næsfcafi firir Pettura CDesso 
och Pallz vm sumared ] middal j Laugardal cL almennelegre 
prestasteffuu vorum wier ] dom neffader aff erlegum herra^) 
og vorum andligum^) fodur Steplian med Guds naad Bisk- 
upe j SkalhoUte ad skoda och dæraa vm þad hionaband og 
festijng. sem Dade Arason*) hafde^) giortt vid Poru Þorar- 
ensdottur. 

J flrstu kom fram firir oss vitnesburdur Jons prestz 
Kolbeiuzsonar med sodann^) Bokar ^ide ad') sera Helge offici- 
alis haffde teked aff honum effter [Biskups^) skipan*) sem^^) bar 
vitne vm [ad hann^^) heyrde |[talenn vera^^) ad [þridia og fiorda 
mægda mein^^) d voru^^) med dada arasyne*) og sagdre þoru 
þorarensdottur. [er til komu af þeirre konu. er Sigridur hiet 
og var köllud langhryggia. er Dade Arason hafde ádurlik- 
amliga leged^^) enn hann fieck þoru þorarinsdottur^®). og 
þesse mein voru sogd suo ad Dade heyrde adur cnn hann 
feste sier þoru þorarinsdottur^^). 

Suo og kom þar fram anuar witnesburdur suarenn ad^®) 
teked haffde sera Jon helgason aff [Vigdise Jllugadottur**) 
j vmbode sera Halldors tirffingssonar sem var profastur^**) 
mille Gijlsfiardar og Gliutfrar. huor och sor somu meinbauge 
sagdra manna j raille Dada Arasonar^^) og þoru þorarins- 
dottur^^). ad þeir voru suo [talder og^^) halldner aff hinum^*) 
elldre monnum. ad þær^**) være ad þridía og fiorda manne 
ad skilldugleika [greind'^*) Sigrijdur og optnefnd þora^'). 



1) [67; 1502, 65, 301, 1847; «1. 788 (hér). 2) 65. 3) 65, 67, 101, 
1847; naduga 788. 4) Arim- 788; hia leiðrétta. 5) 65, 67, 101, 1847; 
haffe 788. 6) svörðum 101. 7) er 101. 8) biskupsinB 101, ofl. 9) [Bisk- 
up Stefane 788 (!), 10) hann b. v. (hér) 788. 11) [í1. 788; b. v. hin. 
12) [ad ta!en voru 65, 101. 13) meine 788; Mn : mein; írá [þriðjamanni 
og fjórða 101; |[talinn vera mægdir ad þridia manne og fiorda mægda 
meine 788. 14) væru 67. 15) hjá, b. v. 67. 16) [101, 67; sL 
hin. 17) b. V. 101, 67. 18) er 101; 19) [155, 101, 67; Vigfuse Jlluga- 
syne 788, 65 1847. 20) prestur 788; Mn leiðrétta. 21) b. v. 101, 67. 
22) b. V. 67. 23) [b. v. 155, 101, 67. 24) 788, 155, 67; henni 101; bI. 65, 
1847. 25) þad 788, Mn leiðrétta. 26) b. v. 101. 27) [greindra maana a mille. 
Sigiiijdur og Þoia 788. 



1502 



HJÓNABAND DAÐÁ. 605 



[Jtem j þridiu grein^) koni þar fram vitnesburdur [þor- 
allffz Ollaðssonar^). ad haon sagdest offt haffa hicL vered 
[og heyrt^) ad Dada Arasyne*) voru sogd þesse somu mein. 
suo hann heyrdi adur hann festi greinda Þoru. 

Jtem j fiordu grein kom þar fram fuU Bijvijsing. ad 
Dade Arason**) heffde att viij^) bornj friUulijffe raed') þoru 
þorarinsdottur^), og tok óngua afflausn. nemaj siottuBarneign. 

Jtem®) j flmtu grein syndist^^) þar Bevijsligt^^) adDadi 
Arason^^) heffdi alldri lysa lated ] heilagre kirkiu. sem hon- 
um Bar ad logum adur enn hann giorde sitt hionaband vid 
sagda Þoru. 

Nu aff þuíj so stendur j heilagrar kirkiu logmcLle ad huor 
sem Bíjndur [sitt hionaband^^) an loglegra lýsijnga og koma 
STjdan mein vpp j þeim hiuskap. þd skulu þeirra born ecke 
arfftæk vera. þuíj þeir meigu eij meinbauge vita er ey 
villdu lysa lata. Suo og þeir sem meinbauge vita adur enn 
þau [koma saman og hiuskaponn samaii Binda^*) eda dirff- 
aat^^) sijdan saman ad Binda er þeir heira meinbauge sagda. 
þo þeir vite eíj huorlt sanner eru edur eíj. þÆ firerbydst 
þeim^*^) samann ad Binda flrr en rannsakad er aff^') kirki- 
nnnar vallde. huortt þau eru senn^^) edureige, enn effsaman 
[verdur bundid^®). þd skulu þeirra Born ologleg thil arffz vera. 

Jtem j annare^**) grein stendur ao skrifad endelega®^) j 
þeim sattmala sem giordur var miUe lærdra og leikra aff 
Magnuse konge og Jone grckeBiskupe og suared var Bæde 
aö lærdum og leikum ad standa skillde obrigdannlega firer 
logmdl ad Biskup akillde dæma vm hionaband og huorsu 
logliga huor [gietenn er^'^) 

1) [101; aa þridiudægenn (!!) 788, 65. 2) [788; Þorleijfa Olafa- 
sonar 65, 1847; Þórðar ÓiaffiBoiiar 67; Þorodds Álíiadsaonar 155, 
101. 3) [sl. 788; b. V. Mn. 4) Arnasyne 788; hin leiðrétta. 5) 
Arnaaon 788; hin leiðrétta. 6) 155; átta 101; sl. hin.7) vid 155. 
8) b. V. 101 ofl. 9) b. V. 65, 156, 101 ofl. 10) 155, 65, 101 ofl.; 
fiídiflt (!) 788. 11) b. V. 155. 12) b. v. 101 ofl. 13) [sínn hjú- 
skap 155, 65, 101. 14) [binda sinn hjúskap 101. 15) dirfir 101. 
16) b. V. 65, 67, 1847. 17) fyrir 65, 101 ofl. 18) 65, 101 ofl.; saman (I) 
788. 19) [65, 101 ofl.; Bindant 788. SíO) 788; þridiu 65, 101 ofl. 
21) audlegft (I) 101. 22) [er getinn 156, 101 ofl. 



606 



HJÓNABAND DAÐA. 



1502. 



Þuíj lijst^) 08« eiugenn [valldzmanna nie leikraanna^) 
nockra niagt edur valld tiP) haffajffer ad dæma edur^dæma 
Idta sagdri*) festing edur þeirra born logleg^) thil arffs ad 
dæma firr enn þad være adur loglega rannsakad aff^) Bisk- 
upe edur hanns loglegura vmbodzmanni. och sóL domur olog- 
legur j allann mdta eff hann hefur aff nockrura leikmanne 
dæmdur vered. Nu firer þeasar ailar adur skriffadar grein- 
er sem ad') luta ad þessu hionabande leist osa þad j allaii 
mðita mote heilagrar kirkiu logura och skipann giortt haffa 
vered og med fullum raeinum och sonnura vera Bunded. 
Þuij ad heilags anda nad tilkalladri ad so proffudu og firir 
08« komnu dæmdum vier firrneffnder dömsmenn^) med fuUu 
dðms atkuædi þessa firrskriffada festing och hionaband. sem 
Dadi Arason^) haffde giortt vid Þoru Þorarinsdottur j allafl 
mdta laust og olðgligtt og ad^**) onguo halldande. og auU 
þeirra born j frilluhjffe gieten haffa vered og huorke arff- 
tæk^^) effter faudur nie modur 

Samþickte þennaíi vorn döra [raed oss adur greindur 
herra Stephan stðdugan og Iðglegan i^^) ollum sinura grein- 
ura^®) [og articulia. og sette sitt Jnnsigli fyrir þetta doms- 
brief et cetera^*). 



578. 80. Júní 1503. á Öxarárþingl. 

Tylftardóme útnefndr á alþingi af Finnboga lögmanni Jóns- 
syni um skilríki Gríras Pálssonar fyrir skóginum 1 Skógar- 
tungum, er fylgt hefði Silfrastöðum i Blönduhlíð. 

AM. Apogr. 1263 „Ex originali TranBBcripto fra Ara Þorkelffðyni" 
frá lö. Nóv. 1607. Árni lýsir innsiglum og segir, að í innsigli Béra 
Ólafs Bé „falke a Bcuto snuande höfdínu til vinstre handar". 



1) leizt 155, 65, 101 ofl. 2) [788; veralldligur Talldsmadur 155; 
valldsmadur leikmanna 101, 65 ofl. 3) b. v. 155, 101 ofl. 4) 101 ofl.; 
Bagda 788. 5) 101 ofl.; loglega 788. 6) fyrir 65, 101 ofl. 7) 788; b1. 
Mn. 8) prestar 101. 9) ArnaBon 788; leiörétta hin. 10) 65, 101 ofl.; med 
788. 11) mega vera b. v. 101; vera b. v. 67. 12) 67; med 101. 13) [b. 
V. 101, 67. 14) [b. T. 101. 



Ollum monnum sem þetta'Bref sia edur heýra senda ginar 
Oddzson. sijgurdur dadason. Arnorfinnson. Jngimundur finnson. 
halldor þorgeirsson. Brandur ginarsson. Jon Olafsson. Brandur 
Olafsson. Gudlogur loptssou. Sijgurdur Jvarsaon. Helge þor- 
ualldsson og Biarne andriesson. kuediu Guds og sijna. kunnugt 
giðrande ad þd er lidet var fra hingatburd vorz herra jhesu 
christi M d og ij. dr. flmtudagen næata epter pieturzmeasu 
og palz Æ almenneligu oxardrþinge. vorum vier j dom nefnd- 
er af ærligum manne Finnboga bonda Jonsýne logmanne. 
nordan og vestan aa Jslande. ad skoda og dæma huðrtt afl 
hafa skýlldo þau bref og skilitikie. (,r Grimur bonde pcLls- 
son Bar þar fram fyrir oss. og beidde og krafde doma sa. 
huor vottudu vm skogen j skogartungum fyrir ofan Beid- 
gotu og nedan. Nu af þui ad þesse fýrgreind Breff og 
vitnisburder so vt visudu og jnne hielldu ad þesse fyrr- 
greindur skogur hefde fýltt jordunne silfrastodum j skaga- 
firde og hennar eign halden verit. fýrst af Sigmunde ^n- 
arssyni. sem atte sagda jord Silfrastade. dtolulaust vin xx 
vetur edur leingur. og so hustru Margriet medan hun atte. 
Somuleidis pdll Bonde Brandsson. meda'i hann hiellt opt- 
skrifada jord SiIfrastcLde. og sakier þess ad so stendur j 
vorre landz laga bok. ad ef madur hefur og helldur Éing 
ednr skog. akur edur haga edur adrar landsnytiar xx vet- 
iir edur leingur atolulaust. þd óL sa er haft hefur. nema 
annar sýne med logligum vitnum. ad þat er hanz eign ef 
hann skal orænttnr vera. Nu ad þessum vitnum leiddum, 
Cpter þui sem Brefen hliodutu og vottudu. dæmdu vierfyrr 
nefndan Grim Palson ROttelega hallda meiga optgreindan 
skog. þar til hann er med logum af honum sogttur nema 
annar hafe og sýne logligra lagahalld edur eignar fyrir 
greindum skogarpartte. þad framar geingur enn þetta. Sam- 
þycktte þenna vorn dom med oss adur greindur finnboge 
logmann og sette sitt jnnsigle med vorum adur greindra 
manna jnnsiglum fyrir þetta domsbref skrifat j sama stad 
deige og are sem fýr seigier. 

Þad giðrum vier Olafur Jonsson prestur. kolbeinn 
hialmsson. og StuIIe Biarnason godum monnum kann- 



608 ALÞINGISSAMÞYKT. — KONUNGSBRÉP. 1502 



ngt. ad vier hðfum. sied og ýfer lesit so latande doms- 
bref med heilum hangande godra manna jnsiglum sem 
hier fyrir ofan skrifat stendur. Og ad so j sannleika er 
setium vier vor jnsigle fyrir þetta bref skrifat aa hol- 
um þann xvj. dag Nouembris. þa lidet var fra Guda 
burd m. dc vij dr. 



579. 1503. Á Alþingl. 

ÁLPZKGissAMfTKT um kaupskap. 

Add. Britiah MuBeum 11, 242. 4to bl. 64a, Sópdycgja séra Gott- 
skálkB í Giaumbæ, skr. 1543—1590. 

anno domini ClO. dc* ij. ar. 
Worv þesser fyrskrifader^) articulis samþyckter vpp aa 
nytt af logmonnum badum oc ollvm logrettomonnum oc oU- 
vm almvga vm kavpskap. iiij marka flskr gilldr. iij atta 
fiordunga vætter firir c. half fiorda vætt þa hardaz er oc 
akalmadr þa fa j einkavpi þat er hann vill. en huer odruuis 
kavper edr selr sekr iiij morkum sem firir annat domrof. 



580. 1603. 

Igeip af konungsbréfi, að Islendingar skyldi réttast eptir 
Norega lögum og íslenzkum lögum. 

Add.British Muaeum 11, 242. áto bl. 64a^ Sópdyngja séra Gottskálks 
i Glaumbæ, Bkr. 1543—90. 

anno domini CO. dc. iij da sama are'), 
Skipade minn herra kongren oc baud j sinu brefi at 
uier skylldum rettaz epter noregz logum og epter vorvmjs- 
lenskum logum hvad vær giordum vanrettaz. 



1) á undan er altjingÍBsamþykt 1. JúU 1501 um nefndarmanna 
koflt og Tetrsetu útlendinga á, íslandi (Nr. 550). 2) á undan or alþiDg- 
Bamþykt írá 1502 um kaupskap (Nr. 579). 



1502 



KVITTUNARBRÉF. 



609 



581. 18. Júlí 1503. á Bessastöðam. 

Benedikt hirðstjóri Histen kvittar Vigfús Erlendsson um 
það tilræði, er hann veitti Þórði Brynjólfssyni í kirkjudyr- 
tinum eða kirkjugarðiuum á Krossi í Landeyjum. 

AM. F&sc. XXXVI, 1, fí'umrit á Bkinni, og er iaDSiglið fyrir biéfimi. 

hmt saman við bréf Krietjáns konungs annara geit á AkrhÚBi 28. Maí 
1510. 

Þat giori ec benedict histen hirstiori ogh hofvdsmann 
ýfer alt island godum monnum kunigt med þessu mínv opnu 
brefui at egh medkeuuuzt at eg heíi giéfit uígfvs ^Hendz- 
60U aulldungia kuitau og akiærul(a)u3ar; fyrir þat hogg eda 
hlak eda tilrædi sem hann veitte þorde brýn(i)oIf33ýne j 
kirk(i)udýrvnvm eda kirk(i)vgardinvm ai krosse j landeývm^) 
OlafsmeBsv hina fýrre. (^ef eg fyrr greindur benedict geflt 
fyrr skrifadan vigfus eilendzson avldvngia kuittan og akiærv- 
l(a)u8an fyrir mier og auUum kongsens vmbodsmonnum ept- 
þui kongsens brefi aem miun herra kong hans gaf mier 
framazt vm obotamal og utlegder. ^ef ec og fvlla og alla 
peninga upp borid af adur greindum uigfuse ellendasynft so 
mier likar fyrir þetta hogg. þui gef ec benedict histen fyrr 
greindan uígfus under kongsens frid og kuitan og akæru- 
l(a)uaan fyrir mier og auUum hirstiorvm Épter komendum 
hier epter. Og til sanninda hier um þa set ec mitt jnnsigle 
fyrir þetta kvittvnarbrief hvort er skrifad var dx besza- 
atodum manudagen næatan fyrir þoUaksmessv vm sumarid 
arum epter gvds bvrd þushundrud v hundrud og tuo ar. 



583. 1. Septeiaber 1503. á ReynlvSlluni. 

TíQsLTTMÁLBAGi Stepháus biskups í Skálholti um kirkjuna í 
Hvammi í Kjós. 

Eptir afskrípt frá 171ð i vísitaziubók Borgarfjarðarprófastfídfiemíe 
1) Hér hefir fyrBt verið skrifað „næsta dag", en það bvo dregið 6t 

aptr. 

Dipl. IbI. YU. B. 39 



610 



HVAMMK í KJÓS. 



1502. 



1705—1730 eptir trarískripti gerðu á Reyniymium í KjA=(, 31, MartB 
1670, og Btaðfesta J);-ð Þórðr OrmBson, Narfi GuðmundsBon, Einar Bg- 
ilsaou, Hald6r Sighvatsson, J6n EingilbertsBon og J6n Guöiiinndsson, og 
eegjast þeir iiafa fyrir sér „gamallt brief a pergament Bkrifad medháng- 
anda skiertu Jnnsigli", sem án efa iiefir verið frumritið sjálft. — Lands- 
bókasaín 107. 4to blB. 401 — 402 með liondi séra Jóna HíUdórBflonar Í 
Hitardal. — í máldagabók BiskupsskjalaflafnsinB er örstuti. ágrip mál- 
dagauB (eptir bréfabök Sígurðar iQgmauns Jönesonar). 

Mdldage Hvamskyrkiu i Kiðs. 
Vær Stefan med giidz ndd biskup i skalhollti giorum 
godum monnum kunnigt med þessu voru opnu brefi. at i 
heidur vid Gud fodr og^) son og helgan anda. sanctam Dei 
genitricem QDariam og hin heilaga Lucam evangelistam hðf- 
um yier vigt kirkiuna i Hvammei Kiös med þeim maldaga 
at hún Æ vj kugilldi og^) Hvamseý med ollum gðgnum og 
giædum. þar med skogartungu i Skorradal er liggr næst 
Reynevalla akögi upp fra. so og hofum vier leifi til gefit at 
þar se saman vígd hión og born akírd og konur i kirkiu 
leiddar þeirra manna sem þar eru heimiliafaster. þar skulu 
og takast heima tíunder og lysetollar bónda og^) husfreyin 
og allra þeirra manna sem þau hallda á sinn kost. þar skal 
syngia annan hvern sunnudag þa at prestar fiolgaz og mogu- 
lig kennimanna skipun verdur at forfallalarsu og giallda 
presti xij aur.i i kaupit. hofum vier skipat at kirkiudagur- 
in þar [skal vera halldinn®) uppa sancte Lucas dag ensyngia 
af honum næsta daginn*) epter. hier med hofum vier^) vigt 
þar likneski sancte®) Luce evangeliste og gefum hverium 
xl daga afldt skriptborina synda þa er þat er borit i pro- 
ceasionem. edur i gagndogum. og þeim') goda hluti giora 
kirkiunne og i hvert sinn sem þeir fremia sína godgiorn- 
inga vit greinda kirkiu. Og til meirj sanninda hier um fest- 
um vier vort innsiglij^fyrir þetta bref erskrifat var aReyiie- 
vollum i Kió3 in festum®) sancte®) Cggidij^^) abbatis a-.no 
domini CD. v hundrud og ij Ær. 



1) el. 107. 2) b. V. 107. 3) [skule halldaat 107. 4) deige 107. 5) b. 
V. 107. 6) sancti 107. 7) þeir 107 8) festo 107. 9) B&noti 107. 10) fyr- 
ír þesau nafiii cr eyöa i 107. 



1502. 



HREIÐARSSTAÐABRÉP. 



611 



583> 16. September 1503. í Miklagarðl. 

Gbíme bóndi Pálsson geldr og lykr Gottakalk biskupi á 
Hólum tuttugu hundruð í jörðunni Hreiðarsatöðum í Svarf- 
aðardal fyrir tuttugu og eitt hundrað, er hann varð biakupi 
skyldugr í útlauanir. 

AM. Fa9c. XXXVI, 5, frumrifc á BkinQÍ. ÖII (4) inDsiglin ern 'doft- 
iu fr4. — AM. Apogr. 3394. 

Brief um ixc i jordunne reidaratodum.^) 
Þat giorum wier ion finbogaaon. oddur einaraaon prest- 
ar holabiscupsdæmis. CDagnus arnason, sæmundur símonar- 
son leikmenn godum monnum kunnigt med þessu worv opnu 
brefi at wier worum j hia saum oc heyrdum æ. ord oc handa- 
band þessara manna. wirduligs herra oc andaligx fodura 
herra gotskalks med gudz nad biscups a holum af einne 
hallfu. en af annare grimss bonda pæ.ls3onar at suo firir 
Bkillda ad nefndur grímur bonde pallsson gallt oc luckte 
adur nefndum herra biacup gotakalke til fullrar eignar .xs. 
hundrud i iordunne reidaratodum er liggur i vrda kirkiu 
«okn j suarfadardsal. firir eitt hundrat oc xxc betur er han 
vard honum skylldugurj vtlausner. galt oc lukte adurnefnd- 
iir grimur bonde pallsson wirduligum herra biscup got^kalke 
adurnefndan jardar part j reidarstodum med oUum gognum 
oc gædum hlutum oc hlunnendum sem fyr nefndre jordu 
fyUger oc fyllgt hefer at fornu oc nyiu oc optnefndur grim- 
ur bonde pallason oc jon willhialrasaon er honum sellde vrdu 
fremst eigande at. skall þratnafndur grimur bonde suara 
laga riptingum a fyr greindum jardar parte en optnefndur 
herra biscup gotskallk hallda honum til laga. Oc til sann- 
inda hier vm heingium wier fyrnefnder prestar oc leikmenn 
"wor inaigle fyrir þetta bref er skrifat war j mycklagarde 
J eyiafirde fostudagin næstan epter kroasme«su wm haustid 
anno domini 03 quingentesimo secundo. 



1) ntan & bréfion með hendi frá I7.^öld. 

30* . 



612 



VATNSFJÁEÐARMAL.- 



1502. 



584. 17. Stptember 1503. á Kirkjubóli. 

Sáttabbbéf Stepháns biskups í Skálholti og Björna Guðna- 
sonar um garðinn Vatnsfjörð. 

AM. Fasc. XXXVI, 8, frumrit áskinni með hendi BjörBS Guðnason- 
ar í Ögri, og hefir aldrei vörið.innsiglað, hvernig Bera é, þvi stendr um 
BTO áriðandi bréf. 

Forlijkunarbreí Biskup Stephans og Biorns 

Gudnasonar^) 

OUum monnum þeim sem þetta bref sia edr heyra senda 
jon jonsson. kodran jonsson. ketell bavduarason prestar. gvd- 
iui jonsson. uigfus ellendzson. jon ellingsson. loptr eyolfsson 
og arnor flunzson leikmenn. kuediu guds og sina kunnigt 
giorande. ad sub anno domini CDd ii*', faustudagin næsta fyr- 
ir krossmessu um hausted*'') uuder mula aa skalmarnesi. wor- 
um uær j hia saum og heyrdum æ. ord og handabaiid þess- 
ara manna. herra stefaus med guds nad bi8kup(s) j skal- 
hollte af einre alfv. enn biarnar gudinasonar af anaare. 
Faldetz þad og skildetz vnder þeirra handabande adh greind- 
ur biorn gudinason giorde þad j hlydni og audmykt uid 
biskupin og danda^) manna tillavgr adh hann lofadi adh 
skilia sig uid gardenn allan vazfiord j jsafirde adh næstum 
fardavgum er kæme fyrir utan alla afending uid nauckrn 
mann huorcke lærdan edr leikan. suo og vnder saumu grein 
lofade hann adh skilia sig uid aull kirkiufle þau sem kirk- 
ian þar ætte so mikil sem hann hafde heima sa gardenum 
teked og med þeim fridleika sem j kirkiunar maldaga stæde. 
so og uid kirk(i)unnar jarder. og alt annad þad kirkian ætte 
jnnan sig og vtan. og skæl og skilrice være til ad hennar 
eign uære med brefum eda maldavgum. utan þau bref sem 
biorn hafde a gardenum feingit. sagdetz hann aungum afenda 
eda uid nauckurn mann sleppa nema uid olaf fllpusson. 
Bkyllde greindr biorn gudinason huorcke taka nie taka lata 
þar epter nauckra þa tolla sem sagdri kirkiu tilheyra og 
eígi helldr landskyllder af kirk(i)unar jordum þar. Hier 

1) TJtan á bréfinu með hendi Eggerte lögmanna Hannessonar. 2) þ 
e. 9. Sept. 3) Svo. 



1502 



VATNSFJAEÐABMÁL. 



613 



ined skyllde biorn gudinason fa bisfcupinum .Ix. hundrada 
fyrir þær sekter sem biskupinum þotte hann uid sig brot- 
ligr ordit hafa. suo og heyrdu uær fyrr skrifader menuþad 
vnder þeirra handaband skilit og biskupin lofaog samþyck- 
an verda ath optnefndr biorn gudinason skyllde mega hallda 
alla adra peninga þa hann hafde vmbod yferteked af olafe 
filpussyne fyrir utan allt omak hindran edr nauckra þuing- 

af biskupinum til- suo skyllde sa reikningskapr ecki 
afl hafa. sem greindr biorn gudinason hafde adr giort sera 
grimi þosteinssyne kirkiunar uegna j uazflrde. so mætte hann 
ecki garden hallda og biorn gvdinason frialsliga mega apt- 

adh sier taka alla þa peninga sem hann hafde fyrir 
kirkivnar reikningskap sett. Hier med skylldu þeir alsattum 
satter. leyste biskupin biorn gudinason og kuittan gaf hann 
og hans menn og medfylgiara razmenn sueina og þionutzu- 
menn og alla adra huerer helltz sem þHr være adh med 
honum hefde vered til nauckurs styrks rada eda hollutzu 
og af avUum þeim sftktum og sakferlum sem þa woru til 
komnar med þeim og biskupinum þotte biorn og hans menn 
brotliger ordit hafa uid heilaga kirkiu og sig sierlíga til 
greint vm adtavku halld og medferd a fyrrgreindum garde 
uazíirde kirk(i)unni og kirk(i)unar peningum þar. fra fysta 
ör tittgreindr biorn gudinason giorde þar nauckud med og 
til þess adh nu er. Og til sanninda hier vm settum uær fyrr 
nefnder menn wor jnsigli fyrir þetta sættargiordarbref skrif- 
ad ixL kirkiuboli j langadal ol festum lanberti episcopi, oi 
sama aare sem fyrr seigeB. 



585. 8. Oktober 1503. á Muntaþrerá. 

FiNNBOGi lögmaðr Jónsson fær Gottskalk biskupi á Hólum 
Wl fullrar eignar jarðirnar Ásgeirsár og Lækjamót i Víði- 
dal með þriðjungi af þeim peningum, sem stóðu með jörð- 
íinum, þá er Narfl Sigurðsson og Sigurðr Narfason luktu 
Finaboga þær, — gegn íilkalli og eignarorði biskups til 
Lögmannshlíðar i Kræklingahlíð. 



614 



ÁSQEIRSARBRÉF. 



1502. 



AM. Fasc. XXXVI, 6, frumrit^á skiÐní. Af 4 innBÍglnm er nú eitt 
fyrir bréfinu. — AM. Apogr. 3395. — í bréfabóknm er þetta bréf anm- 
fltaðar ranglega árfært tii 1506. 

asgeirsaar bref ). 
Þath giorum vier brodir ^mBr med gudz naad abbote 
a mwnkaþueraa. Guttormur nichulaasson og CDagnus arna- 
son godum monnum viturligt med þessu woro opnv brefe ath 
snb anno gracie millesimo quingentesimo secundo þridiudag- 
in næsta fyrir mikelsmessu^). a grvnd i eýafirde worum (vier) 
i hia saaum og heyrdum aa ath finnboge ionsaon laugmann 
fleck verdugum herra biskup gottskaalke med handabande 
til fuUrar eígnar. friaals forrædis og laugligrar attecktar 
þridiungin i iordunuin asgeirsaam og lækiamote er liggia 1 
vijdedal í hwnauatzþínge med ollum þeim gaugnum og giæd- 
um eignum og itokura sem greindum iardar paurtum fylger 
og fýlgt hefuer at fornu og nyu og hann war fremzt eig- 
ande ath og suo þridiunginn af oUum peningum frijdum og 
ofridum sem stodu med greindum iordum þa narfe sygurdz- 
son og sygurdur narfuassju lucktu nefndum finboga laug- 
manni og teite þorleifssyne greindar iarder og peninga ept- 
er þui sem þat bref wtvisar þar vm giort er og teitur hef- 
uer ath sier tekit. fj^ier i mot i sama handabande fieck og 
upplagde nefndur biskup gottskaalk finboga ionssyne laug- 
manui til fullrar eignar og friaals forrædis allt þat tilkall 
og eignarord er biskupinn aatte edur eignazt maatte j iord- 
unne laugmanzhlijd epter þui sem sira eireknr sumarlidas- 
son hafde honum luckt og feingit og þau bref wt vísa sem 
þar til heyra. SkiIIde biskupinn at sier taka greinda iard- 
ar parta. og suo wt heimta og til sía taka þa lausa pen- 
inga sem þar tilheyraog fyrr skrifat cr. Saumuleið^) skillde 
og finboge laugman hallda og at sior taka iordina laug- 
manzhlíd sem fyrr skrifat stendr. skillde huor hallda til 
laga þeim jordum keypt hefde enn saa suara lagaripting- 
um er sellt hefde. Og til sanninda hier vm settum vier fyrr 
nefnder mennvor jncigle fyrir þetta brefskrifuat aa munka- 



1) Utau k biéfinu með gamalli bendí. 2) e. 27. Sept. 8) Sto. 



^^02. AKRAE OG KEOSSHOLT. 615 

þneraa j eyafirde laugardaginn næstan fyrir dionisíí epi- 
scopi et martiris gloriosi a aama aare sem fyrr seigir. 



586. 9, Október 1503. í Stafholti. 

Stephán Jónsson biskup í Skálholti staðfestir skipan Vermund- 
ar ábóta frá 18. Marts 1406 og Jóns biskups frá 10. Marts 
1410 um sóknaskipti milli Akra og Krossholts. 

AM. FaHc. LXV, 17, tranBakript 6. fikinni frá 1. April 1513. — 
JSig. 143. 4to bls. 31ð— 817á pappír, skr. c. 1600.— AM. Apogr. 1671 
(eptir LXV, 17). Sbr. DI, III, Nr. 585 og 608. 

Domur og Bref fyrer krossholltz kirkiu þijngum^). 

Wier biskup stephaan med oudz nad biskup j skalhoUti 
giore^) godum monnum kunnugt med þessu voru opnu brefl 
ad sub anno gratie [CD. ö. ij** *) miduikudaginn fyrir dionicio 
sociosque *) j hijtardal kom.firir oss arnor flnnsson oc þor- 
arinn stephansson med þaug bref oc maaldaga sem þeir 
hefdu oc vottudu vm maldaga millum krossholltzkirkiu oc 
akra. beiddu þeir oss oc krofdu ad giora endilegann veg da 
j millnm greindra kirkna vm þann skilnad sera þeirra var 
millum vm þat huat huor þeirra skylldi taca til Eentu af 
þeim bæum sem fyrir sunnan hijtaraa eru oc til krossholltz- 
Wrkiu liggia til tijunda. logdu þeir fyrr greindir menn vnd- 
ír vorn dom edur skipan ad hafa þat oc hallda. hnor firir 
siina kirkiu æfinliga sem vier dæmdum edur giordum hier 

greindra kirkna j miUum bæ4i vm Benttu af sogdum 
bæum oc suo vm afgialld fra okrum til krossholltz huorsu 
íuikit þat skylldi gialldast arliga. Hofum vær jnnuirduliga 
skodat oc ransakat fyrr aagt bref oc maldaga sem þeir þar 
fram bsaru huor fyrir sijna kirkiv. oc leist oss oc odrum 
pregtum oc prelaatum þeim sem vier til kolludum med oss 
t>3edi þau bref oc maldaga(r) Sr^m þar voru vm giordir j morg- 

1) Aptau á;transökr., og á við öll bréfin, semíþvi eru. „GamaUdomur 
vm maldaga innii KrosBhollttz og Akra Auno 150^", U3. 2)Svo. 3) [(0 
^nd if, transakr. 4) þ. o. 5. Oktobet. 



616 



AKBÁR OG KROSSHOLT 



1502 



uni greinum oakialligir oc ei halldast mega vppa akratirkiu 
huorki bref nie maldagar vtan þat bref sem giort hefur ver- 
mundur aboti aa helgafelli þa hann var oificialis heilagrar 
skalholltzkirkiu huort ad greinir vm giord oc skipan oyrdz 
biakups j skalhollti vors íorverara oc flejjri annara skalholltz 
kirkiu formanna giordir oc skipaner huor epttir annann hef- 
ur stadfest oc skipat vegna akra kirkiu sem sagt bref vtar- 
meir innehelldur oc wtuijsar. suo oc bref biskups jonz akal- 
holltz biskups þar med festu brefl vermuudar abota. huer 
allar adurgreindar skipaner oc giorder heilagrar skalhoUtz- 
kirkiu formanna hier vm giordar sem j greindu brefi standa. 
skipati oc giordi logligar med sijnu brefl. ad þær skylldu 
æflnlega atanda oc ohrigduliga halldast sagdra kirkna j miUe. 
vndir wtsetnijng heilagrar kirkiu oc hennar sacramentta sem 
sagt bref wtuijsar. Nu í-.f þvi ad oss leijst þesse bref skial- 
lig og riettuislega gior verit^). giorum vier þau endiliga log- 
leg oc stodug oc obnjgdiliga halldast skulu med oUum sijn- 
um greinum oc articulis. þvi ad heilags anda nad til kall- 
adri giordum vier þa skipan aa med fullum lagawrskurdi ad 
af öllum þeim bæum sem fyrir sunnan kallfalæk eru oc til 
krosshoUtz kirkiu liggia oc suo heita kalfalækur. skijdzhollt. 
hamrar. laxarhollt. skutilsey. vogur. hualseyar. oc eyriks- 
stadir. jsleifarhus skalaf ellum þessum fyrr skrifudum bæum 
gialldast allir lysitollar til akra kirkiu æfinliga hier eptir. 
enn af ollum bænm fyrir sunnan hijtaraa þeir sem til kross- 
hoUtz kirkiu liggia skal jafnan færa lijk til krossholltz þí* 
þangat er vel færtt ad fiíB teknum eiriksstodum. jaleifarhus- 
um oc hua(I)seyum. ef þar er bued. enn þatilakra efþang- 
at ereckivel færtt. skal helmijngur af þeim hlunnindum sem 
lijkunum fylgia. gialldast tíl akra æfinliga hier eptir huortt 
sem færd eru oc suo skal alldri gialldastfra okrum tilkross- 
hoUtz meira en vj aurar arliga. skulu bændr af greindum 
bæum fyrir sunnan kalfalæk hallda kirkiugardi vm ak^"^*^ 
kirkiu. skal þeim oc rett atl sækia tijdir tii akra sa ollum 
helgum dogum vndan teknum enum stæ^^tum hsatijdum. í^kal 



1) vera 143. 



1502. AKEAR. — STAÐAEFBLLSBRÉF. 617 

þesse vor giord oc wrskurdur æflnliga standa hier eptir vm 
alldur oc æfl greindra kirkna j miUum festur oc stedugur 
enn huerr hann ryfur eda hier j moti giorir. þa skal hann 
falla j bann oc vera vtsettur af heilagri kirkiu oc hennar 
sacramenttis oc allir þeir er þa skipan hallda oc hylla er 
hier aa mote wottar. Suo oc hofum vier dæmtt oc wrakurd- 
ad oll þau bref oc maildaga sem hier aa moti votta onýt 
oc ad ongu halldandi. huortt þad er vm sagda liostolla eda 
meira afgiallíi en fyrr skrifat er. 

var þessi vor domur oc wrskurdur af oss sisalfum 
innsigladur oc jnn scriptis fram borinn j greindri hijtardals 
kirkiu. 0S8 j domz sæti sitiandi morgum godum monnum 
nærverandi oc oz samþýckiandi. sigurdi jonssyne oc helga 
jonssyne oöicialis. Cinare snorraayne, magnuse bardarsyne, 
€inare jonssyne oc katli boduarssyne prestar. huorir sin jnn- 
sigli med voru jnnsigli sefctu fyrir þetta domzbref oc wr- 
skurd. skrifat j stafhollti j borgarfirdi sunnudaginn næstan 
fyrir calixtusmesso oa sama dari oc fyrr aeiger. 



587. 11, Oktöber 1503. undlr Staðarfelll. 

28. Janúar 1503, á Staðarlióli. 

CfuÐLATjG Finnbogadóttir selr Sturlu ÞórðarayDÍ bónda sín- 
^fli jarðirnar Ingvildarstaði, Reyki og Daðastaði á Reykja- 
8trönd við Skagafjörð fyrir hálft Staðarfell á Meðalfellsströnd 
^eð fleirum atriðum, er bréflð greinir. 

AM. FaKc. XXXVI, 10, fruoirit á ekinni raeð öllum (4) innsiglum. 

Felzstrandar bref. 
fyrer Jngvalldarstodum og Dadaatodum. 
Þaíh gernm uær halldor prostr týrflngsson siguidr narfa- 
s^n biorn jonsson ok gudmundr þolleifson godum monnum 
^jtudigt med þessu uoro opno brefl at arum epter guds burd 
•^- d. ok ij. ar þridiudaginn næsta epter fldes uirginis et 
martiris^) j badatofunne under stadarfelle a medalfellzstrond 



1) Þ. e. 11. Okt. 



618 



STAÐÁKFELLSBRÉF 



1502. 



uorum iiær j hia saum ok heýrdum da ord ok hacdaband 
þeasara mauna af einne alfu ærligs dandimanz stulla bonda 
þordarsonar. enn af annare hans dandi kuinnu gudlaugar 
husfreýio finnbogadottr at suo fyrir skildu at fýr greind gud- 
laug husfreyia sellde stuUa bonda sinum. þriar jarder er hun 

atte ái reykiastrond ] kirkiv sokn ok suo 

heita jnguelldarstader reýker ok dadastader med ollum þeim 
gðgnum ok gædum sem greindum jðrdum fýlger ok fýlgkt 
hefer at forno ok nýio ok grelnd gudlðg husfreýia vard 
fremst eigandi at. hier j moth gaf fyrr skrifadr stuih' bondi 
halfa jordina stadarfell da medalfelzstrðnd med sama skil- 
ordi. en þat sem fýrr skrifadar jarder ero dýrre enn halft 
stadarfell skýlldi gudíaug husfreyia eigaazt sma larder af 
bondans jðrdum þeim sem hier ligia dci felzstrond. ^nn ef 
gud kalladi stulla bonda fýrr af verolldinne enn optskrifada 
gudlðgu husfreýio þa skylde hun hafa uald yfer ollom gard- 
invm ok jordunne stadarfelli suo leingi sem hun lifer lcigu- 
laust. jtem skildi bondin stulli buo fyrir j fyrr skrifudu jarde- 
kaupi. ef gud uilldi suo skipa at ecki uære hiner somo 
beggia þeirra erfingiar stulla bonda ok gudlaugar husfreyio 
þa skylldu hans erfingiar aptr leýsa alla fýrr skrifada jðrd 
ötadarfoll vnder sig epter hana davda enn gíallda hennar 
eifíngium adrar jarder jafndýrar. jtemlýsti stulli bondimala 
gudlaugar husfreyio sinar j sín gard. ccc. hundrada ef hvn 
lifer honum leingar. ^nn halft þridia hundrat hundrada ef 
hann lifer henne leingr. 

for allr fyrr sagdr gerningr fram med fuUv handa- 
bandi. 

Ok til sanninnda hier vm festura uær fyrr skrifader 
menn var jnsigle fyrir þetta bref skrifat a stadarholi ) saur- 
bæ festum agnetis secundo are sidar enn fyrr seiger. 



588. 16. Oktober 1503. á Skiiinnstöðtim. 

Magnús Jónsson selr Gottskalk biskupi og heilagri Hóla- 



1) eyöa fyrir nafninu i frbr. 



1502. 



SVEINUNGSVlKHBEÉP. 



619 



feirkju til fuUrar eignar jörðiua Sveinungsvík 1 Þistilsflrði og 
þar með tíu huudruð, gegn því, að biskup taki Jón son 
Magnúaar níu vetra gamiau til uppfæðis og lærdóms með 
því skilorði, er bréflð hermir. 

AM. Fafic. XXXVI, 4 frnmrít & Bkiuni. Af 6 innfiiglam em nú tvö 
íyrír bréfinu. — AM. Apogr. 3393. 

Brief um Sveinungsvijk^). 
Þath giorum vier gudmundr prestr olafsson. magnus 
arnason. narfi benedíctzson, jou andresson. og asgrimr hallz- 
sou godvm monnum kvnnigt med þessv vorv brefl. at svb 
anno gracie CD** d** ij^. a skinnastodvm j auxarfirdi. a fimta 
daginn næsta epter bartholomeusmessv*) vorum vier hia. 
aoLvm og heyrdvm æ, ord og handabaiid. virduligs herra 
biakups godskalks og magnvsar jonssonar. at sua fyrir skildu. 
J fýstu at magnus jonssou selldi med handabandi biskup 
godakalk og heilagri hoola kirkiv til fvllrar eignar og frials 
forrædis jordina sveinvngsvíjk er liggr j svalbardz kirkiv 
sokn j þistilsfirdi, med oUvm þeim gðgnvm og giædvm. sem 
greindri iordv fýlger og fýlgt hefer at fornv og nyiv og 
haun haídi fremzt eigandi at ordith. og þar med .x. hvndr- 
vth. hier j mot lofadi biskup godskalk at taka til sín son 
magnusar jonssonar. er ]on heiter. ix. vetra gamlan. til vpp- 
fædis og lærdoms og at fa fyrir hann leyfi af pafaligv valldi 
til at verda prestr og þar epter lofadi hann at vigia hann 
til prestz og veita honum eitthvert beneflcivm. skýlldi þessi 
giorningr og lofan standa obrigdiliga fyrir hvorra tveggia 
hond hverr sem kirkivnnar formann kýnne at verda. at 
sveinninn skýlldi sitt frialsmannligt vppfædi fa matar og 
klæda. þar med lærdom og vigslvr. ef hann endiz til. en ef 
hans kynne vid at mi'r^sa þa skýlldi þo kirkivnnar eign 
jordin og peningarner. lofadi biskupinn ogh at giefa sitt 
bref og jnnscigli vpp sa vm sveinsins framfæri. lærdom og 
vigslvr. sva at þat mætti pýnazt at biskupsstolnvm ef bisk- 
upsins kýnne vid at missa. Skylldi þessi greiud jord svein- 
vngsvíjk greidazt og gialldazt þa biskupinn villdi og piltr- 

1) Utan & biéfinu með beudi frá 17. öid. 2) þ. e. 25. Ang. 



620 SVEINUNGSVÍK. — LANDAMERKJABRÉF. 1502. 



inn er aa framfærid kominn. en þav ,x. hvndrvd sein þeim 
fýlgia. skylldi magnua giallda þa hann raætte vel vid kom- 
azt og hvorvm tveggivm væri hentiligt. at af skildvm koppl- 
vm. I^^ier til lofadi greindr magnus enn .x. hvndrodvm. og* 
gialldi þa vt er honum veri hægí; vm. en ef maguuskýnne 
fýrr fra at falla en þessir peningar væri gollduer edr greidd- 
er. þa lofadi hann at lýsa fyrii- vottum hvad epter stædi 
ogolldith af greindvm peningvm. Skýlldi tíjtt nefndr magn- 
na svara lagariptingv m opt nefndri jordv sveinvngsvíík. 
en biskup edr kirkivnnar vmbodsmadur hallda til laga. 

Ogh til sanninda hier vm settnm vierfyrrnefnder menn 
vór jnnscigli fyrir þetta bref giort æ, skinnastodvm j oxar- 
firdi. svnnvdaginu iiæsta epter calixtnsmessv. sasamaÆLri 
sem fýrr segir. 



589. 31. Oktotoer 1603. í Stcinsholtl. 

1ebi©aegbbb og landamerkjaskipan Þorvarðs lögmanns Er- 
lendssonar milli jarðarinnar Núps í Eystrahrepp og jarða 
staðarins í Skálholti (varhiigavert bréf). 

AM. Apogr. 1967 „eptcr tTanaíscripto a pappir hia Vigí'aae Jonssyiie 
a Leyj'á. Bg efast um þeaaa brefs rigtugbeit. Þad eynest vera smid' 
ad ur ödru areidarbrefe. soni ödruvis iiafo vered" (Árui MagnósaOD). 

Þeim gödum mðnnum sem þetta brief sia edur heýra 
sende eg Þorvardur Erlendszson Iðgmann sunnan og anst- 
aii d Jslande kvedin Gudz og sijna^). kunnngt giðrande ad 
þa lided var frd hingadburd vors herra Jesu Christi M. d. 
og ij 4r laugardægenn næstaii fyrer allra heijlagra mesau 
vm hansted^) i Skalhollte i biskupstungum kom Stephan 
med Gudz ndd biskup i SkalhoIIto fyrer mig og beidde mig 
og krafde vppa laganna vegna ad rida d landamerkej miU- 
um Nups i austrahrcpp og wtadarjardanna i Skalhollte. suo 
sem logboken giðrer Ecíd fyrer. giorda eg og so ad eg reid 



1) Svo. 2) þ. e. 29. Okt. (1502). 



1502. 



LANDAMERKJABRÉF. 



621 



^ þesse aomu landanierke med morgum gðdum mðnnum med 
Kíier tilkolludum 8(ira) 0"nare Jugemundarsyiie er þa var 
inldzmadur i Skalhollte. Gudmunde ginarssyne suornumlog- 
nettumanne. S(ira) Teite Þorsteinssyne. Blasius Ormssýne 

þessum bæudum og godum mðnnum med rijdande grlende 
Sigvatasyne er so latande eid aör fyrer mier i Steinshollte 
J eystra hrepp manudægenn næstaii fyrer allra heilagra 
Diessu, um hausted^) er eg beidda hann og krafde ad bera 
riett vitne og aatt sem hann villde averia effter. er hann 
giðrde 80 ad hann firnefndur grlendur var þar nær og heirde 
sira andres arnason þui lisa fyrer sier ad þau landamerkia 
bref sem h;mn hafde i mille Nups adurnefndz og stadarens 
jarda skyllde h^mn brenna og þau være betur brend og 
frelsa so sdl fðdurs sins. Soru og þrijr bændur þeir er þar 
voru gllster menn og leingst vered og þar leingst bued. so 
lataude bokareid Gunnar Biarnaraon er sig reiknade siðtug- 
ur mann ad alldre edur betur. Þorkiell Sigvatsson Ix. vetra 
6dur betur og Marckus magnusson. ad þeir vissu ej annad 
sannara fyrer Gude (enn) ad stadurrnn iSkalhoilte ogstad- 
arens jarder ætte ur Hellnaholite og ofan i Kietelhðl. og so 
aionhendiug i Diaknaatein fyrer nordaii Diaknapoll og riett- 
syne i Þiörsaa. Skipade og firnefndur þorvardur logmann 
so felld landamerke gffter þad vestur i lækenn er fellurfyr- 

austaii tuned cL hamarsheide. skipade eg flrnefndur þor- 
vardur Iðgmann so felld landamerke effter þrattnefndra manna 
sðgn er á ridu med mier millum Nupa og dsa ur vordun- 
og nordur i læ.kenn ur vordunne og fram i Sigmundar- 
skard ur Sigmundarskarde og fram i Steinkiered og ofan i 
Steinkiered annad og rettsine ut i kalfcL. So og var eg þar 
nær þorvardur Iðgmadur i SkalhoIIte og fleijre menn adrer 
ad sira ^inar Jngemnndarson handfeste biskup Stephane so 
felldan vitnesburd ad hann hefde heyrt goda menn seigia 
fyrer sier ad nupur ætte ei leingra enn ur steinkierinu óg 
i grafernar fyrer nordan Skaíft. ur grofunum og i skogar- 
g'ðtu fyrer austan Skafft. Ad so pröfudu og fyrer mig komnn 



1) þ. 0. 31. Okt. (1502) 



622 



ÖLVESJARÐIR 



1502. 



og tilkoUudum þeim bestu dandismðnnum er hiðL mier voru 
og mier samþickiundum i dömzsæte aitiaude sagda eg i Gudz 
nafne dSm^) med fuUum laga urskurde þau sðmu landa- 
merkiabrief er Páll Teitsaon synde mier og þar vðru leflin 
a, landaraerkiastefnunne önyt og ad aungvu halldast eige. 
þui þar briefeii hallda sogn enn aungvum^) svardaga 
nema flrnefndur Pdll Teitsson Idte sveria innan tueggia 
manada ad heyrdum urskurdenum fyrer I^gmannenum Þor- 
varde Erlendzsyne tuð Iðgleg vitne ad Nupur hafl dttþesse 
þrattnefnd itok i stadarens jarder. 

Samþickte þennan minn urskurd adurskrifadur biskup 
Stephan og sette sitt Jnsigle med minu Jnnsigle fyrer þetta 
urskurdarbrief skrifad sama stad og dag sem fir seiger, 
Petta flrskrífad brief er riett coperad og samaiilesed 
effter þeirre logmans dreid sem Erlendur biarnason i 
asum hafde. og til merkia setium vid ockar hand- 
skrifí*ter hier vnder. daum 1665. 2. Jan. 

Thordur Sturlason EUendur biarnason 
Eb. meh. 



590. 3. NÓTember 1503. í Skálholtl. 

Stbphán biskup í Skálholti selr Þorvarði lögmanni Erlends- 
syni jarðirnar Árbæ, Possnes og Pórisstaði i Ölvesi fyrir 
jarðirnar Traðarholt og hálft Langholt í Flóa. 

AM. 239. 8V0 bl. 119 a— b (Bréfabök Gizurar biflkupa í frumriti 
1540—1547). — AM. 266. Fol. bls. 109—110.— AM. Apogr. 2794. 

gamallt kanpbref fyrir jordnm minnm") j anlnesi. 

Þad gianrum nier arne snæbiarnarson abote j videy. 
sira ginar ingemnndarson radzmadnr j skalhollti. sira ang- 
mundr Palsson kirkiuprestr j SchalhoIIti godum monnum 
vitnrligt med þessu voru opnu brefi at" þa er lidit uar fra 
gudz burd ,C0. d. og ij &t j Skalhollti j biskupstungum j 
skrudhusino flmtudaginn næstan epter allra heilagra messo 
vm veturinn uorum nier i hia saum og heyrdum <&. ord og 



1) Sto; rétt: amen. 2) Sto. 3) þ. e. Gizarar bisknps. 



1502 



ÖLVESJARÐIR 



623 



0? handaband þessara manna ærlegs herra Stephans med 
gadz Dad biskup j schalhollti. og þoruards grlondssonar laug- 
Diannz snnn3-n og austan ca jalaudi at suo fyrir skilldu at 
greindr biskup Stephan selldi þorvarde eriendssyni arbæ og 
fossnes fyrir .xxx. c. þorestade þar næsta .xc er liggia j 
anluesi j arnarbælis kirliiusokn. til fuUrar eignar og frials 
forrædia med auUum þeim gauguum og gædum aem greind- 
ttni jordum fylgia og fylgt hefir ad fornu og nyio og hann 
vard fremst eigandi at bædi sinna uegna og stadarens j 
schalhollti j mid merki edr garda til motz uid þa sem laund 
öiga ntan og eunnan næst greindum jordum. Hier j mot gaf 
fyrr greindr þoruardr gllendzson adr greindum biskup step- 
^ane jordina tradarhollt fyrer xxxc- er liggr j stockseyrar 
kirkiusokn og .xx. c. j halfu langholltino j floa. er liggr j 
hraungerdis kirkiusokn til fuUvar eignar og frials forrædis 
ined aullnm þeim gangnnm og giædum. sem greindum jord- 
nm fylger og fylgt heflr at fornu og nyiu. oc hann vard 
fremzt eigaudi ath. Hier til fyrr nefndra jarda skylldi bisk- 
öp Stephan gefa þoruanli gUendzsyni .x. m£Blnytu kugillde 
edur aunnur .xc þau þeim semdi. EÍda æ. landamerki jnnan 
xij manada sem laugbok giorer rsad fyrir. Suo og skylldi 
hnor þeirra oignazt fe þad allt er þar flnzt ] iordu edr da. 
og ecki yrdi laugligir eigendr at. skyllde huor halldaþeirre 
iordu til laga er keypti enn snara lagariptingum da þeirri 
er selldi, 

Samþykte med jayrdi og fuUu handabandi þessir fyr- 
nefndir menn abote arne. sira ginar og sira augmnndur 
þetta ]ardakanp vpp oa kirkiunnar vegna. staudugt og obrigdu- 
^egt, þad fremzta þeir mattn med langum giora. og settu 
sitt jnncigle med þrattnefndz biskup stephans jnncigle fyrir 
þetta jardakaupsbref. er giort var j sama stad, deigi og 
&re sem fyr seiger. 



591. 5. mrember 1503. í Skálholti. 

Stépháií biskup í Skálholti gefr Porvarði lögmanni Erlenda 



624 



UMBOÐSBRÉF. — DÓMSBRÉF 



1502 



ayni fult umboð til þess að ríða á rekamörk og landamerki 
milli kirkjueigna Viðeyjarklauatrs og Staðarstaðar í Grinda- 
vík. 

AM. 238. 4to bl. 16—17, skr. c. 1570 (BesBastaðabók). 

Vær steífan med gvdz nad biskup j skalhollti giore^) 
godvm monnvm vitvrligtt med þessv vorv opnv brefl at vier 
hofvm gefid Þorvarde EUendzsyni logmanne sunnan oc avst- 
an £a Jslandi fvlltt oc allt vmbod til at rida aa rekamork 
oc landamerki aa miUvm kirkiv eigna klavstrsinz j Videy oc 
Stadar stadar j Grindavik med þeim godvm monnvm sem 
hann vill til kalla med sier oc giora orvgtt skiptti j mill- 
vm sagdra kirkna epter þvi sem þeim synizt íiettazt fyrir 
gvde oc monnvm. oc maldagabækurnar aa greina. 

Oc til sanninda hier vm settvm vær vortt insiglle fyr- 
ir þetta bref skrifad j skalhollti in profesto sancti Leonardi 
abbatis et confessoris anno domini CD. d. ij. ar. 



592. 39. NÓTeinber 1603. á Hóluin. 

DóMK klerka útnefndr af síra Eiríki Sumarliðasyni í umboði 
Gottskálks biskupa um kærur biskups til Þórðar Þórðar- 
sonar, Hallvarðs Jónssonar og Auðunar Sigurðsaonar. 

AM. Fasc. XXXVI, 3, frnmrit & Bkinni. Af 7 innaiglum ern nú 2 
fyrir bréfinu. — AM. Apogr. 3392. 

Domur B(iskups) Gottskalks um Þord Þordarson Hallvard 

Jonason og Aunund(!) Sigurdzson^). 
Þat giorvm wer hallvardur biarnaraon besBÍ jonsson 
petur palíson þorsteinn ketelsson steingrimur bessason prest- 
ar holabiskupsdæmis ok jon þorvardzsou messvdiackn [ens 
sama stadar^) godvm monnum viturligtt med þessv vorv 
opnv brefi þa er lidet var fra hingatbvrd vors herra jhesv 
christi þvsvnd fimm hvndrvd ok tvo ar j vidvik j vidvikar- 

1) Svo. 2)Utan á bréfinu með hendi frá 17. öld. 3) með moranð- 
aia bleki, en álika gamalli hendi og hitt. 



1502. 



DÓMSBRÉP. 



625 



*veit manvdagenn næsfcan fyrir marteiasmessv vm havsted^) 
vorvm vær j dom nefnder af eirike preste svmarlid-syne 
^r virdvligur ok vor andalegur fader herra gottskalk med 
guds nad bisknp sa holvm hafde sitt vmbod feinget at dæma 

þær ^kiærvr sem biskupenn kiærdi til þeirra þordar 
þordarsonar ok hallvardza jonasonar avdví^ar sygurdssonar 
ok stefnvnar june hallda. j fyrstv dæmdum vær allar stefn- 
vuar logligar ok þsa riettilega fyrir kallada. kendvst þeir 
^vdvn ok hallvardur sinar stefnur þar fyrir oss ennstefnan 
þordar þordarsonar var þar svarin af tveimur skialligvm 
vottvm. j annare grein dæmdvm vær af fyrr nefndvm þordi 
tordarsyne mork j stefnvfall nema hann syne loglig forfoll 
at hann matte ecke koma eda hans logligur vmbodsmadur. 

j þridiv grein dæmdum uær oll þessi raal j næstv presta- 
stefnv til biskupsins vnder þann dom sem hann þar yfer 
aoiger eda vt nefner nema biskupin vile þordi þordarsyne 
í^'inan dag tilsetia ok alla þessa>adurgreinda menn skylld- 

þar ad svara sem logliga stefnda. enn þvi dæmdvm 
vær so ad oss litvz ðll þessi mal hærri ok meiri enn vær 
treystvnzat yfer at tacka ok svmleg nokvd so faheyrd. enn 
vm þord þordarson leizst oss þat nærri logvnvm ad hans 
Profum væri ollum fyrirskotted nema biskupenn vile meire 
nad til gefa vpp fra þvi ha^m kom eki j sagdan stefnudag 
an forfalla. 

Var þeasi vor domvr vpp sagdur j sama stad ok ar 
aem fyr aeiger. 

Ok til sannenda hier vm settvm vær fyrr skrifader 
prestar vor jncigle fyrir þetta domsbref skrifat aa holvm j 
hiallttadal þridivdaginn næstan fyrir andrieassmessv aa sama 
are sem fyrr skifat stendvr. 



593, [1503]. 

Beéf bLopháns biskups Jónssonar til ónafngreinds frænda 



1) þ. e. 7. N6v. 
DipU iBl. Vn. B. ' 40. 



626 



LÉNARÐR FÓGETI. 



1502 



Lénarðs fógeta um gjöld og aflausn og kirkjuleg fyrir 
„avodan stórbrotamann" sem Lénarðr var. 

AM. Fftsc. L5IV, 24. ÞaÖ, sera stendv hinnmegin á Bkiunblaðinu, 
er frá 1497; frá því Éri getr þotta þíí ekki verið, en alt er þrtta úr bréfa- 
bók StepháDB biskups. EBpólín áifærir dráp Lénarðs fógeta tillöO^', og 
önnur hönd er á þesEiu en því, som stendr hiiiumegin á blnöinu. Lén- 
arðr hafði gert ýms spellvirki og sezt á Ambæli í öifusi, en Toifi í 
Kiofa fór að honum og drap hann. 

Bnn af þvi ad oss oc morgum godum monnum er kun[igt] 
j hverþuj morg brot greindur lienard hefer fallit vid aud 
heilaga kirkiu oc oss epter þvi aem vær sialfer sogdum 
honum j vor. 

jn primis um vid oc adra þa hluti sem hann hefer 
hallditfyrir heilagri kirkiu oc osa þvert j moti vorum vilia. 
jtem um mannslagit j vetur. 

jtem um misþyrming vid brodur arna slaandi hann til 
mikilla meizdzla a sialfan paschadagin j vor. oc hefer hier 
j avngva lausn fyrir tekit sem honum ber oc vm þat fleira 
semvær kvnnvm icki^) j þessv siuni allt ad greina. Bnn saker 
þess ad þer ervd nv hier j landit hans nanaztur frændi þa 
vilium vær vita vt af ydur hvor[t] þier vilit giora nægiv 
heilagri kirkiu oc oss j bot oc betran fyrir brot adr nefnds 
lienardx vt af þeim peningum sem hanh hafdi medferdias 
epter þvi sem dandi monnum þikir mðguligt. en vær giorvm 
þa af vorum parti vm lavsn oc adra hluti sem til standa 
epter þvi sem skialigt þikir. sierlega vm kirkiuleg kvnnvm 
vær icki^) minni tænad^) ad taka uppa heilagrar kirkiu vegna 
en þriatigi c j betran fyrir suodan storbrotamann. til þess 
ad hann fai kirkiuleg. 



694. 1503. 

Vabmálarbikninor Skálholtsstaðar. 

AM. FaBC. LXIV, 25, minnisblöð Stepháua biskups á akinni. 



1) Svo. 2) mjög óljóat; kynni og að mega lea : „gioUd uid". 



1502. 



SKlLHOLTSSTAÐE 



627 



Datum et cetera crD d. ij, ár. 
Jtem Ragneide j hofda. viij. alnar vadmdals. 
Jtem joni austfirding. viij. alnar. 
Jtem magnuai þordarsyni. iíj. alnar. 
Guttormi narfasyni. v. alnar. , 
þorkele vilialmssyni. iij. alnar. 
joni diakna sigurdssyni. iij. aluar. 
Fatækum. ij. alnar. 
Joni gudmundzayni. viij. aluar. 
CDatteua. vij. alnar. 
Jtem Oddi brandzsyni uod. 
þorleifi haflidasyni broka uadmal. 
þorlaki brokauadmal 

Brinde jonssyni brokauadmal. oc iiij. alnar til hempu. 
Joni þoruallzsyni til broka, 
Joni jonssyni til broka. 

ix. mounum ileguvadmal. vij. alnar. huerium ij^^ . 

Kautlu skalakouv iiij. alnar. 

þorsteine þorl(e)ifssyni. ij, alnar. 

florar alnar joni tumasyni. 

Hdalfa flordu alin sigurdi henrekssyni. 

Siguate þordarsyni. xij. álner vadmals, 

Jtem vod uadmals logmanninum. 

Jtem joni eirekssyui. viij. aluar. 

Jtem olafl mikelssyni. viij. alnar vadmals. 

Godmundi a spoastodum. vj. alnar uadmala. 

Helga jonssyni halfa. vj. alin vadmals. 

Jtem hafde bíakupinn. vij. alner uadraals. 

Sera augmundi. xij. alner uadmals. 

gudrunu olotfsdottur. vij. alnar. 

QDagnusi þoruardssyni halfa adra alin. 

Sera katle. viij. alnar. 

Sera augmuudi xvj. alnar. 

Sera joni. viij. alnar. 

Jtem iij. messudiaknum sinum. iiij. alnar huerium. 
Joni austflrding brokauadmaal. 
Halldori litla. iiij. alnar vadmals. 

40* 



628 SKÁLHOLTSSTAÐR. — NORÐTUNÖA. 1502 



Steini halfa fimtu alin oc ellende litla halfa. v. alin. 

helgu aamundzdottur. vj. alnar vadmals. 

þorsteini þorleikssyni brokauadmal. 

Joni kalek brokauadmal. 

þorleifl snorrasyni [vj. alnar^) 

þoruarde diakna iiij. alnar. 

valgerde. tæpar. ij. aluar alna.") 

helga. V. alnar. 

Jtem þorsteiui diakna. brokauadmal. 
þorleifi diakna. vij. alnar vel. 
ClOargretu systur biskupsins. v. alnar. 
vij. alnar grimi. 

Brokauadmal þordi hestamanne. 
þorsteini j botni. vvj.^) alnar. 
arngrimi .viij. alnar. 
Helgu^) guttormssyni. vj. alnar. 
gudlaugi .vj. alnar. 



595. 1503. 

Máldagi Norðtungukirkju í Þverárhlið. 

JSig. 143. 4to bls. aSO á pappir akr. c. 1600 (Garðabók) 

nordtunga aptur. 
Anno. domini CO^ d^. ij. var kirkian j nordtungu giaurd 
flrir xiijc auo sem asmundur jonsson hafdi latid giora hana 
vpp enn adur hafde hinn forne kirkiuvidurinn verid giaur 
firir iij merkur. 



596. 37. Marts 1503. á Munkaþverá. 

EiNAR ábóti á Munkaþverá aelr Guðmundi Þorleifssyni jörð- 

ina Ásgeiravöllu í Skagaflrði fyrir jörðiua Tjarnir 1 Ljósa- 
vátnsskarði. 

* H 

AM . PaBC. XXXVI, 15, frumrit á skinni, og haía aldrei fyrir þvi 



1) [tviskrifað. 2) ala, hdr. 3) þanníg. 4) tannig. 



1503 



JAKÐAKAITP. 



629 



verið fleiri en fimm iiinBÍgli, sem nú eru Öll dottin frft. — AM. Fasc. 
XXXVI, 16, annað fnimrit á skinni, og hafa fyrir því verið átta inn- 
eigli, sem nú eru öll dottin frá. — AM. Apogr. 30a0. 

jardakaupsbref fyrir tiornum^). 

Þath giörum wier finboge prestr einarsson. StuUe magn- 
usson. ]on finbogason. hallr ellendzson^), hallr asgrimsson. 
einar olafsson ok sueinn^) eiríksson godum monnum vitur- 
ligt med þessu woro opnv brefe sunnudagin næsta epter 
anunci(aci)onem sancte marie a munkaþueraa j eyaflrde þa er 
lidit war fra hingadburd wors herra ihesu christi þushund*). 
V. huudrut og iij aar worum wier i hia. saaum ok heyrd- 
HTn aa ord ok handaband herra einars abota a munka- 
þueraa med samþycki sína couventubrædra af einne alfw ok 
gudmundar þorleif^isonar af annare. at suo fyrir skiUdu at 
herra einar abote sellde gudmunde þorleifssyne iordina aars- 
geiruollu'^) i skagafirde er liggr i reykia kirkiu sookn til 
fuUrar eignar ok fríals forrædis. med ollum þeim*) gaugn- 
um ok giædum eignum ok itaulum sem greindri iordu fylg- 
ir ok fylgt hefer at fornu ok nýu ok klaustrid a mwnka- 
þveraa ward fremzt eigande ath. (^ier ímot gaf aadr nefndr 
?udmundr iordina vestri tiarner j liosavatzskarde er liggur 
i haals kirkiu sokn. med oUum þeim gognum ok giædnm 
sem fyr greindri iordu fylger ok fylgt hefuer at fornu ok 
uyu ok hanu [oc hans fader') vard fremzt eigande ath. til 
fullrar eignar ok friaals forrædis abotanum ok klaustrinu a 
uiunkaþueraa ok þar til iiii malnytu kwgiUde ok iiii hundr- 
i þarfligum peningum. skilldu^) huoru tueggiu®) hallda 
til laga þeirre jordv^**) er keýpte. enn suara laga riptingu^^) 
aa þeirre er selldo. 

Ok til saninda hier wm settum wier fyrr nefnder 
luenu wor iuGÍgle med conuentubrædra incigle fyrir þetta 



1) Utan á XXXVI, 16, raeð gamalli hendi. 2) ok, b. v. XXX VI, 16. 
3) SBueinn (!) XXXVI, 16. 4) þvahvndrat XXXVI, 16. 6) XXXVI, 15; 
f^Bgeiravöllu XXXVI, 16. 6) b1. XXXVI, 16. 7) [sl. XXXVI, 16. 
8) XXXVI, 15; Bkylidi XXXVT, 16; 9) tveigiv XXXVI, 16. 10) b. v. 
^^XVI, 16. 11) riptiugvm XXXVI, 16, 



630 ÁS í BOBGARFIRÐI. 1503. 

bref. Skrifuat ] 8ama stad [ok aare degi sidar enn^) fyrr 
aeigir. 



597. 17. Apríl 1503. í Skálholtl. 

Sthphák biakup í Skálholti samþykkir og staðfestir mál- 
daga Ásskirkju í Borgarfirði, er Sigvarðr biskup heflr gert, 
og Goðsvin biskup og Sveinn biakup höfðu áðr samþykt. 
(Nr. 2). 

Eptir afBkript í viaitazíubók Borgarfjarðarprófaatsdæmis 1705— 
1730, staöfestri optir frumritinu á skinni 23. Nóv. 1710 i Beykholti af 
Hannesi prófasti HaUdórHRyni og J^remur öðrum. Sbr. Nr. 2 að framftö' 

Vier stephan med guds nad biskup i skalhoUtti giorum 
gódum monnum kunnugt med þessu voru opnu brefl ath 
vær samþyckium. stirkium og stadfestum þann sama mal- 
daga kýrkiunnar i asi i borgarflrde sem sigvardur biskup 
vor forverari i skalhoUti hefur giort um ádnr greinda kirkiu 
i ase ojí,' suo er latandi sem þessi skrd ut visar er hier er 
med fest þessu voru brefl og foruerarar vorer i skalhollti 
biskup gotsuin og biaiiiup sueifj godrar minningar hafa skip- 
at stirkt og stadfest. epter þui sem þeirra bref þar um 
giðrd ut uisa, og hier er somuleidis med íest þessu voru 
brefl. Og til sanninda hier um settum vær vort insigle fyi*' 
ir þetta bref skrifat i skalhollti hinn v dag paska anno 
domini ClO^ d** tertio. 



598. 39. Ápríl 1503. [á Helgastöðum- 

DóMR útnefndr af Pinnboga lögmanni Jónssyni um ferjai^ 
og félegheit Toría Fiínibogasouar fyrir það, er hanu varð 
að skaða Þóröi heitnuui Brynjólfssyni. 

AM. Fasc. XXXVI, 11. frumiit á skiuni. Af 13 inrsiglum ötu ö 
fyrir bréfinn. Bréfið er mevt hendi Finnboga lögmpnn?'. 



1) [XXXVI, 15; deigo ok aare flem XXXVI, 16. 



1603. VÍGSMÁL. 



631 



XJm Torba FÍDnbogason 
hann dæmdur fridheJgur til kongsins nada. 
Ollum monnum þeim sem þetta bref sia edr heyra 
senda magnua þorkelsson. einar einarsson. biorn einarsson. 
petur thomasson. hauskulldr runolfsson. gamli þorsteinsson. 
eirekur juarsaon. sigurdur sueinbiarnarson. audun sigurdzs- 
8on. ion þorlaksson. jon magnusson og biarni jonsson. Q. G. 
og sina^) ad sub anno gracie .CD®. d**. tercio a laugardagin 
neata fyrir featum philipi et iacobi a helgastaudum 3 reýkia- 
dal a þingstad rettum uorum uier j dom nefnder af Qrlig- 
um manni flnboga ionasýni laugmanni nordan og uestan (L 
islande ath rannzaaka skoda og dom d ath leggia um þau 
bref og skilriki er þar fram kuomu a uegna torfua flnboga- 
8onar ok^) um hana ferian og feligheit fyrir þad sakfelle. 
er greindr torfui hafde oforsýniu j fallit. þa hann uard ath 
«kada þorde heitnum brýniolfssyne. kom þar fram j fýrstu 
tolf manna doms bref suo hliodanda ath cL laugligu aurfar- 
þingi hafde fram komit med suaurdum bokar eidum uig- 
ly*ing og nattstadr fýrnefnzs torfua upp cL adrnefnt sak- 
ferli og mannskada og þessi sama viglýsing uar d§md med 
aullum sinum groinum lauglig og fullmegtug efter laugbok- 
arennar ordum b^di utan landz og innan. kuomu þar fram 
aunnur bref under godra manna inciglum ath erfingiar og 
eftermalsmenn þordar brýniolfssonar haufdu ^iort fullkomua 
satt med þrattnef.adan torfua upp a þetta fýrnefnt manslag 
og sakfelle med ;ikuednum botum og borgan fyrir settum 
luktum og afhentum giolldum og gridasaulum efter akrif- 
iidum skildaugum med gefnum gridum og handselldum af 
^rflngium og ef 1 ermalsmonnum titnefnzs þordar sem fyr 
skrifath er med aullum þeim greinum og skildaga sem laug- 
^alid skipar og fikýrer ath grid eigu fyrir mannslag ath 
gefazat og giorazi-jt efter laugum. kom og fyrir oss ath 
þrattneíndr torfui hafde komizst a kirkiunnar nader lausn 
tekid skript halldit fyrir tittnefnt sakferlli. suo og hafde 
torfl feligan dag af kongsins uallde. og suo fuU borgan aett 



1) Syo. 2) Sto íullum stöfum hér, 



fyrir kongaina þegngillde og kirkiunnar sakeýre. birtizst og 
fyrir.osa huer uorkunn nefndum^) torfuadrotil þessa uerks. 
Nu fyrir þan skuUd ath þrattnefndr torfui hafdi a kirkiun- 
ar nader koraizst lausa tekit satt giorfua í^rid þegith b^tur 
golldit dag feingit og bodum milli korait badi uit kong- 
dominn og eríingiana" cfter þui sem fýr greind bref ogskil- 
riki þar uni giord ut uísa. þui d^mdum uier fýrnefnder doms- 
menn med fullu doms atku^de opptnefndan torfua flnboga- 
son fyrer þetta títtnef(n)t mannslag og sakfelli feligan og 
fridhelgan fyrir huerium manni huar hann kann fram koma. 
flýtianda og ferianda ut af landet under uors nadig herra 
kongsins landzsuistar giof efter þui sem laugin uíuisa. Og 
til sannenda hier um settum uier fýrrgreinder domsmenn 
uor incigii fyrir þetta domsbref giort^) var i sama stad deige 
og are sem fyr seiger. 



599. 29. Ápríl 1503. á Helgastiíðum. 

FiNNBOGi lögmaðr Jónsson samþykkir og staðfestir dóminn 
um Torfa Finnbogason (Nr. 598). 

AM. FaBc. XXXVI, 12, frumritiö á. sldrmi með hendi Finnboga lög- 
manns, og er bréfíð iæet samau Tið dömhausum þetta mál (XXXVI, H)- 

gk finbogi jonsson laugmann nordan og vestan a ja- 
lande giorer þad godum mo';num viturligt med þessu minu 
opnu brefi ath ek hefai séd og alitid skodath og ranzsak- 
ath þann sama tolf m;mna dom sem dgmdr uar um frid 
felegheit og ferian torfua únhof^asouav upp a þath sakferlle 
og mannskada er greindr torfui hafdo oforsyniu ] fallith þa 
er hann uard ath akada þorde heitnum brýniolfssyne. leizst 
mier domurÍQn i allan handa raata skialigur og suarligur 
og ath rettu laugmali ,L^iorr d^már og upp sagdr. þui med 
þeirra bezstu manna rado og laugrettumanna samþýcki og 
annarra godra manua er þa voru hia mier. sagda ek fyri'- 
nefndr finbogi jonsson laugmann. jn nomine domini araen 



1) Svo. 2) tvíslitifað i frb. 



1503. 



VlGSMÁL. — AKRABRÉP 



633 



COed fuUum laga vrskurde þenna fýrnefndan dom og nu er 
hier med festur þessu minv orskurdarbrefi laugligan full- 
mektugan obrigdeligan med auUum sinum greinum og art- 
iculiss og hier efter þrattnefndan torfua finbogason fýrer 
þetta optnef(B)t sakfelli og mannskada feligan og fridheil- 
agan fyrir huerium manne og ] kons;sins gridum flýtianda^) 
og ferianda a mins herra kongsins nader og under hans 
landzuistar giof efter þuí sem landzs laga bokin utuisar og 
til skipar. Og til sannenda og fullrar stadfestu hier um 
setta ek mitt incigli fyrir þenna minn urskurd. huer af mier 
var vpp sagdr og in scriptis fram borinn a helgastaudum j 
reýkiadal laugardagin n^sta fyrir tueggia postula messu um 
vorit maurgum godum moímum nQruerandum ogþennaminn 
vrskvrd samþýckiandum. anno domini miUesimo quingen- 
tesimo teacio. 



600. 1. Mai. 1503. á Sjárarborg. 

Beéf, að Nikulás Jússason og Vigdís Árnadóttir sværi bók- 

areið um útlúkningar Ingvildar Helgadóttur til hústrúKriat- 

ínar Þorsteinsdóttur (móður sinnar) fyrir Stærriakra i Blöndu- 
hlið. 

AM. Apogr. 4111 mGð bendli J6ns Magaússonar bróöur Áina „Ex 
onginali" á kálfákiaui. 

Þad giorum uid jon þorgeirsson og jon þorarinsson god- 
monnum uiturligt med þessu ockru brefl at uit uorumj 
hia saum og heýrdum a at þau nikulas jussason og uigdíís 
arnadotter söru fullan bokareid og sua felldan fyrir eigle 
gnmssyni kougs umbodsmanni j hegranesþingi. ad ýnguolld- 
helgadotter og heuuar umbodsmenn hefdi lukt hustru 
kristinu þorsteiasdottur og henuar umbodsCDonnum halfan 
^tta tug hiindrada. j friflum peningum og ofridum. J mal- 
Dýtu kugillium og audrum peningum þarfligum er þau reikn- 
^du þar fram fyrir honum og ockur og audrura dandu- 



1) flytiaadanda, frbr. 



634 



NEPND OG DINGFARARKATJP. 



1503. 



COonnum nærveraundum, sua og eigi aidur laugdu þau J 
iama eidstaf ad hustrueu kristiu hefdi lýst þui fyrir þeim 
ad þeasa saumo peninga tæki hun j jardarverdit fyrir stære 
akra. Ok til sanenda hier um settum uid fyrnefndir menn 
ockur jncigle fyrir þetta uitnesburdyrbref skrifat a siofar- 
borg j akagaflrdi aa tueggia postula ClOesso um uorid fllipi 
et jakobbi. arum epter guds burd. CO. d. og iij. £Br. 



601. 9. Maí 1503. í Snóksdal. 

DóMR útnefndr af Sigurði bónda Daðasyni kongs umboðs- 
manni milli Gilsfjarðar og Gljúfrár um kæru Arnórs Finns- 
sonar til Hákonar Björgólfssonar, að hann hefði hvorkinefnt 
sií^ til þings meðau hann var sýslumaðr í greindri sýslu né 
goldið sér þingfararkaup, og aungvan nefnt 1 sinn stað. 

DómaByrpa Jóns HákonarBonar V^tnshorni í 4to bls. 84, flkr. c. 1608. 

DomuE vm Ncfnd Arnors. 
Ollum monnum þeim sem þetta bref sia edur heyra. 
senda Ari Andriesson^ Gudmundur Pinnsson. Ormur Jllnga'" 
sou. Jon Suarthofdason. Þordur Arnbiarnarson og Helgi Jods- 

ion. Kuediu Gudz og sijna kunnigt Giorandi Ad þa lidit 
uar fra hingadburd vors herra Jhesu Christi d og iij 
Manudæginn næstan eptir Jons messo Ante portam Latin- 
am^) a Saudafelli j Middaulum cíx þingstad KÍettum vorum 
vær j dom nefndir af ærligum manni Sigurdi Bonda Dada- 
gyni. er þa hafdi mins herra kongsins syslu j millum Gils- 
fiardar og GliufurAr ad skoda og dæma vm þa akiæru. sem 
Arnor finnzson kiærdi til Hakonar Biorgulfssonar. at'hann 
hefdi huorki nefnt sig til þings medan hann var syslumad- 
ur j greindri gyslu og eigi helldur golldit sier sitt þingfar- 
arkaup og aunguan helldur nefnt j hans stad. Nu af þvi 
vær vissum ad greindur Aruor finnsson Eoid j sagdri nefnd- 
huort sumar til alþingis og gieck þar þa doma. sem la^g' 



3) þ. e. 8. Maí, 



1503. 



VIÐEYJARKLAUSTR 



635 



madurinn Pinnbogi JoDsaon nefndi hanntil. sem adra nefnd- 
armenn. þeas annars ad langin suo ut greina at annguan 
skal til lausnar nefna. og þui ad eins vmakipti da giora at 
þeim gangi lauglig forfaull tiL sem adur var j nefndinne. 
þess þridia at huor syslumadur skal giallda nefndarmonn- 
um j godum greidskap sitt þingfararkaup adur enn menn 
Hida til þings huor j sinne syslu. glla sekur .vj. aurum ^nn 
•xij. aurum fyrir huorn þann sem onefndur er edur Bang- 
nefndur. 

Þui dæmdum vier Hakon Biorgulfgson skylldugan ad 
giallda adur nefndum arnori finnzfiyni heima j liarskogumj 
laxardal jnnan halfs manadar ad heyrdum dominum. allt sitt 
þingfararkaup. sem greindur Arnor atti ad hafa og Hakoni 
bar honnm ad giallda vpp oa huort ar medan hann hafdi 
adur sagda ayslu. og þar med suo miclar sektir. sem laugin 
vtuijsa bædi fyrir þad ad hann haídi ecki golldit sagt þing- 
fararkaup og suo þad d hann hefdi ecki nefnt þann sem 
honum bar. 

Samþyckti med oa þennaii vorn dom adur sagdur Sig- 
urdur dívlason kongs vmbodzmadur og setti sitt jnnsiglimed 
vorvm .iin:siglura fyrir þetta domsbref skrifat j snoksdal j 
middauluiii oa sama ari deigi sijdar enn fyrr seigir. 



602. 35. Maí 1503. í Saurbæ á Ejalarnesl. 

ÞoRVAEBR lögmaðr Brlendsson selr Árna ábóta i Viðey jörð- 
ína Ölvatnsholt í Holtum fyrir tuttugu hundruð i lausafé. 

AM. 238. 4to bl. 665_ 67, skr. c. 1570 (BeBsafltaðabók). 

Kaupbref fyrir OlvashoUti. 
E^at giorum vier Bigill Jonson. Þolleifvr Jonsson. Giss- 
vr Þolleifssou ok Jou Þorfinsson godvm monnvm kvnnigtt 
Kied þessv vorv opnv brefi. arvm epter gvdz byrd m. d. iij 
j Savrbæ aa Kialarnesi fimtvdagenn næsta fyrir festvm 
A.ugvst]DÍ angelorvm vorvm vieí j hia savm ok heyrdvm 2a 
ord ok handaband þessara manna. brodvr Arna med gvdz 



636 VIÐEYJARKLAUSTK. — VATNSPJÖRÐR. 1503. 



nad abota j Videy af einne alfv en Þorvardar logmanz EU- 
endzsonar af annare. skiUdizt þat ok falzt vnder þeirra 
handabandi at fvrgreindvr Þorvardvr logmadvr selldi advr 
nefndvm herra Arna abota j Videy jordena alla Olvagsholltt 
xvj5_ at dyrleika med vpplagi handabandi ok fvllv jayrde 
margretar Jonsdottvi' kvinnv sinnar cr þar var þa hiastodd 
er liggvr j Holltvm j Marteinstvngv kirkiv sokn j Hollta- 
manna hrepp til æfinligrar eignar ok frials forrædis med 
oUvmþeim gognnvm ok gædvm sem greindre jordv fyllger 
ot fyllgtt hefer at fornv ok nyiv ok hann vard fremst eig- 
andi at til yztv vmmerkia vid adrar jarder. Hier j mote 
skyllde optt nefndvr abote Arne gefa ok giallda titt nefnd- 
vm Þorvarde lavgmanne xxc j fridvm ok fridvirtvm pen- 
ingvm avo sem honvm likade vt at taka en abota Arna 
bihagade vell vte at lata. skyllde þratt greindvr Þorvard- 
vT svara laga riptingv aa advr greindre jordv en abote Arne 
hallda til laga. Ok til sanninda hier vm settvm vier fyr- 
nefnder menn vor insigUe fyrir þetta jardar kaups bref. 
skrifat j sama stad deige ok a i sem fvr seiger 



603. 26. Maí 1503. í Vatnsflrði. 

Skrá ura eignir Vatnsfjarðarkirkju, þegar Björn Guðnason 
tók við (1499) og afhenti, og um þá muni, er hann hafði 
burt úr Vatnsflrði, enn fiemr um eignir Kirkjubólskirkju í 
Langadal. 

AM. FaBc. LXIV, 7, BkinnroUa raeð hendi Bjönns Quðnasonar. — 
AM. Apogr. 952 (eptir frumiollunni). 

Anno domini CD qvingentissimo tercio. 

CDedkennvntz vær þoUeifur avrnolfsson. snorre lielga- 
son. einar þolleifson. þosteinn olafssou. sigvatur jonason og 
jon sveinsiBon adh vær worum j uazfirde j jaaflrde favstvdaginn j 
fardavgum savm vær þa og hcyrdvm ad biorn gvdinason las þar 
þa þann Reiknirigskap er þar hafdo vered j fridum peningvm þa 
greindur biorn gvdinason kom þar, hvat er þar jnne stod. 

flortan kyr med kvigvm og einne fatt j fimtigi aasavd- 



1503 



VATNSFJÖRÐR 



637 



þriv hvndrvt j gelldvm navtvm. seiknvdv vær þetta ad 
fram tavldv flmm hvndrvt og xx j malnytv og gelldvm pen- 
ingvm. jtem vi kaplar. 

Bad greindr biorn gvdinason oss þa til ad ganga og 
sia þa peninga er hann skildetz þar vid. hvat er war segx- 
tigir asavdar med lavmbvm vngr og giUdr og vel fær. xij 
kyr med kvigvm og bygde hann þar af þriar til leigv nidr 
Died kirkiv jordvnvm. tvær med halshusvm og eina med 
svansvik. reikaatz þa malnytan jafnmikel og hann tok. gnn 
flfir þav gellMar hvndrvden er þar worv j uavtvnvra reikn- 
ade hann tvo aasavdar kvillde j wogvm og eitt j svansvik 
og þesse w. hvndrvd og xx lyste hann kirkivnar eign j vaz- 
flrde og sagdetz henni giallda flrir þav .w. hvndrvd og xx 

þar worv j fridvm peningvm þa hann kom þar. gnn þeir 
"wij kaplarner þar havfdu vered (þa) hann kom þar, gagde hann 
biorn þolleifsson hefde bvrttv haft flora af þeim. so sagde 
hann biorn þolleifsson íiefde haft þadan flðgra vetra gaml- 
an vgxa. tvævetra kvigv og tvævetran gridvng og þetta 
vissv hvortveggia satt vera og hvorcke kom aptr kaplarner 
nie navten. sagdetz biorn gvdinason setia þav tvo hvndrvd 
] navtvm j staden þeirra tveggia hestanna er hann sagdetz 
j bvrtt hafa haft. enn flrir þa flora kaplana greindr biorn 
þoUeifsson hafde j bvrttv haft sagdetz hann avnga peninga 
setia. gnn þær landskyllder. er biorn gvdinason sagditz hafa 
tekit þetta arit af kirkiv jordvnvm aagdetz hann hafa bygt 
nidr med þeim eitt kvillde med halshvsvm hier med eyre j 
niiovaflrde. £an j þat porcio sem falled hafde þetta arit 
sagditz hann gialldá tvo tre segx alna lavng hvort vm sig 
og hespvmælingr god ad koste vtan þeir villde adra pen- 
iuga hafa sem kirkivna hellde'^vtan vadmal, Svo syndehann 
oss vid er hann hafde latid vinna til vtbrozens vm korenn 
avdrv megin allan sem til heyrde og flmtan hvndrvd spons 
hann hafde latid leggia aa kirkivna og hvndrad sponslavst 
ecki war a lagt. sagdetz hann þetta lysa og giallda heilagre 
kirkiv j porcio a medan hann hefde halldit kirkivna fyst 
vpp a þav flogr ar er hann hafde halldet so hann hafde 
ecki Eeikningskap giort og þat leingr sem dande monnum 



638 



VATNSFJÖEÐR. 



1503 



þætte þat meira vert ef vmbodsmadur einars olafssonar ætte 
kost adb hallda gardenn eiin aunars ecki. 

Jtem medkennvntz vær fyrrgreinder menn ad vær wor- 
um til nefnder af greindum birne gvdinasjne ad sia og 
skoda og lagvirding a leggia þat virdingagoz er biora gvd- 
enason skildetz (vid) j vazíirde og hann reiknad(e) eign ein- 
ars olafssonar. j fystv vij storkeravlld j bvrenv og erv fimm 
af þeim god og mathelld. tvo liettare og þo mathelld. tvo 
faneyt j skemmvnne. eitt mathellt j selenv. skreidarstockur 
j gtofvnne. tvær kiotkistur j bvrenv. lavsa vætte yfer avU- 
vm. smiorflote j bvrenv og vj fialer lavsar. stor byrda j 
bvrenv miog gavmul. avnnvr j skemmvBne. v flordvnga ket- 
ell og mæles ketell bættr. þriv og xx trog. tvo og xx vpp- 
giordar keravlld med þrimr favtvm. j kanna loklaus. forn 
vlldvkr. V. spæner. þretan skaler. flortan diskar. þrir koppa- 
flotar. tvo orb. tvær hrifur. torfakere. ein hrip. pvndare. ein 
reka. þriar skyKgrindr. Wirttv vær þetta allt flrir ellefv 
hvndrvd og ad avke so ecke war verdlagt vj storastofv 
bord avU god og sterk. storer fiotar sterker firir beckiar- 
bordvnvm. tvo breidastofv bord og forsæte. eitt prytz bord. 
ein avrk ator j kirkivnni. ein sæng alfær. dvn vr annjiri. 
palreka, svdþvare. torfkrokar. broddstafur. tveir heylavpar. 
gledi. 

Svo miced bvsgagn burtt haft vr vazflrde aem hier 
seger. fimtan trog. fimtan vppgiordarkeravlld med favtvm 
og tveimr dryckiar avsvm. seytian akaler. v favt og xx js- 
lenzk. þriv vtlenzk. eitt tinfat. eitt sallzsier med tin. annad 
vtlenzkt med tre. siav borddiskar vtlenzker. xj jslenzker. 
j strockur. ij grindur. þrir pottar. atian flordvnga ketell og 
X flordvnga ketell og tveggia flordvnga ketell. þriar alkavnnr 
gamlar og en florda halfkanna vppgefen. hverfvstein og 
og tveir flavakvlasar. einn hestlas. einer krokar. einn pall. 
tve(i)r nafrar storer og enn þridiehrifnafar. einn hardsteinn* 
gmidiv belger. atedie. tvær teingr avnnr j svndr. hamar og 
aleggia. romet og stappa. bor og lavd. ij orb. florar hrifur. 
torfliar. jampvndare. einar sokner. þriar sager. einer kamb- 
ar. malltkvern. mvstardzkvern. tvær piparg kvennar. tvær 



1503. VATNSFJÖRÐE. - HBLGAFELLSZLATJSTR, 639 

avgxar miog faneytar. viij kvfar. aolva ponta. vefstadur og 
8kak. kiata og stolL 

Jtem j sangar klædvm .x. beder. xi. hæginde huor- 
tveggia miog dvnlited fangaliett og allt bætt. atta hvilv- 
voder. tvo aklæde jslenzk og tvo vtlenzk avll gavmvl og 
Baiog sliten. einn miog gamall vavndr. linda slitur faneytt 
og litlv hæft. 

Jtem vard þetta epter j bvígagni a kirkivbole. þrivog 
og XX trog. segxtan vppgiordar keravUd og tregtarkeralld 
og dryckiaraskur, fiorar favtr. aolva ponta. vigxlvkaggr lit- 
oU. einn atafaskr litell og annar skindaskur^). seytian skal- 
er. og erv fiorar faneytar og litlv hæfar. vij trediskar sterk- 
er og adrer vij miog faneyter. einn seliakaggr. vj spæner. 
eiun strockur. þriar trekavnnr. ein tinkanna. ein mvnnlavg, 
lindvkur med bordhandklæde miog sliten. vlldvkvr. segx hrif- 
ur. einn klar. fiogr orb. ein varreka med þrimur sinklvm. 
tvær skyrgrindr, ein seliakista. niv kvfar og niv koatrar. 
ketell og panna hvortveggia gamallt og bætt. mælesketell 
godr. tveir flotar, einn eysell. vefstadr. flavskvlas og ein 
akak, einer torfkrokar, 

Jtem tvær dvnsængr alíærar. fimm beder og fimm hæ- 
inde med klyppvr allar bættar og faaeytar. þar til tvær 
hvilvvoder. 



604, 16. Júní 1503. á lugjaldshToU. 

Oemr Nikulásaon selr Halldóri ábóta og klaustrinu á Helga- 
felli þá eign, rétt og tiltölu, sem hann hefði tíl jarðanna 
MáfahlíÖar, Holts og Tungu miUi Bnnis og Höfða. 

Eptir skjalabök i LandsBkjalasafaí 94. 4to, með heudi Jöns lögfmannB 
SigurðsBonar c. 1600. — Ágrip aí þQBSu bréfi með ártali 1503 er i AM. 
252. 4to blB. 47; AM. 430. 4to blfl. Tj AM. Apogr. 1696 og 1651. 

Mavahlijd. HoIIt og Tunga^). 
Þad giorum vier Pietur prestur Þordarson. Einar Por- 



1) = flkiðaskr 2) 430; el. hin. 



640 



HELGAFELLSKLAUSTR. — LÖGMENN. 1503. 



olfssoD. Jon Pordarson og Jon Gijslason godum monnum 
kunnu^t med þessu voru opnu briefi .ad a fostudaginn næst- 
an epter dyradag Anno 1503 a Jngialldzlmoli a Snæfellz- 
nese vorum vier j hia saum oc heyrdum d ord og handa- 
band Halldorz abota a Helgafelle og Orms Nichulassonar ad ■ 
so fyrir skildu ad Ormur Nichulasson íieck og sellde adur- 
nefndum abota Halldore og klaustrinu a Helgafelli alla þa 
eign. BÍett og tiltolu sem hann ma edur matti eigandi ad 
verda Jordunum Maahlijd. HoIIti ogThungn og honum hafdi 
thil erfda fallid epter fodur sinn og modur er liggia mill- 
ura hofda og Bnniss j frodcLr kirkiusochn er hann reiknadi 
Rangliga keyptar edur selldar hafa verid og ecki peningar 
fyrir hafa komid «em lofat var. Hier j mot gaf fyrrskrifad- 
ur Aboti Ormi Nichulassyne vc j kugilldum og þarfligum 
peningum. Jtem fleck Ormur Nichulaasson Halldore abota 
alla sochn og akiæru vppa þa sem adurgreindum Jordum 
hofdu Eangliga halldit og þeim peningum er flr voro lofad- 
er Nichulase fodur hanz fra þeim fyrsta tijma þær voro af 
honum hefdadar. 

og til sanninda hier vm et cetera. 



605. 1. Júlí 1503. á Alþinsi. 

Alpingissami'Xkt um það, að lögmönnum megi ekki stefna, 
heldr skuli þeir bjóða sig undir lög. 

Add. British MuBeum ll,242. ,4to bl. 67^^ Sópdyngja Béra GottBkálks 
i Glaumbæ, skr. 1543—90. — AM. 199. 4*2 bls. 103, akr. c. 1600 (artöl 
rangt 1530). — Gl. kgl. saml. 1159. Fol. bls. GU, skr. c. 1640 (ártal 
raBgt 1580). — IBfél. 125A. 4to bl. 66b^ akr. c. 1680. — IBíél. 125B. 
4to_nr. 66 (ártalslaust), skr. c. 1660. — IBíél. 215. 4*1 bl. 46a_ (ártals 
lauBt). — AM. 211.c4tibls. 142, akr. c. 1700, — Advocates Library 
Edinb. F. Magn. 25. 4to bls. 77 (== 21, S, 10); b6k Jóni; HjaltaUnB á 
Eauðará frá c. 1750. Samþykt þeesi er fjölvíða til íramar í bandrítum. 
Prentuö i Safni til sögu íslanda II, 190 (eptir AM. 199, 4to). 

Alþijngis samþykt ad logmenn 
stefnest ecke^) 



1) Adv. Libr. 25; ul Gottsk. 



1503. LÖGMENN. - ÁSGEmSÁRMÁL. ''^'^ 641 



Anno domini CD. d. iij, 

War þessi^) samþyckt giord^) af badum logmonnum 
[Þoruarde Erlindssyne og Finnboga Jonssyne^) [oc ollum 
logrettomounum^) lavgardagen uæstan epter peturzmeíiso oc 
Palz da almenniíigu*^) avxararþingi. 

At logmennerner hvor vm sig skulu ecki stefnaz*) hvorcki 
^f kirkiunnar valde ne leikmanna. vtan þeir skulu bioda 
sig vnder lavg sa alþiugi vid þa menn') sem med logum 
ííiega til þeirra tala. [þo so ad hvor sækest fyrer odrum^). 

[Þetta samþykt aff Þorvardi Erlendssyne og finnboga 
Jonssyni®). 



606. 1. Júlí 1503. á ÞingTellÍ. 

lÍEÉF Sigurðar Narfasonar um útlúkning Ásgeirsáa og Lækja- 
öióts og fjögurra jarða á Ströndum til Finnboga lögmanns 
Jónasonar og Teits Þorleifssonar. 

ÁM. Faflc. XXXVI, 13, frumrit á skínni. Brot af innsiglinu er 
eun fyrir bréfinu. — AM. Apogr. 3396. 

1503 brief um Asgeirsa og Lækiamöt^**). 
Þat giore ek sygurdur narfuason godum monnum uit- 
^riigt med þessu minu oppnu brefl at ek ok fader minn 
haufum lagt finnboga jonssyne logmanue ok teiti þorleifs- 
syni jardernar asgeirssar og lækiamot ok fiorar jarder a 
strondum med aullum þeim skildaga ok skilmala sem þat 
bref inne helldur ok ut uisar sem flnnboge jonson logman 
liet fyrir mier upp leaa ok fyrir eru skrifader grimur boude 
palson jon asgrimssön magnus þorkelson petur tumasson 
og fleire annara manna jncigle eru med fest. Og til sann- 
iunda hier vm setta ek sygurdur narfvason mitt jnsigle fyr- 
þetta medkenningarbref er giort var a þinguelle lavgar- 

1) Qottsk.; þetta, bin; 2) Gottsk.; b1. Mn. 3) [215,211c; sl. hiu. Sbr. 
þö Advoc. Libr. 25 að niðrlagi. 4) [allri iogretU Adv. Lib. 26; 5) sl. 
Gottak. 6) nofna8tl99. 7) sl. Gottsk. 8) [211c, Adv. Lib. 26; b1. bin. 9) [Adr. 
Lib. 25, Bem sleppir lögmauna nöfaunum í sjálfri samþyktinni; fil.Iihin. 
10) Utan á bréfinu með hendi frá 17. öld. 



Bipl. iii. vn. B. 



41 



642 



ÁSGEIRSÁRMÁL 



1503. 



dagÍDn næsta epter petursmesso ok pals um sumarit, anno 
domini millesimo quingentesimo tercio. 



607. 1. Júlí 1503. á Þingvelll. 

Beéf Narfa Sigurðssonar um útlúkning Á.sgeiraáa og Lækja- 
móts og fjögurra jarða á Ströndum til Finnboga lögmanna 
Jónssonar og Teits Þorleifssonar. 

Biek. Hol. FaBC. II, 6, frumrit á skiuni, og er innaiglið enn íyrir. 

medkenning Narfa Sigurdssonar um bigging 
asgeirsar og Lækiamots finnboga. 
Pat giori eg narfl sygurdzson godum monnum witur- 
ligt med þtíssu mino aoppnu^) brefi at ek medkennunzt at ek 
hefi lugt finboga joiisyni logmanni og teitti þorleifssyni jard- 
ernar asgeirscuE og lækiamott og fiorar jardeR a strondum 
med ollum þeim skildaga og skilmala sem þatbref inehelldr 
og wtt visar aem flnbogi jonson logman fyrir mier wpp las 
og fyrir eru skrifader grimur bondi palson. jou asgrimson. 
magnus þorkelsson. petur tumasson og fleiri mannsa aanara 
incigli eru med fest. Og til saninda hier wm settaa ek narfi 
sygurdzson mitt jncigli fyrir þetta medkenningarbref er giort 
war aa þinguelli laugardagin næstan epter peturs measo og 
pals vm sumarid. anno domini milleaimo quingeuteaímo tercio. 



608. 1. Júlí 1503. á öxarárþlngi. 

Bbéf um útlúkning Ásgeirsáa og Lækjamóts og fjögurra jarða 
á Ströndum til Finnboga lögmanns Jónssonar og Teits Þor- 
leifssonar, 

AM. Faac. XXXIV, 32, íruinrit á skinni læat saman viö XXXIV, 
31, og eru i5U innBÍglin dottin fréi. — AM. Apogr. 3472. 

Þat giorum uær jon sigmundzson sturlle þordarson syg- 
urdr jonsson godum monnum uiturligt med þesau uoru opnu 
brefi þar uorum uær j hia saum og heyrdum da ord og 
handaband flnnboga jonssonar logmannz ok narfva bonda 
sygurdzsonar oa faustudaginn næsta epter petursmesso ok 



1) Svo. 



pala^) da auxaraarþingi anuo domini. 00**. d**. iij at greindur 
narfe uiedkendizth med þessu sinu bandabande^) at bann 
hefde lugt og feingit íinnboga joussyni logmanni ok teiti 
þorleifssyni jardernar asgeirsaar ok lækiamot ok íiorar jard- 
or strondum med auUum þeim skilmala ok skildaga sem 
þetta sama bref ut uisar ok jnne helldur sem nu er hier 
Hied fest þessu uoru brefi^) og þa uar fyrir saugdum narfa 
npp lesit þar si-imstundis. 

Og*) til sanninda hier um settum uier fýr nefnder 
luenn uor jnsigle fyrir þetta vitnisburdarbref skrifad ] sama 
stad deigi sidar enn fyr seiger^). 



609. 3. Júlí 1503. á Þingeyrum. 

Bkép, að síra Jón Þorvaldsson hafi látið meta peninga í Vík 
í Skagafirði eptir Benedikt Magnússon og Ingibjörgu Þor- 
valdsdóttur fráfallin. 

AM. Apogr. 5658 með hendi Jóns MagnúBSonar bróður Arna „Ex 
origiaaU" á ká.lfskinni. 

Þat giorum uier steinn hrolfsson. hakon andresson. 
olafur hrolfsson godum monnum kunigt med þessu uoro opno 
brefl at uær uorum þar j hia um haustid epter ymbrouiko^) 
J uíjk j skagaflrdi at sira jon þorualldzsson liet meta og 
uirda þa peninga. kuika og dauda írida og ofrida er þar 
uoro saman standandi jnnan gardz ok utan epter benedickt 
magnusson og jngibiorgu þorualldzdottr fra fallin ok uirtiz 
þar til X hundrada j kuikum peningum. og þriu hundrud 
iunan gatta. vai: þetta med þad fyrsta er sira jon giordi þar 
med. Og til sannz uitnisburdar hier um settum uier fj^rnefnd- 
er menu uor jnnsigli fyrir þetta bref er skrifat uar aa þing- 
öyrum j uazdal manudaginn næsta epter peturamesao og 
pals um sumarid anno domini QD. d. iij. 



1) þ. e. 30. Júuí. 2) — hauda, hdr. 3) þ. e. bréf írá 1. JúU 
1500. 4) Svo hér; annars: ok. 5) þ. e. 1. Júlí. 6) þaö er 29. Sept. eöa 
Bíðar 1502 aö likindum. 



41* 



644 



SÝSLUBRÉF 



1503. 



610. 17. Júlí 1603. í Hafnarfirði. 

Kæi fan Ánifell hirðstjóri veitir Birni Guðnasyni sýalu milli 
Geirhólms og Lauganess. 

AM. Paac. XXXVI, 20, frumrit á skinni með bendi Björns öuðnasonar. 
lunsiglið er fyrir bréánu. Hefír Björn stýlað hirðBtjörauum bréfíð. 

Ollum monnum þeim sem byggia og bva j millum geir- 
holms og langanes heilsar ec kæi fan aanífell kærliga med 
guds kuediu og minni. wil ec ydur kunnigt giora ad ec 
hefl unt og skipad vel bornvm dandi manni birni gvdina- 
syne mina herra kongsins syslv og vmbod hier med ydr so 
sem fvl(l)megtvgum syslvmanni til ber. ad hafa medskavtt- 
vm og skylldvm Eekvm og Eenniugvm hvolvm^) og hafrekstr- 
vm og avUum þeira Biett og rentv sem kongdomen og mic 
til heyrer og eigi er advr fvll kvittan fyrir eda lavgligr 
Battmale a gior, skal nefndur biorn gvdinaaon avll mal 
smærre og stærre sekta og aækia og saker a gefa so og 
sætta og semia og nidr setia fyrir aig stefna og prof a ad 
taka doma yfer ad nefna. svo og skal hann mina herra kongs- 
ins jarder byggia og bæla j greindv takmarke landskyllder 
vpp bera og viseyre saman taka edr taka lata vnder fvlla 
grein edr reikningskap vid mic og þangad færa sem ecgiore 
Rad fyrir adh af Ivktvm nefndarmonnum sitt þingfararkavp. 
akal greindr biorn gvdinason fvlla makt og valld til hafa 
þeim monnum dag ad gefa sem j vandræde kvnnv adh falla 
eda fallit hafa og boda þeim til min sem skiotatz kvnna 
þeir sera a kirkivnnar nader komatz. akal hann og fvllt 
valld til hafa adh stefna þeim mouDum aptur j sina syslv 
sem þar hafa brotleger ordit. ef þeir erv komner j adrar 
sveiter. skal greindur biorn gudinason eignatz avll segx 
marka mal og þar fyrir jnnan sier til liettes og eignar fyr- 
ir sina armædv fyrir vtan allan reikningskap enn ef stærri 
mal kvnnv til ad falla sem gvd late færre enn fleire þav 
skal hann sækia vnder kongdomen og mic. Bidr ecvm alla 
goda menn og sierliga kongsins vini og mina. ad þier sie- 

I) fyrst flkrifað : havlvm, en o fliðan Bett nppi yfir línunni milli v 
og l til merkifl að lesa skuli: hvolvm. 



1503. SÝSLUBEÉF. — SKÁLHOLTSSTÓLL. 



645 



ud optnefndvm birni gvdinasyne greider og godvilivger. 
hvers feem hann kann med adh þvrfa og latid hann vel og 
i'eidvglig(a) ad komatz þeim godvilia er þier vilit honum 
giort hafa. 

Byd ec adr nefndr kæi fan anafelP) optnefndvm birne 
gvdinasyne adh hann tale lavg og EÍett til hvers mannz þo 
Died vægd og myskvn þar setn þad til heyrer. ^nn þriozk- 
vm og þralyndvm sie hann BÍettur domare og Eefsingasam- 
ur. skal þratt nefndr biorn gvdinaaon fvlla makt og valld 
til hafa þeim manni vmbod adh gefa sem hann til kys adh 
giora lavg og riett adh avllv jafnfvllv sem hann sialfur j 
fyrr greindri syslv. skal hann þessari mins herra kongsins 
syslv og vmbode adh fylgia til næsta avgxararþings og þad 
leingur sem eigi (er) avnur lavglig skipvn aa gior. 

Og til sanninda hier vm setta ec mittjnsiglifyrirþetta 
syslvbref hvert er skrifad war j hafnarflrdi manvdagin næsta 
fyrir torlaci ebiscopi*) vfii sumared þa lidit war fra gvds burd 
w. c. og iij aaR. 



611. 36. Júlí 1503. í Skálholtl. 

Stepháh biskup i Skálholti leyflr Jóni Binarssyni að láta 
Í9era hús sitt á þann stað, sem honum þykir betr henta, 
kvittar hann af ráðsmannsstarfl og lýsir því, að hann eigi 
inni ráðsmannskaup um níu ár hjá Skálholtsstól. 

Bisk. Skalh. XVIII, 36, frumrit á Bkinni. Innsiglið er dottið frá. — 
A.M. Apogr. 2379 „accuratissimé" eptir Skálholtsfruraritinn. 

Ver steffan med Gudz nad biskup j skalhollti giorum 
?odum monnum kvnnigt med þessv vorv opnv brefl ad ver 
hofum gefit jone einarssyni gott ordlof til ad lata færa hus 
^itt j þann stad sem honum þicker betur henta. svo oc hef- 
®r greindr jon giort oss reikningsskap af þui starfe sem 
bann hefer haft heima a stadnum i skalhoUti til þess tima 
sem nv er komit. þui giorum wer fyrnefndan jon olldungiss 
kuittan oc akiærulauaaíi vm alla medferd a stadarins pen- 
ingum flrir oss oc ollum vorum epterkomendum kirkiunnar 



1) Sto. 



646 STEPNUBRÉP. 



1503 



formonnuín. Jtem reiknadizt þad .ix. aar ad fyrrskrifadur 
jon hefer ecki kaup tekit j sin þionustvlaun oc þui ma hann 
þad A^el heimpta ad stadarins forradamonnum þa honum lik- 
ar 00 wer skipum ad þad se honum luckt med mogvleg 
heit. oc til sannenda hier vm featum wer vort secretvm flr- 
ir þetta bref skrifad j skalhoUti jn crastino sancti jakobi 
apostoli anno domini. CD d iij. 



613. 13. August 1503. á Flugumýrl. 

EiBíKR prestr Sumarliðason stefnir Finnboga lögmanni Jóns- 
syni á tveggja ára fresti fram fyrir erkibiskupinn í Niðar- 
óai og ríkisráðið um hald á Grund og Grundareignum í 
Eyjafirði og öðrum arfl eptir Eirik Loptsson. 

AM. Faflc. XXXVI, 18, frnmnt á skinni. Öll (4) innsiglin eru dott- 
in 'frá. — AM. Apogr. 1454. „Fra Stadarholi 1708" (AM). — AM. 
460. 12mo^ bl. 99^^^ 100 b_ (ónýtt ágrip). 

E>a flnboge logmann var vtan stefndr af 

sera eireke^). 

Þat giorum uær gudmundr jonsson. oddr einarson. pet- 
ur palsson og halluardr biarnason preatar holabiskupsdæm' 
is godum monnum kunnigt med þes-iu uoro opnu brefl at 
þa lidit uar fra gvdz burd .OD d. og iij dar manudaginn 
næstaii fyrir ad uincula petri apostoli'-*). j uiduik ] uiduikur- 
sveit at uær uorum hia og heyrdura ói at síra eirekr sum- 
arlidason las yfer finnboga jonasyni Iðgmanni nordan og 
uestau A jslandi stefnuskra so latandi ord efter ord sem 
hier seiger. 

€g eirekur prestur sumarlidason stefni þier finnbogi 
jonsson lö^mann cí jslnndi innan tueggia ara upp hedan til 
noregis fyrir uorn nadugazta herra og andaligan fðdur erki- 
biskupinn j þrandheimi of? rikissins rad j norege j þann stad 
og dag sem uor uerdugazti herra erkibiskupinn til nefner 
ogrikissins rad, under þann dora og urskurd sem hana nad 



1) Utan á bréfinu með hRndi frá öndveröri 16. öld. 2) þ. e. 31. 

Júli. 



1503. STBFNTTBRÉF. 



647 



og rikissins rad þar yfer seiger og utnefner huerra suara 
edur sekta þu uerdr mier skylldugr fyrir þær saker er ek 
tseri þar til þin. J fystu grein at þu hefer at halSda mitt 
odal og ættiord er grund heiter og liggr í eyiafirdi a is- 
landi og allar þær iarder er uiider hana liggia er eg reikna 
Diier til erfda hafa fallit efter suein sumarlidason brodr miun. 
ou honum epter eirek heitenn loptzson fðdrfðdr sinn. efter 
þeirri rettarbot sem uor nadugazti herra hakon noregs kongr 
líied guds nad hefer ut geflt vm allt þetta adur greint BÍki 
^in þesaa arftðku. J annarre grein at þu hefer at hallda 
þau*) .Ix, hundrada sem eirekr loptzson fðdrfader minn gaf 
sumarlida syne sinum og mier flell til arfs efter hann. hef- 
or þu þessa peninga halldit og þau^) adra fyrir þig suein') 
sumariidason og gudridr dotter þín upp <& xuij dár med 
ongu frelse sidan sueinn atte þessa peninga at luka. Jþridiu 
grein kæri ec til þin at þu helldur fyrir mier minum fodr- 
arf j halfri iordunni sydra krossanese j laugmannzhlidár l:irkiu- 
soku og oUum þeim halfum peningum er hann atte j lausa- 
godzum bædi fridum og ofridum. hefer þetta stadit vpp di 
•IX. Æe. J somu grein hefer þu burtu feingit minn iardar- 
part j hvassafelle er liggr j miclagardz kirkiusokn j eyia- 
flrdi. reiknazt hann xuijhundrut. Jflordugrein at þuhelld- 
og hefur halldit upp da iij &b halfa iord mina er arn- 
Wargarbrecka heiter er liggr j modruualla þingum j haurg- 
ardal og gudridr heitin gaf mier j aina testameíitumgiof. 
J flmtu grein at þu helldur fyrir mier minum modrarfl xl 
huudrada j lausagodzi. hefer þat stadit upp ca xii (Ln med 
ougu frelse j þinni uernd og sueins og gudridar. Stefni ec 
þier fyrir þessar allar fyrrskrifadar saker j fyrr sakt riki 
og iunan sama tima med ollv þinu proui og skibiki sem 
þier ma til gagns og bata uerda j greindn, mali. uertv kom- 
inn j sagdan stefnudag og sit so leingi stefnuna sem domr 
foUr a þessu þinu mali. stefni eg þier at ordfullu og Jðg- 
fullu og heilagrar kirkiu Iðgmali rettu at uitni allra þeirra 
er ord min heyra. 



1) Svo. 



648 



VIÐEyJAKKLAUSTR 



1503 



Var adr nefadr finnbogi jonsson logmadur so nærri at 
hann matti vel heyra ef hann uilldi þa fyrr nefndr eirekr 
prestur las upp fyrr skrifada stefnu. 

Og til aanninda her um settu uær fyrnefnder prestar 
vor innsigli fyrir þetta stefnubref skrifat d flugumyri j skaga- 
flrdi laugardag næsta fyrir assumpcionem sancte CDarie da 
sama dcire og fya seiger. 



613. 5. September 1503. í Viðey. 

€(-uÐMTnn)ii Þórarinsson og Ingibjörg Jónsdóttir kona hans 
selja Árna ábóta í ViHey jörðina Grafir í Mosfellssveit fyrir 
fjórtán hundruð í lausafé, og kvitta um andvirðið. 

AM. 238. 4to bl. 10—11, skr. c. 1570 (Bessastaðabök). 

Bref fyrir Grofvm, 
Þat giorvm vier Gissur þolleifsson. Puse Andreason ok 
Pall Jngemvndarson godvm monnvm kvnnigtt med þessv 
vorv opnv brefi arvm eptir gvdz byrd m** d** iij ar j Grof- 
vm j Mosfelzsveit ok j Mosfellz kirkiv soknn jn festo de- 
collacio(nis) Johannis baptiste^) vorum vier j hia savm ok 
heyrdvm aa ord ok handaband þessara manna brodvr Arna 
med gvdz nad abota j Videy af einne alfv enn af annari 
Gvdmvndar Þorarinssonar ok Jngebiargar Jonsdottvr konv 
hans. skilldizt þat ok falzt vnder þeirra handabandi atfyr- 
greind hion Gvdmvndr ok Jngebiorg selldv adr nefndvm 
herra abota Árna jordena alla Grafir til æfinligrar eignar 
ok frials forrædis xijc at dyrleika er liggr j Mosfelltz þing- 
vm med ollvm þeim gognvm ok giædvm sem greindre jordv 
fyllger ok fyllgtt hefir at fornv ok nyiv ok Gvdmvndr ok 
Jngebiorg hofdv fremsteigandi at ordit til ytzt(r)a vmmerkia 
vid adrar jardir. Hier j mot skyllde optt nefndr aboti Ariii 
gefa ok giallda adr groindvm hionvm Gvdmvndi ok Jnge- 
biorgv xiiijc med svo vordnvm fridleika sem hier seiger. % 



1) þ. e. 99. Ang. 



1503. VIÐEYJABKLATJSTR, - ÁSGEIESAEMIl. 649 



malnytv kvigiUde. jc j smiori. navt gamallt j ijc ok frid- 
virtt hvndrat. skyllde optt nefnd Jngebiorg eignazt hier af 
j*^ fyrir sitt vplag. Vorv þeasir fyrgreindir peningar aller 
adr vtlvcter. medkiendizt tit greindr Gvdmvndr þar þa fyr- 
ir oas at han hefdi vpp borit heilan penning ok halfan ok 
alla þar j milli fyrir adr greinda jord Grafir svo sem þeirra 
kavpbref vtvisar ok adr skrifat stendr. Þvi gaf þratt skrif- 
adr Gvdmvndr med samþycki ok vplagi Jngibiargar konv 
sinnar j sama handabandi titt nefndan abota Arna ollvng- 
is kvittan vm alla fyrskrifada peninga ok jardarverd ok 
akiærvlavsan fyrir sier ok ollvm sinvm erfingivm ok eptir- 
komendvm. skyllde titt nefndr Gvdmvndr ok Jngebiorg svara 
lagariptingv sa adr greindre jordv en abote Arne halldi 
til laga. 

ok til sanninda hier vm settvm vier fyrnefndir menn 
vor insigUe fyrir þetta jardarkavps bref ok kvittannar skrif- 
at j Videy med Svadvm vij dogvm sidar enn fyr seigir. 



614 20. Oktober 1503. í Víðldalstungu. 

J)óMB ntr^iefndr af Finnboga lögmanni Jónssyni um afl og 
^ildi útlúkningarbréfa Narfa Sigurðssonar og Sigurðar Narfa- 
sonar um Ásgeirsár, Lækjamót og fjórar jarðir á Ströndum 
til Finnboga lögmanns og Teits Porleifssonar. 

AM. Fasc. XXXVI, U, frumritið á akinni, fríl ítíra Skúla Þorlábs- 
syni. Öll (6) innaiglin eru dottin frá. — AM. Apogr. 556. Frumritið 
íöun vera með hcndi Jóns Sigmundssonar. 

Domur vm teits peninga^). 

Ollum godum monnum þeim sem þettæ, bref sisa eddii 
höyra. sendda jon sigraundzson. jon olafson. hauskollur run- 
olfspon. brandur einarsson. gudmundur iudridason og sueinn 
þoríiasson. quediu guds og sina kunigt giorandi ath aa þridiu- 
dagin næstan eptir calixtusmessu'*) sa sveinstodum j uazdal 



1) Utan á bréfinn með fornri hendi. 2) þ. e. 17. okt. 



660 



ÁSGEIRSÁRMÁL. 



1503 



aa almenniligu hieradsþingi. wornm wer ] dom nefnder aaf 
ærligum dandi manni finbogsa jonsyni Lograani fyrirnordan 
og westan aa islande at ransacka skoda og fullt doms ath- 
kuædi aa ath leggia hwert afl eda fuUkomna magt oss wirtiz 
at hafa skyllde þau uttluckningabref og medkenningar 
sem þar voru fyrir osa Birt wnder nafni narfa bonda syg- 
urdzsonar Og sygurdar sonar hans med þeirra heilum hang- 
andi jnciglum og fle'ire godraa raanna anara bref um med- 
kening og naueru sem aa greindi vm gialld og luckningðLr 
wid greindan flnboga og teit bonda þorleifsson^) dajordunnm 
asgeirsam læckiamoti fiorum jordum ox strondum melum 
krosnese nordrfirde og seliaanes med oUum þeim lausagozum 
þar med fylgia og adr greiner. Ok þui j fyrstu war þath 
vor domnr ath wer dæmdum [med fuUu^) doms athkuæde 
fiunboga logmauDÍ €pter lukningu vttgialldi og medkeningu 
sagdra manna narfa og sýgurddr ei sidr j fiarskacka og 
í.rf sinn daakilnad sagdra manna aa millum narfa og syg- 
iirdar uid teit. þa dæmdum wer þridiung wb ollum adr 
fíreindum peningum og jordum aasgeirsam læckiamoti og 
fýmefndum jordum aa strondum finboga logmanni til fullrar 
eignar wera og werid hafaa og hann sagdar jardeR lucka 
liafa matt giallda eda gefa huerium han hefer uiliat. ath 
jafn heimilu sem onur sín odul og eigneR at suo profudu 
sem þaa kom fyrir oss. wtan titt taldr teitur syni med log- 
ligum witnum at annar giorningur hafi giorzt sidar aa mille 
sagdra manna finboga og teizt wm fyrr greindar jardeR og 
feskipti og leidizt þaa sogd witni og Bansackizt fyrir sogd- 
um logmanni med skýnsamra mana Rade og naueru. 

samþyckti þenan worn dom þratt nefndr finbogi log- 
madr og allOR þingmenn þar saman komner. 

Og til saninda hier wm og meiri audsyningar þa^) sett- 
um wer fyr nefnder menn wór jncigli fyrir þetta domsbref 
er giort war j tungu j uidudal fostudagin næstan epter 
calixtus messo aRum epter gudz burd CD v hundrut og ííí aaR. 



DþorleífBBonar, frbr. 2) [medum med fullun (!) frbr. 3) tvíflkrif 
að i frbr. 



1503 



STAÐAEPELLSBEÉF 



651 



615. 31. Okt«ber 1503. undlr Staðarfelll. 

Hbskurbabbeíii' Finnboga lögmaBiis Jónssonar nm landa- 
merki milli Slaðarfells og Arastaða (Harastaða) á Fells- 
atrönd. 

AM. Faflc. XXXVI, 17, írumrit á Bkinni með innBÍglinu fyrir, en 
bréfið er ekki með bendi Finnboga logmaans^ þó að innaiglið sé hans. — 
AM. Apogr. 1522. 

Vrskurdur finnboga logmannz vm landamerke 
mille stadarfells oc harastada 1503. 
þetta eru iardarkaupsbrefin hierastada. 
J þessum backa^) erv kaupmalabref fodur minz og mitt 
og þorsteinz þorleifzsonar og stadarfelzbref og þav 
bref er ligia fyrir kiarlagxstodum og ormz- 
stodum og era þau ýst vttan (ia. 
næst þesau brefi.^) 

Cg flnbogi jonsson laugmann ^ordan og uestan Æi js- 
lande giorer gódum monnum viturligt med þessu minv opnu 
brefi. ath þda er lidit var fra hingatburd uors herra jhesu 
christi. þiii-íund fim^) hundrud og þriu dar. da manudagin 
íisestan fyrir allra heilagra messu^) vnder stadarfelle. da 
öiedalfellzátrond kuomu fyrir mig. Stulli þordarson og as- 
inundr kle.íiensson med sin bref og skilKÍj'ki. sem dft hr^rer 
^Di jardareign og landamerkj millum stadarfellz og arastada**) 
^ptter þui sem þeirra huoru tueggiu bref og daskiluadr var 
til min dæmt. og domurin vt víjaar. Birtti stulli fyrirmier 
Jítrdakaups bref, huer**) er jordin stadarfell war selld med 
þ^ssum viiimerkium. j millum stadarfellz og arastada^) ath 
bagagardr er nedan geingur vr soibíjnuvíjk skal sdada vpp 
3 &. giordizt þetta jardakaup ol audru (XLri RÍjkis uirduligs 
herra olafs') med guds naad noriges dana. gota koDvngs®). 
Suo op: birtti stulli þordarson annat bref ath ;irastader**) voru 
solldcr og keypter med þessum aakuednura landamerkium j 

1) þ. e. bagga. 2) TJtan á bréfinu með þreniiBlaga hendi frá 16. 
*5ið. íi) fyi-gt ritað: fimtan, en síðan raáð yfir tan að meBtu, og má þó 
«i»u lesa það. 4) þ. e. 30. Okt. 5) Svo hér. 6) Svo. 7) á sp&BSÍu og 
^Jsað inn. 8) þ. e. 1383, ejá DI, m, Nr. 313. 



STAÐAEFELLSBRÉF. 



1503 



millum fyrr greindra jarda. (^ier j mot birte asmundr 
klemensson bref vpp oa eins mannz sogn og lysing. at hann 
sagdizt hafii verit vinnnmadr & arastodura^) hia kiemens 
pálasyni og þessi landamerki voru halldin millum stadarfellz 
og arastada^). gardur ur sabínnwíjk og upp j hamrana. þa 
Eiede hid nedra en^) gardur vr myrinni og upp epter skog- 
invm. þeim sem liggur vpp j hamarinn hid efra. Sagdizt 
hann þ6 uitat hafa ath þordur boíidi helgason liet hogua 
iij hundrud timburs fyrir utan þann gard. Sagde hann og 
at þeir þordr og klemens hefde giort þessi landamerkj sin 
j mille. Jtem birtte stulli þordarson fyrir mier. ija. manna 
bref at þordur fader hans hefde optliga um talat og sier 
eignat land og skog. aP) garde þeim sem vr sabinvvijk 
gengr vpp da hamar og þadan EÍetayni vpp j da, i^v fyrir 
þann skulld ath greindr stulli þordarson hefer fyrir mier 
tied og birt adrnefnd skilRÍjke vm kaup og solu optt nefndra 
jarda med sogdum landamerkium og suo þat ath þordr helga- 
son fa(d)er hans hefdi sier eignat þa hann lifde þessi somu 
landamerke. €n þat sama bref sem asmundr klemensson 
frarii lagde vnder mína skodan leizt mier ecke lagauitne 
inne hallda j mót greindri diilíiæru stulla þordarsonar og 
þeim skilríjkium sem hann hafdo fram lagt og fyrskrifat er. 
Þuí j brefi aamundar stod huorke lauglig hefd níe eignar- 
uitne vpp ca hans oikiæru vm titt nefnd landamerkj. vtan 
eins mannz sogn og herming. þuí med þeirra bezttu manna 
Esade er þda voru hia mier. Og at suo profudu mále sem 
nu er fyrir mig komit. Sagda eg flnnbogi jonsson laugman 
j gudz nafni amen. med fullum laga urskurde þesse oppt 
nefnd bfef og skilEÍjki stulla þordarsonar lauglig og full- 
Hif'gtug. vm fyrsagda landareign og jordina stadarfel(l) eiga 
og att hafa land og jord at garde þeim sem geingr vr 
sabinuvijk. og brefln til seigia og af gardinum og upp da 
bergit og Eiettsyni af berginu vpp j ana. vtan þat synizt 
med logum vndan geingit greindri jordu stadarfelle. fyrir 
ofan harara og nedan. Og til saninda hier um aetta eg 



1) Svo 



1503. 



REYKHÓLAMÁL. 



653 



Diitt insigle fyrir þetta vrskurdarbref er skrifat var j sama 
stad og ari. Deigi síjdar en fyr seiger. 



616. 18. NÓTember 1503. á Reykliólam. 

ViTNisBURÐAEBRÉF um viðtal þoirra Björns Þorieifssouar 
Jóns dans Björnssonar um Eeykhóla, og um yfirgang Jóes 
á Reykhólum. 

AM. Pasc. XXXVI, 21, frumrit á skinni, og eru bæði innöiglin dott- 
in frá. — AM. Apogr. 5717. 

Brief vm ^eimreid Jonnfs dcLns Biornssonar 

til Eeýkhhfíla*). 
Svo felldan vitnisbvrd bervm vid bergr ingimvndarson 
og jon jonsson godvm monnum aa heyranda med þesav vorv 
opnv brefe at vid vorvm aa raeykiaholvm'^) aa reykianese 
öiidvikvdagenn næstan epter kalixtusmessv®) þsa lidit var 
fra hingatbvrd vors herra ihesv christi þvsvnd fim. c. og 
þriv sar. ath gisle philippusson jon fvsason og petur fvsason 
í^omv til reykiahola og tokv fieligan dagjmille biarnar þor- 
leifssonar og jons biorusaonar og þeirra manna thil vidrtals 
vm þeirra akærv sem jon biornson kallade thil reykiahola 
^ vegna konv sinnar kristinar svmarlidadottur. gnn biorn 
þorleifson hielltt og þottezt eiga j sina loggiof edr erfd eft- 
er sinn favdr þorleif biornson efter þeim brefvm og skilrik- 
(i)vm sem þar fyrir liggia. var þad ogj þeirra handabande 
thil akilit ath huorer skyllde med frid j bvrtt rída 
ohindrader j allan matha og þeirra þing j bvrtt hafa hvortt 
sem þeim kæme saman eda eigi. gnn vm morgvnen næst- 
an efter ath þeir thavlvdvnzt*) vid greindr bioríi þorleif- 
son og jon biornson vm gín malaferle og þeim kom ecki 
aaman þvi at hvorer tveggiv eignvdv aier garden og allt 
þad sem þar saman stod. var þeirra thal eigi langt adr en 
fyrr nefndr jon biornson haatade fyrr nefndan*) biorn þor- 

1) Utan á bréfinu með hendi ítk c. 1580. 2) Svo. 3) þ. e. 18. 
Okt. 4) Svo. ö) & sp&siio. 



654 



REYKHÓLáMAL 



1503. 



le(i)fsoii vth af íainv male med fvllvm hvgarmotz ordvm og 
vnsagningvm^) svo ath hann matte avngv svare fyrir sig 
edr sitt giefa og med þessvm hætte skipade thitt nefndur 
jon sinvm monnum ath thaka thil sín skalann og stadenn 
allan og svo thil sia ath ecki neitt skyllde j bvrtt mega 
berazt sem þeir og giordv og gripv þaa vopn og tyge biarn- 
ar þorleifssonar og hans manna efter jons skipvn j fyrr savgd- 
vm deige. hier med hotade opt nefndr jon birne og hans 
monnum afarkostvm edr skamfæringv ef þeir fære ecki svo 
snartt vth af gardenvm sem hann villde enn týgen vorv 
avm aftur lavgd med dande manna thillagnad enn einhavfdv 
þeir j bvrtt med sier þav er snæbiorn gislason greip enn 
jon samþyckte med honum og med þessv mote vard thitt 
nefndr biorn^) og hans fylgiarar j bvrtt ad rída j svartre 
hrid mote nott. enn pall jonsson vard efter. J annare grein 
lyste fyrr nefndr pall jonson og adrer fleire þar aa stadn- 
vm fyrir ockr fyrr greindvm monnum berge og jone ath 
þegar efter ath þrattnefudr biorn var j bvrtt ridin. gieck 
jon thil og faans fylgiarav og brvttv vpp hvs og herberge 
og baarv bvrtt wr þeim hvertt er þeir villdv enn hravcktv 
þaa j bvrtt med jllvm ordvm sem adr vorv fyrir setter. enn 
setto siua menn fyrir aftur j siadenn og med þessvm navd- 
vngarkostvm og thiltekivm sem joon giorde og hans menn 
þa lyste thitt nefndr^) pall jonsson [og ath saa öinn kost ei 
vænna enn ath lofade gialda vth sex hvndrvd fyrir þennan 
skada obæteligan sem saa aa liggia avUvm þeim peningvm 
sem þar var kvikvr*) eun skomm bæ.de aa sier og avllv þvi 
folke sem þeir havfdv ath sier tekit. ennalltt þad sem jnn- 
an gatta var þaa var þad af honum halldit med ofrike og 
thaksetningv og þvi lyste hann bæde þaa og sidar ath hann 
lete þessa peninga vth fyrir þennan navdvngarkost en eigi 
annars. J þridiv grein heyrdv vid og lysing biarnar þor- 
Ie(i)fsionar ath hatín gaf jonebiornsyni þa savk atthannhef- 
er veitt sier tvennar heimreider med flock manna fyrst þaa 
hann reid j vazflord og veitte lid og styrck til ath hans 

1) Svo. Sbr. ádönaku: undBÍgelse. 2) bi | biorn, frbr. 3)hérstendr 
„ath*' i íthx», en i það strykað sem ofaukið. 4) [Svo. 



1503. 



TUNGUSKEE. 



656 



peniugar vorv bædo tekner vr kirkiv og so vr stadnvm enn 
aialfr vard (hann) ath flyia og hans menn fyrir ofrike sak- 
er. adra heimsokn lyste biorn. a jon og alla hans fylgiara 
sem fremst msa hann þad med logvm gioravthan þessasem 
hier erv thalder gisle philipusson jon fvsason petur fvsason 
og biorn jonson. vilivm vid þennan vitnis(bvrd) bæde bera 
og sveria ef þurfa þycker. 

Og thil sanninnda hier vm settvm vær fyrr nefndcr 
nieau (ockur jnnsigle) fyrir þetta vitnisbvrdarbref skrifat sa 
reykiaholora aa reykianese lavgardagen næstan fyrir presen- 
tacionis sancte ODarie aa sama aare sem fyrr seiger. 



617. 19. Nórember 1503. í (íufadal. 

BóMR Rafns officíalis Oddssonar um ákæru síra Jóns Hall- 
dórasonar til eigenda Húsavikr, að þeír hefði haldið rang- 
lega frá Gröf, jörð kirkjunnar í Tnngu í Steingrímsflrði, ey 
þá, er kend er Hrófey, og hólma og sker, sem liggja fyrir landi 
greindrar Grafar. 

AM. 262. 4to, bls. 26—28, skrifað 1593. „So latandi bref ord fyrir 
ord liggur j Tungu j Steingrimsfirdi med vj Jnsíglum A** 93". 

Vm Tunguskier. 
Þad giorum vier Rafn prestur Oddzsou officialis heil- 
agrar SchalhoUttzkirkiu j milli Geirholms og Hrutafiardar- 
Ær. Jon palsson. Halldor Jonsson, Eyolfur Sigurdzson prest- 
Schalhollttz biskupsdæmis. Havardur Olafssonog Jonpet- 
ursson leikmenn godum monnum kunnugt med þessu voru 
opnu brefl, ad þa er lidit var fra hingadburd vors herra 
Jhesu christi þusund fimm hundrud og þriu dr j tungu j 
Steingrimsflrdi kalladi nefndur sira Rafn Oddsson oss til 
iiied sier fyrrnefnda presta ^'og leikmenn ad dæma vm þa 
d'kiæru sem Sira Jon halldorsson kiærdi til þeirra manna 
sem biuggu j huaavijk og hafdi þa einum stefutt vt af þeim 
sem þóL dtti j greindri husavijk fyrir ddur greindan Sira 
Rafn eptir bodi og akipan herra Stephana med gudz nad 



656 TUNGUSKER. 1503. 

biskup(s) ] SchalhoUttí. ad þeir hefdi haft og halldit rang- 
liga fra Grðf jordu kirkiunnar j nefndri tungu eý þa er 
kend er hrofey og holma og skier. þa sem liggia fyrir landi 
greindrar grafar. Nu af þui ad stefnan var suarin og mad- 
urinn dæmdur logliga fyrir kalladur. er Þordur Jonsson hiet. 
og þa helltt og hafdi viijc j nefndri hvsavijk. vegna sinnar 
kuinnu. So og ridu vier fyrrskrifadir prestar og leikmenn 
med morgum dandimonnum ódrum a landamercki milJi ád- 
ur greindra jarda husavijkur og Grafar. huor ad suarin voru. 
af ij akilvijsum vottum og borin af hinum ellstu mðnnnm 
þeim sem þar voru j sueit. ad lækur sa hefdi verid halld- 
inn landamerkie ] millum oftgreindra jarda husavikur og 
Grafar. er hrolfsmýrarlækur er kalladur. Enn sakir þess ad 
oss leist fyrrgreind eý. holmar og skier liggia fyrir greindri 
grof eptir bokarinar ordum^). Þui ad heilax anda ndd til- 
kalladre. ad sno profudu og fyrir oss komnu dæmdum vier 
fyrrnefndir prestar og leikmenn adur greinda eý. holma og 
skier tijttnefndri jord Grof til æfinligrar eignar vtan Þord- 
ur Jonsson leiddi ij loglig vitoe fyrir sira Rafni Oddzsyne 
heima a Stad j Steingrimsfirdi. jnnan tueggia manada ad 
heyrdum dominum ad þessi þrdtt greiud ey. holmar og skier 
hefdi annad huort verid gefnar. goUdnar edur selldar af riett- 
um eignarmanne burtt fra optnefndri Grðf eda ðdruvijs med 
logum fra komid. Og til sanninda hier vm setium vier fyrr- 
nefndir prestar og leikmenn vor jnnsigli fyrir þetta doms- 
bref. skrifad ] Gufudal j Gufufirdi sunnudagin næstan fyr- 
ir Ceciliumesso á sama dre sem fyrr seigir. 



618. 32. Nóvember 1503. í Víðidalstungu. 

IJbskubðe Pinnboga lögmanns Jónssonar um ágreining Jóns 
Sigmundssonar og Guðmundar Ólafssonar út af kaupum og 
áaetu á jörðunum Eeykjum í Miðflrði, Aðalbóli i Austrárdal 
og Haukabergi í Vatnsdal. 



1) gröflim (I), hdr. 



1503. 



AÐALBÓL OG EEYKIR. 



657 



AM. Apogr. 389, eptir transBkripti frá 1509 eða síðar (sjá konungs- 
bréf 10. Dec. 1508). 

Ollum godum monnum þeim sem þotta Bref siaa edr heyraa 
seuder finbogi jonson Logmann fyrir nordau og vestaii aa 
Jslandi. Quediu gudz og sinaa. kunigt giorandi. at sub anno 
gracie miUesimo quing(ent)esimo tercio. a fostudaginn næst- 
an fyrir marteinsmeasu um ueturin^) a þorkelsholi j uidu- 
dal aa almenniligu hieradsþingi kom fyrir mic jon sigmundz- 
son. oppinberliga Birti og fram bar fyrer mig kaupBref. med 
heilum hangandi jnciglum er giort uar epter kaupi þeirra 
gudmundar olafssonar. suo latanda. at greindr gudmundr 
hafdi sellt nefndum joni halfa adra jord er suo heita. half- 
er reycker j midfirdi fyrir .xxx. hundrut. j mels kirkiu 
sockn. og adalBOlj austnrardalj nups kirkiu soekn fyrír onn- 
or xxxc. hier a moti hafdi jon sellt og gefld gudmundi jord- 
ina hanckaagil j uazdal. fyrir fioritiger, c. Og þar til .xx. c. 
J suo greindum peningum sem þeirra greindra manna uitni 
um Bar og uottadi. sem fyrer sagt kaupBref skrifader uoru, 
Og swarid hofdu epter sinum inciglum utt gefnum. fyrir 
mier og mitt opid Bref med fest fyrrsogdu kaup Brefl greindra 
manna a milli giort vtt uisar og inne helldur. J anare grein 
kom fyrir mig uitnisburdr illuga gudmundzsonar huer at 
greinda lord hauckagil hafdi nutil leigu afgudmundi olafs- 
syni Kjæstu ij ar haft. suo hlydandi at gudmundr hefdi lyst 
fyrir illuga og medkenzt fyrir joni angeiresyni. at gudmund- 
ur ætti haukaagil og gudmundr hefdi keypt hana at jone 
sigmundzsyni og gefit fyrir halfa Reycki j midfirdi. Og þar 
fyrir sagdizt iUugi sagda jord hauckagil til leigu teckit 
hafaa af gudmundi, Suo og kom fyrir mig Bref under nafni 
Biarnar jonsonar. huer at þaa hafdi j þena sama tima. er 
þesai jardaakaup giorduz. adal Bol til leigu og dBudar, af 
gudmundi j þan samaa tima hefdi sagdr gudmundr olafsson 
lyst og medkenz fyrir Birni at gudmundr hefdi sellt oppt- 
nefndum joni sigmundzsyni )ordina adalbol og halfar*^) reycki 
og tekid fyrir haukagil j uazdal og þar til xx hundrut. Og 



1) þ. e. 10. Nóv. 2) Svo. 

Dipl. lal. Vn. B. 



42 



658 



AÐALBÓL OG KEYKIR. 



1503. 



gudmundr hefdi sagt sier ath Biorii mætti greinda jord ad- 
alBol tackaa til leigu af joui. og hua uæri af sier ad næst- 
um fardogum. og epter þessari medkeniug hefdi Biorn tecb- 
id adalBol til leigu af joui til um iij tolmanudu^) Hier til 
medkendiz ]on Bardaison hann hefdi afent j umbodi jons 
sigmundzHonar. gudmundi jordiua haukaagil fyrir uottum nær- 
werondum. og þar med iij kugilldi. gi sidr uændiz ]on sig- 
muudzson fleirum uituum fyrir mier. greindum logmani. at 
gudmundr hefdi afent sagda jord reycki. uegnajons. oghun 
hefdi leigd uerit at joui ij xij manudu. Ob sacker þess so 
landzlogin (utuisa) j kaupabælki at þar sem men baupa jard- 
er eda skipta husum eda odrum gripum. þsa skal baupa med 
hansolum og med uottum .ij. edr fleirum og med heimiUdar- 
tockum. oU onor kaup skulu halldaz. þegar uottar uita 
og hansolod ero og þeir menn baupaz uid. sem kaupum eiga 
at radaa nema men seli oheimillt eda se fals j. þa skal þat 
kaup aptur gangaa. gn hinn hafl anduirdi sitt. Bioda og log- 
in ] odrum stodum um sbilord j kuensa giftingum. suo og 
þar og en. ef men kaupa jarder. þa skulu huorertuegi giora 
Bref med incigium. epter caupi sino. giori cirrografum. 
og ber þat þa uitni kaupi þeirra. ef ei ero uottar til baups- 
ins. J iij grein seiger Bocin. OII handsolud mal sbulu halld- 
az. þau uitni uita. og Boc mælir ei j moti at halldaz megi 
en hun seigir þat megi ei halldazt ef hann selur odrum þat 
er odrum hefer hann adr selit. gnn ef ssa hefer hond at (er) 
sidar keýpti. þaa ma han hallda kaupi siilu til logmanz ur- 
skurdar. Skipa og login hier til ath sæ, sbal baup hafot er 
fyrr beypti ef hinum fullnaz uitni at skilaadomi. þeim 
þa baupfox. er sidar beypti. Su er stýrking laganna, atþar 
sem madur uill selia land sitt med. uerdi. þa skulu þeir i 
heildr tacbaz og kaupi med uottum .ij. eda fleirum. Nu þo 
land se ei uid uotta haíidsalat þæ se sem obeypt se. £nn 
annar huor sbal ript hafa jnan xij manadæ.. ella se fast 
kaup þeirrsa. Jtem j annare grein syndi ion fyrir oss opid 
Bref med hangaadi. heilum jnciglum sueins gudmundzsonar. 
]ons ormsonar. og fleiri manna annaræ.. suo latanda. at greind- 

1) Svo. 



Dicn hefdi liim werit j uidey heyrt og sed. at þorleifur 
oWzsoB í;^af joni sigmundziiýni sitt fullt o:: logligt umbod 
^ oUum þeim peningum sem hau Keicnadi sier til umbodz 
fallit hafa j huuauazþiíigi æ. uegna gudruaarjonsdottur. sldl- 
gotiriar systurdottur þorleifs og hun hafdi erft epter faudr 
suin og modr og* onor sj^skin siu skilíetin. aem er iordin 
iiindæle æ, skagastrond. ^nm i laugadal. med odrum jord- 
^in. gpter oUum þeim laga orduin og attquædum. sem giort 
WmbodzBref inne helldur. Jtem j annari greiu. kom fyrir 
^ttic Doms Bref hwer dæmdr hafdi werid sa uindæli wm greint 
^mbod aa millum Brandz ionssonar og jons sigmuudzsonar, 
tuor þeirra at hafsa skylldi greint flarhalld gudrunar ions- 
dottur og þessir greinder menn hefdi domlagt med handa 
Bandi. sem j dominum hermer wm íiarhalld og huali. sem 
"^'oru koSinor greindæ jord gudrunar. hwor eignaz skjHIdi. 
stod j greindum domi at Brandr war fræ, dæmdr og uid- 
skildr umbod og huali og þau flarforrædi. þar til heyraa. 
Stod og ecki j greinduin domi sem fyrir mic kom ath jou 
hefdi ei uid fleiri men domlagt um greind umBod þan dag. 

eigi helldur stefadr werit. gnn war þo dæmdur under 
suar uid adra menn. Var suo lalandi fyrr nefndr domur ok 
íyrnefndur gotskalck þorualldz(son) war og fra dæmdr greindu 
iimbodi og haun hefdi afsagt sier þat ath hafa og þar ept- 
er war sogdum joui dæmt umbod gudrunar sa uegnæ Biarg- 
ar kuino sinar. Suo og stod j greindum domi at jon hefdi 
uænz þessu umbodzbrefi. sem nu kom fyrir oss. ok fyrir þan 
i^kuUd at greint Bref war ecki þar. og fyrir þan skulld war 
þui forskotid. jtem stod suo j fýrsogdum domi. at þesser 
xij menn sem woro j sogdum domi uissu jon Bezt til fallin 
sagdraa wmbodæ fyrir margra hluta sacer. vorslu. forauars 
og f(ie)muna. Stod og j sogdum domi. at jon skylidi laust 
lata sagt flarhalld med lagadomi vid þæ, sem Biorgu stædi 
jafiinæri. gnn þar war eingin med nafni sagreindr. og nu 
ollum þessum sinum brefum sem fyr nefndum domi med 
gognum uitnum og kaupum. haiisolum og heimilldar tokum. 
wttlyctum afeiidingum uitordum og uottasogii um greind 
kaup atitt toldum jordum. Reýcium. adal Boli og h.iukágili. 

42* 



1 



660 



M)ALBÓL OG RETKIR 



1503 



sidr a uindæli med oUum þeim socnar nefnum, sem þar 
til heyraa og greint umbodz Bref ineheJldr. sem nu woro 
fyrir mie.r opin Berut. og odrum godum monnum mier nær- 
uerandum. þa Beiddi þratt nefndur jon sigmundzson mic og 
krafdi hier epter logum urskurd (aa) ath legiaa. hwert afl at 
hafa skylldi hans þessi Bref med olíum þeim anefndum mala 
tilBunadi. þau inehalldaa. sem hier fyrir hermer. og inne 
steudur. sidr um sagdar jarder Eeycki og adalBol. huert 
hanu skylldi þær eigaa eda att haiaa epter kaupi sinu og 
afending. edr skylldi hann eignaz aptur þ^ peningaa sem 
han hafdi gudmundi fyrir geflt. aidr krafdi jon mig med 
samaa hætti lag£adom aa ath legiaa. huort hann skýlldi um- 
bod gudrunar hallda eiga og hafaa. €pter domi þeim sem 
honum war þar dæmt. uegna quino siuar sem han Beiddizt 
alldri doms £a. edæ, epter þui vmbodi sem þorleifur logligr 
erfingi gudrunar hafdi utt geflt. Og nu ath þeim Beztu^ 
monnum mier nærwerondum. Hoskolldi Runolfsyni. þorsteini 
finnBogcasyni. sueini þorflnsyni, þordi clemenssyni. joni fllipus- 
syni. ok sygurdi grimsyni. hweriaa ek tilnefndi med mier at 
dæma huersu fullkomna magt hafa skylldu þau skýrd skil- 
riki er jon framlagde fyrir raic greindan finnboga laugmann 
og tilnefnda domsmenn., Og nu saker þess at suo býdr syslu- 
monnum og audrum uallzmonnum kongsins bref at lykta 
so huers mannz mal sem þeirra bref til hlyda. jtem seiger 
suo ] brefl magnus kongs. j fyrstu sem bokina byriar um 
erfder þær og landabrigde og uigaferli. og auU aunnr laga- 
mal vnder huerium laugum þau giorduz. þua bydr þau skulu 
auU epter þui fara sem þaa geingu laug jlande er þau 
giorduz og eigi er adr laugligr sattmale aa gior. Jtem seig- 
er og suo j texta bokarinar at epter gaugnum og uitnum 
skal huert mal dæma. enn eigi epter eins mannz saugnum. 
Og nu fyrir þan skulld at uier fundum eigi ne understod- 
um at neitt fals uæri j neinum þessum brefum jons umkaup 
edur umbodatauku. helldr uoro hans Bref efter flestum aull- 
um laugbokarinnar ordum gior. þar sem hun talar um hand- 
saul ocL iardakaupum. og þui epter aauisun birting bokarinn- 
ar ög skyrligri skipun laganna og fyrir lioaan tilbunad mala- 



AÐALBÓL OG EBYKIR. 66l 

feria, at so profudu sem fyrir mic kom greindau logman med 
fyrrnefndum domsmonnum þaa dæmduuiermed fullu alyckt- 

doms atkuæde auU þessi fyrrnefnd bref jons mýndug og 
fri og frials og fullmektug og jon eiga og att hafa obrigdu- 
liga þrattnef(n)dar jarder halfa reýki og adalbol epter þui 
sem greind kaupbref uotta og frialsliga mega at sier taka 
greindar iarder til frials forrædis og fuUrar eignar. vtan 
Þeir sem hallda. eina huerir uæniz laga heimilldum at giof. 
lani. býggingv edur umbode þaa syne hann þat fyrir mier 
greindum laugmanni. gnn jon dæmdu uier þda met rettu 
'^ega sækia huorn hann uill þann sellt hefer fýr sagdar 
jarder Eeýke og adalbol. vindæle ein met þeim iordum þar 
met fylgia undan hans eign edur umbode edur hinn sem 
teypt hefer. Þui so seigia laugin og bioda at fara skal ef 
Diadur lier edur selur þat honum er lied og misfer hinn 
iiiet. þaa skal hin heimta cít huorum hann uiU hinum er sellde 
edur þeim er keypte. og suo bioda laugin fara skulu^) allz- 
stadar þar sem madur lier edur selr annara eign. £an sem 
þar jon beidde mic optnefndan finnboga laugmann og krafdi 
laga utskurd^) aa. huort hann skýllde helldr epter laugum 
^iga og att hafa umbod gudrunar jonsdottur epter þeim domi 
sem dæmdur uar aa uindæle og nu kora fyrir oss epter þui 
skilorde sem hann inne helldr. gda skýllde ]on hafa þat ept- 

umbods Brefl Þolleifs sem adr uar forskotit og nu kom 
fyrir oss met suaurdum eidum epter greindu umbodsbrefi. og 
þat framar at huorcki uar Þorleifur^) dumba ne dauf- 

J þann tima er greint umbod uar utgeflt og hann heýrdi 
þat sem adr(er) menn. Var og gotskalk fra dæmdr greindu 
iimbode og med auUu uid skildr ] fyrsaugdum uindæladomi^). 
Og fyrir allar þessar greinir gagna og uitna dæmdu uier 
met fullu doras atkuæde þat urabod statt og staudugt og 
*^g med aullu fullmektugt. sem jon af þorleife tekit hef- 
er med aullum þeim greinum þat jnioehelldr. og jon med 
rettu mega at sier taka uær hann uill greint omagagoz jard- 

og lausafie og allan oibata og auauxt epter at kiærasem 
laugligur eignarmadur met auUu sliku skilorde sem fyrr 



1) Svo. 2) Hér stendr „uar" í Apogr., en þvi er ofankið. 



662 AÐALBÓL OG KEYKIR. — VIÐEYJARKLAUSTB. 1503. 

greinir um lagasokner ol reykium og ádalbole sæke huoria 
hann uill þaun seJIt hefer edur hina sem kejpt hafa sagt 
goz. Og þui reiknaz gudruu bræd(r)ungx barn gotskalkx J 
IX erfd þeirra anara jafnskyllder ero. og þeir j niundu erfd 
ero. ^nn Þorleifur modrbroder ] íimtu erfd. Og þui haufum 
uicr fyrir allar þessar greinir og samiofuun laganna met 
oalýktar doma atkuæde dæmt þat umbod og allir af þeirri 
ættkuisline og þat sem jon sigmundzson hefer aauegnaBiarg- 
ar kouu sinnar ai titt talt umbod gudrunar onýtt og ecki 
afl hafa skulu og jon uid aungan skulu greindu flarhallde 
edur fe sleppa sem biorgu standa iafnframmi. og af þessi 
ættkuisl ero. og uid aunguan annan enngreindan Þorleifog 
þda aem honum jafnfram standa met fullum uaurzlum at fe 
og frændsemi. 

Og til meire audsyningar og sanz uitniiburdar. þa saumdu 
og samþýcktu og dæmdu met í'ullu doms atkuæde fyrgreind- 
ir domsmenn (med) mier optt skrifudum flnuboga jonssyni 
laugmanni og eg niet þeim og settu sin jnsigle med minu 
jusiglö fyrir þetta domsbref er gioit uar j tungu ] uidedal 
a miduikudagin næsta fyrir clemensmessu um ueturinn aa 
sama are og fýr seigÍR. 



619. 10. Decomber 1503. í Viðey. 

Skiptabeéf þeirra Árna ábóta í Viðoy og Haldórs Brynjólfs- 
sonar á jörðunum á Strönd í Hvolhrepp og Gröf í Mosfells- 
sveit. 

AM. 238. 4to bl. 10, skr. c. 1570 (BL)S3astaðabf.k). 

Bref vm Grof. 
Pat giorvm vier Jou Gcllisí-on. Gissvr Þolleifsson. Jon 
Jousson. Niklas Oddzsoa ok Olafr Jonsson godvm monnvm 
kvnnigtt mcd þesav vorv opnv breli heima i Videy uhhí 
Svndvm jn ícsto sancti Ándree apostoli vorum vier j lúa 
savm og heyrdvm m at aboti Arnej Vidoy aí' eiune alfv en 
Halldors Bryniolfssonar (!) af annuri at þeir skipttv ok keyptv 



VIÐEYJAEKLAUSTR. — UMBOÐ 



663 



h1 æfinligrar eignar med saniþycki brodvr Hellga Petrsson- 

ar, brodvr Asbiarnar Hrafnssonar. brodvr Jons Þosteinsson- 

^r. brodur Sigvrdar Jonssonar. brodvr Pals Bardarsonar con- 

ventubrædra svo heitandi joidvm: AAstrond^) er liggrjHvol- 

^^P j Hvols kirkiv soknn ok j Grof er liggr ] Mosfelltz sveit 

ökjMosfelltz kirkiv soknn med a(v)llvm þeim gognvm ok giæd ■ 

vm sem greindvm jordvm fyllger ok fylgtt hefir at fornv ok 

liyiv til ytztv vmmerkia vid adrar jarder ok hvor þeirra 

vard fremst eigandi at. skal sa hallda til laga er keypti en 

tÍDu svara laga riptingvm er selldi sa hvorri jordvnne 
vm aig. 

Ok til meire stadfestv ok avdsyningar hier vm settvm 
vier broder .Arne med gudz nad abotii Videy vort conventv 
iusigle med adr nefndra manna innsigllvm fyrir þetta jarda 
fcavps bref skrifadjsama stad x dogvm sidar enn fyr seig- 
11*. arvm epter gudz byrd m d iij ar. 



620. 19. Deeember 1503. á Giund. 

ViTNisBURÐAEBEÉF um umboð JÓHS Fiunbogasonar á fjám 
Ólöfar Jónsdóttur haustið næsta eptir pláguna (1495) með 
þeim greinum, er bréflð hermir. 

AM. Fdsc. XXXVI, 19, frumrit á skinoi írá Staðarlióli, og eiu h&iöi 
iunaigiin dottin frá. — AM. Apogr. 1497. 

Þat giorum uid hialltti þorfiusson og olafur gudmundz- 
sou godum monnum uiturligt med þessu okkru opnu brefl 
at uid vorum þar hia saum og heyrdum aa um haustid næsta 
efter plagun-d^) at olof jonssdotter fiekk joni finbogasýni 
ined handabandi sitt fullt og lavgligtt vmbod ýfer sinvm pen- 
iugvm favstvm og lavsvm fridum og ofridum med þeim skil- 
ðaga at 30U skýlldi at sier taka þa peninga fyrst sem þa 
stodu saman a holi. skýJldi hann þar aungu fyrir suara huad 
af þeim kynne atfargazst til n^stu fardaga. en skylldi rada 
folk til þionvzstu sem honum þætto þurfa og giallda kaup 



1) = á, Strönd, 2) p. e. 1495, 



664 



HAFFJARÐAREY 



1503. 



af fýrr greindum peniugum. Sno heyrdu uid at nefndr jon 
skyldi ser kaup sem audrum. skýlldi þetta hans umbod 
standa til næstu fardaga og tuo ar upp þadan ef hann uiUdi 
so sialfur. skylldi þa jon suara rettum reikningskap af auU- 
um þeim peningum sem honum j hendr kiæmi. Skylldi jon 
eignazst a(f)gang og auQxstu af aullum þessvm fyr greind- 
um peningum. en ef jou legdi þangad nokkra sina peninga 
þa skylldi hann hafa þar adra peninga jgen. Og til sann- 
inda hier um settu uid okkur jnsigli fyrir þetta bref skrif- 
ad sa grund j eyiafirdi þridiadagin næsta fyrir thomasCDesso 
postula þa lidid var fra gudz burd ,CD. d. og iij. ar. 



631. 1503. 

31. Maí og 3. Júní 1536. 

Skrí um eignir kirkjunnar í Haff jarðarey. 

Biak. Skalh. Fasc. XIT, 9, Bkinnblað, og er alt með einni hendi rit- 
að um 1536, og er minnisblað; er það nú mjög máð og götogt. — AM. 
Ápogr. 2450; hefir Ávni haft við höadina eldri aífikript (frá c. 1680) með 
hendi séra Bjarna Hallgrímssonar i Odda, hefir Árni fylt eyðurnar „ept- 
er gatu". 

anno domini .OD. d. iij. , 
Jtem luckte sira helge lonson kirkiunne ] haffiardarej'' 
suo micla peninga sem hier seiger enn guttormur olaafsson 
med tok. 

]n primis .ix. kyr. og .vj. asaudar kugillde. 

ij. hundrud ] gelldum saudum. 

iiij. hundrud j koplum og .xij, aura ] porcio. 

Jtem innan gaatta. iij. merkur. uar þarj.ij. bord. lijka- 
krakur. jarnkall .j. ker ærulaust og litill laar fuinn .ij. tin- 
faut. loklaus kanna .j. trediskur og iij. skerbord .iiij. trog 
.j. strockur ærulaus. kistubrof fornt. tængarleppur uondar 
og einge reckiuvodin med .j. fat. og eitt uppgiordar kieralld. 
armt dukslitre. 

anno domini .CD. d. xxxvj. 
ad minnazt upp aa CDiduikudagin fyrir huitasn[nnu*) 



1) p. e, 31. Mai, 



1503. 



HBEPPHÓLAR. 



66^ 



lyati]!) gira eysteinn fyrir mer snorra preste .lonssyne ad 
hann hefde tekit nth af g[nttorme] olafssyne suo haattada 
peninga knika og dauda sem hier fyrir aadur stendur [skrif- 
^t] fyrir uthan at hann gallt eitt gamallt navt j porcio. 

Var presturinn síra eysteinn heitinn olíjadur nær mid- 
Diunda og þionustadur faustudaginn fyrir huitasunnv^) en 
gttd kallade hann til sinna nsada um k(u)av(l)dit nær aolar 
huijld. 



622. 1503. 

Skeí. um eignir kirkjunnar í Hólum 1 Hrunamannahrepp, 
er síra Þórðr Guðmundsson afhenti, en síra Einar Ingi- 
Diundarson tók við. 

ÁM. 262. 4to, bl8. 4, með hendi síra Jóns EgiÍBSonar (?)c.l600. — 
AM. 66A. 810, bla. 8—9, Bkr, c. 1600. 

Tiunde m^ldagi kyrkiunnar. 

Anno Domini 1503. voru suo mikler peningar j holum 
þa sijra Þordur gudmundzson afvente €nn sijra 0nar ingi- 
mundzson med tok. 

kyr XV og Ix asaudar. iiij hestar. og ij hross. vj saud- 
er veturgamler. Gamall saudur og tuæ(vetur) fyrir v kalfa. 

item pottur og panna litid huorttueggia og bædi vont^) 
V smakerold. og tuo trog. j strockur. ein halfkauna gomul. 
vondur dukur. iij diskar vonder. iij skaler vondar. iij spæn- 
^r. iij borddiskar. ein sæug vond. ij liaer. eitt brini. ein auxi, 

J kyrkiunne ein messuklædi. ij hoklar*) lauser. vj 
corporalar. ij kaleikar. hofudlyn. handlija'*). [stolur. tuær*) 
cantare. capur. dalmadika vond. iij dukaslitri. gitt altaris- 
klædi med brun og fordukum. ij kluckur og ein bialla. baxt- 
urjaríi. 



1) hér hafði Béra Bjarni sott „Btefndi*, „hvad audBynilega riingt er« 
(AM.). 2) 1). e. 2. Júní. 3) uond, 66. 4) 66; holkar (!) 262. 5) b. v. 
66, 6) þtolur. y. 66. 



666 



KEYKJAHOLT. 



1503i 



623. 1503. 

Skeá um flármuni Reykjaholtskirkju, þegar síra Haldór Jóns- 
son slepti, en síra Þórðr Jónsson meðtók. 

ÁM, Apogr. Nr. 2220 með hendi Árna Magnússonar „ex authentica 
membrftua templi Reykholtensis". „Membrana þeasc or sidaatn sida af 
blade aptanaf fornre mesBUsaungBbok in fol. ekriíten er audsynelega coæva 
anno 1503 og er allt þetta med einne hendi" (AM.). 

Anno domini CD** ö** iij** uar suo micit^) ornamentum 
kirkiunnar j reýkiahollte þa sira haildor jonsson'^) slepte 
enn sira þordur jonsson medtok oc suo adra peninga sem 
hier epter standa skrifader. 

Jtem COariu likneske. peturs likneske. barbaru likneske. 
katerina. kristoforus. krosa med understaudum .ij krossar 
smellter. oc lika kross oc skrin med helgam domum. 

Jtem fern manna CDessoklædi gaumul alfær. iiij haukl- 
ar at auki oc aller gamler oc vond(e)r. fonszvmbuningur vond- 
ur. ij korkapur [oc onnur vond^) oc ij sloppar oc annar uond- 
ur. tvenn alltarisklædi a haffaltarinu. oc ein af (TDariu 
alltari. kalekur brokadur^) oc annat kaleks brot. iiij klvckur 
oc er þar af tuær rifnar. 

Jtem j bokum grallari mcd sequencium kringum arit 
oc kiriáll vondur. ottusaungua bækur tuær kring um arit. 
lesbok fra aduentu de tempore kringvm arit. lesbok de sanct- 
Í8 kring vm arit. CDissale med pistlum oc gudspiollum oc 
oracionibus de sanctis kring vm arit samsett. laga saunga 
bækur ij oc onnur gomul oc CDessudaga kuer. paska brefver 
oc' capitularius oc orda oc vantar j kuerit sidarzta. processiu- 
nalar ij uondir. bakstur iarn oc metaskaler oc merke. 

Jtem voru þessor dande men j uirdingnm at meía kirki- 
una j roykiahollte staden oc stadercns^) peningo. frida oc 
ofrida kuika oc dauda. helge prestur jonsson officialis heil- 
agrar skalholltz kirkiu. sigurdur prestur jonsson. þordur prest- 



]) micÍB, ekb. 2) ,.jo vcrdr nockurn vcgen lescd. fyrre leg^urenn 
af n. cr ölldnngis burtu. hiun sidare er skír" (AM.); 3) [„þesae ord eru 
Bett nied anuarre heude i Btadenn einhvers som Lier hefur vered utskaf- 
ed. þo er þtm hönd aiika gömul^ (AM). 4) = brákaör. 5), Svo. 



1503 



REYKJÁHOLT. 



ur jonsson. raap^nus prestur bardarson. salomon einarsson. 
halldor þorgeirsson. jngemundur finzson leikmenn. kirkian 
fyrir u. c. stofan flrir x. c. skalenn flrir uij c. forstofan oc 
onden oc elldaskalenn flrir iij. c. buret oc skemman flrir c. 
enn oll utihus firir c og x aurar betur. badstofan oc gong' 
en oc þarbohus firir iij c^) 



634. 1503. 

Skrá nm þau fé, er síra Haldór Jónsson lukti í hendr síra 
Þórði Jónssyni, er hann afhenti staðinn í Keykjaholti. 

AM. Apogv, Nr. 2220 með hendi Árna Magnússonar „ex mcinbrana 
autheatica tempH Reykboltensis", er var seinasta blað úr gamalli meBSu- 
b'^k i folio. 

Anno doraini CIO** ö° iij 
luktizt j reýkiahollte af sira halldori xj kyr oc [vj c^) j 
s:elldum nautum |"oc halft betnr"). xiiij cj asaud oc ij gelld- 
fiar c oc þar til vij^) kugilldi aa leigustaudum. huerbustein 
flrir c. hialmur fyrir c sæng fyrir c oc brestur aklædit. med 
þeim hesti er eg tok hia erllendi vegna sira halldors. 

Jtem vj c j metfe tiundarvirt en atian c til solu oc 
^antar a xij aura oc [xviij j^) kauplam oc p[a .... ®)fir- 
ír c. oc . . . . *) er einar heiten gaf oc hestur vr bruhollte. 



625. [1503]. 

^KEÁ um afiát og syndalausn. 

AM. Fasc. LXV, 18, frumrit á skinni. Neðát í faldi bréfsins oru 

1) Hér cptir kemr skrfi. um þau fé, er aíraHaldór JönssoQ greiddi 
Réra Þóiðj. a) [„or nockud oslíirt. þo les og þadBO, helldr ennijeda 
. (AM.). 3) [„þosso ord cru med annarre hendi eius gamalli Bett 
^PPi yfcr linunue oc hier innbodud" (AM.) 4) „er sett med ödru bleke 
1 fitödeiin eins hvtrs, Bcm utskafed hcfur veied. Synest þad gamallt ad 
^fifa" (AM.). o) [„Er Eömuleidia med anuarre hende sett i stad þeas sem 
hier hefur utskftfed vored. Þo synest þetta af gamalli hende". (AM.). 
6) [fúiö úr. 



668 



áPLÁTSSKEA. 1503. 



tvö krÍDglótt göt, fyrir innsiglisþveingjum, en innaiglið var glatað þeg- 
ar Árni fékk skrá þeesa til eignar, — AM. Ápogr. 5518, tvær afakript- 
ir, og er önnur þeirra með hendi Árna MagnúsBonar. Um skrána fer 
Ámi þeBBUm orðnm: „Exscríptum ex originali charta pergamena, exar- 
ata, qvantnm ex Bcriptura et membrana dijudicarQ potui» circa vel paulo 
poat ann. 1500. Eam mihi commuuicavit Chr. Wormius P. Hafc. Est 
antem absqve dubio Bcripta in Jslandia, nti ex literatnra evidenter pa- 
tet. Under þessaro Jndulgentzslcra hefur fyrrum innsigle vered an efa 
þesB Bem bana hefar Baman teked. hvert sem þad nu hefur vered sialf- 
nr Stefan bisknp eda og (bved liklegra synest) einnhver annar aflatz- 
prœco. J bÍBknps Steíans tid var ad visu einn med aflat H Jalande, teste 
sira Jone EigilBsyne, og Binnte Stefan biaknp honum eígi mikid^). Kynne 
so 6á hafa lated einn hvern JslendBkann — því a Jslande er þetta docu' 
ment eflauBt Bkriíad, sem af malfærenn er ad Bia, jtem hendenne : Yide 
qvæ alibi de hac mana annotata Bunt — concipera þessa iníorraationem 
til ad hvetia folk til ad kaupa þessar afgipter". 

Skrá. þoBBÍ er að visu fr& dögum Steph&ns bÍBkupe i Skálholti, en 
að Öðru leyti er ekki fuUviBt um ártal hennar. Bréf koma fyrir með 
sömu hendi 15. Júni og 4. Júli 1504. Hine vegar segir síra Jön 
Egilsson, að seudimaðr páfans hafí komið með aflátsbréf iSkálhoIt „anuo 
1513 eður þar um", og er honum því ekki handviat ártalið, Af skjöl- 
nm víta menn, að Johanuea Angelas de ArcimboldÍB var i aflausnar 
sendiförum páfa nm Norörlönd á árabilinu 1516—1520 (Dipl. Norv. VI, 
bls. 691—700, 708—704; VII. bls. 534— 536, 708-712). Hefir því Finnr 
biflkup (Hist. Eccl. IsL II, 502—503) og eptir honum Espólín (Árb. III, 
44) heimfært frásögn sira Jóns EgilBsonar til 1517; ætti þesBÍ skrá ept- 
ir því að vera frá þeim tíma, en yngri getr hún heldr ekki verið, því 
að Stepháu biskup deyr um bauBtið 1518. En sá cr galli á þesBu, að 
eingin rök eru til þess að Arcimboid hafi nokkurn t'tma til ÍBlands kom- 
ið með aflát sín. Hins vogar er það fnllvíst af bréfi frá 13. Júli 1504, 
að þá er Atzerus Iguari príór búinn að safnamiklum aflátspeuingum um 
SkálholtsbiskupBdæmi, og hefir hanu því verið í þeim erindum á íslandi 
1503, og frá þeim tima má þessi Bkrá vera. Ártaiið 1513 hjá séra Jóni 
Egilssyni má því vera ritvilla fyrir 1503. — Hjá Finni bÍBkupi er prent- 
aðr Btuttr aflausnarformáli á latínu, eera látinn er eiga við þesfla frá- 
sögu, og er sami formáli prentaðr i íslenzkri þýðingu hjá Espölín. 

Jn nomine domini amen. 

Þo ad eg se favis til ad segia huersu mikit aflat er 
af sancti augustinus klaustrum. þui þad er meira en menn 
kunna ad telia edr ekrifa. en þo fyrir þeirra margra manna 
skulld er þar vita ecki ut af þiker eigi miog virdiligt yfer 



1) Sjá Safn tíl söga íslauds I, bls. 50. 



1503. 



AFLÁTSSKRÁ. 



669 



alikura hlutum ad þegia. þuiat eigi ber til ad geyma suo 
dyrt guil eda liggianda fe j jordu ed lios þad sem einginn 
hefer gagu af eda fðgnod. þvi se þad vitanda ad suo segizt 
og finzt skrifat j þeirra bokum. og priuilegíjs. ad j ollum 
þeim klaustrum sem eru af sancto avgustino huar sem þau 
eru. siev fra auskudegi og fram yfer paschaviku huern dag 
siau þusunder aara aflat og suo margar karinur, suo og ed 
8ama aflat er aa joladag. vppstigningardag. huitasunnudag. 
vij mariuCTDessur. sancti avgustinus dag um hauated og alla 
þa actauo a somu leid. vij þusunder aara aflat. og suo 
niargar karinur fyrir hvern þenna dag. gnn vih CDariu- 
niessu þa sem verdr sa fðstu optazt þa er en meira aflat. 
þui þa er flortan þusunder ara aflat og þo er þad en meira 
en hier verdi greindt.^) Nu fyrir þaa skulld ad faauiser 
menn vnderstanda eigi huersu mikit aflatid megi manninum 
til salvhialpar eda huersu hann skal þad faa eda forþiena 
þad getur mann eigi allt skrifat sem til ber. ^nn þo skrifa 
8U0 læriíedr beilagrar kristne. ad nær sem nockur madur 
hefer jdran og vidrkomning fyrir sinar synder og geingr til 
skripta med þeirre huxan og fullkomnum vilia ad falla eigi 

1) í Bki&ubökÍÐni ísleozku i HikiBbökaasafDÍuu í Stokkbölmi 26. 4to 
Btendc þetta ritað am afiát meÖ hendi írá hér um bil 1500 oða fyrri : 

„Ef madur Icb mariusaltara þanu sem tomaB erkibysknp hefer dikt- 
at og auo porta er upphaf at. þa gefazt bonum i aðat fíogur og xx ar 
og þar med þriar uikur og þrit dagar j likn Bkriptborina Bynda, og ef 
madur og le» allan mariusalltara aio daga þig(g)ur hundrad ara og sio- 
tiger og tuo ar og at auk iim og tnttugu uikur j likn BÍnna Bkrip(t)bor- 
inna Bynda**. 

í sömu bök á gpássíu (bl. 22b^— 23a_) við 38. kap. í Kriatinrétti 
Arna biskups (N. gl. L. V.) fitendr þesBi klansa einnig rituð með hendi 
irá því um 1500 eða fyrri: 

„Þn heiter kírkiumadr. kuflBmadr.kormadr. blijdmadr. fanamadr. hrijs- 
madr. skrafmadr. skeggmadr. hofmadr. hermadr. uatzmadr. uermadr. daonz- 
madr. dryckinmadr. biargmadr. bogmadr. kapsmadr. kaupsmadr. garp- 
madr. geipemadr. farmadr. frumadr, skialmadr. skrummadr. ualsmadr. 
uoismadr. lýdmadr. liodmadr. liosmadr. Insmadr. sundmadr. eardmadr. 
Btrijdmadr. Btulldmadr. kluckare kaatligur karllmadr miun. Nu er vte 
slæmurenn oirný. og er ei TijBt ad þu kuedei hann allan. geime þiju 
gud ailtijd. 

hner sem kuedur slœmen bide fiiir gamla j drapuhlijd til guds**. 



!5Ö3, 



aptur j daudligar synder sialfuiliande helldur betra sitt vm 
lidit lif, þa íær sa madur aflated ef hann sæker ]:a stadi 
sora aflatid er til gefit. þo ad hann ekyllde piaazb æfinlega 
j heluite. þa viU gud gefa sina naadtil og snua þeirre æfin- 
iegre piuv j stundlega pinu hueria þeir fa seni rott giðra 
sin skriptamsal. Nu af þui ad eingin prestur plagar ad 
setia nockram manni suo mykla script sem honum ber ad 
hafa fyrir sinar daudligar sýnder. þuiad ] huort sinu sem 
madur giorer eina af þeim. þa bæri honum ad setiazt siau 
ara skript fyrir hueria eina daudliga synd. Nu af þui ad 
syndugur mann getur eige þesse skript vpphalldit þa hialp- 
ar honum aflatid þar fyrir ef hann sæker þa stadi sem þad 
er til gefit med rettri huxan ad betra sig. þui suo mikit 
stytter hans piuo sem hann sæker aflatid til og eingin er 
sa lifande ad kunne ad greína. vnderstanda eda vita. huad 
dygd aflated hefer. eda huersu dyrt og gott ad þad er fyr 
enn epter daudann og hann kemur j hreÍDSunarelldinn og 
hann fer þadan. þa reyner hann huad aflatid duger og huad 
hann hefer aflat. Pad skulu þifir og víi'st vita ad þeir sem 
eru j daudligum syndum eirne eda fleirvm suo leinge sem 
einn huer er j henne staddur og vill sig ecki betra og 
leidretta. eda hefer þad j hug ad giora en framar syndina. 
þa hialpar honum eigi aflated og ónguer godgiorningar suo 
ad hann fae þar fyrir himnariids gledi. ^an þo fyrir þui 
ad eingin god verk eru fyrir vtan verdlaun og einginn god- 
giomingur er olaunadun þa þann godgiorning sem madur 
giorer j daudligum syndum staddur eda med þeirre ætlan 
ad drygia daudliga synd framvegiss. þeim sem suoerhattad 
hann tekur j verdlaun godra verka. veralldligan framgang 
og farsælu epter sinum vilia a margar Ivndir. rikdom. langt 
lijf. epterlæti. veralldliga vegsemd og annat þuilikt. suo og 
maa hann audlazt fyrir sin god verk minne pinv j heluite 
epter sinn dauda. adrer af þeim taka hier j veraulldenne 
verdlaun j fleirum veralldarinar æskilegum hlutum suo ad 
þa þeir koma fyrir gudz dom faa þeir einge ðnnr laun en 
heluitis pinu fyrir sinar veralldligar girnder er þeir toku 
fyrír sina velgiorninga. þad allt er þeir giordu gott þa 



1503. 



APLÁTSSKRÁ. - LANDAMERKI. 



B71 



giordu þeir med rangre huxsan og ] daudligum syndum 
stadder. gn haufdu ðnguan vilia tiJ ad bæta vid gud og 
sina samkristna sem þeir hðfdu j moti giort og hðfdu aung- 
uan kiærleika eda astundan adleitaad þiona epter gudzvilia 
og bodordum. eda skilia sig fra daudligum (syndum) med 
sannre synda jdran. jatning og yferbot. gru þeir og sumer 
ad eigi spyria epter himneskri fðdurleifd ef þeir fa adhafa 
alla sina girnd og hueria hier j verðlldinue og þui velia 
þeir sier þad fyrir himnarikis gledi. Og þeir sem j þuilik- 
um (syndum) enda sina lifdaga. taka hier j veraulldenne 
öll sin verdlaun j hegomligre gledi. þvi verr ad þar fyrir 
missir margr himnarikiasgledi, þar vid fordi oss almattigr 
gnd. fader og sonur og heilagur ande sa er lifer og rik- 
er vm allar allder j ainno dyrd og almætti. einn Gud j 
þrenningv. amen. 



634. [um 1503]. 

Skeá um landamerld Hurðarbalis, Dcildartungu, GuUsmlðs- 
iieykja og Skáneyjar i Reykholtsdal. 

AM. Apogr. Nr. 12214 a— b „riett ritad epter gamalli kalfskinns- 

akra, oina þar aem Jivi aa tvisvar standur"; erubáðar afdkriptiraar staÖ- 

foBtar af Arna Magnúasyni ofl., a, í Reykholti 1711, en b í Skálbolti 
1712. 

Þetta eru landa merki eptir þui sem sira jon stallason 
af hente sira þorde gudmundasyne amille hurdarbaks oc deild- 
artungu. gullsmids reýkia oc skaneýiar. 

klettur sa sem stendur aa halsenvm j mille hnrdarbaks 
deilldartvngu. vr klettnum sionhending j barnadal. vr 
barnadal j midsaptanþ] vordu fra hurdarbaki þa sem stend- 
Vt j stðpvnum. vr vordune sionhending j grofina þa sem 
geingur fram j hvi aa. 

vr fyr sogdum klett sionhendiug vppsa fellit sem vottn- 
um hallar oc avstur e.pter fellenv oUv j grastein sem stend- 
ur austur j sgkvm. sionhendxng vr steinenvmj læk þannsem 
fellvr fýrir austan mela skard vt j hvi aa. 



627. 16. Janúar 1504. á Eyri í Skutulsfirðl. 

DóME útnefndr af Birni Guðnasyni, kongs umboðsmanni milli 
Geirhólms og Langaneas, um grip Ólafs Fillppussonar á þrem 
vættum smjörs fyrir Guðna Jónssyni með þeim greinum, er 
bréfið hermir. 

Dómabók Jóns flkrifstofuBtjóra MagnúsBonar í Fol., bl, 229 a— b, 
skr. c. 1604 (= a). — LandBbókasafu 67. 4to ble. 31—82, skr. c. 1620. 
— LandabókaBafn 65. 4to JI 56^^— 57b, með hendi Jóns dans Magníísson- 
ar c. 1640. — Ny kgl. Baml. 1945. 4to bl. 235 a— b, nieö hendi HanneB- 
ar Gnnniaugsaonar í ReykjarfirÖí 1666. — Laudabókasafa 790. 4tq bls. 
205—208, Bkr. c. 1690. 

Domur um grip æ. þrim wættum smiaurs. 
er Olafur Philippusson tok fyrir Gudua 

Jonssyni. 

Ollum godum monnum þeim sem þetta Bref sia edur 
hoyra. senda Porleifur aurnolfaon. Narfl Jonsson. Þorgautur 
OJafsson. Snorri helgason. Jon helgason og Snorri^) Jons- 
son kuediu gudz og sijna kunnigt giaurandi aa þridiudag- 
inn næstan epter geisladag þa liditwarfra hingadburd wors 
herra Jesu christi OD d og iiij dr æ. gyri j skutulsflrdi sa 
almenniligu hieradzþijngi worum wier [j dom^) nefnder af 
ærligum mauni [Birne Guidnasyne.®) er þa hafdi mijns herra 
kongsins syslu og vmbod j miUum geirholms og langaness 
ai ad Iijta. ranaaka. skoda og fullnadardom aa ad leggia þa 
sauk og akiæru er Gudni Jonsson þar frambar og doms aa 
beiddist fyrir hueria er hann hafdi þangad stefntt j nefnd- 
an stad og dag Olafl philippussyni. fyrir þa sauk ad hann 
hefdi gripit og rænt fra honum fiordungi midur enn þriar 
wætter smiors. og willdi eij aptur leggia*) er hann aptur 
heimti. huad er suarid war af ij logligum witnum. ad greind- 
ur Olafur war so nær. þa stefnan war upp lesin ad^) hann 
mætti wel heyra ef hann wiUdi. þui dæmdum wier hana 
logliga med oUum sijnum greinum og Articulis. og greindan 

_ _ _ _ • 

1) a, 67, 790; Sveinn 65, 1945. 2) [67, 790, 1945; tU a, 66. 
8) [sl. öTait a, en é, spáBBÍn er ritað með focnri hendi : „wantar 
yferdomarann. eg meina weiid hafi Biorn GudnaBon". Hin handritin öU 
hafa hér nafnið. 4) skila 67, 790. 5) b. t. 65, 790. 



1504 



SMÉRTÖKUMÁL 



673 



Olaf logliga gtefndan og riettiliga fyrirkalladan fyrir fyrr- 
greinda akiæru. (nn saker þeas ad optnefndur Olafur kom 
6ij j logligan stefnudag og einginn af hans hendi sa er laga- 
suar hefdi fyrir hann. þa dæmdum wier ai hann j^) mork j 
stefnufall wid kongdominn. birti Gudni þar fyrir oss testa- 
mentisbref solueigar biorusdotturvnderhennar heilu og oskodd- 
iida hangandi jncigli so latandi millum annara orda ad 
greind solueig gaf sonum sijnum og pals heitins Jonssonar 
Þorleifi og Joni þessar jarder og kugilldi sem adurgreint 
smior war [tekid^) j leigur og landskyllder. J annari grein 
kom þar fram fyrir oss annad bref vnder godra'^) manna 
jnciglum lærdra og leikra. þeirra er wirduligur herra bisk- 
stephan til nefndi med sier j middaP) aa almenniligri 
prestastefnu [ad bon Gudna Jonssonar og Orms Jonssonar 
ð. ad lijta greiut Testamentum bref nefndrar^) Solueigar og 
þaer giafer þar inne stodu er hun hafdi gefid sonum sijnum 
fyrrgreindum Þorleifi og Jone. huert afl ad hafa skylldi. eda 
huad halldast skuleaf þeim ad Iðgum. huert er Biskup Step- 
han*^) samþyckti med þeim og setti sitt jnncigli med fyrr 
nefndra manna jnnciglum. j hueriu er so stod ad þeir dæmdu 
optnefndum brædrum Þorleifi og Joni til æfinligrar eignar vjc 
hundrada af þeim giofum sem j greindu testamentisbrefi sol- 
ueigar jnnistodu. Enn þær giafer sem meiri eru enn tijtt- 
nefnt testamentisbref jnnihelldur dæmdu þeir greindum brædr- 
um Gudna og Ormi til halldz og medferdar so leingi sem"^) 
þoir [[ være ei^) af þeim sokter^) med [logum og^^) dome. 
og þui leist oss offtnefndur Gudne fulla heimilld^^) hafa og 
eiga epter sijnu brefi til þess þesser peningar eru aokter af 
tonum med logum og domi sem fyrr seiger og so fuUan 
riett og sokn aa þeim eiga sem sialfs hans peningar wæri 
fyrir honum tekner. vtuijaar so wor landzlaga bok ad hun 
fyrirbydur allar gripdeillder og ologligar fiar upptekter. Enn 

1) íi, 65; hálía 1945; bI. 67, 790. 2) [af golldid 790. 3) [67, 790; 
serlegra 65, 1945; annara, a, 4) mydal 67, 65, 1945. 5) b. v. 790. 
6) [67,65,790, 1945; ÓTart failið úr i a. 7) b. v. 65. 8) sl. 67. 9) sL 
67. 10) [logliguin 67. 11) [[ wærij, a (!), og íeUir Betuinguua að öðru 
loyti úr. 

Dipl. Ifll. VU. B. 



674 SMÉRTÖKIJMÁL. — TÍUNDAHHALD. 1504 

huer er^) þad giorer^) færi aptur þad er hann tekur rang- 
liga og bæti þeim fullrietti er hann tok fyrir. Og þui dæmd- 
um wier adurskrifader domsmenu optnofndan Olaf philipp- 
usson skylldugan aptur ad skila greindu smiori. ad heyrd- 
um dominum. j þeim^) sama stad sem hann tok þad sam- 
dægris og þar med vj merkur j fullrietti [Gudna*) og flitia 
heim 1 ogur ad næstum fardogum. Stendur og so [j kaupa- 
bælko*) j worri landzlagabok. ad ef lendur raadur edur um- 
bodzmadur kougs tecur upp bu bonda [an doma^) edur weit- 
er honum adrar [flar vpptekter. þcL skal haun þad allt færa. 
og giallda konge. x merku^: eun hver hinna raork er hon- 
um veitte lid til.*^) flnnum wær þar þa eckj rok til ad þad 
somi betur nockrum bonda edur mugamanni nockrar grip- 
deillder edur rangligar flarupptekter [ad hafa^). helldur enn 
hinum sem meira walld edur magt hefur. Og þui dæmdum 
wier þrattnefndan Olaf sekan. x. morkum wit konginn. enn 
huer hiuna mork er honum weitti lid íil fyrir optskrifada 
fiar upptekiu.^) og flytia heim til kyrkiubola j langadal. ad 
næstum fardogum. 

Samþyckti þennau worn dom med oss [adurskrifadur 
valídzmann®) Biorn [Gudnason et cetera^**). 



638. 1. Febrúar 1504. á Mosvölluiu. 

DóMR sex raanna íitnefndr af Birui Guðnasyni, sýslumanni 
milli „Geirhóls ogLangauess", um tíundarhald Binars Sveins- 
sonaríþrenna tólfmánuði, og dæma þeir alt fé hans ótíund- 
að fallið undir kong og biskup, 

AM. Piiöc. XXXVIL 4, frumrit á Bkium f(iiö og götugt. Sex inn- 
oigii liafa verið íyrir dómiuum, eu pau eru ná öU dottin frá. — Afakript- 
ir af dómi þesBum frá 17. öld eru nokkrar til, t. a. m.AM. 196. 4to^. 

1) b.v. 67,790. 2)hér bætir a við „oij«, sem hin sleppa, og ekkim^ 
Btanda. 3) þaun 67. 4) [67, 65, 790, 1945; el. a. 5) [ótait og ódæmt 
Ö5. 6) [Go, 1945; sl. hiii, nema Iivað i 790 atoudr „fjítropptektir" og i 
a „etcetera". 7) [b. v. 67, 790. 8) upptöku 67; upptekt 65; upptekta 
1945; upptoktar 790. 9) [b, v. 790. 10) [65, 67, 790; sl. a. 



1504. 



TÍUNDARHÁLD. 



675 



3b__4 M 1657—65 (okki góö) og í Ny kgl. Baml. 1945. 4to^bl. 46a— 
47a fríi 1666 (slíárri); er hvorug þeifra góð. Betri afskript frá c. 1604 
er i dómabók Jóaa akrifátofuijtjóra MagnlisBonar. 

Domur vm Tijuiidarhal[d Einars Sveinssonar^). 
Ollum monnum þeim sem þetta bref sia edur lieyra, 
Senda Þorolfur augmundzson. Porleifur aurnolfsson. aurn- 
olfur grimsson. Hakon jonsson. jon jonsson og Gvdmundur 
lonsson. Quediu guds og sina. kkunuií^t^) giorandi þaiidit 
uar fra**) hingadburd uorss herra jhesu christi þusuad fimm 
hundrut og íiogur oir. a fimtudag hinn næsta íyrer puri- 
ficacionem sancte CDarie uirginis mosnoUum j [au]nund- 
arflrdi aa þingstad rettum. Worum uier j dom nefndir af 
ærligum manni Birni bonda Gudinasyni. er þa hafdi mins 
herra kongsins syslu j millum geirhols og langaness. at 
dæma huerra suara edur seckta at einar sueifiasou uæri 
skylldugur kongdominum og honum fyrer þa aikæru at ad- 
ur greindr biorn klagadi ca fyrrskrifádan einar sueinsson. 
at hann hefdi ecki golldit tiundir j þrenna toifmanudu af 
þeim peningum sem einar sueinsson eignadi sonum sinum 
þordi og grimi. Ok hann sialfr hafdi haund yfer haft ok 
ecki tiundat hier j sueith. Nu sakir þess at einar sueinsson 
uar þar þca logliga fyrer stefudr af syslumanninum birni 
gudinasyni. þat og annat at adur greindur biorn lysti þui 
fyrer oss at grimr einarsson hefdi lyst sig felausan da myra- 
þingi og baud at uinna eid at. þat hid þndia at tueir ual- 
inkunnir dandi menn hreppstiorar j dyrafirdi jon þorsteins- 
son og ketill þorsteinsson hefdi lyst þui fyrer tittnefndum 
birni gudnasyni*). at þeir hefdi sied ath peiningum adur 
greindra brædra þordar og grims id sama haust fyrer far- 
anda. og hefdi þeir huorki talid sier peninga ne tiundat 
under sinum faudr einari sueinssyni huorki þa ne endra 
uær. Þui j guds nafni amen. Dæmdu uier adr greinder doms- 
uienn med íullu doms atkuædi alla þa peiiinga fallna uera 
og uppnæma*^) under kong og biskup. frida og ofrida. kuika 

1) Utan á bréfiuu mað liendi Eggerts Hannessonar. 2)Svo. 3) hof- 
ir óvart gleymzt úr frumbréfinu. 4) Svo liér. 5) nppnæna, fíbr. 

43* 



676 TÍUNDARHALI). - DEILDARÁEBBÉF. 1504 



og dauda sem eigi hefdi tiundadir uerit. og rettækir kongs 
umbodzmanni og kirkiunar. eftir þui sem gudz laug og landz- 
ins giora rad fyrer, at huar sem madur situr j þrenna tolf- 
manudu og giorer ecki tiund sina retta. þa skulu svo micl- 
ir peningar fallner uera undir kong og biskup sem ecki eru 
tiundadir. Wtan tittnefndr einar saueinsson^) leiddi tuo log- 
lig uitni med suordum eidum fyrer þrattnefndum birni gud- 
inasyui. nu ai íaugardaginn er kemur at adr greindir pen- 
ingar hefdi rettliga tiundadir uerit af tittnefndum einarí 
sueinssyDÍ edur þordi syni hans. 

Samþyckti þenna uorn dom med oss opp(t)8krifadr biorn 
gudinason kongs umbodzmann. Ok grimrprestr þorsteinsson 
er þa uar proíastur j miUum geirhols og langaness. og vm- 
bodzmann heilagrar skalhollz kirkiu yfer oíFicialisdæminu 
j miUum gilsflardar og geirhols. 

Ok til saniilda hier um settum uier adr greindir menn 
uor inzsigli íyrer þetta domsbref skrifat j hoUti j aunund- 
arflrdi deigi sidar enn fyr segir.^) 



639. 3. Febrúar 1504. undir Múla. 

Hblgi Gíslason selr Jóni Erlingssyni jörðina Deildará á Skálm- 
arnesi íyrir tuttugu hundruð i lausafé. 

AM. Fasc. XXXVII, 15, frumrit t skiuni. Af sex inafliglum eru 
fjögur fyrir bréfinu. Árni ritar á bréfið, að hann hafi feingið það „fra 
Gisla Sigíuasyne á Rekstodum 1707". 

Brief fyrir deildara.^) 
Pad giorum vær eyolbur prestr sigvrdzson. jonjonsson. 
sueiun skvlason og jon þormodsson. pall arason. godvm monn- 
um vituriigt med þessv woro opnv brefi at þa er lidit var 
fra hingatbvrd vors herra jhesu christi. CO. fim c. og iiii. óLr. 
a pvriflcacio sancte maria*). vnder mula cL skalmarnese. uor- 
um uær j hia sáum og heyrdum aa. a ord og handaband 

l)Svo. 2)1). e. 2 Pebrúar (á kyndiImeBSu). 3)Utan á bréfinu með f ornri 
hendi. Þar stendr og með fornri hendi: „Jon preatur". 4) þ. e. 2. Febr. 



DEILDARÁRBKÉF. — VIÐEYJARKLAUSTR. 677 



þesaara manna. jons bonda erllingssonar af einne alfv. ^nn 
af annari helga gíslasonar at suo fyrir skildv. at nefndur 
helgi selldi greindvm jone ellingssyne jordena alla deilldara. 

íiggur j mula kirkiv sokn d skalmarnese. hverr at^) dyr- 
leika er .iiij. c. og .xx. fyrir xxc med aullum þeim gavgn- 
vm og gædum sem greindri jordv fylger og fylgt hefur at 
fornv og nyiv og fyrr nefndur helgi vard fremst eigandi at. 
vndan sier og ainvm eríingivm. enn vnder adr greindanjon 
ellingsson og hans erfingia. hier j mot gaf opt nefndur jon 
ellingsson þrattnefndvm helga svo wordna peninga ,iiii kyr 
og .ii. asavdar kvgillde. þriar vætter smiors fyrir .ii. kv- 
gilldi. ,ii. vxa fiogra vetra og þrevetran .v. savde gamla og 
.iii. tvæuetra fyrir .iiij. c. at haustlagi .iij. hesta og eitt 
hross fyrir .v. c. sæng fyrir .c. ui. flordunga ketel og tvær 
ser og hvd fyrir .cc. CDedkendizt títtnefndr helgi fyrir oss 
at hann hefdi þessa alla peninga vpp borit sem hier standa 
skrifadir og j þessv þeirra handabande gaf og giordi optt 
skrifadur helgi jon bonda ellingsson avllvnges kvittan og 
akærvlausan fyrir sier og aullvm sínum erfingivm og epter- 
tomendvm. skyllde helgi gíslason svara laga riptingv 4 
greindri jordu. en jon bonde ellingsson hallda til laga. Og 
til sanninda hier vm sette helgi gislason sitt jnsigle med 
"worum fyrrskrifadra mauna jnsiglum fyrir þetta jardarkaups 
bref og kvittvnar. Skrifad j aaraa stad og dre. deige sidar 
en fyr seigir. 



630. 3. Marts 150á, í Viðey. 

ÞoRVAHBR lögmaðr Erlendsson kvittar Árna Snæbjarnarson 
ábóta í ViOey um andvirði Ölvatnsholts í Holtum. 

AM. 238. 4to bl. 67, ekr. c,1570. — AM. Apogr. 5831 (eptirBessa- 
Btaðabók). 

Kvittvnnarbref Þorvardz fyrir Olvassholti. 
Þath giore ek Þorvardvr Ellendzson lavgmann svnnan 
oc avstan aa Jslande godvm monnvm vitvrligtt med þessv 



1) Hér Btendr fyrir ofan Jínuna „er", en því er ofaukið. 



678 VIÐEYJARKLAUSTK - STAÐARHÓLL. 1504 



minv opnv brefi ad ek medkiennynst ad ek hefl fvlla pen- 
inga oc alla vppborid svo mier vell aanæger af abota Arna 
Snæbiarnnarsyni fyrir jordena Olvarsholltt er liggvr j Hollt- 
vm fyrir avstan Þiorssa. þvi gefvr eg advr nefndvr þor- 
vardvr fyrnefndan abota Arna avllvngis kvittan oc akærv- 
lavsan fyrir mier oc ollvm minvm erflngivm oc epterkom- 
endvm vm advr greint jardar verd. 

Og til sanninda hier vm set ek mitt insigle fyrir þetta 
kvittvnnar bref skrifat j Videy lavgardagenn næata fyrir 
translatio Johannis holensis episcopi þa lidit var fra gvd:^ 
byrd 00. d. nn, ar. 



631. 7. Marts 1504. í SælÍBgsdalstungu. 

Skúli Þórðarson lýsir því, að hann hafi að bón Magnúsar 
biökupa í Skálholti svarið þann bókareið, að Loptr heitinn 
Ormsson hafi gefið Staðarhól guði, jungfrú Marie og saucte 
Petro. 

Apogr. ÁM. 1471, með hendi Árna MagiiÚQSonar eptir tranaflkr. fríi 
28. Júní 1519, aem datt í sucdr af fiía, þegar Áiui var að afakrifa þaö. 
— Apogr. 14t)7 mcð hondi Páís EákoimrBon*ír „ur traneficripto Mag. 
Bryniolfd 4^ aunara, giördu 1644. epter Ödru vidimus 1547". 

Pat giore eg skule þordarson godura monnum uiturligt 
med þessu minu opnu brefe at eg medkennunzt. at eg hefe 
suared suo felldan bokareid at bon biskupz magnus at lopt- 
ur heitin ormsson. sem gud hans salBadi. gaf stadarhol gudi 
og iurafrv marie og sancte petri. suo og mcdkennuzt eg^) j 
þessu sama breíi at eg heyrda ]opt heitinn alldra gefa fram- 
ar stadarhol enn suo at hann ætti ecki skiigbtin baurn ept- 
er sig. eda ættleiddi þau er hann ætti vid steinune gunn- 
arsdottur. og til sannenda hier um setta ec mitt incigli fyr- 
ir þetta bref er skrifat uar j sæ.]ingsda]9tnngu j huaram- 
sueit fs^astudaginn næsta fyrir festum gregori(i) pape. arum 
epter gudz burd CiD. d. og iiii dr. 



1) b. V. 1467; bL 1471, nema hvað Árni Betr það í liornklofa. 



VITNISBUEÐARBRÉF 



679 



633. 14. ipríi 1601. á Hölum. 

ViTNisBUEBE Jóiis Sigmundssonar og tveggja manna annara 
alþingisclóm Finnboga lögmanns Jónssonar i erfðamáli 
Björns Þorleifssonar 1. Júlí 1500. 

AM. Ápogr. 741, með hendi Jóns Maguússonar bróður Árua „Ex 
transskripto", aem var á kálfskinni. 

Þat giorum uær jön sigmundzson gudmundr þorleifs- 
son og brandur ol&fsson godnm monnum uitanlegt medþessu 
^oro opnu brefl þð. er lidit uar fra gudz burd þusund og 
flmm hundrud ctra. en næsta dag epter petursmessu og pdls 
iim sumared.^) aa almenneligu avxaraarþingi vorum uær j 
hia j saugdum stad og dag sdum og heýrdum cL at flnbogie 
jonsson laugman nordan og uestan aa jslandi nefndí þar ut 
xii laugriettumanna döm til þess ad dæma um mcílaferle 
biarnar þorleifssonar huort hannog hans systur skjlldu uera 
laugligir erflngiar epter þorleif heitinn biornsson faudur 
sinn edur eigi. Suo og eigi sidr vorum uær j hia og heýrd- 
um upp aa ad enn same dodiur uar þar þsa strakx j 
laugriettune jn skriptiss frum borinn og uppsagdur suo lat- 
ande med aullum sinum greinum og artikuliss sem su en 
sama skraa vtvisar og jnne helldur sem hier er skrifud 
aafaust vorobrefi og suo er hliodandi sem hier epter stend- 

Ur skrif.t. [fíér kemr alþingifidómrian M 1. Júií 1500, og er slept 
öllum fyrsta hluta bans að orðuuum: „uorum uær j dom nefnder 
&c.**; BÍðan er oröalagi dómsins emávikið við, surat stytt, og sumt 
sagt fyllra^ og er þaö tiifært ueðanmáls við dóminn eptir afskriptiuni 
hér í útgáfuuni, en Bmá-orðabreytingðr, sem ekki breyta hugsan, or 
hér ekki hirt um. Sjá Nr. 498 hér að framan]. 

Og til sanenda hier viii settun: uær fyrnefnder meun 
vor jncigle fyrir þetta vitnessburdarbref er skrifat uar coi 
holvm j hialltadal sunnudagin ns^stan epter pæiska vifcu 
florum æ,rnm sidar en fjr seigir. 



1) þ. e. 30, Júní 1500, 



t 



680 



HELGAPELLSKLAUSTR. 



1504. 



633. 17. Ápríl 1504. á Áuðkúlustöðani. 

Ólafb Filippusson lykr Sigurði Daðasyni jörðina Höfða í 
Eyrarsveit, sem hauii hefði feingið af Solveigu Björnsdótt- 
ur í þj6nu3tulaun. 

Eptir akjalabók í Landaakjalaaafai 94. 4to bl. 132a — I39b, meö hendí 
J6ns lögmanns Sigurðsaonar c. 1600. — 

Brieff vffl Hofda. 

Þad giorum vier þordur Clemusson. gudmundur gud- 
mundsson og Sigurdur Sueinsson godum monnum kunnugt 
med þessu voro opnu brefl Anno 1504 miduikudaginn næst- 
an fyrir Jonzmesso Holabiskupz ym vorid a Auðkulustod- 
um j Suinadal vorum vier j hi i saum og heyrdam ol ord 
og handaband Olafz philippussonar. Eun Sigurdar Dadason- 
ar af aunari alfu ad so fyrir skildu ad greindur Olafur 
luckti og gallt ddurnefndum Sugurdi til fullrar og æflnligr- 
ar eignar ]ordina Hofda er liggur j Eyrarsueit raed ollum 
þeim gognum og giædum sem greindri )ordu fylger og fylgtt 
hefur ad fornu og nyiu. ad ollu til skildu enn ongu vndan 
teknu. sem fyrrgreindur Olafur og hanz sonur Binar hefdu 
fremst eigandi ad ordid j erfd epter Solvegu Biornzdottur 
modurmodur greindz Eijnarz. Eeiknadi Olafur ad greind 
Solveg Biornzdotter hefdi golldit sier adurskrifada jord 
hofda j sijn þionustulauu. enn huorz þeirra eign Olafz phil- 
ippussonar eda Einarz sonar hanz titt skrifut jord ^ 
verid hefdi edur vera mætti. þa skilldi Sugurdur eignast 
þessa jord Hofda æflnliga eptir þui sem fyrr segier og hana 
meiga EÍettiIiga ad sier taca a nivstum fardogum. og eign- 
ast alla sochn. alogur og EÍett afþeim seni hana hafarang- 
líga halldit sijdaii optskrifadur Olafur edur Einar sonurhanz 
hafa fremst eigandi ad ordid. Lofade nefudur Olafur ad suara 
lagariptingum a greindri jordu. enn Sigurdur halida til laga. 
Lyste Olafur þar (ad) hann hofdi ongum adur giefum^) 
giefid Bie solum sellt optskrifada jord hofda. 

och til sanninda hier vm et cetera. 



1) bér stendr i tandr.: „hefdi"^ sem er ofaukið. 2) Svo. 



1504, 



JARÐAKAUP. 



681 



634. 18. Apríl 1504. á EspiMU, 

Jów isgrímssoD selr Helga Ásgrímssyni jarðirnar Sirisstaði, 
Bitru og HauB (Háhúa) í Kræklingahlíð fyrir hálfar jarðirnar 
Voga við Mývatn, Breiðamýri í Eeykjadal og Bjarnastaði í 
Bárðardal. 

AM. Pasc, XXXVn, 11, frumrit íl skinni. ÖH (é) innaiglin erudott- 
in frá. Sbr. Nr. 636. 

jarder fyrir nordan. 
kaupbref vm Syrisstade j kræklingahhjd.*) 
Þath gervm ver jon biornsou. hallur arnorson. eystein 
einarson og jon jonson godvra monnum uiturligith^) med 
þeasv voro Brefl þa er lidit var (fra) guds burd þuavnd fim 
hundrud og flogur ar manudagin næsta epter mariumeasv 
feertamessv a eaphole^) j eyiaflrdi uorum vær j hia savm og 
heyrdvm a ord og handaband þessara manna jons asgrims- 
aonar af einne alfu en helga asgrimssonar af annare ath 
suo fyrir skildv ath fyr nefndur jon selldi adur greindvm 
helga jarder er sua heita sirisstader j kræklingahlid er ligg- 
j glæsebæar kirkivsokn og bittru og havs er liggur ) 
hlidar kirkivsokn med ollvm þeim gognvm og gædum er 
greindvm jordvm fylger og fylgt hefur ath fornv og nyiu. 
hier j CDote gaf fyr nefndur helgi adur greindum jone half- 
ar jarder er suo heitta vogar vid myvatn er liggur j Eeykia- 
hlidar kirkivsokn og breidamyre i Keykiadal erliggurj ein- 
arstada kirkiusokn. biarnastadi j bardardal er liggur j Ivnd- 
arbrekkv kirkivsokn og þar til eitt asaudar kuilldi. skylldi 
hvor þesaara manna fyr greindra hallda þeim jordwm til 
laga er keypti en svara laga RÍptingvm hvor a þeim jord- 
vm er selldi. og til sanenda hier vm settvm vær fyr skrif- 
ader menn vor jnsigli fyrir þetta bref skrifad var a eap- 
hole j eyiaflrdi flmttvdagin næsta fyrir jonsmeasu hola bisk- 
ups^) a sama are sem fyr seiger. 



1) á bréfinu, fyrrí linan með hendi frá öndverðri 16. öld, bín 
meö hendi frá 17. öld. 2) Svo. Dagsetningiu hér er 5. Febr. 3) biak- 
«PV8, frbr. 



682 



LANDSKYLDÁBHALD OFL. 



1504 



635, 18. Apríl 1504. á Kirkjubóli. 

DóME útnefndr af Birni Gnðnasyni, kongs nmboðsmanni 
milli Geirhólms og Langaness, um kærur þeirra Narfa Jóns- 
sonar og Tómasar Jónssonar um landskyldarhald, ofantekn- 
ing hlöðu og annað fleira. 

AM. Fasc. XXXVII, 5, frumrit á skinni með hoDdi Björns Guðna- 
Bonar í ögri. — AM. Apogr. 860. Frumritiö er dálítiö akemt í brotum. 
— Afskriptir af dómi þcssum íinnast 5 stöku dómabókum, on þar er 
dómrinn jafuan etyttr; eizt slík afskript er í dómabók Jðns ekrifstofu- 
stjóra Magnússonar frá c. 1604. 

Ollum monnnm þeim sem þetta bref siaedrheyrasenda 
gvdini jonsson. þolleifur aunolfsson.^) hakon jonsson. þorgantr 
olafson. snorre helgason og jon jonsson kvediu guds og sina 
kvimigt giorande aa fimtudagin næstan epter geisladag þa 
er lidid war fra hingadbnrd wors herra jhesu christi CD cd^) 
og fiogr aau aa eyre j skutelsfirdi a almenniligu hieradsþingi 
worum uer til nefnder af ærligum manni birni gudinasyni er 
þa hafde mins herra kongsins syslu og umbod j millum geir- 
holms og langaness aa adh lita og Eansaka. skoda og einvirduliga 
fullnadar alyktardora sa adh leggia þær sakargipter erþeir 
þar fram baru narfe jonason og tumas jonsson og doms a beidd- 
itz huor um sig fyrir sína sakæru sem huor hafdi avdrum 
stefnt og stefna lated j nefndan stad og dag. j fy^tu grein 
kærdi narfi þat til tumas adh hann hefdi ecki golldid sier 
landskj^Ud af jordunne kirkiuboli j skutulsfirde þa xij man- 
ude sem greiudr tumas hafde nefnda jord Idrkiubol teked 
af narfa jonssyne og sialfur medkendetz fyrir oas ad hann 
hefdi optnefnda jord kirkiubol teked af greindum narfa epter 
laganna skipan raed wottum og handsaulum raed aa kued- 
inni landskylld malnytu kuillde og kuilldes hest þann sem 
narfua uæ.re EÍfiuktr fyrir kvilldi. J annare grein kærdi 
greindr rtarfi þat til adr nefndz tumas jonssonar adh hann 
hefde ofan rifit og j burtt fiutt. vj. fadma langa hlaudu er 
opt nefndr tumas hafde samþyckur orded adh standa skyllde 
þa hann tok jordena hveria er hann hafde adr upp giortt 

1) Svo. S) Svo = dc; dageetniug þessi er 18. Jan. 1504, 



1504. 



LANDSKYLDARHALD OFL. 



683 



^ sinn kostnad med þeim skilmala adh optnefndr narfe 
skyllde eignatz halfa hlavduna fyrer utan allan reikningskap 
Gnn halfa akylldi hann leysa fyrer annaii uid edr audrum 
nerdaurum sem godum monnum þætte uertt ef þeim kæme 
6igi sialfum saman, J þridiu grein kærde þratt nefndr narfe 
þat til tumass adh hann hefde ofan rifit og burtt flutt gam- 
^llt hus er jordunne kirkiubole haíde leinge fylgt og þar 
war þa hann kom til jardarennar. wtuísar so wor landz 
laga bok adh halldatz akulu handsaulud mal þau er bok 
mæler eigi j mot adh halldatz megm adh lavgum og þui 
leitz oss þetta fullkomen laga bygging er títtnefndr narfe 
jonsson hafde bygt titt nefndum tumase jonssyne þratt nefnda 
jord kirkiubol og skylldugaii fyrer adh svara aullum lavg- 
skylldum epter laugum og skildavgum. €nn saker þess adh 
þríittuefnder menn narfi og tumass medkendutz fyrer oss 
huor um sig þa stefnu er huor hafde audrum steínt og 
stefna lated j adr nefndan stad og dag þui dæmdum uer 
þa laugliga stefnda og EetteJiga fyrer kallada huorii um 
sig fyrer annars aakæru epter þeim sakargiptum sem ] þeirra 
stefnum stodu. Birtte tittnefndur tumass jonsson þar fyrer 
oss oped bref wors uirduligs herra biskup(s) stefans med guds 
nad biskup(3) j skslhollte j hueriu cr so stod adh hann og 
hai s prestar hefde dæmtt honum til baada halí't annad 
hundrad j afgialld af þeirre landskylld be tittnefndr tumass 
atte adh giallda þrattnefndum narfa af tittnefndri jordu 
kirkiuboli epter langri ueniu og hefd haus foruerara biakupa 
J skalhollte. ^nn saker þess adh þetta sama biskupsinsi bref 
"vvar eigi birtt edr openberad fyrer þeim er maled atte fyrr 
enn hann hafde lyst lagasauk aa tittnefndri landskylld og 
malinu stefnt under landzins lavg sem fyrr seiger. ogunder 
syslumannz dom komit. þa kvnnunl ver ecki adh Eiufa worn 
eid og briota wortt suared laugmal. og dæma j mote worre 
landz laga bok fyrer hefd og langa ueniu. witum uer og 
þar eingin laug til wera tau^) adh skylldeliga skipe biskup- 
nm gisting edr utlausn af halfkirkium. Nu af þvi adh uer 
fyrnefnder menn worum til nefnder af syalumanninum birne 



1) Svo. 



684 



LANDSKYLDAHALD OFL. 



1504. 



gudinasyne sem fyrr seiger, adh dæma laug og RÍett nefndra 
manna j milli narfa jonssonar og tumaas jonssonar epter 
þui sem uær uilldum anzsuara fyrer gude enn uera bikender 
fyrer godum maunnum þa haufum uer aa litid epter worre 
skynaemi þeirra mala efne. saker þess adh tittnefndr tumass 
jonsson kendetz fyrer oss adh hann hefde med handsaulum 
tekit þratt nefnda ]ord kirkiubol sem logiu giora rad fyrer 
sem fyrr skrifad stendr enn lukte þo aunga landskylld þa 
leitz oss hann oheimila sier jordena svo sem aeiger j fyrsta 
kapitula j bunadarbælke ef íeiga er eindaugud og kemr 
eigi fram þa oheimilar hann sier jord og þui dæmdum uær 
opt nefnder domsmenn þrattnefndan tumass skylldugan adh 
giallda tittnefndum narfa tuefallda lan(d)skylld med þeim 
fridleika sem j fyrstu war skilen malnytu kuillde og kuilldes 
hest. og þar med halfa íimtu maurk íittnefndum narfa J 
fuIlBOtte og half maurk j handtaksrof og konginura adra. 
Jtem j annare grein dæmdum uer títt nefndan tumass skylld- 
ugan adh giora upp aptur hlavduna þa sem hann hafde 
ofan rifed a sinn eiginn kostnad adh aullum uidumjafngoda 
sera hun war fyrr under sinn suarenn bokareid og hafa 
upp giortt fyrer slattur so framtt sem títtnefndum narfa 
fullnatz þar til tuo lauglig lagavitne þau er þat sueria 
med s(u)aurdum bokareide fyrer fardaga j uor adh þratt- 
nefndr tumass hefde þui samþyckur orded adh hladan skyllde 
standa. skyllde hann giora eina topt jafnlanga þar sem 
narfue uillde edr tuær jafnlangar uid eina og þar med fuU- 
riette narfua so raiced sem fyrr seigeR enn kongi halfa 
maurk. enn narfe skyllde leysa hloduna halfa sem skiled 
war so sem godum monnum þætte ue. d ef þeim kæme eigi 
sialfum saman. so og skjilde títt nefndr tumass upp giora 
a sialfs sins kost þat gamla hused sem jordunne hafde fylgt 
jamfngott sem þat war vnder sinn suarenn bokar eid og upp ' 
giortt fyrer slattur sem hitt ed fyrra og þar med sekur 
maurk halfa kongi enn halfa landeiganda wtan þui ad eina 
ad hvsed virttetz vertt halfrar merkur vered hafa. þa dæmd- 
um uer þrattnefndum narfa da þui fulliiette halfu flmtu 
maurk þui oss leitz þat giortt med heiptt og aufand ath 



1 



68S 



rifa þau hus ofan og burtt flytia aem hann a aunga tiltaulu 
til* €nn ad husunum upp giordum skyllde greindr tumass 

n 

muna þenna eid þa greindr narfe uiU fyrer þeim syslu- 
laanni sem þar hefur syslu sem broted uar. Skyllde þesser 
peningar landskylld og KÍettarfar og so kongaius sakeyrer 
gialldatz adh næstum fardaugum adh heimili huors um sig 
sem taka ætte landskylld narfa heima a kirkiuboli j skut- 
^lsfirde med þeim fridleika sem med þat fyrsta war skilid 
so Eiettarfar j aullum laugligum sakeyri sera laug giora 
sad fyrer j uadmalum og ullu og allri skinnaworn og aullu 
l^uikfie og audrum lavgavrum þeim jafnuirdum. so og ed 
sama kongseus sakeyrer gialldetz adh heimili syslumannz- 
ens a kirkivbole j langadal nema hann uili jndælla um 
giora. gnn su sakargipt en títtnefndur tumass hafde til 
optuefndz narfa adh hann hefdi haugit j skogi a jordu hang 
J tungu j skutulsflrde j aungu hans frelse enn hann hafde 
Í*ar þo aunga bijuísing til huerssu micell aauerke adh uored 
hafde þui adh hann hafde eigi leitt menn til stefna og lata 
meta skogarspell sem laug giora nad fyrer, kunnu uer þui 
Gcki uni sinn þar nauckurn riett a adh giora. 

Og til sanninda hier um settum uer fyrr nefnder doms- 
Dienn wob jnusigli fyrer þetta domsbref huertt er skrifad 
War a kirkiuboli j langadal ante^) feria quinta marce evan- 
geliste a sama are sem fyrr seiger. 



636. 19. Apríl 1504. í aiæsibæ. 

Kaupbeéf sama efnis og Nr. 634. 

AM. Faflc. XXXVII. 12, frumrit á skinni og oru öll (3) innsiglin 
dottin frá. 

Þath giorum uier jon biornson. hallr arnorsson ok jon 
jonsson godvm monnum viturligt med þessv voro opnv brefi. 
at þa er lidit var fra guds bvrd. CD. d. ok fiogur ar. a 
espiholi j eýiafirdi. vorum uier j hia saum ok heyrdvm a 

1) an, frbr. Það mun að skilja bto: feria quinta ante marce evan- 
gelÍBte. 



686 



JAEÐAKAUP. - SKRIÐUKLATlSTR. 



1504 



ord ok handaband þessara mauna jons asgrimssonar af einni 
alfv ok helga asgrimssonar af annarri at suo fyrir skildv. 
ath greindr jon asgrimsson selld(i) adrgreindum helga as- 
grimssyni jardernar sirilsstadi j kræklingahlid er liggur ] 
glæsibæiarkirkiv sokn. ok bitrv ok hahus er liggr ] log- 
mannzh(l)jdarkirkiv sokn med samþýcki ok handabandi olof- 
ar jonsdottur konv sinnar. med ollum þcim gognumokgæd- 
vm scm greindum jordvm f jlger ok fýlgt hefcr at fornv ok 
nyv ok jon asgrimsson uard fremz eigandi at. hier j mot 
gaf helgi asgrimsson halfa jordina breidamýr ] reýkiadal er 
liggr j einarsstada kirkiusokn ok halfa voga vid mývatn. 
er liggur j reýkiahlidar kirkivsokn ok halfa biarnastadi J 
bardardal er liggur j Ivndarbreckv kirkiusokn med olium 
þeim^) gognvm og gædvm sem greiudvm halfvm jordvm 
fylger ok fýlgt hefer at fornv ok nýiv ok helge asgrimsson 
vard fremst eigandi at, skýlldi hvorr svara lagariptingvm 
a þeim jordvm er selldi. enn sa hallda til laga er keypti. 
Ok til sanninnda hier vm settvm vier fyrrskrifader menu 
vor jnncigli fyrir þetta bref er skrifad uar j glæsibæ j 
kræklingahlid fostvdagenn næsta fyrir jonsdag holabiskups 
vm vorid a sama are sem fyr seger. 



637. 33. Apríl 1504. á Koltreyjustað. 

ViTNisBUBÐB, að Árui heitiuu Snorrason haíi í testamenti 
sínu geíið klaustrinu á Skriðu í Fljotsdal jörðina Breiðavík 
hina minni í Reykjarfirði 

Eptir KlauBtraskjdlabók LaudsskjalaaafnainH meö hendi HókonaT 
OrmBsonar c. 1640. — Öunur afskript, eiunig mcð hendi Hákonar Orms- 
Bonar c. 1640, er í safni AM. 280. 4*0 bls. 219. 

Vm Jðrdena Breidavik Hina Minne. 
Þad giðre eg Jon prestur gjndridason godum mðnnum 
kunnegt med þessu minu opnu breffe. ad eg var þar hia 



1) med(]), frbr 



1504. SKBIÐUKLAUSTB. - VITNISBUEÐR. 687 



staddur er aarne beiten Snorrason. sem hanns sal gud naadi. 
giörde aitt testamentum. nockud krankur i likama. enn heiU 
og oskaddur ad skynseme og allre samvisku og i millum 
(annara) orda gaff hann (til) klaustursins á Skridu i Fliots- 
dal i Austfiðrdum jðrdena alla Breidavik hina minne i Eeyd- 
arfirdi er liggur i Holmaþiugum til æffenlegrar eiguar cLn 
alls effa edur nockurs fortaks. sier og siaum uaungum til 
sdlubötar og syndalausnar. aatte hann þaa og so peninga i 
Þann tima. ad hann máatte þetta vel gieffa ad Iðgmaleriettu. 
Og til meire sanneula hier vm festa eg mitt jnsigle fyrer 
þetta vituisburdarbreff. skriffad d Koltreýiustad i Faaskruds- 
firde i austfiðrdum jn festo sancto Johanuis Episcopi Holensis 
Auno DomÍDÍ M qvingentesimo qvarfco. 



638. Eptir 3. Maí 1504. á Sturlureykjum. 

ViTNisBUBÐfíj að Einar Binarsson hafi slegið Einar Oddsaon 
föður sinn liggjandi í ssenginni og hrækti andlit honum, og 
aldrei hafi þeir um það sæzt, og aldrei sagðist Einar Odda- 
son gefa Einari syni sínum jörðina Arnbjargarlæfc, nema 
hanu færi að sínum ráðum. 

AM. Fasc. XXXVII, 14, írumrit á Bkinni, og er Bíðara innsiglið 
fyrir bréfinu. 

Þa(d) giorvm vid halldor gvdmvndzson ok þosteirn jonson 
ok gudrvn þormodardotter godvm monnum kvnigt med þeav 
woro opnv brefi þa er lidet var fra gvds bvrd. QD: iiii. hvndr- 
od ok Ixxxxxiiii ar aa stv(r)Iareykivm vm voret epter kros- 
messo ■vvorum vær j hia savm ok heyrdvm aa at einar ein- 
arson slo einar oddsson fodvr sin t(v)av eda þriv hog ligi- 
ande j sængeni og hrækte j anlit honvm svo uær savm ok 
aldre sættest eiuar einarson vid fodur sín vpp fra þvi. svo 
visvm vær ad þeim kom til vm jordina arnbiargarlæk ad 
einar odzson sagdest aldre hafa gefit honvm fyr greinda 
jord nema hann fære ad sinvm radvm. Ok til saninda hier 
vm settvm vid fyr greinder menn okvr jnsigle fyrir þetta 



NAÚÐGUNARMÁL. 



Í504:. 



vitaezbvrdarbref er skrifat var aa stu(r)]areykivm aa sama 
are deige sidar en fyr seiger. 



639. 9. Maí 1504. á Þiugskála. 

15. — á Str«iul í Selvogi. 

Urskujrbr Þorvarðs lögmanns Erleadssonar um nauðgau 
Sveina Pálssonar við Raguhildi Hafliðadóttur. 

Add. British MnsQum 11,242. ét^bl. 64 F. Magn. 206), 

Sópdjngja séra Gottskálks i Glaumbæ, flkr. 1543—1590. — AM. 197. 4to 
bl, 13 a — b með hondi séra Jóns Erleudssonar í Villingaholti c. 1650. 
— ÍBíél. 125B. 4t£nr. 95, skr. c. 1680 eða fyrri (ártal hér misritað 1540 
íyrír 1504). — ÍBfél. 67. 4t_o_bI. 65b —66 með hendi séra Eyjólfs Jóns- 
Bonar á Völlum (d. 1745). — Úrskurör þeBsi liuBt og allvíða i ágripi i 
bandritum. 

Vrskvrdvr [Þorvards Logmans^) vm 

þrvgan vid konv. 
OUvm godvm monnvm þeim sem þetta bref sia edr 
heyra sendi eg Þorvardr Ellendsson logman svnan oc aust- 
an aa islandi Q(uediu) G(udz) oc mijna^) kvnnigt gioraudi 
at^) þa lidit var fra gvdz bvrd CD. d. oc iiij*) ar^) aa Þing- 
skala j Rangarsyslu®) [fimtvdagen næstan flrir halluardz- 
messo'') um vorid kom flrir mic Torfl jonsson kongs^) vm- 
bodzmadr j fyr greindre syslu med xij manna dom [jn script- 
is®). hvern er hann las þar sa þingenu flrir mier oc odrvm 
godvm monnvm oc þeir xij daudemenn dæmdu til min oc 
vnder minn vrskvrd hverzv hafa refsing at Sveinn palsson 
sfcylldi hafa firir þa þrvgan og navdvng^*^) er hann hafdi 
fvUan vilia til at liggia^^) med Rag(n)hilldi haflidadottr er^^) 
aogd [er oc^®) hvn stendur ecki aa nefnd j [landz laga") 

1) [b.v. 197. 2) Bina, GottBk.; mina 67, 197. 3) b. v. 67. 4) vij (!) 
197. 5) Upphaf brófsinB er bvo í 125: „Eg Þorvaröur Erlendason lög- 
mann sannan og austan á, íslaudi geri göðum mönuum knnnugt, að 
Anno 1540 (!) o, s. frv. 6) Kangárþingi 125. 7) [sl. 197. 8) 67; b1. 
Gottsk, 9) [Gottsk.; hin sleppa. 10) naudgun 197. 11) leggiaz 197. 
12) ed 67. 13) [þui 197. 14) [bI. 197. 



NATJÐGTJNARMÁL. 689 

bokine hverzv micil huii œi at vera [eda litil firir greint 
^^I^). J auuare grein taladi ec^) sialfur fyr nefndr [Por- 
vardr logman®) vid þessa gomv stvlkv svo hvn Ij^sti sialf 
firir mier oc þessv vrdv samsaga marger menn at hvn hefdi 
fyr^) somu lysing [oc frambvrd^) haft íirir þeim. at adr greindr 
Sveinn palsson hefdi þrvgat sier oc navdgad oc verit sier 
juuan holldz at sinv viti oc skyne. svo greindri Eagnhilldi 
blæddi vr ainum getuadarlim at hvn sagdiz hafa kent þess 
^PP aa .vj, vikr þar epter edr leingur. svo ok^) sagdiz hvn 
tafa sied at opt nefndr sveinn þvrkadi'^) blodit af felagan- 
ttna a ísier [upp m, tvær reisr^). J þridiu grein at [þratt- 
nefnd ragnhiUdr^) lysti ei samdægris firir skiæligum vitnum 
oc logligum. vtan firir brædradætrum sinum gudfunu grims- 
dotter og margretu grimzdotter oc þær badar vngar sier- 
liga^^) avnnvr. xij. vetra edr xiij .[sem logen giora rad flr- 
vm þeirra vitnizbvrd^^). oc at svo profudu mali oc firir 
mic komnu sagda ec j gvdz nafne amen^'^) med fvllvm laga 
vrskvrdi [þrattnefudum Sveine palssyni^^) at missa med 
þoggi, hnifi^*) edr avxi alia fiugvrna aa enne viustri hend- 
mnejefzstu lidunum vid handarbakid firir adr greindaþrvg- 
oc navdvng oc abyrgiz sig sialfur sidan hvort hann fær 
lif eda bana. Enn hefdi^^) vitnen oc lysingen verid loglig 
^ptir logbokenni^^) þa hefdi^^) greindr Sveinn mist lifit^^) 
þar strax. [Þessum xij dande monnuia med^^) mier tilkoll- 
udum og samþyckundum^^) þenna minn urskurd^^) oc scttu 
sin jncigli med minu jncigle^^) [vel kendr dande mann^^) 
torfl jonsson syslumadr j rangarþinge. helgi oddzson. [olafr 
oddzson-^). tumas jonsson logrettomenn oc atta adrer bændr 
[firir þetta orskurdarbref^*.) skrifad aa Strond j Seluogi æ. 
sama are oc fyr aeiger [næ.sta dag firir ascensionem.^^) 



l)[sl. 67. 2)sl. 197. 3)[lögmaður 67. 4) sl. 67, 197. 5) [sl. 197. 6) b. 
V.67, 7) hefdi þurkat 67. 8) [tviðvar 67. 9) [hon 67. 10) sl. 197. U) 
[hvorier witnizburder eiíío svo íyllelcfirer eru Bem Loíí íiiaura Kaad fyrer 
197. 12) sL 197. 

197. 15) hafo 19 , . - 

197. 19) aamþycktu 197. 20) [samþyktu þenua minu orskurd xij daaudiraenu 
tilkalladir 67. 21) sl. 67. 22) [vel keudir dandimDun 67. 23) [sl. 67. 2á) b. v. 
67. 25) [al. 67. — 197 er nokkuð stytt, og fellit úr allan klámfeingna kaflann, 

Dipi, iBi. vn. B. ^ 



690. 



HELGAFELLSKLAUSTR. 



640. 10. Maí 1504. á Helgafelli. 

SiGUEÐE Daðason selr Haldóri ábóta og klaustrinu á Helga- 
felli jörðiua Höfða í Byrarsveit fyrir átján hundruð. 

Eptir skjalabók í Lind.^skjalasafm 94. 4to. bl. I32b.með bendi JónB 
lögmanns Sigurðasonar c. 1600. — Ágrip af þosBu bréfi mcð ártali 1604 
er 1 AM. 252. 4to_bie. 47; AM. 430. 4to_ bls. 7; Apogr. AM. 1597. 

Kaupbrief fyrir Hofda j Eyrarsueit. 

Þad giorum vier Eioar Þorolfsson. Magnus gudmunds- 
son. Jon Jonason og Magnus Jonsson godum monnum kunn- 
ugt med þessa voro opnu briefi fostudaginn næsta epter vpP' 
stigningardag Anno 1504 a Helgafelli j Helgafellzsueit vor- 
um vier j hia saura oc heyrdum d ord og handaband þess- 
ara manna Halldorz abota a Helgafelli og Sugurdar Dada- 
sonar ad so fyrir skildu ad Sugurdur Dadason selldi abot- 
anum Halldore og klauatrinu a Helgafelli alla jordina Hoffda 
er liggur j Eyrarsueit j Byrar kirckiusockn med ollum Þeim 
gognum og giædum sem greindri jordu fylger og fylgtt hef- 
ur ad fornu og nyiu og hann vard fremst eigandi ad. enn 
hierjmot gaf Halldor Aboti Sugurdi Dadasyne xviijc og hier 
j xj malnytu kugiUdi og vijc j frijdvirdtum peningum. Lof- 
ade Sugurdur ad suara LagaBÍptingum enn aboti Halldor 
halldi til laga. 

Og til sanninda et cetera. 



641. 31. Maí 1504. í GaltardalstuBgn. 

BóME útnefndr af Arnóri Finnssyni um prófentugjöf Ingi- 
bjargar Þorsteinsdóttur til Arnórs frænda síns Pinnssonar. 

Dómabók Jóns Hákonaraonar á Vatuahorni i 4to^blB. 68—69 skr. c. 
r608. 

Proventu Brief Jngibiargar Þorsteinsdottur. 
Ollum monnum þeim sem þetta bref sia edur heyra. 
Senda Jon Oddzaon. StuIIi Þordarson. asmundur Clemensson. 
Jon giriksson. ginar Þorarinsson og Jon Magnusson Queditt 



1504 



PROPENTUMÁL 



691 



Grudz og aijua kuniiigt giorandi med þessu voru opnu brefi. 

þa er lidit uar fra hÍDgadburd vors herra Jhesu Christi. 

d. og iiij ar maDudægiun j fardaugum^) j galltardals- 
tuiigu j fells kirkiu sokn vorum vær til nefndir af Arnori 
flunsayni ad skoda og alita huort su prouenta skylldi laug- 

vera edur eij sem Jngibiaurg Porsteiiisdottur hafdi gefit 
Arnori flnnssyni frænda sijnum sem þar kom frani fyrir oss 
"^Gd brefe og jnnsigle godra manna. J fyrstu spurdu vær 
greinda Jngebiorgu huort arnor hefdi falat edur bedit Jnge- 
biorgu-) ad gefa sier þessa prouentu. Enn hun sagdi ad hann 
befdi þad alldri uid sig talad fyrr enn hun baud honum þad 
og bad hann ad taka uid sier til franifæris og nu enn baud 
hun honum og bad hann ad taka sina prouentu. sem þau 
haufdu adur vt af giort og vm talad. Suo uær heyrdum. Gaf 
hun honum þa eun þessa prouentu j samsi stad og dag med 
sama skildaga og þau haufdu adur vm talad og giort. Var 
þad med þessum skildaga. at hun gaf honum med sier til 
^efinligs framfæris j þessa prouentu. xxx. hundrada j mal- 
Dytu kugilldum og fridum peningum sembref þar um giort 
vtuijsar, Og hier badu þau oss bædi og tilnefndu ad vier 
skylldum endiliga alijta. huort þessi prouenta skylldi laug- 
•ig vera edur eij. og þau þetta laugliga giora mega. Nu af 
þui vær vissum fyrir full sannindi. ad Jngibiorg Þorsteins- 
dottir giordi þennan giorning af sialfs sins vilia og astund- 
au vtan alla lcckun, þess annars ad vier vissvm. saum og 
heyrdum ad hun var heil ad aullum sinum vitzmunum og 
skynsemi. þess þridia ad Arnor finnzson var eirn af hennar 
uanustu frændvm. þeim sem fie edur fædi haufdu til vid 
henni ad taka og framfæri ad veita sem henni bæri. Þes fiorda 
ad oss virtist hun huorgi meira gefa enn til kom med suodd- 
au konu framfæri ad veita. Þess fimta at oss leijst hun Kptir 
laugum giora ad biodahonum sijna prouentu. suo villdi hun gefa 
hana þar sem hann var einn af nanustu frændum. Þui fyrir allar 
þeaaar greinir. og þær fleiri sem hier ad luta med laugum. leijst 
oss Jngebiorg Þorsteinsdottir þessa prouentu j allaii mata laug- 
liga geflt hafa saugdum manni arnori flnnzsyni vtan nockra 

1) þ. 0. 20. Mai 2) Jngiridi, hdr. (hér) 

44.* 



692 



BAKSMfi)AMÁL. 



1504 



arfsuika vid heniiar grfingia. Giordum vier þessa prouentu 
laugliga og stauduga og obrigdugliga halldast eiga. fuUkom- 
liga gign arnors peniiiga(na) þar ^i^iir, gnn Jugibiorgu^ 
proueutuna. gptir aullum þeim greinum. semj þui prouentu- 
brefl stendur. sem þar er vm giort. Og til sauninda hier 
vm setium vier fyrr nefudir menn vor junsigli fyrir þetta 
giordarbref. skrijfad i sama stad og ari deigi sijdar enn 
ftjr seigir. 



643. 23- Maí 1504. á Borg í (^rímsncsi. 

DóME Þorvarðs lögmanns Erlendssonar um barsmíð Sigurð- 
ar Bgilssonar á Pétri Sveinssyni á Öndverðarnesi. 

ÍBfél. 309. 8vo_ b). 51-52, ÖxnGfoUsbúk mcð hendi Ara Magnús- 
Bouar i Ögii c. 1620. — AM. 197. 4to_h]. 7a— öA með heudi séra J621S 
EtlendssoDar í Villiugaliolti c. ItíoO (^dömiÍDn er hér jiokkuð styttr). — 
Bíél. 67. 4 to_bL 65 með heödí séra Eyjóífs Jónssouar á Vöílum (d. 
1745). Dómr þessi er ank þees til i ótelj&ndi ágripum ártalfllausum, Bom 
flostöll eru haudónýt. 

Domur eptir Christians Eiettarbot dæmdur 

d borg j Grijmsnesi. 
Þad giorum vier Gudmundur Binarason. Jon Jonsson. 
Stcphan Þosteinsson. Kolbeinn andresson laugriettumenn. 
Ormur Jonsson. Eireckur biornsson. [Jon biornsson^). Jon 
palsson. Eireckur^) Þorbiarnarson. Jon hallsson og Snorri 
Olason*) [godum mounum kunnigt at þa lidit var fra Guds 
burdi M. D. og iv. sar midvikudaginn næstan eptir upp- 
stigningardag aa Borg i Grimsnesi wl þingstad rettum vorum 
vier i dom nefnder^) [af welbornum manne Þorvarde Bll- 
endssyne Logmanne sunnaii og austau ai Jslande ad skoda 
og rannsaka og^) dæma i millum pieturs Sueinssonar og Sig- 

1) Jngirídi, hdr. (hér). 2) [sl. 67. 3) Eyulfr 67. 4) ekki taldir 
fleiri dömBmenn, og í 197 eru þessir ekki allir taldír, eu þar standa 
dómsmannanöfnin að uiörlagi dömBÍns. 5) [67;worum víer j dom neínd- 
er a borg; j GrimsneBÍ a þingstad riettum midwikudaginn næBtan eptir 
vppatigningardag um worit (ártal vantar) 309, 6) [197; af Doivardi 
laugmauni elliadBByui ad 309, 67. 



1504. 



BAESMlÐAMÁL. 



693 



urdar Eigelssonar. var stefnan svarin af .ij. vitnum at hun 
var lesin a heimili Sigurdar fyrer kalldyrum. 

Nv saker þess at suo stendur skrifad^) j kong kristians 
E(iettar)B(ot). at huer ssa madur sem huerki vill heyra 
stefnn nie doma oc vill fordast laugenn. þar sem stefnan oc 
domurinn lesast j hans heimili. sem stefndur er. godum monn- 
um hicLwerundum^) og hallda^) a^) sidan fyrer full laug. war 
þingbodit borit ad logum til Sigurdar oc hann^) var þa®) 
heima a sijno heimili- þad þridia hann atti skillduþing at 
sækia til borgar j Grijmsnes'). beiddist pietur Sueinsson [og 
krafdist^) íirnefnds Sigurdar edur hans umbodsmanns laug- 
ligs. enn huercki kom þar fram a þinginu. E>ui dæmdum 
vier stefnuna laugliga oc firgreindan Sigurd laugliga fyrir- 
kalladan [og mork j stefnufalP). vtan hann leiddi .ij. laug- 
lig vitni at hann hefdi^^) lauglig forfoll þau^*). athannmætti 
ecki koma a þingit. kiærdi pietur thil fyruefndz^^) Sigurd- 
ar at hann hefdi sleigit sig a hreppstiornarþingi um haust- 
et .V. haugg edur .vj. til haufuds samfleitt. og^^) stijng j 
handlegginn og .ij. blok. hier fyrer dæmdum vier Sigurdi 
vjar eid jnaíi .vij.^^) natta [at heirdum dominum^^) særum 
dogum. enn fallist^^) Sigurdur ad^^) eidnum. þa dæmdum 
vier iirnefndum^®) pietri sveinssyni^') iiijar merkur a hauf- 
utsarinn^^) j tuefalldann Kiett. eun .iij. nierkur a [audru 
hoggi.i®) iiijar nierkur aþui^**) þridia haufathauggi. v. merk- 
ur a þui^**) fiorda haufuthauggi. xij.^^) merkur a hino .v. 
haufut^^)hauggi. enu a stijngnum^^) [dæmdum vier^*) morck 
j tuefaldann Riett enn a [blokunum .ij. 3- merkur'^^). oc suo 
micit dæmdum vier konginum fyrer hvert haugg sem fir 
seigir og^^) fyrer hueria grein. akulu hin flrstu soliíi^'^) gialld- 
ast jnnan sieundar at [vnnum eidum og^^) heirdum domin- 

1) b. V. 197; 9) abeyrando 197. 3) halIdaBt 197. 4) sl. 67. 5) li. 
V. 197. 6) sl. 197. 7) Grímsnesi 197, 67. 8) [b. v. 197. 9) [b. v. 
197. 10) hafi 197. 11) b. v. 197. 12) vj 197. 13) [sl. 197. 14) 197; 
íielli 309. 15) 197; af 309. 16) sL 197. 17) b. v. 197. 18) — haugg- 
um 197. 19) [öörum höggum 197. aO) b. v. 197. 21) xiij, 197. 22) sl. 
197. 23) stingjum 197. 24) [b. v. 197. 25) [blokum tveimur halfa mork 
197; 309 er bvo að Bkilja : á biökunura tvær hálfar merkur. 26) sl. 
197. 27) 67, 197; BOku (!) 309. 28) [sl. 197. 



694 



HVALLÁTRSBRÉP 



1504. 



um. [þridiungur sakfellis^) huert um sig heima j oudverdu^)- 
nesi at heimili pieturs. enn [annar þridiungur®) heima a 
Strond j^) Selwoge [j hond^) kongsumbodsmanni. onnur**) jnn- 
an tueggia manada. en') allt lucktt at michaelsmesso j haust. 
en') ei meira riett lucktt j kauplum enn flordangur [j huern 
sakeyrir^). [erv allar sakirnar riett luckttar^) j ollum pen- 
ingum sem [bok seigir,^*^). 

[Samþykti et cetera."). 

[Oc til sanninda et cetera.^^) 



643. 23. Maí 1504. í Brclðadal. 

Klbmens, Jón og Sveinn Þorsteinssynir lýsaþví, aðþeirhafl 
selt Birni Guðnasyni jörðina Hvallátr 1 Mjóaflrði í Vatus- 
íjarðarþingum, og kvitta hann um andvirðið. 

AM. Fasc. XXXVII, 6, frurarit á skinui með liendi Björns Guöna- 
sonar í ögri. — AM. Apogr. bl2. 

Þath giorum uær klemens þosteinsson jon þossteinsson 
og sueinn þosteinsson brædr godum monnum uiturligt med 
þessu woru opnu brefe adh uær medkennuntz adh uær hauf- 
um sellt birni gudinasyne jordena aila hualatur er liggr j 
miouafirde j uazfiardar kirkiusokn til frials forædes og fullr- 
ar eignar. vnder hann og hans erflngia enn vndan oss og 
worum erfiugium med aullum þeim gaugnum og gædvm hlut- 
um og hlunnendum aukrum og taudum eingium og skogum 
uautnum og ueidostaudum Bckum og rennÍDgum hauolum^^) 
og hafrekstrum og aullum þeim adrskrifudnm hlutum og 
hlunnendum sem greiudri jordu hualatrum fylger og fylgt 
hefur adh foniu og nya til ytzu uinmerkia oa sio og lande 
og uær urdum fremtz eigando ath epter favdrworn þostein 

1) [ín-idia 197. 2) öadveröar 67, 197. 3) [önnur söl með soraa 
raóti 197. 4) á 309. 5) [b. v. 397. 6) al. 197. 7) b. v. 67. 8) [sl. 
197; 9) [en allr 'annar sakeyíir rettfíoldinu 67; cn allt riett lukt J97; 
10) [L(5gbok giörlc raad firir hon Íoggr 67; (pttíjr þui logboU loggur 
197; 11) [b. V. 67. 12) [al. 67. 13) Svo. 



1504. 



KALLAÐÁKNBS 



695 



jonsson. ao og medbennuntz nær adr greinder brædr adh 
nær haufum fulla peninga og alla upp borit fyrir adr greinda 
jord hualatur sem oas uel aanægir og þui gefum uær greind- 
an biorn gudinason og hans erflngia aulldungis kuitta og 
akærulausa um opt greinda jordogjardar verd worra uegna 
og worra erfingia og epterkomenda. Jtem ] annare grein 
medkennvntz uær greinder brædr klemens jon og sueinn adh 
uær haufum sellt med sama giorningi og fiegiallde þratt- 
greindum birni gudinasyne þa sok og sakferli semværhauf- 
um matt eiga upp a þa menn sera rangliga og olavgliga 
hafa halldit titt greinda jord hualatur. Og til sanninda hier 
um settum uær fyrr nefnder menn wor jnnsigli fyrir þetta 
jardar kavps bref hvert er akrifad war j stærra breidadalj 
aunundarfirdi miduikudagin j fardaga uiku arum epter guds 
burd CD w c og iiij aE.^) 



644. 15. Júní 1504. í Einarsliðfi), 

Stbphán biskup í Skálholti kvittar Nikulás smið Þorgilsson 
um leigur og landskyldir af Kallaðarnesi (í Flóa) og gjafa- 
fé, sem þar hefir til geflzt. 

Bi8k. Skalh. Fasc. XI, 8, frumrit á Bkinni. — AM. Apogr. 2435 meö 
hendi Árna MagnÚBSonar. Árni lýíjir innsiglinu og ætlar, að sama Iiöiid 
sé & þes3u bréfi og aflatsBkránni. 

Vm kalldadarnes. 
Ver Steffan med Gudz nad biskup j Skalhollti giornm 
godum monnum kunnigt med þessv vorojopnu brefi ad nico- 
las þorgilason hefer giort oss fulla nægiu sem oss vel lik- 
ar fyrir landskyllder oc leigur ■ vt af kalladarnesi a medau 
hann hefer haft til leigu oc medferdar greindan stadjkall- 
adarnesi. suo oc somuleidis hefer hann giort oss reiknings- 
akap af þui giafafe sem þar hefer til geflzt sidan hann kom 
til stadarins. þui giorum ver greindan nicolas smid oUdung- 

1) Dagfletningin mun fremr vera 22. Maí hér, úr því svona er að 
orði komizt, heldr en 29. Maí, þvi að flá roiðvikiidagr er það ár hinn 
uæati eptir hvitasannu. 



696 



SÝSLUBKÉF. 



1504. 



iss kuittan oc akiærulausan vm fyrrnefndan reikningsskap 
fyrir oss oc ollum vorum epterkomendum kirkiunnar for- 
monnum j Skalhollti. oc til sannennda hieí vm festum vier 
vort jnnsigle fyrir þetta kuittunarbref Skrifad j einarshofn 
a eyrarbacka jn festo Sancti viti sociorumque eius martirum. 
anno domini. CD d iiij. 



645. 25. Júni 1504. á Bessastöðum. 

Kæi fan Ánifell hirðstjóri veitir Torfa bónda Jónssyni 
(í Klofa) sýslu miUi Þjórsár og Jökulsár á Sólheimasandi 
(Rangárþing) 

AM. Ápogr. 5778 „Ex origicali pcrp:ani. Oddonsi accurratissiiHe. 
Fyrer brefenu liefur adur eitt innsigle Teied. er dii burtu". Árni segir 
(ÁM. 226. þetta bi éf haíi vcrið riieð römu hendi og LeiðarhöliOHsam- 

þykt: „l)ad er annad bvert bönd sialís BiÖrus Guduasonar eda einhvers 
Yestfirdings. Bena vered befar domesticus Biorns eda Gudna fodur hans'*. 

Ollum monnnm þeim sem byggia og bva j millum þiors- 
BE og jokulsar íq solheimaa sande heilsar ec ydr kæi fan 
aanifell. hirdstiore og hayfvdsmann yfer allt ]sland kærliga 
med gvds kvediv og minni. wil ec ydr viturligt giora adh 
ec hefi vnt og skipad vel bornvm dandimanni torfa bonda 
jonssyne mins herra kongsins syslv og vmbod hier med ydr 
so sem fullmektvgum sj^slumanni til ber. adh hafa med 
skavttvm og skylldvm. Kokvm og renuingvm. hvolvm og 
hafrekstrvm og avllvm þeim RÍette og Eentv sem kong- 
dominvm og mic til heyr;r. og eigi er adr full kvittanfyrir 
eda laugligr sattmali sa gior. ad til greindvm ves(t)manna 
eyivm og merkureignvm. skal íyrrgreindr torf(i) jonsson avU 
mal smærre og stærri sekta og sækia og saker a gefa so 
og sætta og semia og nidursetia fyrir sig stefna, prof a ad 
taka. doma yfer nefna, skal hann mins herra kongsins jard- 
er bygia og bæla j greindu takmarke og landskyllder vpp 
bera og viseyre saman taka eda taka lata vnder fvllan 
Eeikningskap vid kongdomin ög mic. og færa til bessaatada 



ad aflvktvm nefndarmonnum aitt þingfararkavp. skal fyB 
nefndr torfi jonsson fvlla magt og valld til haf a þeim monn- 
nm dag ad gefa sem ] vandræde kvnna ad falla eda falled 
hafa og boda þeim til min akiotatz kvnna þeir semakirki- 
vnnar r.ader komatz. skal hann fvUt valld til hafa stefna 
þeim monnum aptnr j sina syslv sem þar hafa brotliger 
ordit ef þeir hlavpatz ] adrar sveiter. skal greindur torfl 
jonsson eignatz avU sex marka mal og þ»r fyrir jnnan sier 
til liettes og eignar fyrir vtan allan Keikningskap vid kong- 
domen og mic. enn ef stærre mal kvnna til ad falla sem 
gvd lati færre enn fleire þav skal hann sækia vnder kong- 
domin og mig. Bid ec vín alla goda menn seirliga^) mins 
herra kongsins vini og mina adh þier sievd optgreindvm 
torfa jonssyne greider og godvilivger hvers hann kann med 
þvrfa og lated hann vel og reidvliga ad komatz þeim vilia 
þier vilit honnm giort hafa. Byd ec optgreindvm torfa ad 
tala laug og riett til hvers mannz þo med vægd og mysk- 
vn þar sem þat til heyrer enn þriozkvm og þralyndvm sie 
hann RÍettur domare og Refsingasamur. epter lavgvm, skal 
þrattnefndvr torfl jonsson fvlla magt og valld til hafa þeim 
manni vmbod adh gefa lavg og Riett ad giora sem hann 
med sier til kys ad avllv iafnfvllv sem hann sialfur j fys- 
greindri sys!v. skal hann þessare rains kongsins syslv og 
vmbode ad fylgia vm næstv þriv aar. og þat leingr sem 
eigi er avnnr lavglig skipan a gior. Og til sanninda hier 
viii setta ec mitt jnsigli fyrir þetta syslubref hvert er skrif- 
ad war aa bessastavdvm a alftanese þridiudagen næsta íyrir 
peturs messo og pals þa lidid war fra gvds bvrd CIO. w. c. 
og iiij\ aB. 



646. 38. Jiíní 1504. í Skálholti. 

DóMR klerka útnefndr af Stepháni biskupi í Skálholti, þar 
sem iörðin SkoggjastaðT á Ströndum er, eptir gjöf Jóns 
priorsbróður og Eunólfs Jóussouar, dæmd i vernd og eign 



1) Svo. 



698 



SKEGGJASTAÐIR. 



1504. 



Stepháns biskups í Skálholti undir aðra þá gfreiu, er bréflð 
hermir. 

fiisk. Skalh. Fafic. X, 1, írumnt á skluni. öli (18) innsiglín ern 
dottin frá. — AM. Apogr. 2608. 

Domur um skeggiastadi aa strondum. 

Ollum þeim godum monnum sem þetta bref sida eda 
heyra. sendum uær. prior narfl da skrídu j austfiordum. 
^inar ingimundarson radsmann ] skaalhollte. kollgrimur 
kodransson oíFicialis j austfiordum. þordur gudmundzson. 
halldor þorsteinsbon, halldor tyrflngsson. jon eireksson. jon 
kodransson. aamle magnusson. jon markusson. jon eindrida- 
Hon og einar jonsson prestar skoiQholltzbiskupsdæmis kuediu 
guds og uora kunnegt giðrande. ad sub anno gracie CD° d** 
quarto j skalhoUte jn uigilia apostolorum petri et pauli vor- 
um vier ] dom nefnder af uirduligum herra steffkni med 
Guds naad biskupe j skÆilhollte ói at lita og yfer at skoda 
buert afl hafa skyllde þat tilkall og dakæra er herra steflan 
hafde til jardarinnar skeggiastada da straundum j austflrd- 
ingaflorduugi. jn primis kom fram fyrir oss uitnisburdur 
tueggia presta. þordar gudmundzsonar og gudmundar steins- 
aonar huerr at suo uar l&tande. ath þeir saugduzt hia hafa 
uerit þoi er jon diakne jonsson er kalladr er priorsbroder 
kom fyrir greindan herra steíFœin og sagde honum at haun 
hefde heitid eda lofad gude med staudugligum setningi og 
aastundan ath greinder skeggiastader skyllde uera æfinligt 
beneflcium og undergeflt heilagri skalholltzkirkiu og sanc- 
tum thorldacum nu og ath alldðdle. med þui mote ath hann 
treyste til kirkiunar formanna } sksalbollte ath þeir leti 
hann niotande uerda stadarins um sina daga suo hann mætte 
blifa þar kennemadur medan hann lifde og þessa adr sagda 
giöf fyrrnefnz jons diakna priorsbrodurs^) hefde dadr greindr 
herra steffan samþyct og j' allan mdata stadfasta og staud- 
uga giort. og epter þetta formæle hefdi þeir haundum sam- 
an tekit j dalyctar giðrd hier vm. j annare grein birtizt oss 
uitnisburdur skialligra dandemanna ath runolfur jonsson gaf 
herra steíFani fyrrskrifada jord skeggiastadi til æflnligrar 

1) Svo. ""^ 



1504 



SKEGGJASTAÐIR 



699 



eignar og frials forrædis med upplagi og samþycki kristin- 
ar jorundardottur kuinnu sinnar er titt nefnd jord fiell til 
erfda epter brodur hennar skilgetinn. og henne þotte alldre 
med laugum ur sinne eign geingit hafa. j þridiu grein saugdu 
skiluiser dandemenn ath greindur stadr uærij eyde og eing- 
in dabunadur oa. Hier med þessu hefde einginn reikning- 
skapur uerit stadinn herra steffani af porcionem og mortuarijs 
oi fyr nefndre jðrdu. og þui ath heilags anda noid tilkall- 
adre. ath suo prouðdv og fyrir oss komnu epter giof og 
giorningi jons diakna prior(s)brodrs. dæmdum uier opt nefnda 
jord skeggiastade oa straundum under ueriid og forsia herra 
steffans. ath hann slíyllde henne suo ath aullu skicka og 
skipa sem hans lofligur uile til uære. jtem j annari greiu. 
ef giorningur þrattnefnds jons prior(s)brodurs yrdi j eió- 
hueru mdita ecki laugligur þoa dæmdum uier ath kaupa- 
hluten j skeggiastaudvm skyllde falla og leggiazt þar til 
kirkiu partsins j rettan reikningsskap upp da suo maurg 
&r sem hann hefde ecki stadinn uerid eda þar syndizt ecki 
fyrir lauglig kuittan af þraattnefndum jone diakna eda þeim 
sem reikningskap fyrrskrifadrar kirkiu ætti standa ath 
laugum. kynne og suo ath reynazt eda reiknazt ath nauckut 
hlype af fram kirkiuhlutanum þda fyrr greindr reikning- 
skapur uære med fullre rauksemd rettiliga stadinn heilagri 
kirkiu aa þrattnefndum skeggiastaudvm þai dæmdum uier 
þann partinn horra steffani til æflnligrar eignar epter giof 
adr nefndz runolfs jonssonar. og suo saumuleidis aull kirkiu 
fien til yfersiouar og forrædis epter þui sem laugmoal heil- 
agrar kirkiu þar um giórt ut uisar. 

samþycte þenna uorn dom med oss herra stoffan med 
gud(s) nad biskup j skcalhollte. Ok til sanninda hier um 
settum uier fyrr nefnder prestar uor innsigle fyrir þetta 
domsbref skrifatj sama stad deigi og óire sem fyrr seiger. 



647. 29. Júní 1504. í Bildudal. 

33. Marts 150G. í LaugardaL 

Helgi, Snæbjörn og Erlingr Gislasynir uppleggja við Eyjólf 



700 



^HAGABRÉF 



1504. 



Gislason bróður siim alla þá erfð og lagatilkall, sem þeir 
mætti hafa til garðains Haga áBarðaströnd undir þá grein, 
8r bréflð hermir. 

AM. Apogr. 1124, eptir fmxnriti fr& Haga. Árni lýsir innBÍgluin. 

Þath giorura ver helgi bondi gislason. snæbiorn gisla- 
son og elingur gislason godum monnum kunnigth med þessu 
woro opnv brefi. ath þa er lidith uar fra hingatburd wors 
herra jhesu christi .CD v. hundrud og iiij ar a laugardagin 
Dæ>sta eptter jonsmessu bathista í billdudalj arnarflrdi i otr- 
ardals kirkiusokn. eptter gisla bonda ffilipusson^) ut hafin. 
hueras sal ath gud nadi. geingu þesser fyrrgreinder iij bræd- 
ur til handabandz wid eyolf bonda gislason brodr adrgreindra 
brædra. þath falldizt og skilldizth wnder þessu þeirrahanda- 
bandi. at aller þesser fyrrnefnder iij brædr gafu upp og 
feingu til fullrar eiguar og frials forrædis eyolfi bonda gisla- 
tjyne þann hluti i jorduni haga a bardarstrond^). huorttþat 
weri meira edr mina i erfd edr anat laga tilkall. at þeir 
mætti upp a fyrgreinda jord hafa. eyolfi bonda og hans erf- 
ingium til æfinligrar eignar. en undan hinum og þeirra erf- 
ingiura. Hier i motti lofadi optnef(n)dr eijolfur gislason at 
suara ollum kirkiureikningi kirkiunar i haga fyst tiIskiUd- 
um tiju kugilldum. er gisla heitnum filipussyne bar at suara 
faudr fyrr greindra mana. skylldi þessi þeirra giorningr 
atanda obrigdiligr. huernin sem misdaudi þeirra yrdi. þess- 
um dandimonnum nærverondum. joni bonda bionssyne.^) joni 
oddzsyne og þorolfi augmundzsyne. hverir er sin jnncigli 
settu med worra fyrr nef(n)dra mana ]nciglum fyrir þetta 
giorningsbref. huertt er skrifat var i laugardal i talknafirdi 
manudagin næsta fyrir annunciacio sancte marie. arum ept- 
ter gudz burd CD. u. hundrud og vi aE. 



C48. 29. Júní 1504. í Bíldudal. 

33. Marts 1506. í Laugurdal. 

Bríjf saraa efnis og næsta bréf á undan (Nr. 647). 



1) Svo 



1604. 



HIGABBÉF 



70Í 



AM. Ápogr. 1125, eptir frumriti frá Haga. Árni lýsir innBÍglum, 

Þath giori eg helgi bondi gislason. snæbiorn gislason. 
ellingur gislason godum monnuui kunigt med þessa wora 
brefi ath aa laugar[dag]in næsta eptter jonss CDesso battista. 
þa er lidit war fra hingath burd worss herra jesv christi 
CD** fim hundrud fiogur ar j bildudai j amarfirdi j otradals 
kirkiusokn. eptter gisla bonda filipusson andadan huerss sal 
ath gudh nadi geingu þesser fyrr greinder þrir brædur til 
handabandz vid eýolf bonda gislason. samborin brodr fyrr 
nefndra brædra. þat faldizt og skildizt vnder þessu þeirra 
handabandi ath aller þesser opttnefnder .iij. brædur gafu vpp 
og fengu til fuUrar eignar og frials forrædis eyolfl gislasyne 
brodur sinum þann hluta jardarinar j haga ca bardarstrond 
huortt þat weri meira edr mina j erfd edr anat lagatilkall 
or þeir mætti vp oil fyrr greinda jord hafa eyolfl gislasyne 
til æfinligrar eignar og hans erfin^ium enn undan hinum 
brædrunvm og þeirra erfingium. Hier j moti lofadi þratt- 
nefndur ejolfur gislason ath suara þeim kirkiureikningi þeim 
sem fell j haga medan gisli heitin fader þeirra hellt fyrr- 
skrifadra brædra. skýlldi þessi þeirra giorningur standa 
obrigdiliga. huernin sem misdaudi þeirra ýrdi. þessum dandi- 
monnum nærverendum ara presti gudlaugssyne og þorolfi 
augmundzsyne og morgum audrvm skilvisvm monnum. Ok 
til saninda hier vm settv wid fyrrnefnder menn okr jncigli 
fyrir þetta vitnisburdarbref hvertt er skrifat war ] laugar- 
dal ] talknafirdi. manudagin næsta fyrir annunciacionem 
sancte CTDarie arum eptter gvdz burd OD, u. hundrud og 
vi ar. 



649. 29. Júní 1504. á ÞingTeUi. 

Kæi fan Ánefelld hirðstjóri gefr Birui Þorleifssyni frið og 
félegan dag til næsta Öxarárþings, utan landa og innan, um 
atvist að vígi PáJs Jónssonar (1496), þar til hann eða um- 
boðamenn hans komist á konungs fund. 

AM, Fasc. XXXVÍI, 2, fcumtit & skiuni, og er inuaiglið enn fyiir. 



702 GRIÐABBÉÍ'. 



1504. 



Kiær (!) fan Anefelld Giefur Birne grid og frid.^) 
Þath gior(e) eg kæí fan aanefelld hirdstiore og havfvdz- 
mann vth yfer alltt jslaud godvm monnum kvnnigt med 
þessv mínv opnv brefe at eg medkennvnzt ath eg hefer gief- 
it birne þorleifssyni grid og fullan frid og fieligan dagh 
vpp aa míns herra kongsens vegna fyrir þaa savk ad hann 
var med þaa pall heithinn ]onson var oforsyniv j hel sleig- 
enn bæde jnnan landz og vthan og allar adrar saker sem 
eg vppa mins herra kongsena vegna og krvnvnar maa thil 
hans thala thil næsta avxaraarþings ath svmre komanda og 
þath leingr sem hann kann ecki komazt f^^rir herra kongs- 
ens nader [edr hans logliger vmbodzmenn.^) þvi fyrirbyd eg 
avUvm og sierhveriavm^) sierdeilis vorvm syslvmonnvm avll- 
vm hann ath hindra edr j nockvrn handa matha hann*) 
omaka fyrir nockvrar þær saker sem hann kann brothlegvr 
hafa ordit aa kongdomsens vegna. 

Og thil aanninnda hier vm setur eg mitt iuaigle fyrir 
þetta dagsbref er [skrifat var a þinghvelle in festo petri et 
pavli apostolorum anno domini millesimo quingentesimo 
quartto.^) 



650. 1504. á alþingi. 

DóMR tólf manna útnefndr á alþingi af Þorvarði lögmanni 
Erlendssyni um það, að vitnisburðr Gunnars prests Pálsson- 
ar skuli jafngildr vitnisburði tveggja skilríkra votta. 

ÍBfél. 309. 8V0 bl. 123a með hendi Ara Magnússonar i Ögri c. 1620 
(ÖxnafellBbók). — Dómöbókúr safni Jóds PétrsBonar, kölluð bls. 114, 
Bkr, c, 1630—40 — GI. kgl. Baml, 1159. Fol. bls. 623—624, skr. c. 1640. 
— M. Steph. 62. 4to bl. 31b^— 32a, skr, c. 1650—60. — ÍBfél. 125A. 
4to bl. 45b. Bkr. 1680. — ÍBféi. 125B- 4to nr. 198, skr. c. 1680. — AM. 



1) Utau i bréfíuu með hendi frá 17. öld. 2) [á spásBÍu með dauf- 
ara bleki og annari hendi, en þö sarotiða. 3) Svo. 4) má.d og íyrir 
framan þetta orð er og máð bil fyrir einu orði, sem getr þó haía vorið 
þurkað út i Öndverða moð vilja. 5) [með sama bleki og söma hendi og 
fipáBBiuklaaBaa . 



1504 



PRESTSVITNI. 



70 



63, 8vp blo. 114—115, Bkr. c. 1625. Dömr þesBi cr til i ágripi i fjölda 
dömaböka. HaDdrit þan, sem ekkí eiu ártalslaus, bafa uær ÖÍI ártal 
dómBÍQs 1504 og; lögmannB nafaið þö „Erlendr ÞorTarðsBon", sem með 
eingu möti íær staðizt, þvi þeirafdömsmönDUDDm, sem með Tisaa þekkj- 
aet, voru einmitt uppi um 1500; ártalið 1540, som stondr i AM. 63. 8vo 
er þvi mcð öUd raugt. 

Domur ad eirn prestur geingur j vittnisburde 

fyrer ij wittne.^) 
Domur dæmdur a alþijnge vm þad ad prests witni 
geingur fyrir ij aíF [Þorvardi Erlendssyni^) laugmanne sunn- 
an og auatann a Jslande arum Eptir Lausnarans fæding M 
d iiij^) ar. ad witnisburdur sijra*) Gunnars^) palssouar prests^) 
dæmdiat suo fullmindugur sem hanu hefdi werid borinn') af 
ij skilrijkum wottum. 

Suo og^) dæmdist Runolfi Þosteinssyni®) half fimta 
morck j fullEÍette fyrir itangligtt haUd a peningum er halld- 
id war fyrir honum. 

woru þessir domsmenn. 

Halldor Briniolfsson. 

pall Teitsson. 

Jon magnusson. 

pietur Sueinsson, 

asbiorn Sijgwatsson.^**) 

Olafur Hallsson. 

Oddur Brllendsson. 

Oddur gudnason.*^) 

Kolbein andresson. 

are*^) narffason. 

stephan þosteinsson. oc 

Þorleifur Jonsson. 
huerer ad settu sijn Jnsigli med Laugmaunsins. 



1) 1159. 2) [62 ,Y; Erlendi Þorvarðasyni, hin (I) 3) 1540. 68 (!); 
4) 8l. 30Ö; 5) Einars (I) 309; 6) b. v. 309; sl. hin; 7) borid 309; 8) b1. 
309; b. V. ými hin. 9) Hallssyni 62, ,Y. 10) SigurdaBon 63, Y- ll)önd- 
lUTndsson 62 (!). 12) Arne 62, Y. 



704 



ASGEIRSÁEMÁL. 



1504. 



651. 1 Jiílí 1504. á Öxaiárþingl. 

Alpingisdómr útnefndr af Finnboga lögmanni Jónssyni um 
skilriki hans fyrir Ásgeirsám, Lækjamóti og Strandajörðum. 

ÁM. Fasc. XXXVII, 8, frumrit á skicni, Áf 11 innBÍgluin er d.ú 
oitt fyrir. — ÁM. Ápogr. 5398. 

Þese brefln filgia strauda jordvm 1504.^) 
Ollum godum monnum þeim sem þetta bref siaa edr 
faeyra Senda aruor flnzson. stulle þordarson. Jngimundr fin- 
son. jon sigmundzson. magnus þorkelson. hakon hallzson. 
petur thumasson. jon jonssoi). ha^skollur runolfsson. Simon 
þorsteinsson. €y™dr gudmundzson og audun Sygurdzson. 
quediu guds og sina. kunigt giorandi. at þaa er lidit war 
fraa hingatburd wors herra jesu christi .QD. v hundrut og iii] 
aaR aa manudagin næstan epter peturs messu og pale sa sum- 
arid aa almenniligu AuxaraBþingi woro wer j dom nefnder 
af ærligum dandimanni finnbogaa jonsyni logmanne nordau 
og uestan æ. jslande. ath skodai og dæma wm þau bref og 
skilrick(e) sem greindr flnbogi hafdi og þar fram lagde wnd- 
er þenan dom og skodan wm gialld luckningar aa þeim pen- 
ingum sem narfl sygurdzson og sygurdr sonur hans hofdu 
Lugt og aptur lagt flnbogía jonssyni. Og teitti þorleifssyni 
af þeim peningum sem satt hafde Sofflaa lopptzdotter og til 
arfs hafdi fallit sonum þorleifs aarnasonar. aaRua. sygurde og 
teite sem woru jardernar aasgeirsoLR Læckiamot og florar 
jardcE aa straundum med þeim lausagozum þar til greiner 
og brefln wtt uisa. j fyrstu war þat wor domur at wer 
dæmdum þau samdi giorning sem Narfl sygurdzson og syg- 
urdr sonur hans giordu vid fiuboga jonson LOgman og fyr 
nefndan teit þorleifson þaa þeir lugtu og aptur logda fyr 
greindum monum fluboga jonssyni Og teite þorleifsyni helm- 
ing aadur talldra peninga j erfdaskipte allra adr greindra 
brædra epter hustru sofflu fædurmodur sina. aptur gallfc og 
utt greiddi 'oppt nefndr narfl fyrir sig og sonu sinaj greind- 
an fiarskackaa sem teitur og íyr greindur flnnbogi toludu 

1) Utan á brófinu með gamalli heudi, ... . 



1504.. 



ÁSGBIRSÁRMÁL. 



705 



upp aa fyrir oss aa -wegiia erfingia hustru soffiu vm fyrr 
greindar jarder og lausafe. kom fyrir oss Domsbref. cr dæmt 
war aa sueinstodum. suo hlydandaa atli flnboga logman^) war 
dæmdur þridiungr sagdra peninga. Suo og kom fram fýrir 
oss medkenningiarbref Narfsa^) ath han hafde lugt og aptur- 
lagt flnboga logmanni og teiti oppt greinda peninga sem 
fyrr seiger og uotta bref um giort utt uisar Og iij menn af 
soru þar þegar ^^ter sinum jnciglum ath narfi hefdi suo 
aptur lagt og lugt greinda peninga sem brefld wtt uisar. 
& sidr Lysti narfl og medkendizt fyrir oss greindum doms- 
monum. ath hann hefdi med þesso fýr skrifudu skilordi 
greindaa peninga aanefnt og aaptur lagt sem hier fyr grein- 
er. Og þui dæmdum wer fyr skrifadan dom og oU þaubref 
sem logmanen hefer wpp da sagdar jardcE full megtug Og 
lardeE sem lauscagoz werid hafsa obrigdiligocL eign flmboga. 
sua^) mikid sem honum ber .1 sinn þridiung. Ok^) þan dom 
og profaaleizlur sem j bolstadarhlid woru dæmd. þa dæmd- 
um wer ónýt wm þetta mal og ecki afl hafa skulu. sem 
teitur let þar leida og dæmui fijrir einare oddzsyne vm fyr 
sagdar jarder aasgeirsgar^) og lækiamot og þaa peninga sem 
þar til heyra og fyr skrifad stendur. 

Ok til saninda hier \m settum wer fyr greinder menn 
wor jncigli fyrir þetta domsbref er giort war aa sama stad 
dag og aEÍ sem fyrr seiger. 



653. 3. JúU 1504. á Öxarárþingi. 

ALÞmGisDÓME útnefndr af Finnboga lögmanni Jónssyni um 
stefnu Torfa Jónssonar (í Klofa) til Arnórs Finnssonar, þar 
sem Arnór sat í dómi á alþingi, og hafði Torfl geingið að 
dóminum með tygjað fólk með bogum, byssum, sverðum, spjót- 
tim og arngeirum og náð Arnóri á einmæli, en menn Torfa 
þá staðið svo þykt íkringum Arnór, að hann mátti hvergi 
burtu komast, og eigi gátu aðrir að honum komizt. 

Dómasyrpa Jóns Hákonarsonar á VatnBhorni (d. 1748) í 4to bls. 
59—61, skr. c. 1608. — Afskript frá c. 1700 er í AM. 21 lc^ 4to bla. 125—128. 

1) Svo. 

Dipi. isi. vn. B. 



45 



706 



TORFI OG ARNÓR 



1504. 



Domur vm þad er arnor var stefndur enn 
hann sat i domi oa alþingi. 
OUum monnum þeim sem þetta bref sia edur heyra, 
aenda stuUi Þordarson. Salamon Einarason. Hallur Þordar- 
son. Brandur Einarsson. Gudlaugur Loptzaon og pietur thum- 
asson Laugriettumenn quediu Gudz og sijna kvnnigt gior- 
andi ad þa er Iijdit uar fra hingad svrd vors herra jeau 
christi .CD .d. og iiij ar þridiudæginn næsta eptir pieturs- 
messo og pals aa almenniligu auxararþing]. vorum vær 1 
dom nefndir af ærligum dandis manui fimboga Jonssyni. 
Laugmanni nordan og vestan & Jslandi. ad skoda og san- 
saka og fullnadardom & at leggia huoria mact eda valld 
hafa skylldi su stefna. sem Toríi Jonsson stefndi arnori flns- 
syni þar þda da þinginu huort sem hun er lauglig eda eij. 
Beiddi og krafdi Arnor flnnsson flmboga laugmann ad nefna 
hier dom yflr. og fullafi laga vrskurd (ia leggia. huort hann 
uar lagasuars skylldugur. af greindum Torfa þar þa vm 
þessa hans aakiæru og ganga ur þeim domi sem laugmad- 
urinn hafdi hann adur j nefnt med oss og fleirum nefndar- 
monnum vm þad mal sem þangad uar adur stefnt. Jtem 
saum vier og heyrdum. at Torfl Jonsson gieck ad þeim domi 
sem Arnor finsson og vær vorum adur til nefndir af Laug- 
manninum med tijiat folk. þar med hofdu hans menn noga. 
BÍssur. suerd. spiot og arngeijra, seiddi Torfi þa arnor ad 
ganga med sier oa EÍnmæli. og þad giordi arnor. Kun menn 
Torfa geingu þa j kringum Arnor med aullum sijnum vopn- 
um. suo þygt at hann matti huergi ganga þadan. sem þa 
uar hann. og eigi helldur nadum vier ad ganga til hans. auo 
stodu þeir þygt i hring um hann. suo þeir stodu þar þa 
sem vier satum adur i dominum. Heyrdum vier þa arnor 
flnsson baud sig til laga vid optgreindail Torfa .j mogulig- 
afi tima. og sagdist ecki nein sijn skiol edur prof þar þa 
hafa. Pyrirbaud arnor þa Torfa ad sækia sic þar neinum 
ofsoknum. Edur olaugligum. Enn Torfl stefndi honum þa þar 
epter. Gieck arnor þa til Laugmannzins og sagdi honum. ad 
hann var stefndur af Torfa og spurdi hann huort hann 
akylldi hafa ordlof til ad ganga i surt vr dominum. þeim 



1504. 



TORFI Oa ARNÓR. 



707 



sem hann hafdi nefnt hann til adur. Enn greindur flmbogi 
laugmann fyrir baud Arnori finnssyni ad ganga vr þeim domi. 
sem hann hafdi hann adur j nefnt. og Abyrgdi honum Bædi 
íyrir Gudi og monnum. huor talman oa jrdi. ad þeir dandi 
menn feingi ecki sinn BÍett sem þangad haufdu stefnt sijn- 
um malum. ef hann felldi þa skylldu nidur. sem hann var 
adur vndir Bundinn med laugum. ad ganga þar alla þa doma 
sem hann væri af laugmanni til nefndur. eptir laugum. 
Gieck arnor þa aptur i dorainn þann sem hann var adur ] 
nefndur. og hafdi ecki neitt sitt forsuar frammi a þeim 
deigi vm sagda aakiæru 

Nu af þui ad suo er skrifad i laugunum. ad huornefnd- 
armadur. sem sijdar kemur til laugriettu en særi eru flutt 
næatafi syknaii dag. epter pietur(s) messo og pals er seknr 
xij aurum nema naudsyn nanni. Þess annars ad laugriettu- 
menn skulu ganga allir til laugriettu, þa laugmadur lætur 
hringia hinni miklu klukku og sitiaþarsuo leingi sem laug- 
madur viU þing hafa. Bnn huer sem eigi kemur til laug- 
riettu sem nv er mælt. sekur halfri mork uid kong. 

Jtem j þridiu grein. Huor sem sig seigir vr domi laug- 
liga til nefndur sekur halfri mork. Br ecki suo skrijfat j 
laugunum. at hierads sokner skulu standa vm alþingi og 
vij nætur fijrir og eptir. vitum vær og eingin [dæme vid^) 
ganga og eigi helldur [fyrri^) verit hafa af godum monnum 
ad nockur nefndarmadur meigi þar med Eiettu stefnast. ed- 
ur sækiaat da þinginu vm nein mal. framar ennlaugin lofa 
og til heyrir þiuguitum edur þeim domvm sem hann skylld- 
ugur er ad ganga. og hann er af laugmanni til nefndur. 
Leijst oss þad horfa til micils nidurfallz laganna og van- 
Eiettis. Ef nefndarmennirner skulu mega stefnaat vr þeim 
domi aem þeir eru af laugmanni til nefndir. Bnn þeir menn 
skulu missa sinn RÍett. sem sijn mal hafa þangad lagt ed- 
ur stefnt adur. Enn laugin skipa ad þeir menn. semj laug- 
riettu ero nefndir. skulu dæma laug um aull þau mal. sem 
j laugriettu verda kiærd. og þar ero laugliga framborin. suo 

1) [211, (eyða) at a. 2) [b. v.; eyða í a; eiagin eyðai211, 

en oröið vantar. 



45 



708 



TOREI OG ABNÓB 



1504 



og leýst oss optnefndur arnor ei^i tueimur senn (mega) suor 
veita. greindum Torfa fijrir sijna akiæru. og sinum laug- 
manni vm þa skylldu. sem hann uar adur af laugunum og 
kongs vmbodzmanni til nefndur. og oss leijst og þotti fijrir 
eiga ad ganga. Leijst oss allir þeir og sierhuorier sem med 
suoddan soknir fara. giora fulla þíngs afglaupun. Bnn sokn 
ad aunguo nýta. Þui fijrir þessar allar adur skrifadar grein- 
er og þær fleiri sem hier ad luta med laugum. dæmdum vier 
fyrnefndir domsmenn med fullu doms atquædi. þa saumu 
stefnu sem Torfl Jonsson steíndi arnori flnnssyni þar þa ca 
þinginu onyta. ogjallan mata olaugliga og ad aunguohalld- 
ast eiga og optnefndan arnor flnsson einskis lagasuars skylld- 
ugaíi vera Torfa Jonssyni aa þeim deigi vm sagda aakiæru. 
dæmdum vier adurnefndir domsmenn med fullu doms at- 
quædi. ad einginn nefndarmadur raætti þar ca þinginu stefn- 
ast edur sækiast laugliga vndir þeirri skylldu og skilordi 
sem laugin seigia þeim a hendur og Laugmadurinn viU þa 
til krefla, Vissum vier og ad einginn domur var fallinn da 
þessi malaferli Torfa og arnora. þaþessi domur var vtdæmd- 
ur og vppsagdur. 



652. 3. Júlí 1504. á Öxarárþiugi. 

FiNNBOGi lögmaðr Jónsson samþykfcir og staðfestir dóm um 
stefnu Torfa Jónssonar til Arnórs Finnsaonará alþingi (Nr. 
652). 

Dómasyrpa Jóns Hákonarsonar á VatÐBhorni (d. 1748) i 4*2 Ws. 
61-62, skr. c. 1608. — Afakript frá c. 1700 er í AM. 211c. 4to bls. 
119—120. 

Medkiennunst ec flmbogi Jonsson laugmann nordan og 
vestan aa Jslandi at eg hefl vtnefnt þennaii sama dom. sem 
hier fyrir skrijfadur er. eptir þui sem arnor flnnsson beiddi 
mic og krafdi. vm þa stefnu sem Torfl Jonsson stefndi hon- 
um þar þa oa þinginu. og bad mic vrskurd aa leggia. huort 
hann væri laugliga steíndur edur eij. Nu af þui mier bjst 



1504. 



TORFI OG AENÓR. 



709 



auoddan stefnur og sokner fullkomliga giordar j moti laug- 
unum og þad horfa til mikils nidurfalla laganna. Ef nefnd- 
armennirner skylldu stefnast meiga vr þeim domj sem þeir 
ero adur af laugmanni til nefndir. og þar fijrir falla nidur 
laug og RÍettindi. suo domarner meiga ecki ganga þar da 
þinginu vm þau mal sem þar eiga ad dæmast. þui leijst 
mier þessi stefna olauglig j allan mata og fyrirbaud eg arn- 
ori ad ganga vr þeim domi. sem eg hafdi hann adur j nefnt. 
hef eg einvirduglega skodat og Eansakad þetta domsbref. 
sem hier fyrir sknjfad er. og leijst mier þad skialligt og 
vegsamligt og epter laugum giort vera j allan matha. Þui 
ad tilkaulludum laugriettumonnum og audrum godum moDn- 
um og mier samþyckianda sagda ec adur greindur finibogi 
laugmadnr j Gudz nafni amen med fullum lagavrskurdi 
þennan sama dom og domsbref. sem hier fýrr skrijfad er, 
staudugan og lauglegan med auUum sinum greinum og arti- 
kulis. og obrigduglega halldast eiga. og þa saumu stefnu. 
sem Toríi Jonsson stefndi arnori finnssyni þar þda oa þing- 
inu onyta. og ecki afl hafa. og arnor flnsson einskis laga- 
suars greindum Torfa oa þeim deigi og þui þingi skylldug- 
an vera. vm þe sa hans akiæru. 

Og til sanninda hier vm setta eg mitt Jnnsigli medur 
adur greindra domsmanna Jnnsiglum fijrir þennanminn vr- 
skurd og þetta domsbref. huort skrifad uar j sama stad og 
ari deigi sijdar enn fijrr seigir. 



654- 3. Júlí 1504. á Öxarárþingi, 

Almngisdóme útnefndr af Finnboga lögmanni Jónssyni um 
ágreining þeirra Jóna Sigmundssonar og Guðmundar Ólafs- 
sonar út af jörðunum Reykjum í Miðfiröi og Aðalbóli í 
Austrárdal. 

AM. Apogr. 8876 „Ex originali. accuratissime". „Desse Dömur hef- 
ur allt i!lt til ad bera. [hann er qvod ad materiam Bpecimen insignÍB in- 
justitiæ^). ad ordatiltækonu er hann vida aflageBlegur. hann er yfir aUt 

1) [atrykað út. 



710 



EEYKIR OG AÐALBÓL. 



1504. 



illa bokBtaferadur. og dÍBtinctiones meir enn rangar heillt docnmented i 
gegnum. Svo interBecerast ordonn mille tveggia linearnm : h- afdi sig- 
mun- dz. he-yrer. gi- allda. fuUre-ttis" (AM.). „Originalen gaf eg 1708 
lögmannenum Pale JonHflvne Widalin. Var kominn fra Storahole. ef 
mig riett minner" (AM.). „Af þessum Dome hefi eg Bied Copie. hvar 
inne stod árstal 1641. bo eru arstölen marranng i þessum apographis" 
(A. M.). Árni lýsir innfiiglum. — AM. Apogr. 389 eptir transskripti 
geröu 1509 eða BÍðar (sjá. konnngsbréf 30. Dec. 1608. — AM. Apogr. 
3877. 

Um Eeyke og Adalbol miUe Jons Sigmundz- 
sonar og gudraundar olafssonar.^) 
Ollum godum monnum þeim sem þetta bref siaa edr 
heyra sendæ, gudne jonsson. anor finzson. stulle þordarson. 
halldor þorgeirsson. jngimundur finzson. salamon einarason. 
hakoii hallzson. braudur einarsson. gudlaugur lopptzson. pet- 
ur thumasson. jon hrafnson og aaudun sygurdzson logrettu- 
menn quediu gudz og sinaa. kunigt giorande at aa þridiu- 
dagin næstan epter peturs messu og pals wm sumarid. þa 
er lidid war fra^) hingatburd wors herra iehsu christi CO d. 
og fiogur aaR æ. almenniligu auxaraEþingi woro uer i dom 
nefnder af ærligum dandimanni finnboga ionsyni logmane 
fijrir nordan og westaii sa islandi ath skoda oc Eannsackaa 
samiafna og sundur") ath greina hwert afi ath hafa skylldu 
þær sacker og misgiorningar. er ion sigmundzson kiærdi þar 
til gudmundar olafsonar. kom þar fram fyrir oss stefua suo 
latandi at gudmundr war stefndur af greindum ione i sagd- 
an stad og dag fyrir suo ordnar sacker. at fyr nefndr gud- 
mundr olafsson hafdi gripid og tekid med fullu ofriki fyrir 
joni sigmuudzsyni iordina halfa Beycki i midflrdi og adal- 
bol i austurar[dal.^) Suo og eigi sidr hier im.á landzskylld- 
er og instædor jons. frci sogdum iodrum og haft nu og til 
sin. teckit sagdan auoxt og abata wpp aa ij (ur med þeirri 
landzskylld og innstædu er gudmundr og bergliot kona hans 
hofdu aa burt reckid frsa adalboli og B(e)yckium. ^nn 2Bí 
burt reckner og wttfíýmder landzsetar jons aí aogduni iord- 



1) með hendi Árna. 2) b1. 3876; b. v. 389. 3) ai. Bt6ð hér i frb.; 
er oíaukiö. 4) [389; b1. 3876. 



1504. 



EEYKIR OG AÐALBÓL 



711 



um og haft nu og til sin teckid sagdan auoxt abata og inn- 
stædu upp æ, ij æ,B sem íyrr seiger og landbolarner med 
fuUu ofriki wt setter. suo þeir nadu ecki at hallda sinum 
leigumala fyrir offriki gudmundar. kom og fyrir oss fýr 
greinda domsmenn logsamin domur wttnefndr af sogdum log- 
manni flnnbogæ, aa Þorkelsholsþingi i uidudal aa þingstad 
Eettum af honum sialfvm utt nefndr og samþycktur med 
odrum þeim godum monnum sem hann þar til nefndi med 
sier suo latandi at joni sigmundzsyne epter ollum sinum 
brefvm (og) uitnum woru dæmdar^) til fuUrar eignar iard- 
ernar adalboll og halfer Eeycker. Nu sacker þess ath greind 
stefna sem gudmundur war stefndr fyrir i greindan stad og 
dag hun var suarin fyrir sogdum logmanni. þui war þath i 
fyrstu wor domur ath wer dæmdum hafia logligaa med oll- 
um sinam greinum og gudmund olafsson Eettliga fyrir kall- 
adan. Jtem þar næst dæmdvm wer eppter þeim domi sem 
fyE greiner og aa Þorkelsholi war dæmdur og þessum iord- 
nm til heyrer og peniugum standox skuln obrigduligoix statt 
og stodugt. Og med ollu fullmegtugtt og þui dæmdum wer 
med fullu doms adkuædi jone sigmundzsýni titt taldar jard- 
er. halfa Eeycki j midfirdi og allaa jordina adalbol til fullr- 
ar obrigdiligrar eignar epter kaupi sinu wera og werid hafa^) 
sidan gudmundur selldi þær fyrst jone ok vera skulu nu 
hedan af obrigdilig eign jons an nockura eíFæ, og gudmund 
sagdar iardeE EOýcki halfa og adalbol huorki hafa matt 
gefaa ne giallda selia og ei sialfur aa buaa og ei helldur vm- 
bod yfer gefoii eda til nockurar heimiUdar at iiaa eda leig- 
seliaa nockurum mane sidan fyrst greint kaup war giort 
greindra mana i millum jona og gndmundar wm sagdarjard- 
er og jon med frialsu og logliga mega^) ath sier taka titt 
taladar^) iarder til frials forrædis og fullrar eignar eda taka 
lata. epter þui sem fyrr hafdi dæmt werid og jou kaup og 
afending fyrir syndi. hier til dæmdum wer jone lod alla til 
fullrar eignar. og alla dauda peningæ. sem aa greiíidum iord- 



1) dæmder 3876 og 389; AM. leiðrétti. 2) 389; b1. 3876. 3) 389 

zaed 8876. 4) Sto. 



712 



RBYKIR OG AÐALBÓL. 1504. 



um ero og werid hafa og gudmundi til heýra eda odrum 
monnum þeim sem sagdar iarder hafa nangliga halldit fyrir 
jone. suo og eigi sidr þa sem nu ero allda eda wera kunna ath 
oleýfi jons svo og ei sidr hofwm wer og dæmt gudmund skylld- 
ugan ath giallda^) jone fýrir atteckt og medf erd. og Eangligt halld 
ox iordunum halfum. Eeyckium og adalboli. halusa morck aa 
hueriu hundrati i adrnefndum jordum ol hwerium .xij. manudum 
sidan þær uoru gripnar undan ualldi jons. slickan abatsa hoíf- 
um wer og dæmt jone m huerium .xij. manudum aa oppt nefndum 
jordum^) eigsa skulu aa huern þann mann sem ath greinduS 
iordum. halfum Eeýckium og adalboli helldur fijrir sogdum 
jone hier eptir med ofricki. og gudmund skýlldugan at skila 
heim til vidudalstuiigu ollum halfwm aabata sem aa er fall- 
in inan manadar ath heyrdum dominum^) j fridum pening- 
um og friduirdum, jone ] hond eda hans logligum wmbodz- 
manni. hier med hofwm wer dæmt gvdmund skylldugan ath 
gkila heim*) til tungu^) oUum abata oa'^) þeim malnýtu ku- 
giUdum sem gudmundur tok eda takaa let fra adalboli og 
haalfum Reyckium. þa byg(g)ing jons war a þeim sogdum 
iordum'). huort þat hefer helldur werit jnnstæda eda landz- 
skýllder og lucki aptur med ollum lagda aauexti nyt og ull. 
syru sem saudi og kdalfa, tuno skýrs og halfa wætt smiors 
oa hwerium xij manudum at Eettri tiltolu. gnn i halfuan aabata 
dæmdum wer ofridaa peningaa i saceýris peningum .ok xij 
abata epter hwert hundrat at Rettri tiltolu aa hueriu áre i 
leigur og leigu leigur suo leingi gudmundur hefer (þessa) 
peninga Eangliga halldit. Jtem wm flolmæli og fullrettis ord 
er gudmundr talad(i) uid ]on suo wer greinder domsmenn 
heýrdum. ion hefdi sleigit son gudmundar j heilagri kirkiu 
til blods. enn gudmundur hafdi þar eiugin uittni til. €nn 
jon sagdi þar nei til. þat og anars at gudmundr hafdi gef- 
id hann vnder tytting^) jons sigmundzsonar. Og þui dæmd- 
um wer gudmund ecki Rettarfar aa eigsa. ^nn gudmund ol- 
afsaon dæmdum wer skylldugan at giallda jone sigmundz- 

1) 389; gialldí 3876. 2) 389; jone 3876. 3) 389; sl. 3876. 4) 389 
heima 3876. 5) Hér viU Árni bæta inn í 3876 „med". 6) 389; bI. 3876. 
7) 389; iord (!) 3876. 8) tyfting 389. 



1504 



HELoAFELLSKLAUSTE. 



713 



syni ) fullretti .v. merckur fyrir þettaa fullrettisord og fiol- 
mæli. Suo eigi sidr^) dæmdvm wer ione .v. merckur i fuU- 
retti af Keykivm og adrar .v. merckur af adalboli og gialld- 
iz þessi allr aabati at næstum fardogum heima i tungu i 
suo greindum peningum sem fýr seiger. Og til meiri stad- 
featu. audsyningar og sanninda hier wm þa samþyckti fýr- 
nefndr finubogi jonsson logmann fyrir nordan og westan aa 
jslandi þeuan worn dom og setti sitt iucigle medworumjn- 
ciglum fýrir þetta doms nref er giort war aa þinguelli aa 
sama are en deigi sidar enn fýr seiger. 



1 

G55. 3. Júlí 1504. á Þingvelli. 

(tjöeningb milli Haldórs ábóta á Helgafelli og Jóus Niku- 
Nikuláasonar, óvíst um hvað (Brot). 

Eptir akjalabók í Landsskjalasafui 94. 4to bl. 134a, með hendi Jóna 
lögmanxis Sigutöasonar, c. 1600. 

Þad giorum vier Helgi prestur Jonsson officialis hei- 
lagrar kirkiu SkdlhoIItz. Einar prestur Snorrason. Salomon 
Binarsson. Halldor Þorgeirsson godum monnum kunnugtt 
med þessu voro opnu briefl ad Anno Domini 1504 a þing- 
velle a Auxarctrþinge manudaginn næstau epter pieturz- 
messo og pdls vorum vier j hia saum og heyrdum d ord og 
handaband Herra Halldorz abota og Jons Nichulassonar ad 
so fyrir skildu ad fyrnefndur Jon nichulasson et cetera. 

[Af þessu 'bréfi hefir aldrei meira verið rítað i bókina, bto aö 
ofni þess sést ekki; en af því tð það ötendr næst á f-ptir bréfi Hal- 
dóra ábóta á Helgafelli og Onna Nikulássonar um Máfahlíð, Holt 
og TuQgu frá 16. Jöní 1503, mua það evo að skilja, að efni beggja 
bréfanua hafi verið samskounr, svo að óþarfi hefir þótt að rita upp 
síðara bréfið, or hið íyrra var komið. Jón NikuláESon hefir verið 
bróðir Orms, og hefir ábóti viljað hafa samþykki Jóns líka um 
jarðakaupin]. 



1) 389; sl. 3876. 



714 



SKBIÐUKLAUSTR. 



1504. 



656. 4. Júlí 1504. í Skálholti' 

IsoATjTR Ögmundsson selr Narfa príor í Skriðu tuttugu hundr- 
uð í jörðunni Borgarhöfn í Hornaflrði og átján hundruð fjöru, 
er liggr í Öræfum milli Kvíár og Hamraenda, hálfa við 
Sandfellinga, og að auk hundrað í fríðu og ófríðu, fyrir 
Sumarliðabæ í Holtum með sex málnytukúgiUdum, og þar 
til lofaði Narfl príor að taka að sér pilt, er Ás- 
gauti heyrði til, og kenna honum lea, saung, skrif og rímí 
8V0 að hann mætti vigjast prestr, með öðru skilorði, er 
bréfið greinir. 

AM. Pasc. XXXVII, 13, frumrit á, Bkinní. Öll (3) innsiglin ern 
dottin frá. — AM. Apogr. 2883, og er bréfið Skriðuklaustrsbréf. — Bisk. 
Skalh. XVm, 37, annaö frumrit á flkinni. — AM. Apogr. 2380 (eptir 

xvm). 

vm parten i borgarhofn.^) 
Þad giórum vier kollgrimur kodransson^). jon eireks- 
son prestar [skaalholltzbiskupsdæmis*). ellendr biarnason og 
sniolfur hrafnsson leikmenn, godum monnum kunnigt med 
þessu uoru opnu brefl. ad gub anno gracie QD. d. iiij. j skaal- 
hollti jn festo translacionis sancti martini epiacopi et con- 
feasorÍB. vorum vier j hia saum og heyrdura aa ord og 
handaband þessara manna. af einne alfu herra Narfa med 
Gudz naad prioris aa skridu [klaustri^), enn af annare as- 
gautz ðgmvndzsonar. faldizt þad og skildizt vnder þeirra 
handabande ad greindr asgautur selldi prior narfa tuttugu 
hundrut j [jordinne^) borgarhðfn er liggr j hornafirde J 
kalfafellz kirkiusokn med aullum þeim gðgnum og giædum 
sem greindum [xx. hundrada'*) jardaparLi [fylger og**) fylgt 
hefer ad fornu ogh nyiu [og hann vard fremst eigandi^) [til 
yztv vmmerkia vid adra menn°). [og^) þar med selldi [fyr 
nefndr*) aagautur greindum prior narfa. atian hundrut floru 
er liggr j ðræfum milli') kviaar og hamraeuda halfa vid 
gandfellinga. og ad auk malnytu kugilldi og ofritt hundrat 

1) Utan á bréfinn meö gamalH hendi. 2) og, b. v. XVIII. 3) [al. 
XVm. 4) [b. T. XVm. S) [b. v. XVni. 6) [al. XVIII. 7) millum 

xvm. 



1504. 



SMTOUKLAUSTR. 



715 



fylger partinum j borgarhanfn. £uu hier j mote gaf 
adur nefndur^) prior narfe opt greindum*) asgaute þrettan 
hundrotj jðrdinne sumarlidabæ er liggrjholltamanna hrepp 
J kalfholltzkirkiusokn med ðllum þeim giædum og hlunnend- 
um sem sðgdum^) jardar parte [fylgir og*) fylgt heflr ad 
fomu og nyiu og hann vard fremzt eigande ad [eptter log- 
um*) og þar med®) sex malnytu kugiUdi') ad auk [og hier 
um fram*) lofade titt nefndr prior narfl ad taka til sin pillt 
er asgauti heyrde til og læra hann les ogaaung. skrif [og*) 
ríjm. [og*) þad fleira sem honum er naudsynligt ad kunna 
8U0 [ad*) hann megi vigiazt prestr. gnn ef nðckr hindran 
yrde vppaa, suo ad pillturinn feinge ecki lærdominn. þa 
•kyllde priorenn bitala þratt skrifudum asgauti. xc- jnnan 
tolf manada sudr a lande j aullum þarfligum peníngum fra- 
teknum®) kavplum. skylldi huor [þeirra priorin og asgaut- 
ur*) hallda sinu kaupe til laga. en sa suara lagariptingum 
sem sellt hefdi. 8amþyck(t)i þennan giðrning virduligr herra 
.[herra^**) Steffan med Gudz naad biskup j skalhollti med 
þui moti ad hann gaf asgauti ðgmundzsyni kuitta og akiæru- 
lausa þa klagan og tilkall sem biskupin") hafdi til [greindra 
peninga") vegna sira ðgmundz heitins andressonar. 

[[ Og til sanninda hier vm setti [adr nefndur^*) herra 
biskup^*) steffan sitt jnsigle med vorum jnsiglum fyrir þetta 
giorningsbref^^) skrifat j sama stad degi og are sem fyr 
segir^*). 



1) [greindr XVni. 2)nefndnm XVIII. 3) þessum XVm. 4) 
[sl. XVIII. 5) [b. V. XVIII. 6) til XVIIL 7) og bier b. v. 
XXXVII (hér); Bl. XVin. 8) [XVIII; sl. XXXVII (hér). 9) ut- 
an XVIII. 10) [8l. XVIII. 11) haun XVIII. 12) [peninganna XVIII. 
18) [fyrgreindr XVIII. 14) b. v, XVIII. 15) tranBcriptum XVIH. 16) 
[[ með annari hendi i XVIII en sjálft bréfið, og eegir Árni k þessu uiör. 
lagi hina sömu hönd og á „nokkrum bréfum Stepháns bÍBkups, og er 
óefað rituð af hans akrifara". „Það er hin sama hönd", segir Árni enn- 
fremr, „sem á þeirri ártalfllausu diseertation um aflát, er eg fekk aí 
Cbr. Wormio, að vísu svo lík sem það vseri hín gama, contuli ac- 
cui:até«(Nr. 625). 



716 



KOLLSTAÐÁBRÉF. 



1504. 



657. 4. Julí. 1504. í Skálholti. 

3. Marts 1505. í Vallanesi. 

Beéf, að Narfi príór í Skriðu fékk og selldi Erlendi Bjarna- 
syni jörðina Kollstaði á Völlum fyrir jörðina Torfastaði í 
Jökulsárhlíð og samþykti Stephán biskup kaupið. 

ÁM. Ápogr. 4297 „Ex origiuali Petre ÁBmundzsonar 'á Ketilstödum" 
„accuraté confererad" 1705—1706, l>vi þnu ár haíði Árni bréí Pétrs á 
KetilBstöðum. Ámi lýflir inuBÍglum. „J(innsigle) Sniolfa HrafnsBonar er 
öxe«. (AM.). 

Þat giorvm vid kollgrimur prestvr kodransson. sniolfvr 
hraínson leikmann godvm monnutn vitanlict med þessv ockrv" 
opnv brefe at vid uorum i hia savm og heyrdum sa j Scal- 
hoUte i biskupsstofune fimtudag en næsta efter visitacio- 
nem sancte marie. þa er lidet var fra hingadburd vors herra 
jhesu christi CD. d. og iiij aar at þesse giorningur for fraA 
med þeim prior narfva og ellende bonda biarnasyne. at íyr- 
nefndur prior narfvi feck og sellde til ævinlegrar eignar ell- 
ende biarnasyne jordena koUetade a vollumj vallanes kirkin 
gokn med aullum þeim gognum og giædum sem greindre 
jordu fylger og fylgt hefver at fornu og nyiu og hann vard 
fremst eigande at klaustvrsens vegna. hier a mot gaf adur 
greindur ellendur bonde biarnason jordena thorwastade 
nordur j hlid j kirkiubæiar kirkiu sokn med aullum þeiiö 
gavgnum og giædum sem greindre jordu fylger og fylg* 
hefuer at fornu og nyiu og hann vard fremst at eigande. 
skyllde huor suara laga riftingu a sinne jord er sellde ot^ 
sa (hallda) til laga er keypte. samþykte þenna þeirra giorn- 
ing herra Sthephan biskup j skalhoUte er þa var ok nalæg- 
ur, Ok til saninda hier vm settu vid fyr greinder menn 
ockur jnsigle fyrir þetta jardarkaups bref er skrifuat uar J 
vallanese a uoUum jn die translacionis sanctejchannis holen- 
sis arum efter gudz burd CD d og v aar.^) 



1) „1504. 1505. er skirt i brefinu. Narfi hefr veret prior a Skrida- 
adur enn klaustred þar var vigt". (ÁM.). 



1504. 



LEyFISBRÉF. - AFLÁTSPÉ. 



717 



658. U. Júlí 1504. á Breiðabólstað. 

Stbphán biskup í Skálholtx gefr Ögmundi presti Pálssyni 
leyfl til að láta hvern þann prest í sínu biskupsdæmi, er 
hanu helzt til beiðir, afleysa sig af þeim brotum, er hann 
kann skjótlega í að falla í fráveru við biskupinn. 

Biök. Skalb. XVm, 38, frumrit á Bkinni með hcndi Ögmuadar bisk- 
"ps. InDáiglið er dottið frá. — aM. Apogr. 2381 með heudi Arna 
MftgQúsaonar „uccuratiflsime" eptir Skálboltsfrumritinu, 

Vior ateffan med gudz nad biskup j skalhollti giorum 
godum monnum kunnigt med þessu voru opnu brefl ath ver 
haufum gefit sira ávgmundi palsyne vorum profasti fullt 
valld og leyfi til ath lata þan prest leysa sig sem hann 
helltz tilbeider j voru bisfcupsdæmi af þeim brotum aem 
hann kann skiotliga j ath falla j fraveru vid oss. suo hann 
föUi þar flrir ecki gudligt embætti. vnder rietta grein ok 
ffamsaugn vid oss. j lidaugan tíma. Ok til sannenda hier 
Vm festum vier vort jnsigli flrir þetta bref skrifat aa breida- 
bolstad j fliozhlíd in translacione sancti benedicti abbatis et 
confessoris anno domini CD d iiij. 



669. 13. Júlí 1504. í Skáltolti, 

KiEGHB van Aneöelde hirðstjóri meðkennir, að hannhafitek- 
til láns af Stepháni biskupi þrjár lestir skreiðar af þeim 
peningum, sem príor Atzerus Jguari hefir safnað vegna 
heilagrar Rómakirkju í Skálholta biskupsdæmi til forþénan- 
ar hina rómverska aflátsins, og lofar að greiða þær akilvís- 
lega umboðsmanni heilagrar Eómakirkju (Sbr. Nr. 625) 

AM. Fase. XXXVII, 1, frurarit á skinni götugt og skemt, og er 
j iiiUBÍglið íyrir^ er með heudi Sfcepháns biekupB. 

litera recognicionis^) capitanei k§ super debitum^). 
Jck kíegbe van aneffelde hirdstiore ochofudzmann yfer 
jaland medkennvnzt med þessv mínv opnv brefvi ad egh 



1) recog'cioms, frbr. 2) Utan á bréfinu með eömu hendi og bréfið. 



71ð 



AHiATSPÉ. - HAGABRER 



1504 



hefe tekit til lans af werdvgum fðdr ^erra Steífan med 
Gvdz naad biskupj Skalhollti þriar lester fiaka halfa fiordv 
vett j hvert hvndrat vt af þeim peningum sem prior atzer- 
U8 jguari hefer saman safnat vegna heilagrar roma kirkiv. 
þeim sem godfvsir menn karlar og kvinnr j Scalholltzbisk- 
ups dæmejjslande hafa gefet til forþenanar hins Bomverska 
aflatzens og dispenseranar pavaligs sætis. I^efe [e]g lofat 
med fuUu handaband[e] greindum herra biskup Steffano 
mðrgum godum mðnnvm nær verðndvm oc [bin]dh eg migh 
edr mina erfingia til skyllduliga med þessv mínv brefe oc 
jnsigle ad bitala þ[essar þjriarleater fiska svosem egh hefe 
þær vt teket. med goda bítaliug rettvm vmbodsmann[e he]i- 
lagrar roma kirkiv svo sem hðnvm vel a næger. þeim sem 
fvUa makt hefer til ad giðra kvitta ogh akiærvlausa hei- 
laga Scalholltzkirkiv og fyrnefudan biskup Steffan. svo ad 
domkirkian j skaalhoUte edr hann fae þar ecki nðckvrn 
akada eda hindran vt af hvorke fyrr ne sidar. Og til sann- 
enda hier vih festa eg mitt jnsigle fyrir þetta medkenning- 
arbref skrifat j skalhoUte jn festo sancte margarete virgi- 
nis arum epter Gvdz bvrd þvsvnd fimm hvndrvt oc fiðgvr aar. 



660. 22. Júlí. 1504. í Skálholti. 

Stkpháh biskup í Skálholti kvittar Eyjólf bónda Gíslason 
fyrir aig og Gísla föður sinn um reikningskap kirkjunnar í 
Haga á Barðaströnd. 

Í.M. Apogr. 1126, eptir frnmriti frá. Haga. Árni lýBÍr innsiglina. 

Vær Steffan med gudz naad biskup j skalhoUti giorvm 
godum monnum kunnegt med þessu vorv opnv brefl ad eý- 
olfr bonde gislason hefer giort oss fuUaii og allan reikning- 
Bkap fyrir sig og fðdr sinn. vegna kirkivnar j haga aa 
bardastrðnd aem er af kirkivnar jnstædu. porcione og mor- 
tvarijs. sem oss vel aa næger. þvi gefvm vier greindan ey- 
olf gislaaon auUungis kvittan og akiærulausan fyrir osa og 
auUum vorum epterkomendum kirkiunar formonnum vm all- 



KIjUMBUK. 



719 



an adr greindan reikningskap þann sem fallet hefer hier til. 
Og til 

sannenda hier vm festvm vser vort jnsigle fyrir þetta 
kvittvnarbref skrifat j skalhoUti jn festo sancte marie mag- 
dalene anno domini CD d iiij. 



661. 10. Augfist 1504. á MarðarnúpL 

Heeþrúbe Eiríksdóttir gefr Jóni Sigmundssyni allar sínar 
löggjafir og vingjafir, en selrhonum jÖrðinaKlömbur í Vestr- 
tópi með tilgreindum landamerkjum. 

AM. Apogr. 470 „Ex transscripto monaBterii Thiugeyrensia. acon- 
'^té" frá 5. Aug. 1510. Er afskriptin staðfest i Skálholti 6. Aug. 1713 
Árna MagnúBsyní og Páli HákonarByni. — Apogr. 470 önnur afskript 
»Ex trausBumto facto 1662". — í LaudsskjalaBafni eru trser nýlegar af- 
skriptir af þesau bréfi : a, aíakript Btaðfeat „að Hólum í VeBtrhópi" 30 
Mai 1828 af síra Gísla Gislasyni, Jóni Bergsteð, Árna Skúlasyni og 
Selga Bessasyui; &, afskript staðfest af Birni sýslumanni Blöndal; á 
^enni stendr ritað: „Lesid fyrir manutalsþingsrétti á Stóruborg þann 
lía Juni 1829. — Blondahl". 

Þat giornm wer Jon Biornson. Þorkell Bardarson. Þor- 
ttalldr sueinson. ami hermundzson og pall sygurdzaon god- 
^m monnum viturligt med þessu woro oppnu Brefi at þa er 
lidit war fra hingat Burd wors herra jhesu Christo^) CD d 
og iiij dr aa lorenciusmeasu um sumarit a mardarnupi j 
wazdal worum wer ] hié. saum og heyrdum aa ord og handa- 
Band jons sigmundzsonar af eine alfu og herþrudar eirex- 
dottur af annari at suo fyrir skildu ath greind herþrudr gaf 
joni sigmundzsyni allar sinar loggiafer og uingiafer. ur oUu 
þui fe fostu og lausu sem hun atti þaa eda eigandi war ath 
ordin j gripum eda lauaafe. aeiknadi og greind herþrvdr sig 
wera malakona^) j gard einars magnussonar fraafallin^) Bonda 
sins. en malan med giofum þeim sem greindr einar hafdi 
gefit fyrgreindri herþrudi sem war jordin half klombur j 
ueatra hopi er einar titt nefndr hafdi lagt j mala herþrud- 

1) Svo transskr. 1510; chriati, transsumt. 1562. 2) malakonu, trans- 
Bumt. 1562. 3) Svo bæöi. 



720 KLÖMBUE. 1504. 

ar med samþycki og wpplagi Brædra ainna allra er hun 
uitnnm ath uændizt. Reiknadiz þeim allur malin wera sex- 
tiger hundratoa j gard einars og wr þessum peningum oU- 
um gaf greind herþrudr joni sigmundsyni allar þær giafer 
sem logbok og kristinrettur. sera kongana íiettarbætur aa 
queda. sem er flordungx giof. tiundargiof og allar adrar 
uingiafer sem j logmalinu greiner. et ceteroa. 

Jtem giordiz j fyrsogdu handa sandi adr greindra 
manna a millum jons sigmundzsonar og herþrudar eirikx- 
dottur. sem hier greiuer. at herþrudr selldi joni sigmundz- 
syni til fuUrar eignar og frials forrædis alla jordina krossaa- 
nes er liggur aa uaznesijhola kirkiu sockn og halfua jord- 
ina klomBur j uestraa hopi er liggur j^) BreidaBoIstadar 
kirkiu sockn. at þui uudanteknu sem herþrudr hafdi fyr 
gefit greindum joni j sinar loggiafer upp j fyrgreindarjard- 
ir. Jtem lofadi jon j sogdu handa Bandi. at gefa fyrir adr 
nefndar jardir iiij^) hundrut og xx j ollum þarfligum pen- 
ingum fridum og ofridum og ofram^) greida og uttgiallda 
allt jnan þriggia ára. Selldi Þruda greinda jord krossaanes 
og klomBur wndan sier og sinum orfum en undir tittnefnd- 
an jon og hans arfa honum til OBrigdiIigrar eignar og hans 
erflngium*) med suo felldum landamerkium. Rædr þorsaa 
fram til þorsdr vatnana^) sem leingz dregur uotn til siofar 
og suo framan ept(e)r midium halsi og ofan j klett þan er 
kelling heiter og suo rettsyni ofan j hualbeinshofdaa og þat- 
an j midian thorba med slickum widrecka sem hustru krist- 
in hafdi geflt med ollum hualrekaa, Skylldu sagdar jardar**) 
afhentar') þar sem þær lægi og joni rett teknar til sin til 
frials forrædi(s) og fullrar eignaar og hann hallda til laga 
og hans epterkomendr, gn sogd herþrudur og hennar erf' 
ingiar suara lagariptingum aa íyrtoldum jordum. Jtem skijlldi 
Jon sier fullar fulgr af fe herþrudar fyrir framfæri henar 



1) sl. tranBBkr. 1510; b. v. tranHaumt. 1562. 2) Svo tranBsumt. 1562; 
jiij cd, tranaskr. 1510. 3) Svo tranBBkr. 1510; fram, transsurat. 1562. 
4) tranflsnmt 1562; erfindiaa, transBkr. 1510. 5) vatna, transsumt. 1562- 
6) jarder, transsumt. 1562. 7) tranBsumt. 1562; afenter transskr. 
1510. 



1504. 



721 



iiied(an) huíi war sjuk og suo fyrir sonu henar jon og magn- 
us- Og til saninda hier nm settum uier fyr greindir men 
^vor incigli fyrir þetta bref er giort warj sama stad og £ar 
Deige sidar enn fyr seiger. 



663, 9. Septemlber 1501. á Greiijaðavsíað. 

30. Október 1505. á Miinkal^Ycrá. 

■EiNAR Binarsson selr með samþykki Þrúðar Benediktsdóttur 
konu sinnar Gottsfcalk biskupi á Hólum jörðina Vík í Staðar- 
sveit í Skagaíirði fyrir jarðirnar Haldórsstaði og Mýlastaði 
í Reykjadal ogSyðritungu og Kvíslarhól á Tjörnesi^ og þar 
til tuttugu og tvö lcúgildi. 

AM. Apogr. 5659 ineð hendi Jóns MagntiöHonar bróður Árna „Ex 
originali" á kálftikiuni. 

Þat giorum wier girikr prestr einarsson. magnus þor- 
kelsson. maguus arnason. biorn einarsson. sygurdr sueinbiarn- 
arson og hallr ketelsson godum monnum viturligt med þessu 
Woro opnu brefe at anno domini millesimo quingentesimo 
quarto a greniadarstad i reykiadal manudaginn næstan ept- 
er natiuitatis marie vorum vier i hia saaum og heyrdum aa 
ord og handaband vors verdugsz hcrra og andligz faudr 
godííkalkz med gudz nad biskupz a holum af einne halfw. 
Gnn einars einarssonar af annare at suo fyrir skildu at 
nefndr einar med samþycke þrwdar benedictzdottur eigin- 
kouu sinnar sellde biskupinum jordina víjk er liggur i stad- 
arsveit i skagafirde med ollum þeim gaugnum og giædum 
eignum og itaukum sem nefndre jord vijfc fylger og fylgt 
hefer at fornu og nyio til fullrar eignar og æuinligrar vnd- 
an^) sier og aíjnum grfingium enn vndir biskup godskalk og 
hans erfingia. hieramot fieck biskupinn ^nare iordinahaJI- 
dorstade fyrir sex hundrut og xx. er liggur i helgastada 
tirkiusokn og mylastade fyrir xx.c er liggr i mwla kirkiu 
sokn. halfua sydre tungu a tiðrnese og kuislarhöl er liggia 
i husavíjkr kirkiu sokn, þar til eittogxx. malnytu kugillde 



1) vndar, Apogr. 

Dipl. iBl. VH. B. 



46 



og geldfiar hundrat. hier rned skilde huðr þeirra hallda til 
laga sinu kaupe. enn sa suara lagariptiugum er sellt hefde. 
Ok til sanninda hier vm heingium vier fýrr nefndir mcnn 

vor incigle fyrir þetta bref skrifuat a mnnkaþuera i eyia- 
firde fimtudaginn næstan oinnium sanctorum auno Domini 
miUcsimo quingentosimo ciuinto. 



66S. 13. Scptcmhcr 1501. í Laugardal. 

DóME útnefndr af Brllngi Gíslasynij kongs umboðsmanni 
milli Gilsfjarðar og Langaness, um ákæru Jóna Fúsasonar 
til Þorólfs bónda Ogmunds3onar, að hann hefði og héldi hálfa 
jörðina Laugardal i Tálknaíirði, cn af væri geinginn Hauka- 
dalr i Dýrafirði, er komið hafði fyrir Laugardal, með öðr- 
um greinum, er bréfið herniir. 

Eptir afskript sUöíeíitri á Hóium í njiiltadal 14. Júlí 1704 af Jóni 
Eiuaratiyni og Marteini ArnocldssyBÍ eptir frumriti. 

Ollum gödum monnum sem þetta bref sia edur heira. 
senda Byolfur gialason. Jon Jonsson. helgi gislason. þorsteirn 
palson. Steinmodur konradsoa og helgi Snartarson kuediu 
guds og si]ua. kunnugt giorandi. at þa lidit var fra guds 
burd CD. d. og iiij cLr. fðstudaginn næstan fyrir krossmesso 
vm haustid 1 laugardal cL þingstad riettum. vorum vier i 
dom nefnder af erligum manne Ellingo gislasyne kongsvm- 
bodsmanni millum gilsfiardar og langanes. ad skoda ogrann- 
saka og fullnádardöm cí at leggia vm þa akiæru er Jon 
fasason klagadi til þorolfs bonda augmundssonar. ad hann 
hefdo ad hallda jordina halfa laugardal er hann kalladi nu 
sijaa eign fyrir þaun skulld er honum þotte su jðrd af sier 
geingen. sem þar hafdi fyrir komit. sem var haukadalur j 
dyrafirdi. þar i mot las þorolfur kaupbrefltt. þat sem fyrir 
jordunne lcí. þa pcíll heitinn keipti ad Jone fusasyne. stod 
þar so inne at fyrrgreindur Jon fusason selldi pcLIe fyrr- 
greinda jord halfan laugardal i talknafirdi til fullrar eign- 
ar og frials forrædis vndan sier og synum erfingium. enn 



1504. 



LAUGAEDALSBRÍF. 



723 



vnder PÆI og hans erflngia. hier i moti gaf pall fýrskrifud- 
uiu Jone fusasyne xviij liundrud i jðrdunue haukadal i dyra- 
flrdi. enn þat sein fyrr skrifadur pall ætti meira i fyrr- 
greiudrl jordu haukadal. giæfi hann tijttnefndum Joni og 
gilldi i Rijn þionuatuiaun. þui þotti þorolfi ecki afgeingit 
nema þat sem gefit var i jðrdunni haukadal. Iðg'du þesser 
niGnn sig þar vnder laug. þorolfur og Jon. svo vier saum 
i domsmennemer. Nu at skodudum og rannsokudum þeim 
grcinum sem sierhuor þeirra bar fram. leist oss so epter 
þui sem kaupbrefit hiellt. at jardarkaupit mundi standa. 
þess og annars. at være þat gloggliga reiknat. at so micid 
Være epter i jðrdunni haukadal ecki afgeingit. sem halfur 
laugardalur være verdur til. þui at heilags anda nad til- 
kalladrc. at so profudu og fyrir oz komnu. dæmdum vier 
fyrrnefnder domsmenn med fullu doms atkvædi fyrr greinda 
jord halfan laugardal eign adurskrifads þorolfs. so leingi 
sem adurgreind xviijc være ecki afgeingin af tijttnefndum 
Joni fusasyne eda hans erfiugium, og fyrrgreindur þorolfur 
henni rettiliga hallda mega. og hans retter epterkomendur. 
Enn vm þann partinn sem af Jone var geinginn og PcLlI 
Jonsson hafdi honum feingit. leist oss Jon eiga adgang ad 
€rfingium Pals heitins. 

Og til sanninda hier vm setti adur nefndur Bllingur 
kongs vmbodsmadur sitt jnzigli med vorum flrrnefndra doms- 
manna janciglum fyrir þetta doms Bref akrifat i sama atad 
og dag aem firr seiger. 



664. 13. Soptember 1504. í Saurbæ á Kauðasandi. 

GísLi Jónsson selr Andrési Gaðmundsayni til fallrar eignar 
jörðina alla Tungu í Örlygshöfn fyrir aðra tuttugu hundr- 
aða jörð með frekari greinum,, er bréflð hermir, 

Eptir afskript Btaðíestri áHólam í Hjaltadal 12. Júuí 1704 af Hal- 
dóri Þorbergflsym og Jóni Jónssyni eptit frumtiti, og var Jíá. „þetta 
bréf innsiglaianBt, en sjáanlegc er, að Terið muQÍ hafa fjögur''. 

Þat giorum uer gunnar Eyiolfsson. Þorualldur gi]«la- 

46* 



i 



724 TTINGTlBRÉF f ÖRLYGSHÖFN. 1504 

son. Jon Jonsson og suein Jonzson godum nronnum uitur- 
ligt med þesso uoru opnu brefe at þa er lidit uar frahing- 
atburd uors herra Jhesu Christí, þusund fimm hundrut og 
fiogur dr. þridiudaginn nesta eíftcr Mariumessu sidare um 
sumarit^) i storastofunne i Saurbæ a Raudasande. uoruin 
uier i hia saum og heyrdum da ord og h -ndaband þessara 
manna, af eirne alfu Andres gudmundzsonar en af annari 
gijsla Jonssonar. at so fyrir skildu. at áidur nefndur g]jsle 
Jonsson selldi firgreindum Andrese gudmundzsini til fuUrar 
Gignar .]ordina alla Tunga er liggur i haufn i Saurbæiar 
kirkiu sockn d raudasande. med aullum þeim gaugnum og giæd- 
um sem greindri jordu filgcr og filgt hefur at fornu og nyu 
gpter þui fremsta sem hann hafde cigando at ordit. og þar 
medijmalnitu kugilidi er þar stodu raed jordunni og greind- 
ur gijsli atti. Hier i m'ót lofadi optnefndur Andres at fa til 
fullrar eignar greindum gijsla Jonssyne adra xx hundrada 
jord hid sidra. annadhuortt i Kroksfirde edur Breidafiardar- 
dolum eda og þar hann giæti af stad komit þar ed sidra. 
oc þar med onnur ij malnitu kugilldi. kinni su jord at vera 
fiorum hundrudum dýrre sem tijttnefndur Andres feingi 
greindum gijsla þa [atte þesse^) ij kugilldi sem nu standa 
med jordunni Tungo eignast greindur Audres oc þar til atti 
greindur gijsle at fa tiittnefndum Andresi aunnur ij kugilldc. 
hier med gaf opt nefndur gijsle Jonason adur greindan and- 
rez gudmundzson med fullu handabandi aullunges kuittan og 
akiærulausan uni landskiUdog kugill(d)isleigur. erahofdu fall- 
it uiu þau þriu cLr er andrez gudmundsson hafdi haft umbod yfer 
]ordunne tungu vegna greinds gijsla Jonssonar. og medkiend- 
ist at hanu hefdi fulla peninga og alla uppborit af andresi 
gudmundssyni sem honum uel danægdi. uissum uer og med 
fullum sannindum. ad þratt nefndur andres afgrciddi adur 
greindum gijsla Jonssyne. vj. stikur klædis er hann tok fyr- 
ir tijutige alner og xxxx stikur lerepts med bleikt lereft. 
duk sæmilegan þyskan og pott og annan uarning med uod 
vadmals suo greindur gijsli liet sier lijka flrir fimm 
hundrud. 

1) Þ. e. 10. Sept. 2) [atte þesso, hdr. 



1504 



FÓÐRAPENINGR OG INNSTÆÐA. 



725 



Og til sanninda hier um setinm uer fyrr nefnder menii 
uor innsigle fyrir þetta Bref. er skrifat uar i sama stad 
og dari. þrimur dogum sidar en fir seigcr. 



665. 19. September 1504. í nyamml. 

BóMB sex manna útuefndr af Arnóri Finnssyni sýslumanni 
íim öroiga leiguliða, sem fella leigu kúgildi landsdrottna 
íyrir fóðrtöku af öðrum (Sbr. Lögmannsúrskurð frá 1. 
Júlí 1505). 

DömflByrpa Jóna HákonarBonar á Vatnsliorai, og er þetta skrifaÖ c. 
1640, Agvip af þessam dómi finst á nokkrum stöðum í pappírahandrit- 
nm og er hanu þar ranglega átrfærðr til 1503 eða 1530 (Sbr. ÍBfél. 
214. 4*0 bl. 37b; og AM. 60. 8vo bl. ITa-b ), og afskript af dóminum í 
beilu lagi er í HÖrgBlandHdómabók Laudsskjalasafnsina, akr. c. 1690 (ár- 
tal 1503) = &. 

[Domur Arnors finssonar 1504^) vra Öreyga leijgnlida.^) 
Þad Giorum Vier Þordur Helgason. Sygurdur Helga- 
son. Pinnur Pietursson. Þorkell Jonsson. Arni Halldorsson 
Gunnar Codransson Godura monnum viturligt med þessv 
vorv Opnv Brefi Ad þa lidit var fra hingadburd Vors herra 
Jesu Christi CD d og iiij Ar firatvdaginn j Sæluvikv vm 
haustid j huammi j huaramsueit a þingstad RÍettum Vorum 
Vier ] Dom neínder af Erligum manni Arnori finnssyne. 
þa hafdi Logligt vmbod kongdomainz vegna þing ad setia 
og dom yfer nefna huorsu fara skylldi vm þa Aureigdar*^) 
leigvlida sem a þessum fyrerfaranda vctri hafa mijst [Jnn- 
stædur*) og peninga sinna husbænda. Ean hafa Eckirt^) thil 
borgunar þeim aptur ad fá. 

Þad Annad huort þeir sem peninga*^) hia þessura aureig- 
nm thil biggingar gda fodurs ættv og þann fyrerfaranda 
vctur af lifad hafa skylldv þa med fry ogfrelzij burthafa. 
Enn þeir Jardernar ættv Allan skada a sijnum skulldum. 
Vitum vier fyrer full saunindi. ad su ovenia hefur hier j 



1) leiðr. fyrir 1530. íá) [b. v. 214. 3) íireiga &. 4) [sjjna jnnstæda 
5) ecke b, 6) sijna b. v. &. 



726 



FÓÐBAPENINGR OG INNSTÆÐA. 



1504 



syslv leingi verid ad fatæker menn sem hafa Jarder 
kugilldi manna hafa so vnder þrickt(er) verid af fodra pec- 
ingum þeirra manna sem þeir Eckirt med att hafa. ad þeir 
hafa þar fyrer fellt af Biarglfíisi Jnnstædur sinna husbænda, 
Og þuj leist oss stor naudsyn ad hier væri skordur vid 
Reistar so þuilikt Eanglæti ^ij framar framgang hafl. Er 
þad logmalzinz hliodan. Ef Aureigi a manni sku'ld ad 
giallda. suerie Bineide ad hann skalluka þa skulld þa Gud 
Gefur honum Efni. Jtem lati fara lausan a þing fram og 
Biodi frændum hans ad þeir leysi hann vndan Skulldu þeirri 
sem hanu a ad Giallda. Jtem j Bunadar Bælki. Einginn 
skal odrum Skada Giora. Enn ef Giorer Bæti Skada Epter 
domi. Og þui j Gudz nafni ad heilags Anda nad med oss 
thil kalladri ad ollv so profudv. Rannsaukudv og fyrer oss 
komnv. Epter þcim logmailz greinum sem hier standa og 
þeim fleirum sem þennafi vorn dom styrkia og stadfesta 
mega dæmdura vier fyrr nefnder domzmenn med fullu domz 
atkuædi alla þa aureiga sem skuldbundner erv skyllduga 
gid ad vinna ad þeir skuli giallda þa skulld þad fyrsta þeir 
geta og þar a alla kostgiæfni hafa. gda fa Borgunarmann 
fyrer sig. þad þridia þoir þioni hia þeim sem þeir £t\ vid 
skulldbundner. Enn þa fodra peninga og Leigvpeninga sem 
gpter hafa lifad þennau fyrerfarandi vetur þar sem Jnn- 
stædurnar ^rv fallnar dæmdum vier Eign Lafidzdrottinz þar 
tbil þeir hafa feingid sijnar skullder. huort se;n þa peninga 
hnfa att Born leigulitlanna eda adrer raeun þo so alltvird- 
ist til skulldanna þad leiguiidarner giga mikid og litid, Enn 
þoir lausamenn sem husnædi haía haft hia optnefndum 0r- 
ei:,';um og hey hafa keipt af þcini sem Logradandi hafa ver- 
i(I þad ad selia og sijnum hestum hafa þad hcy gefid. hafi 
fnj þo med þuj skilyrdi ad þeir leidi þar .ij. logleg vitnj 
sciTU þad suerie ad þeirra hestar hafe^) eij þad hey jetid 
s;Mn^) Jnnstæda Jardarinnar hefur att a ad fodrast. Og 
h.ifl þann ^iH vnnid Junau manudar særra daga^). Enn 



I) ffiiÖ úr hdr.; tekið eptir IBf. 214. 4to. & 2) IvÍBkr, S) h; 
faið úr hdr. 



fallj þeir a þeim Bidi þa dæmdum vier þeirra hesta fuU- 
komliga Eign Landzdrottnanna. 

Samþickti þennan vorn dom adur nefndur kongs vm- 
bodzmann og aetti sijna Iiandskript med vorum hier vnder. 



6C6. 26. Septeml)er 1504. í Kálfancsi. 

BóMii útnefndr af Guðna Jónssyni, kongs umboðsmaiini milli 
Goirhólms og Hrútafjarðarár, um ákærur Jóns murta Ein- 
arssonar til Jóns Hallvarðssonar um ásetu hans og búuað 
á Kirkjubóli í Steiugrímsíirði. 

AM. Fasc. XXXV1I,3, fruiiiiit á skinui mcð bendi Björns Guðna- 
sonar. Af 7 innBÍglum er eitt dottið frá. — Aai. Apogr. 5699. 

Domur um ológlega asetu jardar aff Gudna 
Jonssyni dæradur') 1504^^). 
Ollum monnum þeim sem þetta brcf siai edr heyra 
sendum uær Biorn Gudnason. Þorleifur aurilolfslíon. gey- 
uindur^) gudmundzson. Gudmundur loptzson. Snorrj hellgca- 
sou. þorbiorn jonsson. kuediu guds ok sííicrL kunnigt gior- 
andi med þessu uoru optnu brefl. miduikudaginu næsídi fyrir 
niikelsCDesso*). þda er lidit uar frda hingatburd uors herra 
jesu christi þusund. d. c. iiij ar. aa kirkiuboli j steingrims- 
flrdi (XL almenneligu heradsþíngi. vorvm uær j dom nefnder 
af ærligum manni gudina jo sayne cr þca hafdi mins herra 
kongsins syslu ok umbod j millum geirholras ok hrutra.- 
flardarar. oa at litda skodm ok EimnaaktcL ok fullnadardom 
& at leggia þær sakargipter er jon murttj einarson þar 
fram bar ok doms da beiddiz fyrir hueriar saker hann hafdi 
þangat stefnt j nefndan stad ok dag jone halluardzsyne 
fyrir þda sauk ok dakæru at adrnefndur ]on einarsaon kærdj 
þat til greindz jons halluardzsonar at hann hefdj gripit ok 
olaugligca at sier tekit ok bunad ca Reist yrckt ok unnid 
ok all& bunautn af haftt þridiung j adr greindri jordu 

1) Utaná biéfinu meö liciidi Ití. öld. 2) Mcö hcadi Árua Mogn- 
^Bsonar. 3) Sro. 4) Þ. e. 25. Sept. 



728 



ABÚÐAHMÁL 



1504. 



kirkiuboli j steingrimsfirdj. er adur greindur jon einarson 
sinda eign lysti ok sinnar kuinnu Sigridar guduiundardott- 
ur j arf epter faudur sinn Seroa gudmund skuloason til 
motz uid sj^stur sinar gudflanu ok gudruuu. Nu saker þess 
at uor landz lagda bok suo ut uisar. ef lendur madur eddi 
umbodsmadur kongs tecur upp b\v bondda otalit edoL odæmtt 
eda ueiter honum adrar flar upptectir þda skal haun þat 
aptur færa ok bætda þeim fullretti er hann toc fyrir enn 
kongi .x. raerkur. huerr aiiarda mork er honum ueitti lid 
til. vitum vær ok hucrgi þar laug um skrifud at nockrum 
maugói^) mailj samebetur öddilofiz at giorcfl. laugbrot edoi 
taca edar gripa nockurs maunz godz edco. peningda fastÆi 
edöa lausa j moti þeirra uilida er eigda helldur enn hinum 
aem meirj maktar er ok laugin forbiodtxL at gioroL megí. 
gr þat ok uor endeligr domur at þessi jardar parttur se 
Rettligdi eigfi adurnefndz jons cinarsonar ok groindrar Sig- 
ridar gudraundardottur kuinnu hans at Rettura arftocum til 
motz vid systur hennar sem fyrr skrifad stendur. ok greindr 
jon halluardzson hafda heimilldarlaust da sezt ok bw aa Reist. 
og þui dæmdura uær fjTr nefnder domsraenn med fullu 
doms atkuædj opt nefndan ]on halluardzsoii skylldugaii at 
gialldda títt nefndum jone einarssyne tuefalldda landskj^lld 
af opt nefndum jardar partj. attatigi alnar j hueria land- 
skýlld. sua langau timda som hann hafdj jordinsa haft ok 
þar med tuefalltt fuIlRetti þda. xij. raanudj sem laugfesta 
grcindz jons einarssonar ýfuer stod. ^nn einfallt cnv seinne 
tolf manudj halfu fimtu raork. j huertt fuIlRettj. ok skylldi 
adr greind landskýlld. gialldazt j þridiungdcL peningum mal- 
nyfctt ok fridu ok daudum peuiugum þarfligum ok opt greind- 
an jon halluardzson skylldugan att færa sig af optt greind- 
um jardar partti jnnan sioudar. ok jon einarson RettligdcL 
raegcii at aier taca þat foruerk sem jon halluardzson hafdi 
da greindum jardar partti haft. Hier raed kongi. x. merk- 
ur fyrir ofdirfder ok laugbrot. Dænidum uær ]on halluardz- 
son skylldugan at gialldca alla þessa fcsekt landskylld ok 
RCttarfar ok kongsins sakeyri. raed þrennura saulum. land- 



1504. 



LANDAMERKJA.BRÉP. 729 



skylld j þridiungoL peningum on^) fyrr stendur skrifad en 
nettarfar ok kongs sekt j aullum Iaup:ligum sakeyri, enu 
fyrstu saul skulu uera jnnaíi halfs raanadar at heyrdum 
dominum enn aunnur at midium uetri enn allt golldit at 
næstum fardaugura. ok golldit at þeirra heiraile er taca 
eigaa autan^) þeir uili jndællua um gioroL. 

Samþyckti þenna uorn dom med oss Gudine jonsson er 
þol hafdi mius herrda kongsins syslu ok umbod j greindu 
tacmarki. Ok setti sitt jnncigllí med uorum fyr nefndra 
manna jnnsiglum fyrir þetta dorasbref ed skrifad uar j kalfa- 
nesi j steingrimsflrdi & samda are degi sidar enn fyrr 
seiger. 



667. 7. Októl)«r 1504, á Eiríksstöðum. 

ViTNisBURSAREBÉP um landamerki Eiríksstaða í Svartárdal 
og Pjósa. 

MSteph. ii7. 4to bls. 112~1]3, Svartekinna með hendi Benedikts 
lögmauna Dorateinssonar, c. 17Í10. 

Aunar tveggia manna vituissburdur um landamerke 
millum Eyrekstada og Fiosa med einu 
h(angande) Jnnsigle. 
Þad giorum vid Ornolfur Steinsson og Hallgrimur Skula- 
fíou godum moinum viturlegt med þessu ockru opnu brefe 
ad vid vorum þar hia og hejrdum 4. d Eyrekstðdura j 
Svartardal mdnudagenn næstann effter Calixtus(messu) um 
hausted at Olafur Hrolfsson handfesto Þorsteine Solvasyne 
svo felldann vitnisburd ad hann sagdcst vered hafa hejmil- 
eafaatur a Eyrekstodum nu tolf manude samflejtt þa er And- 
rcs Bodvarsson bio þar. ad þesse landamerke voru þa halld- 
onn millum Fiosa og Eyrekstada. ad garde þeim er geing- 
ur ur Eyrekstadatiðru utannverdre og þvert ofann j d. svo 
og slo eg Olafur Hrolfsaon j vsydre grðfenno og j laugun- 
ura fyrer ofann tiornena og fann einginn ad. var eg sejtian 



1) Svo. 



730 



FINNASTAÐABBÉP. 



1504. 



vetur samfleytt j Svartaidal og hejrda eg alldrej tviniæle a 
lejka ad ðnnur være landamerke enn þesse. svo og ej sijd- 
ur vissa eg ad beit var hofd fra Eyrekstodum j brunar 
jord. allann þann tiraa medann eg var j dalnum og fann 
einginn ad svo eg hejrde. 

Og til sannenda hier um settum uid flrrnefnder menn 
okkar Jnnsigle fyrer þetta uitnissburdarbref er skrifad var 
d Eyrekstodum i Svartardal arum effter gudz burd 1504 dr. 



668. 11. Október 1504. í Mlklagarði. 

18. Janúar 1605. á Hóluiu. 

líiKULÁs prestr Vilhjálmsson selr í umboði Gróu Guðmund- 
ardóttur Gottskalk biskupi á Hólum hálfa jörðina Skörð i 
Reykjahverfl fyrir jörðina Finnastaði í Höfðahverfl. 

AM. Fasc. XXXVII, 18, frumrit á Bkinni. Öll (4) innBÍglin eru 
dottin fr&. — AM. Apogr. 3400. 

Vm flnnastado [) Grytubacka kirkiusokn*). 
Þat giorum vier magnws þorkelsson, biorn einarsson. 
ketil halfdanarson ok asmundr andresson. godum monnum 
kunnigt med þessu woro brefe at vier vorum þar hia saum 
ok heyrdum aa ord ok handaband vors virduligs herra bisk- 
ups godskalk ok sira nikulas vilhialmssonar j miklagarde i 
eyiaflrde. fostudaginn næstan fyrir festum reliquiarum vm 
haustid at sira nikulas selde biskup godskalk jordina halfa 
skaurd er ligur i reykiahuerfe i husauikr kirkiusokn til 
fallrar eignar og frials forædis med ollum þeim goguum ok 
giædum eignum ok itokum sem greindre jordu halfre fylg- 
er og fylgt hefer at fornu ok nýu i fuUu ok riettu sam- 
þicke þar med logligu wmbode grou gudmundardottur. er 
hun hafde feingit ok vpp geflt til fvlls eignarvmbods 
greindum sira nikulasc at hia verondum ok þar til vitnis- 
burdar kolludnm. nefndum monnum. magnwse þorkelasjme. 

1) Utan á bréfiuuj fr [moð hemli frá, 17. öld; hitt er raeð gamalli 
hendi. 



1504. 



SKÚTUSTAÐABEÉF 



731 



katle halfdanarsyne ok asmunde andressyni ok henne hafde 
til erfda fallit epter fodr sinn. ^ier i mote gaf ok selde 
vor verdugur herra biskup godskalk jordina alla fiunastade 
er liggr i haufdahuerfe i grytubacka kirkiu sokn til fuUrar 
eignar. medollum þeim gognum oggiædum. erflnnastodum fllg- 
er^) ok fylgt^) hefer at fornu ok nyu. ok hann vard fremzt 
eigande ath heilágrar hola kirkiu vegna. Skilde huor þeirra 
hallda til laga þeirre iordu er keypt hefde. enn sa suara 
laga riptingum sem selt hefde. Ok til sanninda hier vm 
heingium vier sagder menn wor incigle fyrir þetta bref 
Skrifat a holum i hialtadal, laugardaginn næsta fyrir fabi- 
ani et sebastiani martirum. anuo domini millesimo quingen- 
tesimo quinto. 



669. 35. Október 1504. & Munköþverá. 

Hallb Ketilsson selr með samþykki Solveigar Jónsdóttur 
Gottskalk biskupi á Hólum jarðirnar Víðar í Reykjadal og 
Helluvað við Mývatn fyrir Skútustaði viö Mývatn. 

AM. Faec. XXXVH, 9, frumrilið fi Bkinni. Af 5 innsighim er eítt 
fyrir bréíinu og lítið brot af öðru. — AM, Apogr. 3399. 

um skutustadi 1504-). 
Þat giorum vier eirikr prestr einarsson. magnus l)or- 
kelsson. magnus arnason. biorn einarson og sygurdr suein- 
biarnarson goílum monnum viturligt med þessu woru opnu 
brefe at anno domini millesimo quingentesimo quarto a greni- 
adarstad i reykiadal manudagiuu næstaíi epter natiuitatem 
marie-) worum wer þar hia saaum og heyrdum ord og banda- 
band þeasara manna wors verduga herra og andalegs faudr 
godskalkz med gudz naad biskups ahoolum af einnehalfuu 
enn af annare hallz ketilssonar at suo fyrir skildu at nefndr 
hallr ketilsson selde med samþycke solueigar iousdottr eigin 
konv siuuar. biskupinum jordina víjdar er liggr j reikiadal 



1) Sro. 2) Utan & bréfinu með fomri heDdi. 3) Þ. e. 9. Sept. 



732 



JÓÐÍSARSTAÐABKÉF 



1504. 



j einarstadar Idrku sokú og jordina helluuad er liggr vid 
inyvatn i skwtustadar kirkiu sokn med ollum þeim gaugn- 
um og giædum eignum og itaulum sem greindum iordum 
fylger og fylgt hefuer at fornu og nyio. og hann vard 
fremzst eigande at. til fuUrar eignarog æuinligrar ogfrials 
forrædis vndan sier og sijnum erfingium enn vnder biskiip 
godskaalk og hans erfingia. Hior a mote fieck biskupinu 
halle ketilasyne jordina skutustade er liggr vid mýuatn til 
fullrar eignar med ollum þeim hlunnendum seiii þcirrejordu 
fylger og eigi er ctdr med laugum fra komit. SkiUde og 
huor suara lagariptingum og til laga hallda þessum sijnum 
iordum sem laug segde. Og til sanninda hier vm heingium 
wier fyrr nefndir mcnn wor incigle fyrir þetta bref skrifat 
a munkaþueraa i eyiafirde faustudaginn næstan fyrir allra 
heilagra messu. are síjdar onn fýr seiger et cetera. 



670. 3. NÓTember 1504. í Skriðu. 

Björn Einarsson selr Magnúsi Porkeb.syui til fullrar eign- 
ar jörðina Jódisarstaði í Eeykjadal með tilgrcindum landa- 
raerkjum fyrir sex málnytu kúgildi. 

JSig:. 66. 8vo með hendi Gruimavíkr-JóBS „Ex originali. collfttum. 
foÍDgcd fra syelura. Joue Benedictssyne 1740" (= a). — MSteph. 27. 
4to bls. 409—171, skr. c. 1730—40 (= &), og er þesBi meðkeuning þar 
aptau við bréfið : „Þad medkieune eg Olafur p. JonBson ad eg heíe 
(íied og yferlescd bo latande brcf mtá hanganda juniiiglc ord tffter oid 
som hier fyrcr ofan akrifad stendur. til sauncuda hier um underBkrifa eg 
mitt nafn med Eiginn hendo 

Olafur p. Jonsson"^) 

Landamerkia og giorningsbrief um Jodijsaistade 

j Skriduhuerfe^). 
Þat gere eg biorn einarsson godum monnum uitturlegt 
med þessu minu oppnu brefe at eg hefe feingit magnuse 
þorkelssyne. ok sellt til fullrar eignar med handabande 

1) Það muu vera eéra Ólafr é, HeigaBtöðum (1711—1742). 2) b. 



1504 



JÓDÍSARSÍAÐÍR. - SKÉGGJASTAÐÍR. 



733 



iordena iodissastade^) er liggr j rykiadaP). j nmlakirkiu 
sokn. med ollnm þeim gognum ok gædum. sem adr gr(e)ind- 
re jordu fylger og fyllt hefer at fornu ok nyiu. ok han^) 
hefer^) fremst eigande at ordit. med vpplage ok samþycke 
halldoru magnusdottur konu sinnar**). hier^) j mot skylJdo 
magnus gova .vj malnyttu kuggilde. ok þar til adra penn- 
inga suo scm þeiiu kiærae safáan. Sagde adr greindr biorn 
at jordcn ætte j garden þann sem geingr fyrir ucstan 
smiorhola ok yfer vm hals.jgrænu grof. ok rettsyne offon**) 
J fliot. ok suo ut j mozts uid berstada'^)land. og austr j 
manalæk^). Skilldc biorn suara lagariptifigu*) a fyr gr(e)indre 
jordu en magnus hallda til laga. Ok til sanncnda hier um 
setta ek mitt insigli fyrir þetta iardarkaupsbref er giort 
uar j skridu j reykiadal. laugardageu næsta eppttcr allra 
heilagra messu. þa er lidit uar fra guds burd CD ok fim 
hundruth ok -iiij. ar. 



671. 9. Nóvember 1501. A MöðruvöUum. 

10. Júní 1505. á Munkaþyerá. 

ViTNisBURÐARBRÉF, að Kristín Jörundardóttir gaf Jóni Jóns- 
syni, er kallaðr var príórsbróðir, fjórðungsgjöf úr öllum sín- 
um peningum; og að hann tók að sér og eignaðist með 
vilja og aamþykki Kristínar jörðina Skeggjastaði á Ströndnm. 

AM. Fasc. XXXVII, 10, f rumritið á akiuni. Af 6 iansiglum eru 2 dott- 
in M. — AM. Apogr. 3401. 

vm skeggiastadi^.^). 
Þat giorum vier brodir einar med gudz nad abote a 
munkaþuera. brodir nikulaas med sama nad prior a maudru- 
uoUum. eirikr einarsson. )on flnbogason. jon ionsson. nikulas 
uilhialmsson. halfdan narfuason ok flnboge einarsson godum 
monnum kunnigt med þessu "woro brefue. þa er lidit var 

1) JodijearBtade b. 2) Rojkiadal b. 3) Svo bæði. 4) b. v. Orðið 
vantar bæði i a og b. 5) og fe. 6) ofan b, 7) Bergstada b, 8) Mana- 
læk b, 9) — rifftingum 6. 10) Utan á bréfinu með fornri hendi. 



SKEGGÍASTAÐABRÉF. ÍSOÍ 

fra gudz burd^) þwshund fimm huudrut ok fiogr aar fostu- 
daginn næatan fyrir niarteinRmessu vm haustid a maudru- 
uaullum i haurgardal vorum uier þar naer saum ok heyrd- 
um at biarne jonson ok hemingur markwsson baru suo felld- 
an vitnisburd ok soru þar at fullan bokareid fyrir vorum 
virduligum herra ok andligum faudur Godskalk med gudz 
naad biskupe a holum. ath þcir visse fyrir full sanniude at 
kristin jorundardottir gaf ione ]onssyne er kalladr er pri- 
ors brodir. fiordungs giof wr aullum sinum penlngum. feingn- 
um ok ofeingnum huort hann viUde j fríjdum edr ofrijdum 
faustum eda lausum. skilde hann ok þessa peninga frials- 
liga mega eignazt ok ath sier taka. hafua ok hallda þat 
hann heldzt uillde af hennar peningum j þessa flordungs- 
giof. suo ok soru þeír at þeir uissu fyrir full sanninde at 
fýrr nefndr jon tok at sier ok eignadizt med raade ok uilia 
nefndrar fcristindr jordina skeggiastade er liggör a straund- 
um fyrir austan langanes. ok hafde þar a sitt bw ok pen- 
inga nær þeim tímum er opt nefndr jon hafde vmbod heil- 
agrar holakirkiv millum mýrarkuislar ok helkunduheidar. 
Ok til sanuinda hier vrii heingium vier fýrr nefndir prest- 
ar vor jnncigle fyrir þetta bref skrifuat a múukaþuera ] 
eýaflrde þridiudaginn næsta fyrir ffestum Barnabe apostuli 
are sijdar enn fýr seigir. 



673. 30. December 1504. á Grund. 

Bbéf fjögurra manna, að þeir hafi aéð bréf hirðstjórans, að 
hann hafi feingið Pinnboga lögmanni Jónssyni fulla makt 
að skipa sýslumenn í stað þeirra, er frá kynni að falla, og 
setja aðra sýslumenn þar sem ekki geingi lög og réttr, og 
sjá til að sýslumenn geri hirðstjóra eða kongs umboðsmanni 
fuUkominn reikningskap. 

Dómasyrpa Jódb H&konarsonar á VatnBhorni (d. 1748) i 4to bls. 
91—92, skr. c. 1608. 



1) burdz, frbr. 



ISOÍ. IFINNBOGI LOGMAÐÉ. - BEEIÐABÓLSTAÐE. Hé 

Þad giorum vier Jou Siguiundzson. Nichulas Gudmundz- 
sou. Sigurdur Jonssoa og Jon Gudlaugsson. Godum monn- 
um viturligt mcd þcssu voru opnu breíi at vier haufum aied 
og heyrb yfirlesit op(i)t Bref vndir hirdatiorans jnnsigli heilu 
og oskauddudu suo latanda at hann hefur feingit FiSiboga 
Jonssyni laugmanni nordan og veatan oa jslandi fulla mact 
og valld. at huar sem syslumenn kynni fra ad falla sem 
syslunar hefdi þeigit adur. gda ef eigi geingur laug og 
Hettur j syslvnum. sem til bæri. skylldi hann setia þar adra 
syslumenn yfer og þeir giordi hirdstioranum odur hanz vm- 
bodzmanni fullkominn Eeikningskap med laugmanzins naueru 
og yfersyn. Og til sanninda hier vm setium vier fyrrnefnd- 
ir meun vor jfisigli fj^rir þetta Transkriptarbref, Giort da 
Grund j Eyiafirdi manudæginn j jolum Anno domini. CD. d. 
(luarto. 



673. [1504]. 

Skrá um lausar eignir Breiðabólataðar í Fijótshlíð, þá er 
sira Ögmundr Pálsson tók við staðnum. 

AM. 257. 4to skb. aamtí<^a, — AM. Apoj^r. Nr. 2691. — AM. 263. 
Fol. bls. 32, ekr. 1598. — Máldagabók Biakupsskjalasafnsias hiu gamla 
(=D 12) bl. 161a~b, gkr. 1601 (ártal rangt 1553; bókíu fúin). 

Breidabolstadur. [Gamall maldagi^) 
Mariu kirkia a Breidabolstad i Fliotzhlid hafdi svo 
niickla peninga þa aira ogmvnd^) palsson tok med epter sira 
jou gislason godrar miuuingar. 

Jn primia .xx. kyr giUdar. 

hundrad asaudar. 
Jtem xc i gelldum navtum. 
Ix. gelIdÍDga gamla. 
Jtem Ix. veturgamallt fe fyrir vc« 
Jtem viij*í- i sængarklædvm, 

1) 263; [1553, 268 (!). 2) Augmandar 268. Ögmundr er enn kirkju- 
prestr i Sk&lholti 1502, en að Breíöabólstað er hana kominn 1504 (Nr. 658). 



736 



BBEIÐABÓLSTAÐR i FLJOTSHLÖ). 1504. 



Jtemkotlvm. pottvm. mvnnlaug oc vatzkall ccco. oc 
V. asilldi bQtur. 

xij. huudrads hestar. 

Jtem stor kista iarnslegin fyrir kvgilldi. 

Panzare oc hattur fyrir hundrad oc .x. avra. 

Jtem hitvker oc annad ker fornt. 

rosta stampur oc ij storpijpur fyrir ca 

Jtcm .c. fiska þar heima. enu von a tveimur lcst- 
um uærri þvi i vestmanneyura. 

Jtem halftunua med íioru. 

X. avnglar. v. liaer. v. oxar. 

cc. iarns oc Ix. asmundar, 

vnder ix. hesta iarn forn oc ny. 
ein palreka. ij lasar. 

reip a viij. hesta. silar xxx'^), 

ij. nafrar. eitt boriarn. 

i færi c. fadma oc xx. betur, 

Storer hardateinar. iiij. bryne sma oc stor xiiij. 

ij. navtahvder oc ein kyrhvd. 

ij. selskinn. iij klippingar. 

ein þexla^'). iij. talguhnifar. hornasog. 

Jtem tialld j^) stora**) stofv oc palP) klædi. 
Var kirkiann æ, breidabolstad gior firir firaratijgi oc vc. 
eun aull aunnur hua firir xlvc þa sira aiiírraundur tok med. 

klifbera xxvij. v. orf. xvj hrijfur. iij rekur. klaafar a 
ij hesta. barkrokar a ij hesta. reidingstorfur xxxij. iiij hæru- 
secker. iiij harhnodu. iij hornbeisl. 

Jtem ij') tunna pijpa. oc ij tunnur adrar. trecktt oc 
stor hituskæ.1. 



674. 1504, í Roytjaholti. 

Skeá um leigu á jörðum kirkjunnar í Eeykjaholti. 

1) )tem, b. V. 268. 2) xxxj, 2*53, 268. 3) 263, 268; máð í 257; 
4) máð i 257; 5) Btoru 263, 268; 6) hér endar 257, og stendr það, 
sem eptir fer eiuungiB i 263 og 268. 7) tueggia 268. 



REYKJAHOILT. SÚSAFELL. 



787 



AMagn. Apogr. 2321, með heudi Árua MagnósBonalr „ei autheritica 
membraua templi Reykholtensis", Bem var blað framan viÖ forna^ raeBsu- 
b&k i foUo. Segir Árni þetta ritað með sðmu heudi og afhendi'ugana 
frá 1503. 

■ 

Anno domÍDÍ 00 quingentesimo iiij. sodaa leiga á stadi 
ar jordum j reykiahollti. 

Jn [primis] sigurde^) kolssyne^) breidabolatadur firir 6 
j landskylld oc vj leigufcugiUdi med. 

Olafur nialsson a kopareykium coed vj kugiildvm léigd 
jord iirir xu avra. 

Jlluga sigurdssyni nordur reyki med vj kúgiUdvm. í 
avrar j landskylld. 

Steinolbe grimsstade med vj kugiUdvm lefgd flrir sio 
agilldi. 



675. 1504. 
ÍLLldagi Húsafellskirkjn' í Borgarfirði. 

Máldagabðk Biskapsskjalasafusina hia gamla (=Dia) bl. 138a-^ 
139a, skr. 1601. 

HusafelL 

Kirkian ií husafelle er' helgud almattugúni gu'db'otíjum- 
fru mariu og hinne heilogu seciliu. hun a heimalannd allt 
med ðlluín gognum oc giædttm oc jordina reýdarfeli sém 
reikfiast fiogur hunndrud oc xx ad dýrleika. skipadé biskup 
stefan j sinne visijtacijone greinda jord vnndit kirkiniía 
a husafelle til tijnnnda lysitolla oc allrar rénntu æfínligá 
hier eptir. 

Jtem a kirkian. vij. kyr oc viij asáudar kugillde oc íij 
hviindfud i gelldum nautum oc ij liiinndrud j gelidum santf- 
uin. hross med véturgomlum hésté ffrir huil!ndrád. ij hunndif- 
ud tijunndarvirtt jniiann gatta j fcotlnm busgágfie. sæling- 
um oc andrum þarfiigum penijnngum. Jtem hafa gefiart! iij 

1) var óskýrt í skb., — Árni segir að lesa megi bœði sigurdur og aig- 
urde, 2) var „næsta máð", og segir Árui það nOkki rétt ^Bt". 

Pipl. Ul. VXL B. 47 



738 



HÚSAPELL. 



1504. 



malnýtu kugillde sijdann sijra snorre þorgilzson tok stadinn 
fyrir fimm árum vmm lidnum. 

Jtem á kirkian jnnaii sig. jn prijmis kross med vnndir- 
atodum j hurdum fyrir ij. cc. jtem mariu likneski minna 
fyrir x aura. j aancte seceliu likneski fyrir ij. cc. margret- 
ar likneski fyrir .v. aura. jtem koparhialmur fyrir x aura 
med flmm liospijpum. Jtem ij jarnnstikur fyrir vj aura. jt- 
em ij koparstikur med ij liospijpum huðr bádar fyrir mork. 
jtem glodarker gamallt oc vel giort med godail kopar fyrir 
xij aura. jtem Ii]kn(eski). mat(ut)inale frcL pdskuni til adveiitu 
fyririiij, kugillde. jtemmissalelesannda samsett med pistlum oc 
gudspiollum. collect(arius) oc graduale vmm lannga fgsta fyr- 
ir cc. jtem salltare fyrir c, jtem bok de tempore med gud- 
spiollum piatlum oc coUectum frá páskum fyrir fimtann aura. 
jtem grallara partur de tempore oc de sanctis fýrir mQrk 
vmm fostu. jtem sequencijubok fyrir c. synngiannde. jtem 
measubok a sumarid samsett fyrir vj aura. jtem kiriall med 
nockrum messum fyrir vj aura. jtem kanonenbok fyrir vj 
aura. jtem seceliukuer fyrir xx alnir. jtem nockur kuer vr 
lesbok a sumarid de tempore fyrir x álnir. jtem ordubok 
lijtil fyrir xx álnir. jtem silfurkalek med patijnu er vegur 
halfa mork fyrir þriu hundrud. jtem messuklæde alfær med 
corporale fýrir hálft þridia kugillde. jtem aunnur messu- 
klæde alfær fyrir cc. jtem þridiu mesauklæde alfær fyrir 
halft annad hunndrad. jtem kanntara kapu fýrir xv avraoc 
sloppur fj^rir x aura. jtem iiij kluckur oc ij biollur sem 
vega muni vætt. allar heilar oc med kolfum, jtem ein lijtil 
bialla brotin sem vega mune vj merkur. jtem tabulum sæmiligt 
fyrir alltare þriggia hunndrada virde. jtem alltarisdukur med 
brun oc fordukum fyrir sex aura. jtem glitadur dukur sæmi- 
ligur nærri halfre flordu aliuar lanngur yflr sancte seciliu 
fyrir vj aura. florir smádukar adrir fyrir x alnir. tok bisk- 
up stefan þennann reiknmjnngskap af sijra snorra þorgilz- 
gyni þa er lidit var fra hijnngadburd vors herra jehsu christe. 
CD« d** iiij ar. 



1504. 



STEmSHOLT. - ÆELÆKR. 



739 



676. 1504. 

RjBiKNiNGE kirkjunnar í Steinsholti i Gnúpverjahrepp. 

Máldagabök BÍBkupaskjalasafoBÍnB hin gamla (=D1S) bl. 137 a, 
skr. 1601 (uú i Landsskjalasafni). 

SteinnshoUt. 
Jn nomine Domini Amen. 

Giordi sijra eiuar jngemundarson suo felldann 
rejknnijnngskap. biskup stephano. anno domini CD.** d. iiij. 
kirkiunnar j ateinnshollte. ad hun á jn primis. vij. kyr oc 
XXX asaudar. vj. saude gammla oc xij aaude veturgammla. 
iiij vetra gamallt naut oc iij hunndrud j kauplum. lofade 
greindur sijra einar. ad leggia hier tii nýtaamliga penijnnga 
8U0 ad stæde á xx hunndrudum kirkiunnar eignn. 

þar er heimalannd allt kirkiunnar eignn. 

prestsetur til heimilís. 



677. 1504. 

Skrá um eignir kirkjunnar á Ærlæk i Öxarfirði. 

AM. 640. 4to bl. 54 Bkb. frá. Ærlæk með Niknlásaöga, skr. lanit 
fyrir 1600; þetta skr. 1504. Á bl. QV> stendr: qBokþeBsa gaf jon ola- 
8on Qudi og sancto nicholae og kiikinnnj a ærlœk. bid firir mer dandi kall*'. 

Anno domini <D** ö** iiij ar^). 

[Gudmundr biskup uigdi kirkiu a ærlæk messudag 
laurencij vndir hans helgun ok nikvlai''). 

Voro suo myckler peningar. jnnann gardz dct æ.rlæk. 
þaa narfe skildiz vid. en jon þorsteinsson tok uid. med suo 
ornu heite fylgdi þetta. 

smidataung oc ij stedíi^ar. lader .ij. ij. þialer. 

þetta j smidartolum Bekiarn. greipiiarn. þavfare. iij. aax- 
ar. gaddanafar. ij. bryne oc iij klabbryne. skariarn. klauf- 
hamar. oc hamarsbrot. oc broddur. ij. skurdarjam. v. liaþio* 
brot. iy. amæri. u. markafella. av(n)gulbrot. heykrokur. hnif- 
brot. iiij. skeifur. vij. liaer. 

1) & spássia nppi. ð) [þetta mcð öðrn bleki en hitt 

47* 



ÆRIjÆKK. - TfíANSSKRIPT, 



hurdarhringur, atta alner uadmals med gott v-dmal. 

þetta innann gardz, j fyrstu. ij. munnlaugar. uazkall. 
tuaer kaunnur. iij. tinfaut. Idsta j kirkiunne. ij. eikurstoll. 
hnakkur. ij. kluekvklobar^). kirkiu las. halfa mork vax. 
manskiærv. 

nicholas saga. mariu saga. olafs saga, j eirni bok, vr 
klifhaga. 

J skalanvm, ix. dynur. vij. hæginde. iij. BÍockiuvoder. 
ij, aklædi. half enn niunda alin annarar vodar þæft uadmal. 
OG uod uadmals oþæft vj. merkur veptar oc fiordungur tui- 
taug einskepta. 

Þetta j sængurklædum. ix dynur godar oc illar. vj 
hæginde oc ein sæng er narfe gallt epter sig daadan dynu 
og hæginde. iij. aklædi. 

Þetta j burenu. iiij oc xx. trog. ix storkeraulld. xix. 
smakeraulld med favtvm. xij. diskar, vij. skalir. viij. ker. 
ix spæner. j strockur. ein flote. vij. kattlar goder oc iUir. 
iij. pottar. ij. dukar. vazhandklædi. vernizad fat brotid. 

J skemune aork oc. ij. klafar. u, kistur. ambod. v. hrifi- 
ur. iiij. klarur. tadkelling. tuennir aidar krokar aa ij. hesta 
krokar. heysledi. mykialedi. stige. bord . . . Bekur. pall 
uxahud. 



67S. 1504. á Hrauni í Keldadal. 

TilANSSICRlP TARBBÉ F. 

AM. Fasc. XXXVII, 7, transflkript frumritað & skinni. Anna-ð (fyrra) 
innsiglíð er dottið frá. 

[1, Kanpbréf Bira Jöns GÍBlaBonar fyrir Hranni íKeidudal 18. Nöt. 

1479, DI, VI, Nr. 226. 

2, ETittunarbréf Bj^rna Þðrarínssouar nm audTirðiiHmunB 18. Jáni 

1480, DI, VI. Nr. 253. 

3, Kaupbr. Herdísar Einarsdóttur fyrir Höföa i Dýrafirði 29. Dec. 
1460. DI, V, Nr. 206. 

4, KTÍttunarbréf Indriða Hákonarsonar um andTÍröi Höföa 9. Júni 

1461, DI, V, Nr: 219. 

5, Bréf um Vatnadal frá 4. Dec. 1475,. DI,. V,. Nr. 7ia]. 



1)= kólbjEir; = kólfart 



TRANSSKRIPT. — VÍG PÁLS Á SKARÐL 741 



CDedkennuzt vid petvr aigfuason og þorolfur augmundK- 
aon ath vid hðfum sed og ýfer leait so latandi bref med 
heilum og oskavddum dandi manna jnciglum sem hier fyr- 
ir standa skrifut. Og til sanninda hier vm settv vid ock- 
ar jncigle fyrir þetta transkripttarbref er skrifad war j 
hravni j kelldvdal j dyrafirdi arvm epter gvdz bvrd CO^ 
flm hvndrvd og iiij ar. 



679. 1504. á Kambl. 

TvEiE menn votta, að þeir hafi aéð kvittunarbréf það, er 
Ormr Jónsson þá (1497) kongs umboðsmaðr milli Hítarár 
og Skraumu gaf Páli Aronssyni fyrir atvist að vígi Páls 
heitins Jónssonar (1496), og eins kvittunarbréf Guðna Jóns- 
Ronar fyrir bótum eptir PáL 

AM. FaBC. LXVI, 25, frumrit á skiani, komið frá Bæ á Eauðasandi. 
InuBigliu eru dottin frá. — Apogr 1176. 

Þetta bref heyrer til latrum j adalvik^). 
Þath giorum vit bergvr ingimvndarson og einarjonson 
godvm monnvm kvnnigt med þessv vorv opnv brefe at vid 
haufvm sied og heyrtt kvittvnarbref orms jonssonar sem þa 
hafde mins herra kongsens syslv og vmbod j miUvm hitar- 
ar og skravmv') pale aronssyni firir þa athvist et þar med 
var þa pall heithinn jouson var oforsyniv j hel sleginn. j 
annare grein savm vær og kvittvnarbref gvdina jonsonar 
sem hann hafde vth gieflt flrir þær bætur sem honum vorv 
thil dæmdar efter fyrnefndan pal jonsson. Og thil sanninda 
hier vín settvm (vær) fyrnefnder menn vor jnsigle flrir þetta 
uort vitnisbvrdarbref er skrifat var aa kambe j kroksflrde j 
reykiahola kirkiv sokn arvm efter gvdz bvrd CO cccoc og 
iiij £ar. 



1) Utan á bréfinu með gamalli hendi. 9) hér stendr á BpásBÍu raeð 
nokkuð yngii hendi : „þorleifur gamiaBon". 



742 GUÐNI JÓNSSON. 



1504 



680, 1604. 

Skbá og reikningsskapr eigna Gaðna Jónssonar um Þverár- 
þing meat vestan Hvítár. 

AH. 267, 4to bl. 1 og 4, skinnblöð samtíða og Tlat með hendi 
Gnðua JöDBBonar. 

Anno domini co® d** iiu. 

Voru 8oddan peningar j sidumnla um uored þa hro- 
mundur þorbiarnarson toc uid. 

Jtem i kirkiufle. þetta 3 gelldum saudum tuæuetrum og 
elldrum Ixxxxx med iiij hrutum tuæuetrum. vetrgamler 
sauder. Ixxx. med iiij hrutum veturgaumlum. jtem asaudur 
ij og. XX. annars hundrads. 

Jtem gelld naut. xl. og erv þar med talen. n. uetur- 
gomul. vi. og XX kyr med ij kuigum tuæuetrum. þar til 
xvi kaluar. 

Jtem i kauplum. x. heatar fullroskner. ij tuæuetrer. iij 
ueturgamler. vij hross roaken. iiij tuæuetur. 

Jtem vorv suo morg lomb reken aa fiall. viij og c. 

Jtem vi uoder og xi og verk til tveggia. xiiii huder. 
xuiij kl3^ppingar. ix klyfberar. tuenner klafar. tuenn hrip. 
uont huortueggia. tuener torfkrokar uonder. iij bryne. ein 
brifa og eitt orb. Ixx. asmundar. xuiij merkur uax. iij hesta 
reip med tuenn(um) bandreipum. xuj sticur klædis. xij stic- 
ur lerepz. vj sticur og xx med striga. ij hufur tuibyrdar. 
iiij auxar med uondu brythðggi. smidia alfær nema ræfrin. 
sleggia. klaufhamar. pall. torfskere. torfliar. ij recur. ij lin- 
dukar. j uUducur. j ullhandklædi. ix tinfot og erv þar iiij 
brakud af. og xx trefðt og eru vj steind af þeim. tuær og 
og XX skaler. allar brakadar nema uj. aeytian spæner flest- 
er faneyter. xij storker med tuegia tunua kut. vi sængr 
faneytar nema j. og eru þa allar alfærar. x katlar og erv 
vi goder en iiij brakader. iiij pottar og einn bættr. I trog 
flest faneyt enn svm ekki mathelld. xij keraulld og xl med 
smam og storum og erv þar vi fðtur. ij kutar litler. iiij 
gtrockar uarla mathellder leka aller. iiij altunnur. ein halí- 
tunna. iij munnlaugar allar brakadar meir enn ein. iiij 
kaunnur og leca allar. ^in tint. 



1504. 



GUÐNI JÓNSSON. 



743 



Svo morg kwi(Ildi) j byggingu aa leigvstodvm. halft 
anat kwi(IIdi) hia gisla havardzsyni. j vor halft ix kvi(lldi) 
hia sera j. . .^) stallasyni^) & Ivndp]. iiij kuigur at avc 
þreuetrar j vor er settar woro j fodur. olvctar kui(IIda) leig- 
ur. hia eigli da uarmalæc j ku(illdi) og leigur. steinolfi ik 
grimstodum ad auki (hia) andresi clx raud(s)gile iij kvi(lldi). 
arne & hofstodum eitt kvi(IIdi) og ku j fodrum. hia sera 
þorde stallasyni & gil8back(a) vi kv(illdi). vj kvi(Ildi) hia 
ara stallasyni og luctar halfar kvi(Ilda) leigr og iij uetur 
kuig(a) doi mat at avc. joni ryt j huamme vij kui(IIdi). hia 
magnusi hel[ga]syni sa þorgautzstodum j kvi(IIdi oc lica 
leifl ca frodastodum xii kui(IIdi). da ueggium halft anat 
kui(lldi). iiij kui(IIdi) reycium hia pali. hia margretv ] 
stafhollteij kvi(lldi). andresi ca biargasteine þreuetur kvi(ga). 
& hamrendum hia andresi j kvi(lldi). a veggium hia joni j 
kvi(illdi). ix kvi(illdi) aa steinum hia sigurdi, jone torfasyni 
dSi kviwm j kvi(lldi). ij kvi(Ildi) hia arna Si sigmundarstðd- 
um, aa haufda hia ara helgasyni ij kvi(lldi) og þridia kyr, 
J fodrvm aa spoamyri i k(yr). j sueinatvngu hia joni oddz- 
syni ij kv(illdi). j krokvm hia ione jonssyni ij kui(lldi). ox 
suartagili hia þorarne ij ku(illdi). iiij kui(Ildi) aa videlæk 
hia jone. da forse iij kvi(Ildi). j arnarskarde^) hia ]one mark- 
nssyni ij kui(lldi) og einn hestur. iij kyr hia joni odsyni sa 
uatne. iij kvi(lldi) j litlaskarde hia jone hrafnsyni. iij 
kvi(IIdi) j skogum hia erlendi luct leigur af einv. j skog- 
um hia jone j kv(illdi). iiij ku(illdi) a gliufra hia magnusi 
hialltasyni, j litlu gravf hia magnuse halft iiij ku(illdi). aa 
jarlanzstodum iij kvi(lldi). dii ualbiarnaruaullum hia einari j 
kui(lldi). iij kui(lldi) hia halldori œi þorgavtzstodum. & 
skalpastðdum vi kvi(lldi) og ij med bænhusinv at awc. hia 
ofeig j mvnadarnesi viij k(villdi) og ij hia arnori syni 
(hans). arnbiorn einarson j kv til leigv. krosse aa akranesi 
kv(illdi) til leigu .Ixxxx alnar ogolldnar j landskylld. leig- 
urnar ogolldnar. 



1) Eyða fyrir uafninu. 2) Svo. 3) þ. e. nti Jafnaskftrð). 



fiUÐNI JÖNSSON. 



150é. 



Suo mioiij j fodrvm ij not tuævetur*) og fcuiga vetur- 
gAmul. o^ xij lomb hia sera þordi stallasyni. ana Htallasyni 
atta lomb xxxx alnar oluct. tueir uetrungar j huame. vi 
iomb .Æ h:fifafelli. viij lomb a frodastodum og j vetrungr 
Og 'tuaevett naut aa reycium. iiij lomb og uetrungr aa uegg- 
ivm tuævett nöt j litlv grauf. xii lomb og vetrung(ur). xii 
lómb oi gliufraa og tuævett nðt. uetrungr j skogum. uiij 
lomb i munadarnesi og vetrvng. ij kuigr a anan uetur og 
jcij lomb hia syni hans (!). iiij uetrungar aa uidelæc. aa forsse 
iiij lomb. uetrungr og tuævett nðt. þreuett nðt aa uarma 
læc. 

Svo micid íie j geymalu a steinvm Ix dsaudar vij saud- 
jEsj xxxx med ij hrutvm. aa reykium xxx asaudar og xj 
s^^ider gellder med einvm hrvt. aa ueggium ij og attatiger 
ÍUQd iij hrutum, a frodastodum xuiij sauder og xx med ij 
HÍLfli, pettia heima j sidumvla ij kyr og xx med iij kuigi;i?ii 
pg. i tarfur. gelld nðt xix iij uetur og þadan af elldre og i 

Hia gudbrandi jonssyni iij kugilldi og iij ærdar leigur. 
lofadi hann at giallda iij uætter flska. hia arng.rimi ein kyr 
og iij ærdar leigr. lofadi hann at giallda iij ær j leigurnar 
iij ærdar j vor, hia sera hoskulldi j kyr er (hann) lofadi 
fyrir xij fiordunga smiors. oluct leigan. iij uætter skreidar 
oluctar hia runolfi hðskollzsyni fyrir xij (!) smiors. hia as- 
geiri palssyní iij uætter skreidar og iij aer til leigu fyrir 
smior. hia sigurdi olafsyni fridar xxxx alnar og hefer stad- 
id upp a marga xii manudu. hia sera einari ij kugilldi. og 
iiij ær og ij sauder tæuetrer. 

Stto micid jnan gatta da brafnkelstðdum sem hier seig- 
er. ij kerauUd liggia iij tunur ol huoru sterk. og leca bædi 
og anad keralld ligia da ij tunur og lekr. eitt jardkeralld 
fornt og liggr da half iíj tuna. xui smakeraulld aull mat- 
helld. xviij trog med godum og jllum. vi fiordunga ketill 

1) hér hefir íyi-Bt verið ^larí^&ó ^ypt^rgoffmi", en ^yo iíuíJiJíiö ofau í 



■ 



1504. 



GUÐNI JÓNSSON. 746 



nyr og .u. flordunga ketill nyr og ui fiordunga ketill bættr 
og ij smakatlar og er anar miog bættr. ij ui uiarka pottar 
anar nyr enn anar forn og er heiU og huergi spiUtur. og 
enn þride iij marka pottur gamall og miog bættr. iij faut- 
iir allar fornar og leca ij suo þær eru ecki mathelldar. xij 
bordakaler med smam og storum. iij spæner. j tinfat og 
anad blyfat. j kanna. ein tint. lest hvortueggia. ij rðd fðt 
og ij hin. iij skerdiskar rauder. ij lindvcar half iiij alin 
biior. j uazhandklædi litid og fornt. j byrda ny. ij strock- 
og lecr anar. salltker litid. jj sængr fornar og uelsterk- 
ar. anat ulla(r)klædi uont en anat salungs aklædi lika fornt. 
y huiluvoder sterkar og hæginde lica. ij mvnlaugar. ij hríf- 
^r. i broten. ij auxar. iiij liaer. j torfliar. pall. torfskeri. 
palreca. ij hardsteinar. klaufhamar. 

Suo morg kugilldi fyrir uestan langoa. uiij kugilldi oa 
fosse. xi sa grimstodum. iij hia gudmundi einarsyni. halft 
hid iij hia joni steinþorgyni. iij hia jndrida asmundzsyni, 
attatigi anars hia brandi. hestur og kugiUdi hia þorlake & 
hofstodum, kugilldi hia gudmundi asmundzsyni. iiij kugilldi 
hia helga gislasyni. ij kugilldi hia gudmundi klemensyni, 
hia andreysi sigurdzsyni iij kugiUdi. iij kvgíllde hia hreine 
öluctar halfar leigrnar. kugilldi hia gudmundi j skutilsey. 
ij kugilldi hia marteine j uogi. eitt hia svmarlida aa brvar- 
fossi. xvj kugilldi j hnarrarnose. halft xvi med krossn(esi). 
halft u^kugilldi hia halldori einarssyni. xi kugilldi da cíilpt- 
arbacka. vi jkugilldi ói saurum. viij kugilldi da oLlptda. viij 
kwgilldi j haga. uj aa suartbfíla, xij ax helgastðdum. xj ku- 
giUdi hia skotthala j holme. x. æ, hrodbiargarstðduni. viij a 
uðllum, viij da molldbrecku. viij kugilldi hia magnusi j skog- 
um. viij hia snorra ] skogum. ^ij kugiUdi ux hraunsmula. 
viij vnder bruarhraune, u j krosshoUfce hia þorarne. ij hia 
jngemundi j kroashoUte.^) 

l)Hér endar 1. blaö;á2. og 3. blaði cr h(»nd Bjönifl GuðnafiODar og 
reikiiingar frá 1509, en á 4. blaði oa: nn'ð 6öma handí og á 1. blaði 
halda svo þessir reikuingar frá 1B04 ítfram; 2. o§ 3. blað settu aðréttu 
lagi «ö 6tan4» & i^ptir 4. biaði. 



746 



GUÐNI. — HELGAPELLSSKLAUSTR. 1504. 



Suo micid da ec upp j hitardal. vi kaunnur. ein tint. 
og tintar brot. xiij tinfaut. iiij blyfðt. þriu og xx trefaut. 
raed uij raudum. v. borddiskar rauder. xxx skaler. smar og 
storar. uiij hornstaup og ij piaturstaup. vi katlar heiler. og 
iij litler heiler og enn fiorde bættur. ij vppgefner. einn 
pottur godur og ij bætter og ij katlar upp gefner. einn 
tunnuketiU. ein pana undan botnenn. einn nazkall. iij mun- 
laugar litlar og allar ærvlausar. ui trog og xukeraulld. vij 
hardsteinar. og ij bryne. iiij liaer og .u. spik. iij atorkeraulld. 
iiij lindukar. ij handklædi. einn hialmur. xi spæner. iij hamr- 
ar. og en iiij litiU hnodhamar. ein taung. iiij auxar. u. jarn- 
mark. ij griotborar. ein malltkuern. ein lykt. einn las nyr. 
ij huder. einn uaundr. pallklædi. ein linlauk. florar sængr. 
med tueimr salungs aklædum nyium. og eitt uUar saklædiíís 
slitri. jtem einn strockur, 

Suo miced j kost da hrafnkelstaudum. iij fiordungar 
betur enn ui uætter smiors med ui fiordungum vpp i hítar- 
dal. vij sauder at aullu nema at magalum .iij ganglimer af 
nautf, hryggr og sidur. iij uxasidur j hitardal. ij. limer og 
einn hryggr. 

J sidvmvla suo morg gelldnaut xiij gðmul og eitt tuae- 

uett. 



681. [1504]. 

SiöuEÐR Daðason kvittar Haldór ábóta á Helgafelli ura and- 
virði Höfða í Eyrarsveit, 

Eptir skjalabók nú S LnndsBkjAlaBHfni 94. 4to bl, 13^b, nieð hendi 
J6ns liigraanns SigurðBBonai, c. 1600. 

Kuittun fyrir Hofda anduirde j Eyrarsueit. 
Þad giore ec Sugurdur Dadason godum monnum kunn- 
ugt raed þessu minu opnu briefl og medkiennist ad eg hef 
fulla og alla peninga vpp borid af Abotanum Halldore a 
Helgafelle fyrir jordina Hoffda er liggur j Eyrarsueit. ío 



1505. HELGAFELLSKLAUSTR. - DÖGUUÐARNES. 747 



sem mier vel anægier, og j kaupi ockar var skiltt. og þui 
gief ec adurgreindan abota Halldor olldungiss kuittaíi og 
akiærulausan fyrir mier og ollum mijnum epterkomendum. 
Og til sanninda hier vm. 



683. [1504]. 

Bbéfsígrip um kaup Helgafellsklaustrs á jörðunni Híisavík 
í Steingrímsflrði. 

AMagn. 252 4to bla. 48, skr. c. 1660. — AM. 430. 4to bls. 7—8, 
séra J6n í HStardal c. 1720. — AM. Apogr. 3598. Ártal þeBsa bréfs- 
^grips er 1504 bjá Finni biakupi (Hist. Eccl. Isl. II, 72). Þetta bréf 
stendrekki í Helgafellsakjalabók LandBBkjalasafnsina (94) með hendi Jóns 
iösmanns SígurðBsonar. 

Husavijk.^) 

Þordur Jonsson og GunnhiIIdur Tumasdotter selldu abota 
Halldore og klðstrinu a Helgafelle atta hundrada partt j 
jordunne Husauijk j Steingrijmsflrde firir viijc j Iðsafie. 



683. 14. Janúar 1505. í Galtardalstungu. 

Kaupmálabréf Suraarliða Bjarnasonar og Agnesar Hallbjarn- 
ardóttur, er tilgreinir landamerki Arnarbælis og Dögurðar- 
ness á Fellsströnd. 

Eptir afskript Magnúaar Einarssonar á Jörfa c. 1730—1740 með- 
al Döií^urðarnees Díinonarklakka tíkjala (bjá mér) eptir afnkript stað- 
featri 16. Nov. 1662 í Haga á Baröaströnd af Þorieifi Magu&öByni og 
Jólianui Jónssyui. 

Þad giorum vær PalIKleraensaon. Þordur Verraundsaon 
og Pall Jonsson godum monnum viturlegtt raed þessu voru 
opnu briefe. ad þar vorura vær i hia a aundurdu £yre j 
€yrarsveit ad Sumarlide biarnason fieck Agnesar hallbiarn- 
ardottur. sier til loglegrar eiginkonu raed so felldum skil- 
mala ad biarne biarnason gaf sumnrlidri syne sinum til æfiíl- 



1) 430. 



748 



DÖGURÐARNKS OQ ARNAiRBÆLI 



1605. 



Jegrar eignar jordina arnarbæle er liggar i Stadarfellz kirkiu- 
gokfi fyrir xle med þessum laTidamerk(i)um. Marklsekur er fell- 
ur ur Ormstadavatne rædur til siofar. enn bruarkellda rædur 
fyrir utan er fellur j Ormstadavatn. kellda su sem fellur ur 
Daraminum rædur upp j Ormstadavatn hid ýtra enn kellda 
rædur ur damme og ofaii j alttatiorn. rennur kellda þesse 
fyrir utafi holltid er stendar a midre mýrinne a mille Dog- 
urdarness selz og hraunflalla. enn raudalækur rædur þadan 
til sioar. hier til gaf Biarne fyr greindum sýne sinum x 
malnýtu kugilldi og .x,c i ollum þarflegum peningum. med- 
kiendist Sumarlide ad hann hefdi þessa peninga uttekid af 
fodur sinum. hier a moti gaf sira Hallbiðrn Agnesu dottur 
sinne þriatýge hundrada. jðrdina grðf er liggur i gýrarsueit 
] ondurdu ^ýtBx kirkiusokn fyrir. xxc og v malnytu kugilldi 
og V. c, j ollum þarfligum peningum. skylde sira [hallbiðrnO 
dottur sina Agnesu malakonuj gard Sumarlida. Ogtilsann- 
inda hier um settum vær fyrnefndir menn vor jncigle fyrir 
þetta vitnisburdarbrief er skrifad var j gallttardalztungu 
þridiudæginn næstan epter geisladag þa er lidid var fra 
Gudz burd xv. c. ara og .v. ar. 



684. 31. Janúar 1505. í Flensborg. 

Hans Dana og Norðmanna konungr gefr Vigfúsi Erlends- 
syni landavistarbréf fyrir handarafhögg á Halli Brands- 
syni. 

AM. Faac. XXXVII, 17, frumrit á skinni, og or ionaigli koDungB 
dottið frá. 

landzvistar Bref fusa EUendx onar f(ore) hallur 

hands(!). 

Wii Hanss met gudz nade Danmarcks Norgis Suerigs 
Uendis oc gotes konnýngh Hertugh vdi Slesuigh hollzsten 
stormarin oc dytmersken Greffue i oldenborgh oc Delmen- 
horst Giore alle viterligt at thenne breíFuisser oss elskelige 
wiigffus edlansenaff wort ocnorgis kronenslandt jsland vor 

1) leiöretL Handritið hefír hér ranglega : halldor* 



^^"^' tAröSVÍSTARBHÍÍF. 

Diann oc tiener haffaer nw bereth oc oss til kende gifiaet 
at hann kom fore 8kade oc hwgh hannden aff hadler brands- 
8on oc mesthe ther fore sijn fridht Tha haffae wii; nw aff 
wor aonderlige gunsth oc nade vnnth oc^) giffaet oc nw 
Diet tetthe wort obne breff vnde och giffae hannom sijn 
fridt ighen fore then sagh Oc epter thy at han segh for- 
oenth oc fordragethaffaer nieth forschreöane hadler brands- 
son fore then skade hann giorde hannom vdi tess han han- 
nom syn hand affhwgh Tha wille wii ath then sagh trett- 
be oc ovillige som them paa badte siider ther om emellom 
waare kunde skall i alle mothe waare en afftaladht oc dod- 
er sagh Oc skall ey forschreffune vygfuse eller nogre hanss 
arffwinge slectmge eller venner ther fore eptther thenne dag 
arges hindres dler i nokre modte feides eller oc ther fore 
iiogen skade eller hinder skee eller vederfares paa noket 
hanss eller hanss arffwingis gotz waare seg enthen losth 
eller fastt Thii forbiwde wii allom ehwo the helst ere eller 
waare kiinde oc serdeles wor foget ther paa for^ie vort 
land jslandt oc alle andre som fore wore skíildh ville oc 
skuUe giore och lathæ forschreffane wiigffus etlandsson ell- 
er hanss arffwiuge slectinge eller venner ther fore íniodt 
thenne wor gunst nade och thette wort opne breff ath hindre 
eller hindre lathe mothe qwellie omake eller noget forfangh 
ath giore. Vnder wor konnynglike heffun oc wrethe, 

Giffuet paa wort slott flensborgh sancte agnetis virgi- 
nis et martiris dag aar et cetera mdquinto. 

Vnder worth Secret 

Relator magister clemet armiger. 



686. 31. Janúar 1605. í Flenaborg. 

Hahs Dana og Norðmanna konnngr veitir Vigfási Erlends- 
syni að léni Skóga og Skógaeignir, Mðrk og Merkreignir 
undir EyjafjöUum. 



1) tvíBkrifað' og ritað „och" & íyrra staðnum. 



760 



MERKREIGNIR OG SKÓGA. 



1505. 



AM. 191. 4to bls. 15—16 (bréfftbók Jóns HallflBonar i Næfrholti ífrumriti 
áskinni 1520—1538). — AM. Apogr. 5516 með heudi Arna MagnÚBSonar. 

Yíj hana med gadz nad danmarks suiaríkis ncndis og 
gotis konung. hertug utt ) slesuik og utti j holsten stor- 
maren og ditmerskin. greifl utt j oldenborg og delmenhorst 
giore alle uiturligt ad uij afworre senderlige gunst og nadi 
hofum untt og tillatid og med thetta uortt opni bref unna 
og tillata ad þesae brefuisare uigfus erlendzson vor elsku- 
lige mann og tenare ma og skal hafa nyta bruka og bíj- 
hallda uor og norigis gard skogagard og skogagardz eigu- 
er suo leingi sem hann lifer j suo mata ad hann skal hallda 
fyrr nefndan gard utt j suo mata bygt og foibetret uid sin 
hefd og magt og giora og gefa oss ogkrununne þararliga 
oss til goda reidi. uc epter landzuisu. Somuleidis af thena 
uorre somu gunst og nad hafluij untt ogtillatid fyr nefnd- 
ur vigfus ma og skal upp byggia og hus ad setia upp dct 
thenne uor og krununar jord og grund upp aa jsland ligi- 
andis sem kallazt merk og merkur eigner nu strax sem 
hann fyrst heim komendis uerdur og þad sidan ad nytá og 
bruka utt sin lifs tid. og nu fyrir þau fyrstu .u. ar skal 
hann þær hafa og bíjhallda frij og kuitt vtan alla afgipt 
þar af ad gefa j nockurn mata. Og sidan þar epter med*) 
þau .u. ar forlidin og forgeingen eru skal hann giefa oss 
iijc efter landzuisu. Nær hann deyr og afgeingen er þa 
skal sidan fyr nefnd jord og grund med allre sinne býgg- 
ing þar þa uppsmidut koma og i gien uera under oss og 
krununn(i) fríj og kuitt og obíjhindrud j allan mata. þui 
forbiodum uier aller edur (ehuo) the hellzt eru edur uera 
kunu besendorliga uorum^) fouita og umbodsmann og log- 
mann fornefn(d)e vigfus hier j mot hindra lata. mæda. plaza. 
qvelia edr oforrietta utt j nockurn mata under uora kong- 
liga hefnd og reidi. 

Giflt vpp A vort slot flensborg sancte agnetia uirginis 
dag. arum epter gudz burd CD. d. quinto. 



1) AM, viU leiðrétta „med" i „ad«. 2) uoran, hdr. 



1^05. VÍG PÁLS Á SKARÐI. 751 

686. 26. Janúar 1505. í Óslo. 

HxNs Dana og Norðmanna konnngr gefr Birni Þorleifssyni 
landsvistar og grlðabréf nm atvist hans með Eiriki Hall- 
dórasyni að vígi Páls Jónssonar (1496). 

AM. Fasc. XXXVII, 16, frumrit á skinni, og cr innsiglið dottið írá. 

Vii [^ans met gudz nad Norigis Danmarks Sweriga 
Wendig och Gotis Konungh (iertugh j Sleszwigh oeh ] holz- 
atzen Stormaran och Dytmersken Greffwe j Oldenborgh och 
Delmenhorsth sendher ollom monnom them som thette breff 
sea ædher heyrer Q. G. och sine. Weer williom ath theer 
widher ath weer haffwom j heidhftr widdher gudh saker 
gode manne bðnistader giffuit biorn torleiffson som ] flock 
ok felghe war met erick haldorsson then thiid paoU jons- 
8on war j hellslaghen oforsynio gridh och fridh forer oss 
och hwariom manne met them hette ath han bether widder 
gudh. kronen ock erftwingie hins dawda Nar som han haff- 
wer thet fulkomneth och giort epther norigis lag som j 
iisalandh pleigher epther gamall sydwane och haffwer ther 
vppa wor ombotzmanzss och erffwingena hina dawdhe quitt- 
encier tha haftaer hau landzwisth och fulle qnittan aff oss 
Swa ath han skall forer then sak ware qwitt. frii. ledugh 
och law^ss och allwngis aakerelawss forer oss och hwariom 
manne Swa ath jnghen fadd ædher ofadd skall hafwe mackt 
foracreffne biorn torleiffson ath hindre ædher hindre latha. 
platze. modhe. reke. quellie eller j noger mathe omaghe 
vppa persone. thenere. godz ædher penninge hedhen aff om 
thette maall Nema hwar som thet gorar willi haffwa for- 
giorth ffee och fridi och wordh aldre bothamadher sidhen. 

war thette breff giort j Oslo Die conuersionis sancti 
pauli apostoli anno domini OD d quinto aa anneth och twtt- 
ughe aare Rigis waras Norigis. 

^err jon polsson proosther ath mariekirkio j Oslo can- 
celler war jncigladhe. 



m 



RUNÓLFR HÖSEÚLDSSON. 



687. 29. JanTÍar 1505. í Hjarðarholti. 

DóMB útnefiidr af Arnóri Finnssyni,! umboði Finnboga lög- 
manns Jónsonarj um sýslumensku Eunólfs Höskuldssonar 
milli Hvítár í Borgarfirði og Hítarár, og dæma þeir hann 
frá sýslunni. 

Dómasyrpa Jóds Hákouarsonar á Vatnahorni (d. 1748) í 4to bls. 
90—91, flkr. c. 1608. 

Domur vm Runolf HoskuUdzson. af honum var 

dæmd syslan. 

Ollum monnnm þeim sem þetta Brief sia edur heyra 
senda vigfus þordarson. Jon Þordarson. Salamon Einarsson. 
Brandur einarsson. Halldor þorgeirason og Jon Hrafnsson. 
kuediu Gudz og sjjna kunnigt giorandi. ad þa er lidit var 
fra hingadburd vors herra jehsu Ghristi. cn. d. og .v. ar 
miduikudæginn næstaíi fyrir purificatio Sancte Marie j hiard- 
arhoUti j Stafholtstvngum oa þingstad RÍettum vorum vierj 
dom nefndir af arnori flnnzsyni. ^r þa hafdi laugligt vm- 
bod af fimboga Bonda Jonssyni Laugmanni nordan og vest- 
an ŒL Jslandi. at nefna dom yfer huort Runolfur Haus- 
kulldsson skylldi fullmectvgur og Laugligur syslumadur vera 
j syslunni millum huitar j Borgarfirdi og. hitarar edur eigi. 
Og huort hann mætti med laugum hafa og hallda fyrr skrif- 
ada syslu. gdur med domi vera vid skylldur fyrir þeirra 
storsaka skuUd. sem til hans hafa sagdar verid og greind- 
ur Finnbogi laugmann sagdi med sijnu brefi fyrir sig komn- 
ar vera med godra manna Bivising. er þad saugdu nefndan 
Runolf sialfan vid hafa geingid og þeir dandi menn sem 
Byggia og Bua j greindri syslu villdu þar fyrir ecki taka 
yfir sig sagdan Runolf HauskuUdsson. nie hallda hann fyrir 
kongs vmbodzmann, og hier fyrir giorist eingin RÍettur dai 
kongsdomsins vegnaj optskrifadri sýslu. Sagdi og optnefnd- 
ur flmbogi laugmann j sinu Brefi ad uors naduga herra 
kongs hirdstiori hefdi sier fullar mact og 

1) eyða setluð fyrir nafní hirðfltjórans i handritinu, og hefir afskrif- 
arinn, sem annars hefir verið nákTðemr, ekki getað leeið það. En hirð- 
Btjörinu hefii verið Eaí vau Ánefell. 



1505 



RUNÓLFR HÖSKULDSSON 



753 



valld til gefit. ad huar sem syslumennirner kynne fra ad 
falla. Edur eigi geingi laug og Eiettur j syslunum sem til 
ber eptir laugum. skylldi hann setia adra syslumenn i nefnd- 
ar syslur og þui sagdist hann j auiiguan mata vilia for- 
soma þessa luins^) herra kongsins skylldu og almenningsins 
naudþurft og þui gaf hann arnori Finnzsyni fullt ualld og 
vmbod ad nefna hier dom yfir. 

J fyrstu komu þar fram þeir menn sem þar baru vitni 
vm. Ad Runolfur EoskuUdzson hefdi vid geingit fyrir þeim 
ad hann hefdi gripit og tekid annara manna peninga vr 
heilagri kirkiu og hann hefdi med verid ad locka menn vt 
af Stadar kirkiu da Reykianesi til þess ad lata liflata, huat 
oss leust fullt vtlegdarverk vera. og þurfa fuUa landzvist 
fyrir ad fa. huor sem slikt giorer. Enn oss leyst semhuor 
Diundi j þeirri sauk blíjfa sem hann sialfur vid geingur 
naudsynialaust viliugur. 

J annari Grein vis^um vær ad optnefndur Runolfur var 
ecki suo fiadur sem honum bar og laugin skipa ef hann 
skal kongs vmbodzmann vera. 

Jtem j þridiu Grein atti optskrifadur Runolfur Hosk- 
uUdzson huorki bu nie heimili j þrattnefndri syslu. 

Þai fyrir þesaar allar sakir og adrar fleiri sem hier ad 
luta med laugum. dæmdum vier fyrrnefndir domsmenn med 
fullu doms atkuædi. Titt skrifadan Eunolf HauskuIIdzson 
med auUu lausan og vidskildan optskrifada syslu. og hann 
hana med aunguo moti hafa meiga med laugum. og aung- 
uan mann sem heimilisfastur er j sagdri syslu honum mins 
herra kongsina skuUd giallda meiga. edur nockra adra skvUd 
ad giora kongsdomsins vegna og þrattnefndan Runolf Hosk- 
uUdzson aungua heimta med Biettu meiga. 

Og tU sanninda hier vm setium vier fyrrnefndir doms- 
menn vor jnnsigli fyrir þetta domsbref skrifat oi aukrum 
j hraunhrepp da Mirum þridia dag paska^) oa gama ari og 
fyr seiglr. 



1) leiðr.i mina hdr. 2) &. e. 25. Marts 
Dipl. Isl. YU. B. 



48 



754 



REYKJAVÍK 



1505. 



688. 3. Febrúai- 1505. í Vík á Seltjarnarnesi. 

Máldagi Jóns kirkju postula í Vík (Eeykjavík) á Seltjarn- 
arnesi, er Stephán biskup setti Jónsson. 

AM. Apogr. 2211 „Um Vikurkirkiu a ScItiarnarucBÍ. koœid tii 
min fra monBr. Odde Sigurdzsyne". Aptan viÖ stendr: „þenuanu mal- 
daga hef eg Oddur Einarsson S. S. S. lated flkrifa ordriett eptter gorolu 
Briefe Bem Jou Narfaeou a laugarvatne haíde Anno 1617". 

Vm Vijkurkirkiu. 
Vier stephan med gudz nad BÍskup j Skalhollte giorum 
godum monnum kuunugt med þessuvoru opnu Brefe advier 
vorum j vorre visitatione. komum vier til vijkur a Seltiarn- 
arnese og vigdum þar kirkiu og gafum þar til aflat so sem 
kirkiu vigslu tilheyrde oc vor BÍskupleg magtt vtvijsar. Bio 
þar Olafur bonde Olafsson. krofdum vier hann reikning- 
skapar kirkiunnar. Enn hann beydde oss ad lata giðra kirk- 
iuna. hafde hann lated giðra adur kirkiuvidenn flrir þriu 
hundrud. so var hann skylldugur kirkiunne halftt þridia 
hundrad. enn kirkiann var þa giord flrir tiu hundrud. var 
kirkiann honum þa skylldug halftt flmta hundrad. voru þar 
xij kugiUdi med kirkiunne. skipudum vier honum tuo ku- 
gilldi j Botena. var kirkiann honum þa skylldug halftt þridia 
hundrad. feck fyrr greindur Olafur kirkiuune jarnkall flrir 
X aura. var kirkiann honum þa skylldug vmm þriu hundr- 
ud. þui gaf herra stephan opttgreindann Olaf Olafsson olld- 
ungis kuittann vmm allann reikningskap kirkiunnar sijdann 
fyrst hann kom þar. og til þess þa var komit. Eru þar nu 
X kugilldi med kirkiunne. skipade opttgreindur herra 
stephan ad kirkiudagurinn skyllde halldast æfennliga a vor- 
ed jn festo sancti Johannis evangelistæ aute portam lati- 
nam. enn singiá postulanum tijder næsta dag eptter. og til 
sannenda hier vm settum vier vortt jnnsigle flrir þetta Bref 
skrifadjvyk jn festo sancti Blasij Episcopi öt martyris anno 
Domini OD*^. d**. qvinto. 



^ö^- 1505. í Klofa. 

24. Júní 1534. á arund. 

Bréf um kaupmála ÞorstcÍES Pinnbogasonar og Ceciliu 
Torfadóttur. 

AM. Faec. XXXVII, 33, írumrit á skinni. Bæði innsiglin ern fyrir 
bréfiuu. 

Þad giorum vit sæmundr jonsson ok biorn jonsson god- 
vm monnum kunigt med þessu ockru opnv brefe. þa erlid- 
it var fra guds burd. CD. d. ok. v.^) ar j klofa aa land- 
mannahrepp. þar j stofvne for svo felldr giorningr fram j 
niille þessara dandi manna torfa jonssonar ok helgu gndna- 
dottur. af fiinne alfu. en þorsteins finbogasouar ok cezceliv 
torfadottur af anare. at adr enn fýr nefndr þorsteinn keypte 
adur nefnda cezceliu geck hann til handsala vit adur nefnda 
inenn torfa og helgv ok gafu^) tittnefndre cezceliu j heim- 
anfýlgiu .cc. hvndrada. enn þratt nefndr þorsteinn tallde 
sier. cccc. hundrvda^) ok gaf tit nefndur þorsteinn cezceliu 
konv sinne allar sinar lavggiæfer^) vr þessvm peningum. 
Ok til sanenda hier vm settvm vid ockar jnsigle fyrirþetta 
vitnisburdar bref skrifad sa gruud j eýiafirde jonsmessu 
baptista. xix arvm sidar enn fyr seiger. 



690. 11. Febníar 1505. á Brciðabólstað. 

ViTNisBiTRÐR, að Torfi heitinn Jónsson (í Klofa), sem þá 
(1504) hafði kongs umboð á Rangárvöllum, tókþann eið af 
Þorsteini Magnússyni, að Einar heitinn Björnsson hefði feing- 
ið Halldóru Guðmundsdóttur jörðina Þorkelshvol til æfi-U- 
legrar eignar. 

AM. Fasc. XXXVI, 22, frumrit á skinni. Bæði innsiglin eru dott- 
in frá. — AM. Apogr, 3397. 

Vitnisburdur um Eijdtoku Þorsteins magnua- 

sonar 1503.«) 

1) Svo. 2) Svo stendr þaö skýrt. 3) Utan á bréfinu með hendi 
ttk 17. öld. 



48* 



756 ÞOEKELLSHVOLL. - LÖGGJAFIE JÓNS. 1505. 



Þad^) giorum vid jon biornsou ok magnus Gunnlaug- 
son godvm monnum kvnnigt med þessv okru opnu brefl. 
ath vid vorum þar nærr stadder aa stora huoli aa þingstad 
riettum anno domini 00 d (i)iij^) vm svmarit ath Torfl heit- 
in ionsson sem gud hans sal nadi hver ed þa hafdi kongs 
vmbod aa rangarvoUum ath hann tok eid af þorsteini heitn- 
um magnnssyni vm iordina þorkelshvol.- ath einar heitinn 
biornson hefdi feingit halldorv gudmundardottnr greinda 
iord til ævenligrar eignar ok frials forrædis hver eidur hon- 
um hafdi adur dæmdur verit aa alþingi af laugriettvmonn- 
um flmboga laugmannz. Ok til sanenda hier vm íestum vid 
okkur jnsigli fyrir þetta bref Skrifad aa breidabolstad j 
fliozhlíd in crastino sancte scolastice virginis ari sidar enn 
fyrr seigor. 



691. 15. Marts 1505. á TJrðum. 

LöGGjAFAKBRÉP Jóus Sigmundssouar til dætra sinna Guðrún- 
ar, Vilborgar og Helgu, Bjargar konu sinnar og anuara. 

Á. 

AM. Apogr. 384 „Ex traQSsuuito facto 1562". 

Þad giore eg jon sigmundzson.^) godum monnum vitr- 
ligt med þessu minu opnu brefe. ad eg medkennunzt ad eg 
hefe giort so fellt fieskipte nu med dætrum rainum ) þad 
arfskipte edr loggiafer huert sem helldr kann nu hier ept- 
er ad verda og þad bref vtuisar sem eg giorda j tungu ad 
næruoranda bessa preste Jonssyne. Porde klemenssyne. og 
flcirum monnum odrum sem bref vm giort þeirra vottar. og 
saker þess eg veit ogrant huersu losafle kunnu ad halldast 
edr vtgialldazt. sem eg hefe adr agreint med hæd eda 

1) Þag, frbr. 2) í frumritiau atendr „iij", sem hlýtr að vera mia- 
ritan íyrir „iiij«, þvi að Torfi er eun á lífi 25. Júní og 2. Júlí 1504, og 
er þvi ekki dáinn 11. Fobr. 1504. Öndvert ár 1505 sýnist hann ogenn 
vera á lífi, og þó dáinn fyrir 11. Febr. það ár. 3) „er sa aidan vard 
lögmadur" (AM.). 



1505. 



LÖGGJAFIR JÓNS. 



657 



skiællegre borgan þui akipa eg nu med samþycke biargar 
konu minnar, 

J fyrstu Gudrunu dottr minne jordina alla audunar- 
stade til fullrar eignar. 

Vilborgu dottr minne huol j vestrhope og klombr til 
fullrar eignar. 

Helgu dottr minne kroaaanes a vaznese og myro j 
vestra hope til æflnligrar eignar. huerre vm sig med oUum 
þeim gognum. gædum. eignum og jtokum sem sierhuerre 
jordunne fylger og fylgt hefr ad fornu og nyiu. 

Hier med akipa eg biorgu kuinnu minne j giafer sin- 
ar jordina fltiar og þar med sex malnyfcu kugillde og þar 
til frida peninga sem brestr a mala hennar. og jardirnar 
hol og bessasta(de) j skagafirde og þar med xij kugillde. 

€n gudrun jonsdofcter skal hafa kugillde med jordum 
sinum og kapla og gelldfie sem til vinzt. þar til hun hefr 
.xlc med þeim v kugiUdum sem med enne standa og inne 
helldr^). gnn biorg skal hallda hana og hennar fe þar til 
spyrst j Jandit huert eg er lifs edr daudur. Og til sans 
vilia mins bid eg vinliga ginar son minn hann hallde þessa 
mina skipun j ast vid gud og hlydne vid mig. €nn heidr 
og hialp vid syskin sin. Og til sanninda hier vm setta eg 
mitt jnsigle fyrir þetta giorningsbref er giort var a Vrdum 
j suarfadardal lögardaginn fyrir palmsunnudag anno domini 
millesimo qvingentesimo quinto. 

Jn dorso bujus transBumti aliqvis. mig minner þad være hönd 
herra Gudbrandz. annotavit.^) 

€pter Jon Sigmundsson^) af geingin tok teitr þorleiís- 
son vffibod þeirra systra. enn þa teitr misti sitt godz tok 
biskup Jon ad sier þessar jarder med fleirum odrum an 
doms. og fieck sinum syne sera birne og med sera biarnar 
godze hafa þær verid halldnar vnder konginn, 

B. 

AM. Apogr. 3967 með hendí Páls Hákonarsonar eptir tranaBkrípti á 
akinui frá 11. Aug. 1592. 

Þad giore eg Jon Sýgmundsson godum monnum vitur- 



1) Svo. 2) Orð Árna. 3) lögmann, b. v, AM. 



758 



LÖGGJAPIE JÓNS. 



1505 



ligt med þessu mimi opnu brefi ad eg medkienuust ad eg 
hefe giort suo fellt fieskipte nu med dætrum minum j þad 
arfskipte eda lauggiafer huert sem helldur kann nu hier 
epter ad verda. og þad Bref utvisar sem eg giorda j tungu. 
ad nærveranda Bessa presti Jonssyne, Þordi Kliemussyne 
og fleirum monnum audrum sem bref um giðrt þeirra vott- 
ar. og sakier þess eg veit ogrant huersu Jausafie kunna ad 
halldast edur utgialldast sem eg hefl adur ágreint ad hæd 
edur skiallegre Borgan þui akipa eg nu med samþycki konu 
minnar biargar, 

j fyrstu Gudrunu dottur minne jordina alla audunar- 
stadi til fnllrar eignar. 

Helgu dottur minne Krosaanes ad vatnzneae og myre 
1 vestarahope til æflnligrar eignar 

Vilborgu dottur minne f^uol og Klombur j vesturhopi 
til fuUrar eignar hveriu um sig med aullum þeim gaugnnm 
og giædum. eignum og jtaukum sem sierhverz jordum fylg- 
ier og fylgt hefur ad fornu og nyu. hier med skipa eg 
biorgu kuinnu minne j giafer sinar jordina Fitiar og þar 
med sex malnytu kugilldi og þar til frijda peninga sem 
brestur a mdla hennar. og jardernar ^ol og Bessastadi j 
Skagaflrdi. og þar med tolf kugillde. Enn Gudrun Jons- 
dotter skal hafa kugilldi med jordum sinum og kapla og 
giellt fie sem til vinst þar til hun hefr. xl. tijger hundrud med 
þeim V. kugilldum sem med enne standa. og Einar helldur. 
en Biorg skal hallda hana og hennar fle. þar til seni spyrst 
j landid. huert eg er lifs eda daudur. og til sanns vilia 
mins bid eg vinlega Einar son minn hann halldi þessa mina 
skipun j ast vid Gud og hlydni vid mig enn heydur og 
hialp vid syskin sin. Og til saninda hier um setta eg mitt 
Jnnsigli fyrer þetta giornings Bref er giort var ad Urdum 
j Suarfadardal laugardaginn fyrer palmsuunudag Anno Do- 
mini millesimo quingentesimo quinto. 



693. [26. Marts 1505. í Fagradul]. 

ViTNisBURÐR Jóns Þorlákssonar um skógarhögg í Sleðmeið- 



1505. 



SLEÐMEIÐAIlÁSAll. 



759 



arásum á Skarðsströnd í tið hústrú Olöfar, þegar faðir hans 
bjó á Kvennahvoli 1 þrjú ár og hann sjálfr tuttugu og eitt 
ár í Langeyjarnesi. 

Eptir afakript Magnúaar Einarssonar á Jöría c. 1730—1740 meðal 
I^agverðarness og Díraonarklakkabréfa (hjá mér), staíréttri eptir frumriti. 

Þat geri ec jon þorlakaon godum monnum viturligt 
med þessu minu opnu brefl at ec uissa fyrir uist at fader 
minn þorlafcr heitinn olafson bio a kuennahuoli þrenna .xij. 
manudu. og hafde skogarhggg j sledmeidaraaa aatðlolaust 
at skipan hustru olofar allan þann tima, So medkennumzt 
eg fyr nefndr jon þorlakson at ec bio j langeyiarnesi einn 
uetur og .XX. og hafda eg skogarhaugg j sledmeidarasa all- 

þann tima atðlulaust at akipan hustru olofar þui eg 
uissa fyrir full sannendi at hun^) lysti og hiellt þa sina 
eign um alldur og æö. bædi adr og sidan. og hier epteruil 
eg sueria ef þurfa þicker. 



693. 26. Marts 1505. í Fagradal. 

ViTNisBURBR Jóus Bjömssonar um skógarhögg í Sleðraeiðar- 
ásum, þegar faðir hans bjó í D'igurðarnesi um sjö ár. 

Þad giorer eg jon biornsaon godum monnum uiturligt 
med þessu minu opnu brefl ad ec medkennumzt ad fader 
minn bio j dðgurdarnesi upp aa sið tolfmanude. ad ec wissa 
fyrir full sanninde ad haun hafdi sledmeidaraasa til hriss- 
hðgs og allrar nautnar suo leingi sem hann bio sa fyrr 
greindri jordu æitaululaust og einginn fann adsuo ec wissa. 
Og til sanninda hier wm setta ec jon bíorns(son) mitt jnn- 
sigli fyrir þetta uitnisburdarbref akrifad j ytra fagradal 
fiorda dag paska aarwm epter guds burd. CO. d. og .v. aar. 

„ÞosBor 2 ofanskTÍfdder vitnisburder [Nr: 692 og 693] voru bSd- 
er ö, heilu og órotnn Pergamentzbrefe med einn óbrákudn Hang- 
ande Jnnsigli, BO hliodande ord fyrer ord sem hier er ritad". 



1) hfi, hdr. 



760 



DYNJANDI 



1505. 



694. 37. Marts 1505. í Vatnsflrði. 

GuÐNi og Ormr Jónssynir handleggja Narfa Jónssyni jörð- 
ina Dynjandi í Grannavík. 

AM. Apogr. 837 „Ex originali íra Bira Hannoae á SnæfiöUum. Þetta 
bref er med aömu hendi aem leidarholmBBkra er eg feek af Magnuse 
Magnussyne. Jnnsigle Biarnar Gudinaeonar er eigi stœrra enn 2 Bk. 
Dansko. Jnnan i þvi er hundur. Bem setur rófuna uppi loft. og beyger 
hana framm 'ú hryggenn. síer bo med höfdenu tilbaka eins og hann ætle 
ad bita i spordenn a rófunne. Þesse hundur Bnyr frerara hiutanum ad 
vinstre hendinne . . (AM.) 

Þath giorvm vier biorn gvdinason, þonolfr avgmundz- 
son og þolleifur avBUOlfson godum monnum kvnigt med 
þessv WOBU opnv bEefl ad þa er lidit war íra guds burd 
00 cccc nivtiger^) og xv a fimtudagin j paskavikv wob- 
um vær j hia saum og heyEdum aa i breidastofvnni j vaz- 
fiRdi j jsafiRdi ORd og handaband þessaEa manna af einne 
alfv gudina jonsaonar. og ORms brodur hans enn af aunaBe 
narfva jonssonar. ad svo fyrir sldldu ad fyRskrifader brædr 
gvdini og OÐmr handlaugdu adr nefndvm narfva jOBdina 
dyniandi cb liggr i gBunnavikur kÍRkiu sokn med þeim skil- 
daga ad hvn skylldi hans ævenlig oign svo framarliga sem 
hvn mætte þeirra eign verda. til aBfs eda vmbods sinna 
vogna eda þolleifs palssonar. fyrir þa peuinga sem pall 
hciten jonson broder þeirra var skylldngr adr grcindvm 
narfva sinna vegna og solveigar biornsdottur. og narfva 

1) „NB. fyrste stafurinn i tiv (o: t) — þvi að Árni hcfir fyrflt lea- 
ið tivtiger — synest ad hafa vered sottur (þó med sömu hendo ogsama 
bleke sem hitt. bo mikid sem eiaat kanu) i stndenn eins hvera þess eem 
ut hafe vered Bkafed: Kannske þar bafe i fyrstu óvarlega skiifaflt niv, 
þó a þad óefad ad heita tiu. so Bom þad nu er. — Nu tek eg mig aptur 
nm þetta ofan Bkrifad. þvi Jon lögmudur Sigmundzson allegerar þetta 
bref i Binnm urakurde pro Narfa JouBsyne 1614. Verdur þad so ad 
vera elldra, Mun þvi eiga ad heita niidiger oc xv (o: 1505) hversu 
barbarum sem þad nu er. Annars hefi eg siod transscriptum af þessu 
brefe giört 1573. Þar stod i M. cccc. LL. og xv. ar". (AM.). Sam- 
kvæmt þesBu hefir Arni leiÖrétt ártalið 1515, sora hanu fyrat hefiv Hkrif- 
að efst í horn bréfðins, og hefir gert úr því 1505, cndii hlýtr ártalið 
að vera það, þvi að Qaðui Jónssoa dö 1507. 



1505. 



KVITTUN. 



761 



inega Died EÍettu ad sier taka þessv savmv jORd ad næst- 
vm fardavgvm. samþyktu þeir bioRH og aRÍ þeiiiia giorning 
fyrir sinn paRtt ef þeir mætte eigandi verda þeirra peninga 
sem solveig hafdi att. Og til sanninda hier vm settvm 
vær fyit nefnder menn wor jnsigli fyrir þetta opit bref 
hvert er giort var j sama stad dag og aR sem fyR seigeR. 



695. 8. Apríl 1505. á Hólum. 

&0TTSKALK biskup á Hólum kvittar bróður Jón Þorvaldsson 
um útlúkning á öUu því, er hann varð honum skyldugr á 
meðan hann var officialis heilagrar Hólakirkjn. 

AM. Apogr. 3878 með hendi Arna Magnússonar eptir frumritinu. 
„Jnnbigle gotBkalkB biskupa (hid minna) hauger vid brefed" (AM.) 

Vier godskalk med gudz nad biskup a holum giorum 
godum monnum kunnigt med þessu woru brefue ath wor 
brodir Jon Þorualdzson med samre nad abote a þijugcyr- 
um. hefuir anefnt golldit ok wtluckt alla þa peninga sem 
haun lofuade oss fyrer þær allar aakir ok EeiknÍDgzskap 
sem hann brotligur vard vid oss medann hanu var wor ok 
heilagrar holakirkiu officialis. suo ath oss vel líjkar ok 
anægir. þui gefwm vier æ.drnefudann abota Jon aullvngis 
kuíttann og ^akiærulansann fyrer oss ok ollum vorum riett- 
um eptirkomendum heilagrar holakirkiu formonnum, ok til 
sauninda hier vmm heingiumwier vort secretum fyrerþetta 
kuittunarbref er skrifuat var aa holum j hiaaltadal. þridiu- 
daginn næstanu epter fostum sancti ambrosij episcopi et 
confessoria anno domini millesimo quingeutcsimo quinto. 



696. 15. Apríl 1505, á Höluni. 

EiNAR Hálfdaiiarson selr Pétri bónda Loptssyni hálfajörðiua 
Ytradal í Byjaíirði og hálft Kambfell fyrir alls fjóra tigi 
hundraða og jörðina (ieldÍDgsá á Svalbarðsströnd með þoirri 
grein, er bréflð hermir. 



762 



DALSBEÉF. 



1505 



AM. FaEC. XXXVII, 19, írumrit á skinni. Af 6 inDflighm er nú 
eitt fyrir. 

Þat giorvin ver gotskalk med guds nad biskup a hol- 
um. magnus arnasou. sæmvndur símvnarson. ion íinbogason. 
helge sigurdfíson. ion sigvalldason leikmenn godvm monnum 
viturligt mcd þessu vorv opnv brefe at ver vorvm i 
hia savm og heyrdvm a ord og handaband þessara manna 
af einne halfu peturs bouda lopzsonar en annare einars 
bonda haldanarsonar at svo fyrir skildv at einar sellde ad- 
ur greindvm petre lopzssyni jordena ýtradal halfa er ligur 
ur i eyiaíirde og^) halft kamfell. hier i mot gaf opt nefnd- 
ur petur lopzsson sextan hvndrod og, xx. er biskupin reikn- 
ade at einar haldanarson være skylldvgur kirkivnne i dal 
og iordena gelldingsfa er ligvr a svalbardsstrond og .ii. kv- 
gillde og .ii. hvndrod i þarfligum peningvm. skyllde hvor 
vm sig svara laga riptingvm a þeire (jordv) er sellde en 
hallda til laga þeire er keypti. 

for þesse giðrningur fram j stoplinvm a holvm þridiv- 
dagin næsta fyrir magnus dag vm vorit. arvm epter gvds 
bvrd þvsvnd flm hvndrod og fim ar, Og til sanenda hier 
vm setivm ver vor insigle fyrir þetta kavpbref er skrifat 
var a holvm i hialltadal a sama are og deige sem fyrr seier. 



697. 1. Maí 1505, á Hólum. 

Beéf, að Gottskalk biskup á Hólum lýsti þvi, að Jón Finn- 
bogason ætti hjá sér eitt hundrað hundraða og tuttugu hundr- 
uð betur, að hann hefði lént sér jörðina Grund í Svarfað- 
ardal og Ósland með kotunum báðum Hóli og Brekkum, og 
að Jón hefÖi lofað að selja sér jörðina Ósland (Falsbréf). 

Skjalabók 94. áto^ í Landsökjalaflftfni mcð hcndi Jóna lögmannfi Sigf- 
urösfionnr c. 1600, hl. 20—21. Þetta bréf n-.un hn efa vera fálébréf, 
gert í Barðamálum um 1590. Sbr. bréí frá 18. Jan. 1506. 



1) eÍBt á spássiu, og boöað inn. 



L 



J 



1505. 



OSLANDSBRÉF 



763 



Brief fyrer Barde wm Eeikningskap. 
Þad Giorum wid Jon prestur palsaon og Jon Hallgrims- 
son godum mounum vitanligtt med þessu voru opnu Briefe 
ad vid worum hia staddir sa holum j hialltadal at þa lidit 
var fra Guds burd CD d v ar sa vpstigningardag vors herra 
Jesu Christi og heyrdum þar aa ad Gottskalk med gudz 
nad Biskup ad Holum lyste þui fyrir ockur og morgum odr- 
^tti godum monnum ad Jon Finnbogason ætti hia sier jcc 
og xxc Betur. Somuleidis lyste og fyrir ockur fyr greindur 
Biskup Gottskalk ad Jon Finnbogasou hefde liient 8Íer]ord- 
ina grund j Suarfadardal og jordina Osland med kotunum 
Badum hole og Breckum vpa xj ar. sierdeilis lyste optnefnd- 
ur Biskup Gottskalk þui fyrir ockur ad Jon flnnbogason 
hefde sier lofad ad selia jordina osland j oslandshlid sera 
hann war eigande ad fyrir adra Ixxxc fasta eign, Og til 
sanninda hier vm setium vid ockar Jnnciglc fyrir þettaock- 
ar vitnisburdarbref huortt skrifad var et cetera. 



698. 12. Maí 1505. á Mosvölluiu. 

14. Apríl 1506. í Ögri. 

BóMR útnefndr af Birni Guðnasyni, kongs umboðsmanni milli 
Geirhólms og Langaness, um áskilnað Guðna Jónssonar og 
Tumasar Jónssonar út af hval, sem rak áKirkjubólií Skut- 
ilsíirði, þá er Tumas hafði jörðina á leigu, en Tumas bafði 
tekið hvalinn að sér. 

AM. Fasc. XXXVII, 30, frumrit á skiuni. Fyrir bréfið hafa nldrci 
koniið nema 4 iniiHigli, og eru 2 af þeirn dottin frá. 

Doms bref vm hvalinn þann tvmas jonsson tok 
ad sier a kirldvboli j skutvlsflrde.^) 
Ollum monnum þeira þetta bref sia edur heyra sender 
þorleifur aurnolfson. ketill þostcinson. jou þosteinson. þor- 
gautur olafson. sigmundr brandzson. ]on ionson kuediugvds 
og sina kunnigt giorandi med þessu uoru opnu brefl ai 



1) Utan á, bréfinu moö gamalii bendi (Björna Guðnasonar). 



764 . HVALMÁL. 



1505. 



manvdagen næsta fyrir halluardzmesso^) þa er lidet uar 
(fra) hingadburd uors herra jhesu christi. CíD. uc og u ar ooi 
mosuoUum j aunundarfirdi ca. almenniligu hieradsþinge uor- 
um uær til nefnder af ærligum manni birne gudinasyni er 
þa hafdi mins herra kongsins syslu og umbod j millvm geir- 
holms og langánes at skoda og dæma j millum gudinajon- 
sonar og tumas jonsonar um þann askilnad er þeirra for j 
miUvm fyrir hueriar saker greindr tumass var þangat stefndr 
j nefndan stad og dag. kiærde greindr gudine jonson þat 
til adr nefndz tumass. at hann hefde olaugliga med faret 
[og rangliga under sic dreigit med heipt og ofund^) þann 
sama hval sem kom aa kirkiubole j skutilsflrde þa greindr 
tumas ionson hafde adurnefnda jaurd til leigu af halldore 
hakonarsyni er þa uar eignarmadur adr greindrar jardar 
kirkiubols. ^nn greind sakar gipt er nu komin vnder adur 
greindaíL gvdina og hans syskín orm og gvdfinnv. epter 
kristinu gudinadottur modur þeirra ^^ier þui sem erfder 
hafa til geingid um adra peninga halldors hakonar(sonar). 

J fyrstu grein dæmdum vær opt nefndum tvmasi lyr- 
ittareid hin minna huersu miced hann hefde under sig 
dreigid aí adur greindum hval. hvern er hann sor oss a 
heyravndum at þat hefde verid. xij. uætter af feitahual og 
allt þuest og reingi at auke. (^uat uær giaurdum honum fyr- 
ir sitt starf og arbide fyrr skrifat þuest og reinge. bein og 
seyme. en bitala half mork greindvm halldore fyrir hueria 
uætt af feitahual. epter þui sem hann selldizt. þar j sueit- 
enne fyrir vadmal og smiðr og frida peninga. Vt uísar suo 
uor landzlaga bok at huervetna þar sem madur giorer 
manni fiarskada med heipt og ðfund til halfrar merkur. þa 
skal fuUriette uppe eda aufvndarbot epter dome. Þui dæmd- 
vra uær greindum halldore hakonarsyni. flmm merkur j fuU- 
riette af opt nefndum tamase fyrir rangligt halld og at- 
tauku ca adr nefndum hual. fiell þa adr greint sakferli og 
riettarfar undor kristinu gudinadottur med audrvm arfl og 
peningum epter uigdisi halldorsdottur. dottur dottur aina 

1) Þ. e. 12. Maí, sem þá var annar í hvítasunuu. 2) [á BpáBSÍu og 
vÍBað iuu. 



1505. 



hValuál. 



m 



sem fyrr skrifad stendur. og med þui at opt nefndr tumas 
uillde aungua midlun eda forsuar œl giora med adr nefnda 
kristinu um adur greint hualuerd og riettarfar. þui dæmd- 
vm uær henne flmm merkur j fullriette cia opt nefndri sak- 
argipt. flell þa þessi bædi fyrr akrifud fullriette og hual- 
uerd epter optnefnda kristinu baurnum henuar til arfs ept- 
er hana Gudina jonsyni. Orme og gudfinnv. €n aaker þess 
at opt nefudur gudine jonson amalgade uid títt nefndan 
turaas vm opt nefnda akæru og beiddezt apturlags di fyrr- 
greindum peningum enn hann villdi eigi. Þess og annara 
at uær uisaum at hans partur var suo raicill at riettu sundr- 
skipte og alnataulu til arfs vid síu syskín, vr þessu riett- 
arfare og hvaluerde. at honum uard halfrar merkur skade 
& huerium xij manudum. Og þui dæmdum uær adrskrifad- 
er domamenn med fullu doms atkuædi. titt nefndum gudiua 
jonsyni vj merkur j fullriette af opt nefndum tumase. di 
huerium xij manudum sidan honum fiell þesse sakargipt og 
riettarfar til arfs epter modur sina kristinu gudinadottur [en 
konginum iii aura med hueriv fullriette a huerium halfrar 
merkur skada.^) Skulu þesser peningar gialldazt j aullum 
laugligum sakeyri sem boc giorer rad fyrir med þrimur 
saulum at næstum fardaugum og at micelsmesso. en allt 
golldit at næstum fardaugum epterkomandum og gialldizt 
heim(a) j augri at heimile opt nefndz gudina nema hann 
uili indælla um giora og suo kongsins sakeyrer heima at 
laugheimile biarna(r) gudinasonar kirkiuboli j langadal. 

Samþyckti þenna vorn dom med oss adr greindur 
Biorn gudinasou kongs umbodsmann og sette sitt jnsigli med 
uorum íyrr nefndra domsmanna jnsiglum fyrir þetta doms- 
bref huert skrifad var j augri j isafirdi þridia dag paska 
are sidar enn fyrr seiger. 



699. 19. Maí 1505. á Hólum. 

DóMR klerka útnefndr af Gottskalk biskupi á Hólum, þar 
»em þeir dæma jörðina Skeggjastaði á Ströndum fullkom- 

1) [éi spássin og vÍBað inu. 



766 



SKEGGJASTAÐIR. 



1505. 



lega ei?n Hóladórakirkju, síðan Jón djákui príórsbróðir galt 
biskupinum hana í scktir, skuldir og reikningsskap, 

AM. Fdsc. XXXVII, iiO, fi'Uiurit á Bkiuni. För eptir 5 innsigli cru 
i bréfinu, eu innsiglin cru öll dottín frá. — AM. Ápogr. 3402. 

Domur vm skeggiastadi 1505.^) 

Þath giorum wier. Broder einar abote a munkaþuera. 
brodir Nikulaas príor a maudruuaullum. ]on gííslasou Radz- 
mann heilagrar holakirkiu. eirikr einarsson. gudmundr jons- 
son. ]on íinbogason. olafar klængxson. jon finbogason. helge 
ionsson. nikulas þormodzson. bease ionsson. þorstein ketils- 
son. petur paalsson. þorbiorn ionsson. jon ionssou. jon þor- 
uardzson. jon andresson. steiugrimur bessason. haluardr biarna- 
son ok flnboge einarason. prestar hola biskupsdæmis godum 
monnum viturligt med þesso woro opnv bref'e at sub anno 
gracie millesimo quingentesimo quinto. a vijdeuauUum i 
skagaíirde jn die halluardi martiris-) vorum vier i dom uefud- 
ir af vorum verdugum herra ok andaligum fedur Godskalk 
med gudz Nad biskup a holum. ath dæma. skoda ok rann- 
saka. wm iordina skeggiastade er liggur a straundum fyrir 
austan laíLganes í skaalaholltz biskupsdæme. hueria er ion 
ionsson diakne serix kalladur er priorsbrodir. hafde golldit 
ok feingit biskup godskalke ok heilagro hola kirkiu med 
vottum ok handabande til fullrar eignar fyrir þær sektir, 
sakfelle ok reikningzskap sem hann var skylldugur heilagre 
holakirkiu ok biskupinum a holum fyrst af vmbodum þeim 
hann hafde hola kirkiu vegna. ok reikningzbrest af instæd- 
um landzskylldum ok kvgillda leigum. huad reiknadizst tutt- 
ugu hundrut i landskylldir ok þar til leigur eptir tiutige 
kugillda. a huert aar medan hann hafde vmbodin. ok fimm 
malnytu kwgillde ath áufc wr jnstædu. Suo ok \jste biskup 
godskalk fyrir oss at aadr nefndr ion ionsson hefde lofuat 
sier med handabande ath víjgiazst vndir hola kirkiu. preslr 
ef þath mætte med riettu verda. edur brodir i einhueriu 
klaustre sama biskupsdæmis. viii vorit sem hann var fýrst 
samþycktúr af prestum ok bedinn ath vera biskup a hol- 



1) Utan á. bréfínu með gamalli hendi. 2) þ. e. 15. Mai. 3) Svo. 



1505. 



SKEQGJASTAÐm. 



767 



um aadr hann siglde. lyste ok biskup gvdskalk^) fyrir oss at 
biskup stephaíL heide at sier tekit ok hiellde greinda iord 
skeggiastade ok kalladejon diakna gefuit hafua tilbeneflcium 
vndir skaalaholtz kirkiu. ennion diakne seigir neitilat hann 
hafue nefnda iord gefuit. huorke vndir skaalholtzkirkiu nie til 
beneflcinm. framar enn hann víjgdizt prestar vndir skaalholtz- 
kirkiu. Nu sakir þess at vier vi.ssum fyrir fall sanninde at opt 
nefndur ion jonsson sem nu er diakne ok kalladr er priorsfrænde. 
var j opinberum saukum vid heilaga hola kirkiu ok hennar for- 
menn. af hordomum. frændsemisspielium ok mægdum okþdr 
med var hanu tuikuæntur ok hliop suo af bisiíupsdæminu 
ordlofslaust an laugligrar lausnar. skripta ok yfuirbota. þui 
fyrir þa fyrstn grein. at ion ionsson hafde sik fyrr lofuat 
til víígxlu vndir hola domkirkiu enn skaalholízkirkiu. ok 
fyrir þær allar greindar saker er hier standa ok adrar 
íieire. leistz oss hann eigi mega víígxlur taka edur votum 
Hoigia j odrv biskupsdæme vtan hann hefde þar til sierligt 
ordlof haft af biskupinum a holum. Ok at suo profudu sem 
nu er hier fram komit. dæmdum vier allir fýrr nefndir 
prestcír tíjtt nefnda iord skeggiastade vera ok verit hafua 
sannliga ok fullkomliga eign hola domkirkiu ok biskupsins 
a holum sidan ion diakne gallt hana ok luckte biskup god- 
skalk i sinar sektir. skulldir og reikuingzskap. at þeim vitn- 
um feingnum at jon diakne flekk biskupinum ok holadom- 
kirkiu þessa saumu jordj aadr greint sakfelle ok reikningz- 
skóLp. Ok til sanninda hier vm heingium vier optt nefndir 
prestcLr vör jncigle fyrir þetta domsbref. er skrifuat var a 
holum i hialta(dal). CDanudaginn næstan fyrir fíeatum corporis 
christi a sama aare sem fyrr seigir. 



700. 38. Maí 1505. á Hólam. 

Stefna Gottskálks biskups Nikulássonar til Jóns Sigmunds- 
sonar um kúgildahald, útlausnir, biskupstíundahald, samn- 
ingsrof og hjónabandamein. 

AM. Apogr. 3962 eptir transskripti ftá. 9. Aug. 1592. 

Wier G oskalk med gudz nad Biskup ÆHolum atefnum 

1) S70. 



?68 



GOTTSKáLK: BISKtÍP OG JÓN. 1S05. 



ydur Jon Bondi Sigimindsson stundarstefnn fyrer oss til 
Hola j Hialltadal j Skagafirdi flmtudaginn næstann epter 
sancti botolfs dag nu uæst cr kemur*) fyrer þær sakir er 
vier kiærum til ydar. 

J fyrstu graín, ad þier hafid ad hallda .v. cdur vj. mal- 
nytu kvgilldi. sem voru med jordinne kuijvm j nordurdir- 
dal j borgarfirdi. og hofum vier huðrki feingid leigur edur 
avoxtu af upp a flmm oLn 

J annari grein stefnum vier ydur fyrer vj kvgilldi er 
sijra Sigmundur Steindorsson fader ydar var oss skylldugur 
j vorum reikningskap. og hefur stadith vpp a þriu ær. 

J þridiu grein fyrer vorar vtlausner sem er eina af 
vididalstungu. Tvær af mdrstodum. Tværfyrer nupin. Tvær 
fyrer vrdar kirkiu og fyrer gamlann vxa. 

J fiordu grein fyrer tijundargiord. ad þier hafid alldrei 
giort ydra Biskupstijund rietta sijdann vier vorum Biskup. 
og vier komum til Jslandz. Reiknum vier þad sierdeilis fyr- 
er hundrad hundrada j jardagotzi eda meir og olukt af ollu 
lausagotzi. 

J finitu grein ad þier hafid ad ydur tekid vegna kirki- 
unnar j Vijdidalstungu Biskupstijvnder þær er minne eru 
enn eyrer. af þeim bæium sem þar til eru nefnder. og alla 
þa tijund sem eigi er skiptitijund. og allt pietursfie og cigi 
golldit þann eyrer sðluvodar. sem þar skylldi fyrer koma. 

J siettu grein íyrer þa sauk ad þier hafld rofid þann 
sama. sem fader ydar sijra Sigmundur Steindorsson jatadi 
fyrer ydur 4 almennelegre prestastefnu. heima aa ^olum fyr- 
er þær saker sem þier voru brotleger vid heilaga kirkiu og 
forbod sem þier voruth j settir. ad su sdtt og same skylldi 
suo framt halldazt sem þier væruth alldri j moti heilagri 
kirkiu. og hennar formanne huorki med ord edur verk. Enn 
þier skyllduth j sama forbodi ef þier Býfld. og hielldith 
ecki þa jatan og saatt sem greindur fader ydar sijra Sig- 
mundur giordi fyrer ydur. 

J siðundu grein kiærum vier til ydar Jon Sigmunds- 
son heilagrar kirkiu vegna ad þier hafld saman bvndithyd- 



1) þ. e 19- Júní. 



1505. 



ÖOTTSKALK BISKUP OG JÓN 



769 



vart hionalag vid biorgv þorvalldzdottur. sem sðgd er ydar 
fiorraenningur ad frændsemi jamlangt ad telia j badar ættir. 
■keypt hana og fest ologliga j moti heilagrar kirkiu RÍetti 
cín orlofi vors ^elgasta faudurs pavans. visvitandi þennann 
skulldugleika eptir ættartali frænda ydvara og hennar, Enn 
einginn skylldi heyrazt hver sem vm taladi þenna skylldleika. 
hvorkij lysingv hionalagsins fyrer edur eptir ad ydarforlagi. 

Stefnum vier ydur fyrer allar þær sakir sera vier kunn- 
ura þar til ydar ad tala med lógura þo þær standi ecki hier 
j stefnunne. 

Stefnum vier ydur vnder þann dom sem vier þar yfer 
nefnura hvera svara edur sekta þier verdit oss og heilagri 
kirkiu skyllduger hier vm. 

Stefnura vier ydur j fyrrságdann stad og dag med ollu 
ydru profl og skilriki sem ydur ma til bata verda j greindu 
niali og verid komenn fyrer hddeigi og sitied so leingi 
stefnunar^) sem endilegur vegur geingur d þetta ydvartmal. 

biodum vier þier sijra Steingrimur bessason vnder hlydne 
og afsetning þins Bmbættis ad lesa þetta vort bref fyrer 
adurgreindum Jone bonda Sigmundssyni suo hatt hann meige 
vel heyra. ef hann vill. 

Og til sanninda hier um heinglum vier vort secretum 
fyrer þetta bref skrifath aa ^olum j (^ialltadal fðstudaginn 
næstann fyrer petronillæ virginis Anno Domini M.** D**. qvinto. 



^Ol. 30. Maí 1505. í BjðrgTln. 

BjöRN Þorleifsson selr Hans Kruckugh og Sunnifu hústrú 
konu hans jarðirnar Stað í Aðalvík, Skáladal, Reykjarfjörð, 
Heateyri og tvær eyðijarðir á Ströndum hjá Draungum fyr- 
ir sex hundruð berena gyllini, með öðrum greinum, er bréf- 
ið hermir. 

AM. Fasc. XXXVII, 29, frumrit & gkinni. Öll 6 innaiglin eiu dott- 
in írL Aptan & bréfið ritar Árni ártalið „1505« og er það rétt. 



1) Ðannig. 
Dipl. Iðl. vn. B. 



49 



770 



JAEÐAKÁUP 



15Q5. 



Kaupbref oa millum Biarnar Thorleifssonar og 

hans krukiiv.^) 
Thath giorcr egh biorú thorlcffsou godhvm monnum 
kvnucckth medh thessv mínv opuv breffe thet egh medh- 
kcuvnzth ath ea;h haffar aelltth velbvrdhigh maun haus 
krvehvgh och hans ærlighre kviunu hvsthrv svnniffv thess- 
ar mínar jardher j jslandhe er so heitha fyrst Sthadh j ad- 
halvíj'k ock er fcmthighe hvudhrvdvm. Skaladalvr .xij. coch 
then er thar ligghur næsth ogh er .xvi. c reykiarfiordh .xx.c. 
hestheyr fijra .c. ogh .xx. och thvo eydhegardha er Jigghr 
nordhr vpp aa straudher hws drangha medh ollvm theim 
hlvthvm och hlvnneudhvm semthessvm jordhvra fylgher och 
fýlgth haffur ath fornv och nyiv thil ytharstu eúdhemarcka 
epter thy sem miuer forclldhrar ogh egh epthcr theim haffu 
fframasth eighandhe ath ordhit thil flalz ogh íiorv [thil sios') 
och landhz. medh thollvm och thivndvm skoghvm och rek- 
vm. vothnvm och veidhestodhvm einghivm och vthhoghvm. 
och oUvm avdrvm gædhvm sem thessvm fýr greindhvm jard- 
hvm sierdhelis thil heyrer. ffyrer sex hvndrvdh berena gyll- 
ene ock skvlv bijthalazth j thessvm næstvm thrimur aarvm. 
thvav j aar. ij. ath aare næsth komandha. ock ij eth thridhic 
areth. Och tha j svodhan matha ath egh edr mín retthc 
sysken en eingheu annaii skvlv megha leysa thil oss j gicu 
jnnan næsta aar och dagh er gvdh vill ath eegh kanu kom- 
asth heira j gien thil jslandhz. edr min syschyn kvnnv her 
faa bod edr breff vth aff. ogh skvlv thesser peninghar send- 
hasth thil beren ogh thar bythalasth. ^nn vm the vilie ent- 
hct leysa godhzeth thil segh iunan thenna forneffndha thidh 
for sodhaú peningha sem egh ber her vpp. tha skal skritf- 
en hans krvchvgh och haus kvinna hvsthrv svnníffa eighn- 
asth opth nefntth godhz thil æwiúlighrar eighnar med fríj 
och frelse. vndhan megh och minvm erfíughivm. enn vnd- 
her them och therass erffinghia. gr ogh so ath thar kann 
seinna meir nockvr klaghan edhr aakæran vppaa koma so 
ath thet gaar vth aff them medh loghvm och retthe tha 

1) Utan á bréfinu með hendi frá 16. öld. 2) [& spásBÍu og vís- 
að inn. 



1505. JARÐÁKAUP. — LÖGMANNSHLÍÐ. 



771 



byplicthar [egh^) megh edhr miíia erffiiighia ath bythala opth 
nefndh hans krvchygh ogh hvstrv svnníffv edhr theirass 
eríinghia jafntth gotth godhz sem thetha j avdrvm stadh 
sem them edhr therass loghiighvm vmbodzmanue vel aa 
ncygher ath thacka. Och goughr vth atf thessv godhzo j 
landhskylldh ein vætth minna enn. xl med fisk. Her mcdh 
kennesth och^) fyr nefndh biorn thorletfaon j thessv mínv 
opnv brefe ath egh haffur vpp boreth [thaun fyrsta^) sal af 
thitth neffndhvm haua krvckvgh och hans dandekvinuv 
hvathrv svnniffv thuav hvndrudh gyllene so ath megh vel 
ai neygher thy gytf'hr egh them thar forer kvith och frý 
ogh allzthinghis aakærvlavs for megh och alla mína epther 
komandha och thil ythar meirc vissv ogh sanninde her vín 
tha bidhr egh thessa dandhe (menn) sem so heitha. berra 
oircck sumarlidhason. nichil chlavvsson. thordh mathzson 
asmvndh salamvnson. giartth breidhe. ath sethia sín jnsighle 
medh miuv fyrer nedhafi thetha kavpsbrcfh cr giorth var j 
bören frydagheu næstha epther avghvstini episcopi. anno 
domiui. CO^ d. v. 



703. 31. Maí 1505. á Hólum. 

CtoTTSKALK biskup á Hólum gefr síra Hálfdaui Narfasyni um- 
boð til að lögfcsta hálfa jörðina Lögmannshlíð i Kræklinga- 
hlið, og leggr crkibiskupsdóm meO hans capitulo og alls rík- 
isins ráðs í Noregi fyrir norðan fjall fyrir greinda jörð. 

AM. Fafic. XXXVII, 21, frumrit á skinni, og er innsiglið fyrir. — 
AM. Apogr. 3403. 

Wrabod ad logfesta fialfa Logmansfilijd 
Doomkirkiunar Wegna.^) 

Vier godskalk med gudz nad biskup a holum giorum 
godum monnum kunnigt med þessu voru opnu brefui at vier 
hofum feingit vorum kæra syni sira halfdane narfuasyni 



1) [tviskrifað i frbr. 2) Svo. 3) Utan á biéíinu með hendi frá 17. old. 

49*, 



772 



LÖGMANNSHLÍÐ. 



1505. 



vortt fuUt og logligtt vmbod og heilagrar holakirkiu tiU at 
logfesta halfua iordina logmanzhlid sem liggur i kræklinga- 
hlid i eyiafirdi og sira eiríkur sumarlidason galt oss og 
heilagre holakirkiu i sin reikningskap epter þui sem hans 
bref þar vm giord vtvisa og honum fell till erídar og eign- 
ar epter faudur sin sumarlida erikzson þui fyrirbiodum vier 
vnder forbod og bann heilagrar kirkiu þessa vora logfest- 
ing at rimfua þui at vier leggium heilagrar kirkiu dom og 
vors andaligs faudurs erchibiskupsins i þrandheime mcd 
sinu capitulo og alltz rikissens radz i norige nordan flallz 
fyrir greinda iord halfua logmanzhlid ef nokur vil hena^) 
ahræra eda kæra suo framt sem vier naum eigi riettum log- 
um hier i islandi vm þetta vortt mal edur annat þui at 
vier biodum oss og aull vor mal vuder ransak og skodan 
vors kæra faudurs erchibiskups og rikissens radz i norige 
þui fyrirbiodum vier hueiium manne greinda iord halfua 
logmanzhlid logfesta yrkia i at vinna sier at nyta karli 
edur konu huat þeir heita. biodum vier og greinda iord til 
logligra skipta finboga logmanni eda hans logligum vmbodz- 
manne eda þeim aíídrum sem greinda halfua iord þickiazt 
eiga. Og til sanenda hier vm heingium vier vort secretum 
fyrir þetta logfcstingar vmbodz bref skrifuat a holum i 
hialtadal a sancte petroniUe dag arum cptcr gudz burd CO 
d og fim ar. 



703. 1505. 

FiNNBOGi lögmaðr Jónsson selr Gottskalk biskupi á Hólum 
jörðina Scylu í Skagafirði, en biskup leggr aptr þriðjung- 
inn í Ásgeirsá og Lækjamóti í Víðidal og gaf upp alt til- 
kall og ákæru til Lögmannshlíðar, og sættust þeir að því. 

BÍBkupBskjalaBafn, Pappírsbréf FaBc. V, 1, afflkript á pappir frá c 
1613, og er bréfið hér heilt að efni on ekki íormi. Sbr, bréf frá 8. 
Okt. 1502, Nr. 585. 



1) Svo. 



1505. LÖGMANNSHLÍÐ. - JÓN SIGMUNDSSON. 773 



Kuittantia Biskupz Gottskalks vppa kirkiu 
Eeikning j Logmanshlijd Anno 1505. 
Selldi Fimbo^e Logmadur jordina Seýlu liggiande j 
skagafirde biskup gottskalk, fýrer hana gaf biskup gott- 
skalk og aptur lagdi flmboga logmanne þridiunginn vr cls- 
geirsá. og Lækiamote er liggur j Hunavatsþinge og þa lausa 
aura sem þeim þridiungzporttum fýlgde. Birnin var og so 
til skilid j þessu þeirra handsoludu kaupe. ad allt þad til- 
kall og akiæra sem þratt nefndur biskup gottskalk hafdi 
adur haftt vpp a jordina Logmannshlijd ad fornu edarnviu 
huortt sem þad væri fyrer dom eda adra akiæru. skilldi 
vera olldungiss kuitt og akiærulaust og titt nefnd jord Log- 
íQanushlijd oll skilldi vera æfinlig Eign Fimboga Logmanns, 
og hann kuittur og akiærulaus vm allt halld og medferd 
a þeim peningum fostum edur lausum, og vppa þessi þeirra 
skipti skilldi biskup og Logmadur vera elldungiss satter 
huor vid annaii og vppa þennan skilmala og giorning fleck 
logmadur biskupe alla jordina Seýlu, 



704. 8. Júní 1506. á Skarðl í Langadal. 

ViTNisB0RBR Einars Oddssonar, að Björn Jónsson sór svo 
feldan bókareið, að hann hefði aldrei útgeflð Jóni Sigmunds- 
^yni vitnisburð né heldr sitt innsigli um kaup þeirra Jóna 
og Guðmundar Ólafssonar á Reykjum, Aðalbóliog tólfhundr- 
íið í Hreiðarsstöðum, aem bréf þar um gerð útvísa, með öðru, 
er bréfið hermir. 

AM. 240. 4*0 bls. 10, með hendi Jóns lögmflnns Jónssonar e. 1592. — 
Skjalabók LandsskialaBafnajns 94 4to bl, 34 a— b. meö hendi Jódb lög- 
inanna SigurðsBonar c. ItíOO (með ártali 1504). — MSteph. 56. 4to bla. 
270, moðhondi Snæbjarnar Torfasonar 1646. 

secundus, 

er hond biskupz olafs hi(allta)s(onar) oa þui ordi 

skrifat. 

Þad [giorum uier^) einar oddsson godum monnum vit- 



1) [giore eg;94. 



774 JÓN SIGMUNDSSON. — ÓMAGADÓME. 1505. 



urligt raed þessu m\\mi opnu brefi ad a torfustodum j mid- 
flrdi da almenniligu hieradzþingi sor biorn jonsson suofelld- 
an bokareid ad hann hefdi alldri sinn uituisburd utgefid og 
ecki helldur slit jncigli joni sigraundssyni vra þad jarda- 
kanp seni jon s(igmnnds)son og guííraundur oliifsson hanfdu 
uid keypst [þriraur^) adalboli og neykinm og xijc j jord- 
unni hreidarstodum epter þui sem bref þar vm [gior vtuijsa"). 
oc þad lagdi hann j sinn cid ad hann hefdi aldri sitt jn- 
cigli vt gefld joni sigraundssyni huorki vm þennan vitnia- 
burd ne anan þessura raonnura hiaverondura 

grijrai jonssyni 

asgrirai þorbiarnarsyui 

biorgolfi raagnussyni 
og raorgnm odrum goduni raonnura. 

Og til saninda hier vm sette eg raitt jncigli med fyrr 
greindra raanna jnciglura firir þetta vitnisburdarbref skrifad 
txL skardi j langadal sunudaginn næstann firir festura barna- 
be apostoli anno domiui niiUosirao quingentoasimo quinto^) 



705. 9. Jiíní 1505. í njarðarlioltl. 

DóiMR sex raanna útnofndr af Arnóri Finnssyni, kongs um- 
boOíraanni railli Hvítár og Hítarár, um frarafæri Atla AtJa- 
aonar. 

Dómasyrpa Jóns Hákoimreonnr á Vfttnslionii (d. 1748) skr. c 1008, 
— Afskript fvd c. 1700 er í i\M. 211c 4to b's. Uo— 116. 

OinagadorauB, 

Ollnin monnura þeira sein betta brof sia edur heyra 
sonda Salamon Binarsson. Brandur Einarsson. Oblandnr 
Qrimsson, Oddur Magunsson, Gudlaugr Jonssou og þorstoinn 
borlaksson. kuediu Gndz (og) pijna kunnigt gioiandi at 
er lidit var fra hingad burd vors herra Jehsu christi .CO. d 
o^ V ar raanudæginn næstaíi fyrir festura Sancte Barnabo 
Apostuli j hiardarhollti j stafhollzstnngura a þiiigstad kícíí- 



1) 94; ] 240. 2) [giortt vtuijsar 94. 3) quarto 94. 



1505 



ÓMÁGADÓMR. 



775 



vorum vær j dom nefndir af Arnori finDzsyui kongs 
vnibodzmanni ] milluiu huitar j borgarflrdi og hitarar at 
skoda og dæma vm þann omaga sem atli heitir atlason og 
Gisli palsson sagdi sier olaugligan(a) settaii vera. og Beiddi 
og krafdi nefndan Arnor ad nefna dom yfir. huad hann 
skylldi af giora greindum omaga. Nu af þui ad þad syndist 
þar fyrir oss, og suo vissum vier sialfir fyrir full sannindi. 
ad adumefndnr Gisli atti ecki suo niicid fie ad hann ætti 
med laugum fraSi ad færa þcnnan fyrrsagdan omaga. þo 
ad hann væri honum nockud skylldur. Þui leíjst oas hon- 
ura þessi omagi olaugliga færdur vorid hafa j allail mata. 
J annari grein stendur suo j laugnm. ad ef omagie kemur 
& hendur manni vtan laugmannz vrskurd cdur þingmanna- 
dom. giori huort er hann vill lati fara (xl hæl aptur. ella 
til þings. og meti þingmenn huort færa skal. þui ad suo 
profudu og fyrir oas komnu dæmdum vier opt nefndaii Giala 
palssou med riettu mega ílytia þcnuafi adurskrifadafi omaga 
Æl þann sem óx hann flulti. og þar vid skiliast. Enn ef of- 
íiki Bannar honum eptir ad lata greindau omaga. þa dæmd- 
um vær hann med Riettu mega nidur setia þennafi tittskrifad- 
aíi omaga hia þeim manni akylldum omaganum sem med 
var þa þessi omagi var honum færdur. og seigia af sijna 
abyrgd og hann þar uid skijlldafi. Og til sanninda hier um 
setium vier fýrnefndir domsmenn vor Jiinsigli fyrir þetta 
doms brief. Skrijfad ol aukrumj hraunhrepp óx Mirum flmtu- 
dægiuu næsta fj'rir jonsmesso saptiste a sama Ari sem fyrr 
seigir. 



706. 11, Júní 1505. á Mcl í Miðflvðl. 

ViTNisBURBE um skyldlcika þeirra hjóna Jóns Sigmundssou- 
íir og Bjargar Þorvaldsdóttur frá Grandar-Helgu. 

AM. 240. 4to bls, 14—15, nieð betidi J6nB löginaTins Jónssonar c. 
159;> MStepb. 56. 4to bls. 279—73, með hendi Sníebjarnar Torfaaon- 
ar 1646. 



776 



JÓN OG BJÖRG 



1505 



Þad giorum nier þorsteiun gudmundssoii. helgi jonsson. 
prestar. asgrijmur þorbiarnarson og helgi sigurdsson. leik- 
menn, godum monnum kunigt med þessu voro opnu brefiad 
bergliot sigmundardoter aagdi þar firir oss ad gyrajdur ateiu- 
dor(8)dotter faudursyster sijn hefdi Reiknad og talid ætt 
þeirra biarnar og Jngigerdar. Sagdi gýrijdur odrumeginn 

biorn einarsson. 

þ& kristinu biornzdottur, 

þói solue(i)g dotter kristinar. 

þdoL jon s(igmunds)son sonur solueigar. 
enn audru megin. 

Jngigierdur Þorsteinzdottur sem halldin var og 
saugd ayater biarnar einarsonar. 

enn sonur Jngigierdar Jon 

fader þorualldz. enn þorualldur fader 

biargar. 

Og reiknadi þessa somu ætt firir mier broder aagrijm- 
ur sem aboti var & þingeyrum og sagdi þessa ætt sanna og 
8U0 skyllda vera epter þui sem aadur er Eeiknad og suo þetta 
folk skyllt hafa kallaz huort uid annad. sagdi bergliot þar 
firir 088 þessu ad alldri tuijmælis orkad hafa nema þadvseri 
talad epter vpleaning Jonz S(igmunds)sonar brodur sijnz. 
Sagdist hun sagt hafa Joni S(igmunds)8yni og Solueigarsyni 
brodur aijnum adur hionskaparkaup þeirra biargar gieck 
fram ad hann mætti hana ecki eiga þui þau væri skylld. 
spurdi hann mig hueria hann skylldi eiga. enn eg sagdi 
honum þad mier þotti lijkast, nu ad þessu vndertauludu 
sem óidur er skrifad sor bergliot sigmundardotter fullan 
bokar eid firir sira Joni þorgilssyni sem þda var profastur 
j hunavatzþingi. Sagdi bergliot j sijnum eidstaf og sor ad 
þesse ætt hefdi suo verid Eeiknud og halldiil af sier elldri 
monnum og alldri tuijmæli saleikid fyrr enn Jon Sigmunda- 
6on hefdi þar vm talad seirna enn þau biorg bundu sinn 
hiuskap. lagdi bergliot þadjsinn eidstaf ad hun suæri þann 
eid huorki til aufundar vid Jon brodur sinn. eigi firir pen- 
inga edur vinakap edur hrædslu. helldur flrir full saniudi og 
þeasi ætt hefur suo verid halldin. og firir Bett heilagrar 



1505. ^^^m JÖN OG BJÖRG. 



777 



kirkiu. og moder þeirra Jonz og bergliotar hefdi sagt þesaa 
ætt suo skyllda vera. epter þessu oUu sob bergliot fullann 
bokar eid sem adur er skrifad. 

Og til saninda hier vm aetium vier fyrr skrifader menn 
vor Jnncigli fyrir þetta bref er skrifad var j mel j mid- 
flrdi jn festo barnabe apostoli anno domini m d v. 



707. 16. Júní 1505. á Hólum. 

ViTNisBtjRBE Einars Oddssonar, að Illugi Guðmundsson sór 
þess fullan bókareið, að hann hefði aldrei aitt bréf eða inn- 
sigli útgeflð Jóni Sigmundssyni fyrir neinn vitnisburð á æfl 
sinni, og aldrei hefði hann innsigli átt og eigi heldr leyft 
Jóni Sigmundssyni að grafa undir sínu nafni, 

AM, 240. 4to bls. 10—11, með hcndi Jóns lögmanns Jónssonar c. 
1592. — Skjalabók LaudBBkjalasafnsinB 94. 4to bl. 34». með hendi Jóns 
liigmannB Sigarðasonar c. ItíOO (með ártali 1510), — MStepb. 56. 4to 
blB. 270, með hendi Snæbjarnar Torfasonar 1646. 

Tertius. 

(Zi þui ordi er handskrift biskup olafz. 

Eg elnar oddsson kongz vmbodzmadur^) j huuauatz- 
þingi giore godum monnum viturligt med þessu mijnu opnu 
brefe ad aRum epter gudz burd [m d og v^) oaB da manu- 
daginn næstan flrir festum barnabe apostoli**) oi hofl j vatz- 
dal sor Jllugie^) Gudmundsson flrir mier suo latandi bokar 
eid ad hann hefdi alldri sitt bref eda jncigli vt gefld joni 
s(igmund8)syne flrir neirn vitnisburd ol sefi sinni og alldri 
hefdi hann jncigli att og eigi hellduB leyft joni sigmunds- 
í^yne ad grafa jnncigli vnder sijnu nafni þessum monnum 
uærverundum'*) er hann sor þennann eid [brandur þorlaks- 
son og sigurdur hallkielsson.«) 

Og til sanninda hier vfii setti eg mitt jncigli med fyrr 

1) — man 94. 2) [1510, 94. 3) t>. e. 9. Jfmí 1505. 4) 94; laugi 
(0 240. Sbr. Morðbréfabækling 159íá. 5) 94; uærverandi 240. 6) [Brando 
Þorlakasyne og Sugurde hallkielflsyne 94. 



778 JÓN OG GOTTSKALK. 1505. 

^reindra inaTina jíicighim lirir þetta vitnisburdarbref skrifad 
ói holum j hiaUtadal viku sijdar en fyrr soger. 



708. 19. of- 20, Júiií 1505. á Hólimi. 

DóMR tólf klerka íitnefndr af Gottskalk biskupi á Hólum 
um sakir þær, sem hann bar á Jón Sigmundasou. 

AM. Apogr. 3879 „Ex origiuali lögmanuBfinB Pals Jonssouar Wida- 
Iíq" (AM.). innsiglagöt voru á frumritinu. „Eu um 4 pau sidurBtu 
göten syneat sem alldrei muni þar i hafa þveinger dregner vered. þó or 
l)ad eigi ölldungia vist" (AM.). Öll innBÍglin, nema 3. og 6., voru dott- 
iu frt. — Meðal Apogr. 8963 er afskript af dómi þeBsum eptir trans- 
skripti á pappír 9. Aug. 1592. — Enn fremr eru afskriptir af þessum 
dómi í AM. 240. 4to blD. 1—7, með hendi Jóns lögmanne Jónssonar c. 
1592; í LsndfiBkjalasaini 94. 4to bls. 37—41 með hendi Jóns lögmanus 
SigurðaBoaar c. 1600, — og MSteph. IH. 4to bls. 265—269, með hcndí 
Snæbjarnar Torfasonar áKirkjubóli 1646. Sbr. Nr. 700, 704,706 og 707. 

Þath giorum uier broder nichulas prior a modruvollvm. 
jon þorgilsson. gvdmundr jonsson. jon flnnbogason. olafur 
klængsson. jon jonssou. gunnar þordarson. hallvardr biarn- 
arson. steingrimr bessason. halfdaú narfbason. hallr gudvards- 
sou og hallr hallvardsson. prcstar hola bisknpsdæmis godvm 
monnum uiturligt med þessv voro opnv breíi. at þa er lidit 
var fra hingatburd vors herra jesv christi CD**. d. og fimm 
aar sa holvm j hialltadal. firatvdagenn uæsta fyrir jonsmessv 
baptiste vm svmaret vorum vier j dom nefnder af uorvm 
nadvgum herra og andaligvm faudur herra gotskalk med 
guds naad biskup aa holvm. ath dæma vm þa akærv er bisk- 
upenn kærde til jons sigmundzsonar ok j stefnunni stod. 
þui jn nomine domini amen dæmdvm viér stefuvna logliga 
og ]on si^mundzson logliga fyrir kalladafi hicr j dag. var 
og stefnan svarin og þat at jon sigmundzson var svo nærr 
ath hann matti heýra ef hann villdi. gun fyrir fýstv grein 
er j stefnvnni stod og biskupenn kærdi til jotis sigmundz- 
s)nar at hann hefdi at hallda fimm eda sex maluýtv ku- 
giUde er hann hafdi eda let hafafra jordvnni kuivmjnord- 



1505. 



JÓN OG GOTTSKALK. 



779 



uraardal j borgarflrdi og biabupenn sagdi hann j on^v frelsi 
haft hafa greind kngilldi vpp aa flmm aar enn biskupen 
sagdizt heimt hafa at jone og feingit ecki. þui dæmd- 
um vier fýr skrifader prestar jon sigmundzson skýlldugan 
at luka aptur fýrrsavgd lcugilldi mcd laga aavexti biskup 
gotskalk eda hans logligvm vmbodsmanni at næstum far- 
dogvm epter komanda. nema jou sigmundzson leidi .ij. ]og- 
lig uitni jnnan manadar at heyrdum dominvm. at hann hafi 
fýrsogd kugilldi aptur Ivkt þeim sem med logvm atti 
at taka. 

J annarri grein kærdi bisknpen til jons sigmundzsou- 
ar at hann hefdi halldit sex kvgilldvm vpp aa þriv ar. cr 
sira sigmundr fader jons var biskupenum skýlldvgur j roikn- 
ingsskap og hafdi lofat at Ivka biskupenvm. þui dæmdvm 
vier jou sigmundzson skýlldugail at luka aptur kugilldin 
med leigvburdi jnnan halfs manadar at heýrdvm dominvm 
biskupinvm eda hans vmbodsmanni. nema jon leidi .ij. log- 
lig uitni jnnan halfs manadar at heýrdvm dominvm. athanu 
hafl avngva peninga tekit epter fodur sinn sira sigmund 
davdan. 

J þridiu grein er biskupinn kærdi til jons sigmundz- 
sonar vm vtlavsner af þeim alkirkiv jordvm sem ]0u sig- 
uiuudzson hafdi halld aa. var þat eiu nott fyrir vididals- 
tvngv. ij fyrir nwp. ij fyrir mairsstadi. og .ij. fyrir vrdcr. 
reikuadizt þctta fiortan hvndrvt og gamall vxi at avk er 
biskupinn sagdiz feiugit hafa joue. enn fyrir þessa akærv 
biskupsins til jons sigmundzsonar dæmdvm vier jon skýlld- 
vgan at Ivka biskupinvm eda hans vmbodsmanni adr nefnd- 
ar vtlavsner og vxaverd jnnan xiiij. daga at heýrdvm dom- 

■ 

invm. nema jon syni med logligvm vitnvm. at gistingarnar 
hafi verit til reidu at hverri þcirri kirkiv sem biskupinvm 
bi-ir at giata ean jone sigmundzsyni bar at svara fyrir cda 
svara lata. eda peningarner ui>p bodner at logvm sa hverri 
þeirri kirkiv jordv sem adr orv nefndar og jon sigmund;í- 
sou atti fyrir ut svara þa biskup gotskalk hefor riditjsina 
visitíicione. eiin ef houum MU'At vitni. þa dæmdvm uier 
biskupinum. xv. merkur j sitt fuilretti af sierhverri greiudri 



780 



JÓN OG GOTTSKALK, 



1505. 



kirkiv jordv sem greindr jon sigmundzson hefer eigi vtlavsn- 
ernar lukt. eda gigtingarnar halldit. fyrir rangligt halld aa 
vtlausnunvm, eda fyrir missvn gistinganna. 

J flordu grein er biskupinn kærdi til jons sigmundz- 
sonar at hann hefdi ecld Ivkt biskupstivnd sina retta vpp 
aa sex sar at til greindu hvndrad hundrada j iardagozi og 
at auki otivndat allt lavsa goz. þui dæmdvm vier fyrir fyrr- 
greind tivndarhavUd. þriggia marka sekt vpp aa ed fýrsta 
sared og tvigillda tivndina. enn vpp a annat aared sex merk- 
ur og tuigillda tivndina. enn fyrir þat þridia ared sem jon 
sigmundzson lukti eigi greinda biskupstivnd af adur nefndv 
gozi favstv og lavsv. dæmdum uier epter þui sem kristiii 
rettur vt visar, fallit under kong og biskup adr greint goz 
j favstv og lavsv. nema jon sigmundzson leidi .ij. logliga 
hreppstiornarmenn j hverivm hrepp þar sem hans goz liggia 
faust og laus. og sveri þat med fvllvm bokareidi at greindr 
jon sigmundzson hafi vpp aagt eda upp lated aegia aa hrepp- 
stiornarþingi a hausten sina retta tiundargiord og hann hafl 
logliga latid sa lita sina peninga epter þui sem login skipa. 
skal og ]on leida þav avnnvr .ij. loglig vitni at hann hafl 
meta lated. Ivkt eda upp bodit med logvm greinda biskups 
tivnd af adrnefndri peningahæd j rettan eindaga epter þui 
som kristiiirettur vtviaar þeim sem taka hefer aatt at log- 
vm. og at þessvm vitnvm leiddvm fyrir biskupinvm eda 
hans- vmbodsmanni jnnan. xiiij. daga at heýrdvm dominvm. 
dæmdvm vier jon sigmundzson vidskilin greinda tivndarsok. 

J flmtu grein kærdi biskupinn til opt nefndz jons sig- 
mundzsonar at hann hefdi at ser tekit kirkivnar vegna J 
uididalstungu biskupstivnder þær sem minne erv enn eýrer 
og alla þa tivnd aem minne er enn skiptitivnd ogfallithef- 
er i vididalstungu kirkivsokn og allt petursfc j savmv kirkiv 
sokn. enn eigi golldit þann eýri solvuodar. sem koma skýlldi 
fyrir greint petursfle og biskupstivnd. og eigi halldit þann 
skilmala sem giordr hefer verít vm greinda tivnd og pet- 
ursfie og registrvm þar vm giort vt visar, nv saker þess at 
þessi solvvodareýrer hefer eigi golldinn verit. dæmdvm vier 
tit nefndaó jon sigmundzöon skylldvgan at r.vigiUda aptur 



I 



1505. JÓN OG GOTTSKALK. 781 

þann aolvvodar eýre fyrir hvert þat aar sera hoTium hcfor 
borit at avara fyrir kirkivna j vididalstvngv fyrir suo morg 
aar sem hann hefer at sier tekit eda taka latid greinda 
tivnd og petursfie. hier med dæmdvm vier sina^) þriggia 
marka sekt fyrir þann solvvodareyre vppaa hvert aar scm 
hann hefer eigi Ivktur verit sidan jon sigmundzson atti at 
svara þessvm eyre. hvorv. adru^) romakirkiv fyrir þaun 
hluta sem koma skýlldi fyrir petursfle ] greindvm eýre. enu 
adrar .iij. merlíurnar fyrir biskupstivudarhlutan j sama eyre. 
og jon sigmuudzson fallinn j bann fyrir rangligt halld aa 
þui fle sem koma skýlldi fyrir romaskattinn. og skýlldugan 
at taka skript og lavsn af biskup gottskalk eda þeim hann 
til akipar. 

J settv grein er biskupinn kærdi til jons sigmundzson- 
ar at hann hefdi eigi halldit þa saatt og sama er vm var 
talat og samþýkt af ollvm prestvm a almenuiligri presta- 
stefnv heima aa holvm epter biskup olaf latinn sem gud hans 
aóll ngadi vid sira sigmund favdur opt nefndz jons vm þat 
forbod er hann var j settur fyrir sin brot af biskup olafi. 
var sv lofan sira sigmundar vegna ]ons aonar hana at )on 
akýlldi alldri motstadligur vera heiiagri holakirkiv eda henu- 

formonnum huorke med ord ne verk opinberliga eda 
leýniliga. enn ef jon helldi eigi þenna sama eda satt þo þat 
veri eigi med handsolvm giort vid sira sigmund fodur hans. 
þa skylldi hann vera j sama forbodi sem biskup olaf hafdi 
hann adur j aett. kom fram fyrir oss j domenn opid bref 
skrifad vnder nafni jons sigmundzsonar at hann medkendizt 
hann hefdi lofad sira jone þorvalldzsyni er þa var oíFicialis 
bolakirkiv at vera henne hlydenn og hennar formonnum og 
] ongvm hlvtvm ne greinvm henne motstadigur vera. enn 
saker þess jnnciglis sem þar var fyrir heingt og os leizt 
vnder nafni jons vilhialmssonar enn eigi sigmundzsonar. 
kvomv þar og tvav opin bref med heilvm og hangavndvm 
jnciglvm er suo voro latandi. at þesser tveir menn er suo 
heita jUhugi gudmundzson enn annar biorn jonsson. hefdi 



1) 3963; siga 3879 (!). 2) adrar 3963. 



JÓN OG GOTTSKALK. 



1505. 



svarit fullaii bokareid hvorr þeirra j moti sinv incigii sem 
jon sigmundzson skýlldi vpp a þa jnnciglad hafa. at þeir 
hefdi þav alldri vt gefit og alldri ]ofa(t) jone sigmaudzsyni 
þav at grafa eda grafa lata. þui dæmdvm nier þatbrefscm 
skrifat var vnder nafai ions sigmundzsonar eil annars manns 
jncig]i var fyrir heingt fullt faisbref og ongva magt hafa 
og cingi onnvr hans bref þav s^m hann hefer og kirkiviia 
ahrærer hvort þav erv moti eda med hvort sem þau hafa 
fram at bera leiker eda lærder. nema þav ein sem skilvis- 
er mcnn svcria epter sinvm jnnciglvm eingiu onnvr hvorki 
forn nic ný þui hanu ma ongra vitna nie brefa niotandi 
vcrda. sem nockvt falsbref giorer. nv saker tvcggia fals- 
brcfa scm vpp æ, hann hafa verit svarin og þcss ens þridia 
scm vier sialfer savm og yferlsasvm sem j dominvm voro. 
kom þar ogccki þatfram fyrir oss at jon sigmundzson hcfdi 
logliga leystr vcrit af fyrrskrifvdv forbodi. lýsti og biskup- 
inn þar fyrir oss at jon sigmundzson hefdi ecki halldit þa 
ssatt og sama sem adr er akrifvd. þui dæmdvm vicr hann 
íallenn aptur j sama forbod sem hann var adr ] settur af 
biskup olafi og Bkýlldvgan at taka skript og lavan af bisk- 
upinum jnnan siovndar at heýrdvm dominvm. 

J siovndv grein er biskupiun kærdi til tit nefndz jons 
aigmundzsonar. at hann hefdi keýpt og fcst víjsvitandi 
biorgv þorvalldzdottur fiormenning sinn at frændsemi. kom 
fyrir oss opid bref med jnnciglvm suo latanda at berliot 
sigmundardotter hefdi talit ætt þeirra biarnar einarssonar 
og jngigerdar systur hans. hafdi bergliot talit odrv megiB 
biorn einarsson. þa kristinv biornsdottur. þa solveigv dott- 
ur kristinar. þa jon sigmundzson son solveigar. enn odrv 
megin jngigerdr þosteinsdotter^) syster biarnar einarssonar. 
þa jon sonr jngigerdar, þa þorvalldur sonr jons. þa biorg 
dotter þorvalldz. hafdi bergliot sagt at gýridr fodursyster 
sin og jons sigmundzsonar hefdi þessa somu ætt suo talit 

■ 

og reiknat fyrir sier. suo og hafdi bergliot sagt at broder 

1) „Þetta þostdhs, er ritad med ödru bleki galara enn þvi floni á 
brofeuu er. Enn könden virdest mier vera hin sama. Er audsynelega 
utakafed ord, sem staded hefur þar sem þetta þosteins, nu stendr'^ (AM.). 



1505. 



JÓN OG GOTTSKÁLK 



783 



asgrimr sem vard aboli a þingeýrvm hefdi þessa somv ær<t 
sagt og talit samia og svo skýllda vera epter þui sem adr 
er rciknat. og suo þctta folk skýllt hafa kallazt hvcrt vid 
annat og alldri tvimælis orkat. hafdi bergliot sagt jone sig- 
muudzsyni brodur sinvm. adr hann keýpti biorgv þorvalldz- 
dottur at hann mætte hana alldri eiga þui þav veri HkýJkl. 
hafdi bergliot sigmundardotter svarit hier at fullaii bokar- 
oid fjTÍr jone þorgilssyni er þa var profastur j hvnavatz- 
þiugi. hafdi bergliot sagt og svaret at þessi ætt hefdi svo 
verit reiknvt og haliden af aier elldrvm monnum og alldri 
tvimæli a leikit fýrr en ]on sigmundzson hefdi þar vm tal- 
a-t seinna enn þav bvndv sitt hionalag. kom þar og j dom- 
en fyrir oss tveggia manna vitne med sverdnvm eidvm at 
þav jon sigmuudzson og biorg þorvalldzdotter hefdi lyst íyr- 
ir sier adr þav bvndv sitt hionalag at þav veri skylld og 
mætti ecki eigazt. þui dæmdvm vier med fvllv doms at- 
kvædi sanna og logliga frændsemi þeirra j millvm jons sig- 
niuadzsonar og biargar þorualldzdottur epter þui sem þav 
hafa medkendz og vitue hafa vm svarit sem adr er skrifat. 
Nv fyrir þetta þeirra ologligt hivskaparband aem þav hafa 
bvndit sin j millc j meinbvgvm adr greiuder menn jon og 
biorg vijsvitandi j moti hoilagrar kirkiv logvm og rette og 
an loíi vors helgazta fodur pafans j rom. þui dæuidvm vier 
þav atskilin þui hivskaparbandi sem med þeim hefer giort 
verit þui þat matti alldri raed logvm saman bindazt, enn 
fyrir þa ofdirf(d) og lagabrot sem optuefndr jon sigmundz- 
son hefer gert víjsvitand(i) j fyrr skrifvdv hivskaparbandi 
og nidrat suo kirkivnar logmali. og vier vitvm ongvan fýrr 
dirfzt hafa j moti vors helgazta fodur pafans orlofi. þui 
dæmdvm vier jon sigmundzson skylldvgan at giallda .xv. 
merkur hola domkirkiv fyrir fýrrskrifat lagabrot. enn fyrir 
fýrstv barneign j savmvm meinbvgvm getid hafa verit adr- 
ar .XV. merkur. enn fyrir adra barneign .xxx. merkr. fyrir 
þridiv barneign. aem þav hafa att sin j miUi jon og biorg. 
Ix. merkur. enn fyrir þionvstvtekivr vpp aa suo morg £ar 
sem verit hafa sidan hann batt þenna sinn hivskap j sogd- 
vm meinbugvm skylldygan at giallda .iij, merkur jfyrir hvert 



784 



JÓN OG GOTTSKALK. 



1505. 



ared sem hann hefer þionuatvna tekit j svo storri ohlýdni. 
enn fyrir hvert .xvj. daga halld sem hann hefer j kirkiv 
geingit .xij. aura. enn fyrir hvern svnnvdag og postula raess- 
vr og adra helga daga .vj. avra. enn fyrir hvern rvmhelg- 
an dag. xviij. alner suo opt sem hann hefer j kirkiv geing- 
it an logligrar lausnar. og fallinn j bann aí sialfv verkinv 
og skýlldvgan at taka skript og lavsn afbisknpinum heima 
a holvm jnnan fiortan daga at heýrdvm dominvm. skal jon 
sigmundzson hafa golldit allan þenna sakeýri hid sidazsta at 
næstvm fardogum nema biskupinn vili leingr bida. og at 
oUv svo profvdv sem nv hefer hier fyrir oss komit med 
brefvm og vitnvm. hofvm vier þetta dæmt. Ok til sannenda 
hier vm settvm vier fýrr skrifader prestar vor jnncigle fyr- 
ir þetta domsbref er skrifat var aa holvm j hialltadal fostu- 
dagen næsta fyrir jonsmessv baptiste vm sumarit aa sama 
are sem fýrr seger. 

„UtaD a þonnauu dom befr horra gndbraudar ritad med oigen 
liende** (AM.): 

Kinar 

Biorn Einarsson Jngegerdur Þorsteinadotter 

Kristin B(iorns)d(otter) Jon 
Solveig Þorvalldur 
Jon Sigmundsson Biorg. 

Mein þau aem biskup goskalk hiellt vera cl miUi Jons 
Sigmundzsonar og Biargar Þorvalldzdottur. þeim er 80 
hattad : 

J fyrgtu hafa þeir sagt ad þau haft verid samboriíi 
syskin Biðm Einarsson og Jngegierdur. og Grundar Helga 
hafi þeirra moder verid og fader Jonkiære Einar. Þd Jon 
Sigmundzson gat þad aptur borid og bevisad osatt ad vera. 
þðL lugu þeir upp ad hun væri þosteinsdotter. dotter eins 
prests j Saurbæ. og Grundar Helga hefdi átt þessa Jnge- 
gerdi j hordomi vid prestinum, Hier um ber þetta vitne. ad 
j brefabok biskup gottskalks med hans eigin hendi. þar 
nefnist þessi Jngigerdur^) Elnarsdotter^), og so hefur hier 
verid skrifat med fyrsta j þenna dom, Enn þcL su lygi rann 
aptur. hafa þeir skafid j burt Einars^). enn skrifad j stad- 
inn Þosteins.^) so sem þettta fals md enn hier lioslega siÆ 



1) Jngibiörg, Apogr.j AM. leíðrétti. 2) Svo undiratrykað i Apogr. 



1505. 



Sf AÐFÉSTlííG HVáMMSDÓMS 



f8É 



og merkia j þessum domi j þessu orde Þovsteins.^) Þvi 
skammest þeir sin ad tala um falsbrief uppa Jon sem slikt 
tafa giðrt. j soddann male. 

Þetta medkiennist eg 

Gudbrandur Tli(or]aks)s(on) 
Anno 1590. 



''09. 1. Júlí 1505. á Öxarárþingi. 

FiNKBOGi lögmaðr Jónsson staðfestir Hvammsdóm Arnórs 
Finnssonar frá 19. Sept. 1504 um öreiga leiguliða og skulda- 
lúkning þeirra. 

Dómasyrpa Jóna Hákonarsonar á Vatnshorni, og er þotta skr. c. 
1640. 

Eg Finnbogi Jonsson Lograann nordan og vestan a Js- 
landi GioTÍ Godum monnum kunnugt ad €g befi sied og yfer- 
lesid þennaii sama dom sem hier fyrer ofan skrifadur gr 
huorn Arnor Finnsson mier uv samstundis syndi sem hliod- 
ar vm skullder Aureiga vid þeirra husbændur edur landz- 
drottna og vm þa peninga sem adrer menn ættv hia þeim 
thil fodurs gda Byggingar. J þridia mata hliodandi vm þa 
peninga sem Born leigvlidanna hia þeim þeirra^) forelldrum 
ættv. Nv af þuj mier lijst soddan adferd giord moti Loguu- 
um ad þeir sem sijnum husbændum giga skuUder ad luka 
taka fodur og leigia kugilldi Annara manna an sinna husbænda 
leifls eda samþyckis þeim til obærilegs skada. Lika virdist 
löier þad ovidurkuæmilegt. ad Born aureiganna hafl sijna 
peninga frij. Enn Landeigendurner Eckirt. Hef Eg jnnvirdv- 
loga skodad og Rannsakad þetta domz Bref og lijst mier 
þad skiællegt og rogsamlegt og €pter Lognm giort vera j 
Allan mata. þuj at til kolludum logRettvmonnum og odrum 
godum monnum og mier samþickianda segi €g adurgreind- 
Finnbogi Jonsson logmann j Gudz nafni med fullum laga 
vrskurdi þennaii sama dom og domz Bref sem^) hier fyrr 



1) Svo undiratrykað i Apogr. 2) kraBsað í og ógreinilegt. 3) fáið tx hát. 
Dipi. isi. vu. B. 50 



786 



AFSETNTNGARDÓMR.. 



1505 



skrifad er staudugaii og loglegail med ðllum sijuum grein- 
um och articulis. og obrigdanlega halldast eiga hiedan af. 
Og til sanninda hier vm þricki mijnv venivlegv Jnn- 
cigli hier vnder þann j dag Julj a auxarærþingi Anno CO. 
d. og V. ar. 



710. 17. Júlí 1505, í Kaupmanualiöfn. 

NoREGs ríldsráð dæmir Keyæ wan Alefeldæ. frá hirðstjórn á 
íslandi fyrir þær sakir, er Henrik riddari Krummedige 
kærði til hans konungs vegna, að haru hefði farið frá Is- 
landi án vilja konungs, að hann hefði gerzt þjónn annara 
meðan hann var fógeti á íslacdi, að hann hefði okki gegnt 
konungs stefnu og aðhann hefði tekið við páfafé þar í laudij 
sem hann dæmist til að skila aptur. 

BíkiaskjalaBafii Dana „Islaud & Færöe". Supplem. I, 1. Frumrit ^ 
Bkinni. FjÖgur innsigli hafa verið fyrir bréfinu, en nú oru 3 af þeiui 
dottin frá.') 

Norgis Riigens Raads domoöuer Keye van Aleveldhe 1505.^) 
Vii eífterscreffne Gautho met gudz nade erchebiacop i 
Trundhem. et cetera. Karll aff samme nade biscop i Hamm- 
er. Jon Powelsson prouesth i Marikirckæ i Osloo. Nielss 
HenrÍGhsson Ridder. Norgis Riigis Raadh Giðræ wittherligt 
foræ allæ. at aar effther gudz byrd m d quiuto torsdagen 
nesth effther diuisionem apostolorum her i Kopnehaffn wor 
skicket foræ oss welbyrdigh man her HenrJck Krwmedigse 
Ridder och framsettæ ock forægaff paa hðgboren fðrstis 
vegnæ Her Hansmetgudz nade Danmarchs. Suerigis, Norgis 
et cetera konningh wor kærestæ nadige herræ hworledis 
Keyæ wan Alefeldæ som hanss nade haffde tilskicket. tiU' 
troet och befallet hans nadis och Norgis krones Landh YS" 
landt. hatfde draget och giffuet sigh ther aff landith vden 

1) Bréf þetta hefir ríkisskjalavörðr Dana dr. juris V. Á. Secher 
veriö 8V0 góðr að bera íyrir míg staf eptir staf saman við fruroritið. 
2) Aptan á bréfinu með samtíða hendi. 



1505 



AFSETNINGARDÓMR. 



787 



hanss nadia wilgæ och befalingh och at han haffdæ sagdt 
6n áunen sijn tiennestæ then stundt. han hanss nadis foget 
"wor paa forschreffue Yslandtt. ooh sameledis fremsettæ for 
schreffne her Henrich Krwmmedige. at wor kære nadige 
[Herræ ha]ffde honuom steffadt at modæ foræ oss her i 
Kopnehaffu om forschreffne sagher och skyllingher och ther 
oni standeHans nade till rettæ och ey mothe hand her ell- 
er nogen annen paa hans vegnæ. och kerdæ och forschreffne 
her Henrick paa hanss nadis vegnæ. athans nadæ warforæ 
kommet. at han skuldæ befatthæ sigh met wor hellestæ 
faderg pawens penningæ ther paa landith och ther i rettæ 
settæ forschreffne her Henrick paa wor nadige Herris vegnæ. 
om forschreffne Keyæ wan Alefeldæ burdæ her effther at 
haffuæ eller beholdæ forschreffne Yslandt. Ther paa sagdæ 
wii swo at forskreffae Keyæ wan Alefeldæ ey bðr lengher 
at haffae eller beholdæ forskreffne Yslandt men at hans nade 
niaa tillskickæ en annen godh. troo man till hanss nadis 
foget och embitzman paa forskreffne Yslandt, som hanss 
nadæ och landith kan være gaffnligh och nyttigh och at 
forschreffne Keyæ bðr till rettæ ath standæ.. om han nogher 
ther paa landith haffuer vforretteth, och fyndis och. ath han 
haffaer fanget eller noget befatthet sigh met wor hylleste 
faders pawens penningæ. tha bor hannom och ther foræ ath 
standæ till rettæ och holdæ wor kærestæ nadige herræ och 
landith ther aldeless vden skadæ. 

Giffuet aar. dag ocb stadh som forskreffuet staar. 

Vnder woræ inseglæ. 



^ll. 38. Júlí 1505. í Skálholti. 

Stephán biskup í Skálholti kvittar Helgu húsfreyju Guðna- 
dóttur um þær fésektir, semhúnvarð honumskyldug vegna 
Torfa heitins Jónssonar (i Kiofa) bónda síns um það, sem 
Torfi hafði orðið misfara við guð, heilaga kirkju og biskup, 
með þeim greinum er bréflð hermir, 

50* 



■ 



788 



KVITTUNAEBEÉF, 



1505. 



Bisk. Skalh. Pasc. IV, 11, frnmrit á skinni. Öll (5) innsiglin ora 
dottin frá. — AM. Apogr. 2553. 

giomÍDgsbref helgu husprejiu vid BÍskup 
Stephan. bref vm kolldukinn og kolbeinseý. 
Ver steffan med guds nad biskup j skalhoUti giorum 
godum monnum kunnegt med þessu uoro opnu brefj. ad 
sub anno gracie CD d v. jn profesto sanctj olafj regi8 et 
martirís j skrudhusinv j skalholltj at helga gudnadotter hef- 
er giort oss nægelsi fyrir þær flarseckter sem hon vard oss 
skýlldug uegna torfa heitins jonssonar bonda sins epter þui 
sem hon batt sig j suar fyrir um þat sem hann hafdj mis- 
fara ordit vit gud og heilaga kirkiv og oss. hofum wier upp- 
borit j fiarseckter af hennj hier fyrir jordina kolldukinn ) 
marteinstungu kirkiu sokn j holltvm og kolbeinseý erliggr 
3 þiorsaa til æfenligrar eignar og frials forrædis med oUum 
þeim gognum og giædum sem greindum jordum fylger og 
fýllgt hefer at fornu og nýv og hon og erfingiar fyrnefndz 
torfa nrdu fremzt eigandj at huorttueggia fyrir .xxc- Jtem 
hier til nockut silfur. suo og hofum wier upp borit xxjc ] 
uor afgiolld. hefer hon lofad oss hier til xjc og x aurnm 
þar til ) afgialld og sakeyri enn þo stendr til miclu meira 
epter þui sem domuren ut uisar. enn fyrir hennar audmýkt 
og goda epterleitan hofum wier gefit hana kuitta og henn- 
ar erfingia og epterkomendur um adur skrifut afgiolld og 
flarseckter sem j domenum standa. Og til lýckta eru leiddar 
ath luctum xic og x aurum þar til j afgiolld og sakeyri 
sem fyrr stendur skrifat. Jtem hofum wier og geflt Cystein 
brandsson j henar ualld um þat sem wier hofum til hans 
ath tala. 

Woro þessir menn vid adur greindan giorning herra 
arne med samre nad abotj j videý. sira gislj jonsson og sira 
eýstein jonsson. jon bondj sigurdsson. og settv sin jnsigli 
med voro jnsigli fyrir þetta giorningsbref og kuittunar skrif- 
ad j sama stad degj og arj sem fyr seigir. 



^505. DÓMR UM BERSÁ &ORLÁKSS0K 789 

^12. 20. Auguat 1505. á Grýtubaklca. 

31. Janiíar 1506. á Grrund. 

5)óMB ttnefndr af Finnboga lögmanui Jónssyni, að Besai 
porláksson sé ferjandi og flytjandi fram til Noregs á kóngs- 
ins náðir, þar hann hafði fullu bætt og satt gert við Magn- 
Hallsaon nm víg Halls Magnússonar, sonar hans, er Bessi 
hafði ófyrirsynju í hel slegið. 

AM, Fafic, XXXVII, 31, fruœnt éi skinni. Af 12 innBiglum ernnfi 
3 innsigli fyrir bréfinu. 

Domur bessa þoUakasonar.^) 
OUvm monnum þeim sem þetta bref sia edr heyra. 
senda. stvlle magnusson. petur loptzson. jon jonsson. jon 
þorsteinsson. þordr þorsteinsson. stefan ketelsson. sigurdvr 
sigurdzson. stephan ingimundarson. flovent þorarensson, hallr 
arnorsson. jon sueinsson ok sveinvnge andresson Q, G. ok 
sína. kvnnigt giorandi. at þa er lidit var fra guds burd. 
þvsvnd. fimm hvndrvth ok flmm aar. miduikudagenn næsta 
epter marivmessv fýrri aa grytvbacka j hofdahverfi. sa log- 
ligv avrvarþingi. vorvm vier j dom nefnder af ærligvm 
inanni finnboga jonssýne logmanni nordan ok vestan sa js- 
landi aem þa hafdi kong(s)ins sýslv og vmbod ýfer þingeýi- 
arþingi. at dæma vm þa viglýsing er þar fram kom vegna 
bessa þorlakssonar at hann hefdi oforsyniv j hel sleigit hall 
magnusson. var þar svarin fyrir oss nattstadr bessa ok svo 
víglýsing hans epter þui sem login til skipa. dæmdvm vier 
þessa greinda uíglyaing logliga ok fvUmektuga epter bokar- 
ennar ordvm ] ailan handa mata vtan landz ok innan. þar 
epter samstvndis j stad ok degi uoro vier j hia eavm ok 
heýrdvm aa. at þorlakr þorsteinsson ok besse þorlaksson af 
einne alfv. enn magnus hallzson fader hallz heitens magn- 
ussonar af annarri giordv ok medkenndvzt med fvllv handa- 
bandi. at þeir hefdi fullkomna satt giort. upp aa fýrr nefnt 
mannzslag hallz magnussonar. vm febætur j giolldvm ok 
gridasavlvm ok greinder menn þorlakr ok besse hefdi Ivkt 



1) Utan ék bréfiun með gamalli hendi. 



790 



LOFORÐ GRÍMS PÁLSSONAR. 



1505. 



ok £a nefnt vegna þratt nefndz bessa adr nefndvm magnusi 
hallzsyni. suo mýckla peninga med settvm salastefnvm sem 
magnusi vel likadi at taka j gioUd ok bætur epter hall 
hoitenn magnusson son sinn. hier med gaf ok selldi nefndr 
magnus sogdvm bessa þorlakssýni grid ok fullan frid fyrir 
sier ok ollvm odrvm avrfvm ok epterkomendvm hallz magn- 
ussonar. aulnvm ok obornvm íyrir þetta opt nefnt mann- 
slag. med ollvm þeim greinvm ok skildaga sem logmalit 
skipar og skyrer at grid eiga fyrir mannslag at seliazt ept- 
er logvm. hier epter dæmdvm vier títnefndan bessa þorlaks- 
son ferianda ok flytíanda fram aa kongsins nader til noreg- 
es sem login til skipa fyrir nefnt sakferli. 

Ok til sannindi^) hier vm settvm vier fýrr nefnder 
domsmenn vor jnncigli fyrir þetta domsbref skrifat aagrvnd 
j eyiaflrdi lavgardagen næsta fyrir marivmessv kertamessv. 
aare sidar enn fýrr segir. 



713. 6. Septoiuber 1505. á MöðruTÍUhiin. 

GruíMR Pálason lofar Haldóri frænda sínum Sigmundssyni 
tuttugu hundraða jörðu og tíu hundruðum í þarflegum 
peningum, ef hans heiðr við líggr, 

AM. ApOífr, 565, meÖ liendi Árna Magnússonar „Ex origiuali sira 
Hannesar a SuæfiollutD. Sigilli fragmentum appenaum est". 

Þat giore ek grimur palsson godum monnum kunnigt 
med þessu minu opnu brefe at ek hefe lofad Halldore frænda 
Sigmunzssyne .xx. hundrada iordu og þar til x huDdrudum i 
þarflegum peningum fridum og friduirtum ef haus heidur 
vid liggur. skulu þcsser peningar viser nær þorf at geing- 
ur. er þetta sumt giof fodur mins heitins en sumt mitt til- 
lag, uære hann vel maklegur þo meira være fyrer skulld- 
skapar saker og sinar þionustu. Og til sannenda hier um 
setta ek mitt incigle fyrir þetta bref er giort var aa Maudru- 



1) Svo. 



1505. DOMR UM PENINGAMÁL. 791 

vollum i Eyaflrdi laugardagin næsta fyrir mariumessu sid- 
are þa er lidid var fra guds burd þushund fim hundrud og 
flm ar. 



714. 9. September 1505, á STeinsstöðuin. 

BóMR íitnefndr af Binari Oddssyni kongs umboðsmanni í 
Húnavatnsþingi um peningamál þeirra Guðmundar Indriða- 
sonar og Ásgríma Þorbjarnarsonar. 

Landsfikjalaflafu 94. 4to bl. 2a^— Sa^með hendi Jóns lögraanns Sig- 
urðasonar c. 1600. — LandBbókaBafn 873. 4to hh. 56—57, skr. c. 1620. 

Annar Domur wm sama mal.^) 
Aullum monnum sem þetta Brief sia gdur heyra senda^) 
Sygurdur Dadason. Brandur ginarsson. Brandur Olafsson. 
Halldor Sugurdsson. [Halldor Jonson^). Sugurdur Juarsson. 
Arngrimur Liotsson. Marteinn Jonson, Sueinn Þorfinnson. 
Þordur Clemensson. Naríe Jngemundarson og Jon Olafsson 
kuediu Guds og vora kunnugtt gíorande ad þa lidit var fra 
Guds Burd CD d og fimm Aar þridiudaginn næstaii fj'^rir 
krossmesso vm haustit aa Sueinstodum j Vatnsdal þingstad 
BOttum vorum vier til doms nefnder af ærligum dandemanne 
^inare Bonda Oddssyni er þa hafde mijus herra kongsins 
syslu og vmbod j Hunavatnsþingie til ad skoda og dæma 
vni þa aakiæru sem Gudmundur Jndridason kiærde þar til 
Asgrims Þorbiarnarsonar. Handsauludu þessir menn sig vnd- 
er dom vid greindan valldsmann suo vier saaum vpaa. J 
fyrstu kiærde Gudmundur Jndridason til Asgrims ad hann 
hefde og hiellde peninga konu sinnar Jngebiargar Jlluga- 
dottur er henni hefdu til erfda fallit epter faudur sinn og 
modur. J annare grein kiærde Gudmundur til Asgrims vm 
þau XV og xxc er Asgrimur Eoiknade kuinno sijna Þor- 
biorgu Brandsdottir hafa giefit sier i flordungsgiof epter þui 

1) Þ. e. mál Þórðar ÞórðarBonar og Ásgríras Þoibjarnarsonar. Sjá 
dóm írá 3. Júní 1494 (DI, VII, Nr. 278). — Domur Einars B(onda) 
Víú arí og giof 873. 2) Oiaíur Halldorsson b. v. hér 873. 3) [sl. 873. 



792 



DÓMR TJM PENINGAMAL. 



1505. 



Briefe Jnciglalausu sem hann hier synde fyrir osa. Syndist 
þar og ginginn flarvogstur þeirra j miUum og eij helldur 
epter JUauga Þordarson daudan er adur hafde atta^) Por- 
biorgu Brandsdottir. Þui ] fyrstu dæmdum vier logligtt vnd- 
erlagit og Asgrim skylldugaíi ad giallda heima ca steinsa 
Gudmunde Jndridasyni j hond edur hans logligum vmboda- 
manne ad næstum íardogum suo mykla peninga med loglig- 
Avegsti sem Gudmundur feinge witni til ad epter stædi af 
peningum Jngebiargar kuinno sinnar j gard Asgrims. Skilldu 
þesse vitni leidast fyrir ^nari Oddssyni kongs vmbodsmanne 
seinasta fyrir allra heilagra messo. skilldc og Gudmundur 
giora Asgrime Bod adur vitnin leidast. gnn ef vitnin leidast 
ecki. þa dæmdum vier Asgrim skylldugaii ad leggia fram 
fle sligtt er hann vill og vinne ad fullaii Bokareid og ij 
skilrikir menn med honum þeir sem kunnugast ma til vera 
vm þat mal. ad Jngibiorg Jllugadotter hafe þa sligtt er hun 
aa j arf epter faudur og modur og hann medtok. skillde 
hann vinna þennan eid fyrir ginari Oddssyne [kongs vm- 
bodzmanni^) seinast fyrir ]o1afaustu og giori GudmundeBod. 
j þann tijma adur hann suer eidinn. gnn vm fiordungsgiof- 
ina dæmdum vier Asgrim skylldugan ad leida ij loglig vitni 
fyrir greindum valldsmanne seinast fyrir fardaga nu j vor 
ad Porbiorg kuinna hans hafe geflt honum flordungsgiof vr 
peniugum synum ollum suo þeir heyrdu. gnn ad þeim leidd- 
um þa dæ.mdum vier til Laugmans huortt hun mætti KÍetti- 
liga gefa þessa fiordungsgiof vr erfdagosse edur ei]. ^dur 
huortt Asgrimur skal eignast Tijundargiof vr pening(un)um 
ef hin kann ad^) Bregdast. suo og huorsu mickil Tijundar- 
giofin skal vera. Skal þetta Rcyntt vera fyrir Laugmaune 
ed seinasta sa alþinge ad sumre. 

Samþyckti þennan dom med oss fyrgreindur valldsmann 
^inar Oddsson setiande sitt jncigle med vorura et ceíora. 



1) att 878. 2) b. v. 873. 3) tvÍBkriíað i a, 



1505. VÍGSLU- OG ÁPLÁTSBRÉF ÖGRSKIRKJU. 



793 



■^IS. 10. Septemfeer 1505. á Hrafnseyrl. 

ViGSLTj- og aflátsbréf kirkjunnar í Ögri í ísafirði, útgeflð af 
Stepháni biskupi í Skálholti. 

AM. Apogr. 964 „Ex ong. communicato a Paulo Jonæ Vidþlino] (er 
fia Ögri)^ Páli H&konarson Jýsir innsiglinu. — AM. Apogr, 1420 (af- 
akript gerð eptir Bama í'rumriti). 

Ver Stephan med gudz nad biskup i SkalhoUti heilsuin 
ollum godum mounum þeim sem þetta wortt bref sia edr 
heýra kærliga med gudz kvediu og vorri. kunnigt giorandi. 
ad i heidr wifc allzvalldanda gud. iungfrv sanctam mariam 
guds modr. og hinn heilaga petrum postula. hofum wervigt 
kirkiuna i augri i isaflrde med þeim maldaga sem hun hef- 
er adr haft at fornu og nýgiu. hier med hofum wer gefit í 
gudz trausti og heilagra postula. petri et pauli og modur 
"worrar heilagrar kirkiu ollum rett skriptudum og idrandizt 
synda sinna. xl daga aflat þeim monnum ollum sem vitia 
greindrar kirkiu med gudhræzlu eda godfýsi fyrir bæna sak- 
er eda pilagrimsferda. heyrandi þar COessur eda nockur gud- 
lig embætti. Jtem þeim sem retta sinar hialpar hendr til 
gagns eda goda um upphelldi edr efling. smid edr bygging 
greindri kirkiu um messuklædi. skruda edr ðnnr ornamenta. 
lysing. vas. reykelsi. vid. eda adra nytsamliga hluti. i hvert 
þat sinn er þeir giora eitthvert af fyrrnefndum hlutum eda 
ödrum þuilikum. þa seigium wer þeim til adr greint .xl. 
daga aflat. þeim og sem lesa pater noster og ave maria vid 
þritekna hringing a morna og á kvelld. Jtem þeim sem 
liosta sa briost sier. þa er presturinn seger i CDessunni no- 
^is quoque peccatoribus. suo og þeim semfylgia Gudz likama. 
þa hann er borinn i processione eda til siukra manna. 
Jtem þeim sem standa vid predican. suo og þeim sem ganga 
um kirkiugardinn og lesa pater noster eda ave maria fyrir 
kristnum saalum. item þeim sem færalios eda vatn til messu 
eda þiona til Guds embættiss. Skipum wer ad kirkiudagur- 
mn se haldinn drottinsdag hinn næsta fyrir bartholomeus- 
dag, Og til sannynda hier wm feí.tum wer wort innsigle 
fyrir þetta bref skrifad aa hrafnseýri i arnarflrde. midviku- 



794 VÍGSLU- OG ÁFLÁTSBRÉF ÁLPTAMÝRARKIRKJU. 1505. 



dag hinn næsta epter nativitatem beate Cúarie virginis. 
anno domini miUesimo qviugentesimo qvinto. 



716. 10. Septcmbcr 1505. á Hrafnscyrl. 

VlGsiiU- og aílátsbréf kirkjnnnar á Álptamýri í Arnarfirði út- 
gefið af Stepháni biskupi. 

AM. Fasc. XXXVII, 25, frumrit á Bkiniii. Tvö inDBÍgli liafa verið 
fyrir bréfínu, en þau oru nú bæði dottin frá. 

Þetta er aflatzbref Tvma. [og kirkiuvixlubref 
vm kirkiuvijgslu a alptamyre.^) a alfttamyre Anno 1505.^) 
Ver Stephan med gudz nad biskvp j skalhollti heils- 
um ollum Godum monnum þeim sem þetta wort bref sia 
edr heyra kærliga med guds kvediv og worri kvnnigt gior- 
andi ad j heidur vid allzualldanda gud. jungfru sanctam 
mariam gudz modr. hofum wer vígt kirkiuna aa alftamyre J 
arnarfirde med þeim maldaga sem hun hefer adur haft at 
fornv og j vorvm registro'*) stendr skrifad. hier med hofvm 
vær gefit j gvdz trausti og heilagra postula petri et pauli 
og modur vorrar heilagrar kirkiu ollum rettskriptudum og 
jdrandiz sinna synda .xl. daga aflat þeim monnum ollum sem 
vitia greindrar kirkiu med gudhræzlv eda godfysi fyrir bæna 
saker eda pilagrimsferda heyrandi þar messvr eda nockur 
gudlig embætti. jtem þeim sem retta sinar hialparhendr til 
gagns edur goda vm vppheldi edr efling smíd edurbygging 
greindri kirkiu. vm messuklædi. skruda edur aunnr orna- 
menta. lysing. vax. reykelsi. vid edr adra nytsamliga hluti 1 
huert þat sinn cr þeir giora eitthuert af fyr nefndvm hlvt- 
vm eda audrvm þvilikvm þa segium wer þeim til adr greint 
.xl. daga aflat. þeim og sem lesa pater noster og aue maria 
vid þritekna hringing di morna og da kuelld. Jtem 
þeim sem liosta ca briost sier þa er prestrinn segir j 
messvnne nobis quoque pec(ca)toribu3. suoogþcimsem fylgía 

1) Utan á bréfinu mcð anmtiða heudi; frá [með mórauðara bleki. 
2) Utan á brófinu með bendi frá 17. öld. 3) Svo, 



1505. 



BÆNHÚS í SArÐLAUKSDAL. 



795 



gudz likama þa hann er borinn j proceasione eda til sivkra 
manna. Jtem þeim sem standa vid predicau. suo og þeim 
sem ganga vm kirkiugardin og leaa pater noster eda ave 
maria fyrir kristnum saalum. jtem þeim sem færa lios edr 
vatn til messv edr þionar til gudz embættiss. suo og vigd- 
vm vær kross vors herra jhesu christi og mariv likneski aa 
greindri alftamyrar kirkiu og hofvm geflt þar .xl. daga af- 
lat til huors fyrir sig aff oUvm rettskriptvdvm monnum þeim 
sem heidra pislarmark vors herra og sæla gudz modr mari- 
am. Skipvm vær ad kirkiudagurinn se halldinn sunnudag 
hinn næsta fyrir nativitatem beate marie virginis. Og til 
sannynda hier vm festvm vær wort jnnsigle fyrir þetta 
bref skrifad aa hrafnseýri j arnarfirde miduikudag hinn 
næsta post nativitatem beate marie virginis. anno domini 
millesimo quingentesimo quinto. 



717. Scptember 1505. í LaBgardaL 

Stephán biskup i Skálholti gefr Jóni bónda Jónasyni íslend- 
ingi orlof til að auka bænhúsið í Sauðlauksdal, svo að þar 
megi vígja saman hjón, skíra börn og leiða konur í kirkju, 
og skipar þar heimamannagröpt með þeim raáldaga, sem 
greindr Jón hafði til lagt í kirkjunnar heJmanmund. 

AM. Apogr. 1327, afakript frá 1704, og sogiat Árni hafa feiugið 
„þetta innlagt copiugrei" „fyrrum a Jslandi fra Gudrunu Sal. Eggertð- 
dottur i Bæ. Er Bkrifud epter pappirablödum in 4to er eg Pa þfir i Bæ. 
Oíí a voru Saudlausdalabrefa copiur". Neðiu við þeaaa afskript Btcndr; 
„Þotta cr Riett copierad effler copiu i qvarta (!) a Saurbæ a Raudíi- 
sande d. 28. Junij Anno 1704. Þorvardur MagnusBon e. h. — Einar 
PdísaoQ m. e. h." „Originnllenn finnzt nu hvergi skrifar Monsr. Oniiur 
Dad,iBon." (AM.). Hjá þaaaari afskript li£j;>ur endrrit racð hondi Árna 
MagnúsBonar, og er því fylgt hér um staf'jetningu. 

Vior Stefan med gudz nad biskup i Skalhollte giorum 
goduni mounum kunnigt med þessu voru opnu breí'e. at vier 
hofuui gefit Jono bonda Jonsa^^no Jslendinge gott orlof til 
at auka bænhusit i Saudlaugsdal i svo mata. at þar akule 



796 BÆNHÚS í SATJÐLÁUKSDAL. - KVITTUNAKBBÉF. 1505. 



mega vigia saman hion. skira born. og leida konur i kirkiu. 
Skipnm vier þar og heimamanna grðpt þegarkirkian er upp 
giðr. og gardurinn er vigdur. med þessum Maldaga. sem 
greindur Jon bonde hefde tillagt i kirkiunnar heimanmund. 
Jn primis .xc- i iordunne Siglunese er liggur a Bardastrond 
i Haga kirkiu sokn. og þar til .ij. maluytu kugillde. Svo og 
skog i Trostansfirde til allra þarfenda þeim sem a greindre 
iordu bua. Skipum vier. at þar skule takast heima tollar 
aller og tiunder bonda og husfreyiu. og þeirra allra sem 
þar eru heimilesfaster. Svo og su tollvætt. aem adur hefer 
verit golldin til kirkiunnar a Raudasande. Hofum vier und- 
erbundit oss. at giora fulla nægiu greindre Saurbæiar kirkiu 
fyrer kirkia iordena og þa rentu. sem henne hefer adur til 
fallit [og] medkennumst. at vier hofum fullnad uppborit af 
adurskrifudum Jone bonda. Hier fyrer skal þesse vor skip- 
un og giorningur standa stðdugr og obrigdeligr hier epter 
um alldr og æfe. Og til sannenda hier um festam vier 
vort innsigle fyrer þetta bref skrifat i Laugardal i Talkna- 

firde in festo virginis. anno domini millesimo 

qvingentesimo qvinto. 

Voru þesser dandemenn nær vorum giorninge. Sira 
Loptur Philippusson. Sira Are Gudlaugsson. Fuse bonde 
Dordarson. Þorolfr biskup Augraundzson og adrer dande- 
menn fleire. 



718. 12. September 1505. á Myðruvöllum. 

KviTTUNABBKÉF Þorvarðs Erlendssonar til Gríms Pálasonar 
um eignarbýti þeirra. 

AM. 238. 4to bl. 93 94, BcBsastaðabók, ekr, c. 1570. Ártalið er 
hér rangt 1515, Bem ekki fær staðizt, því að þá var Þorvarðr dauðr. 
Bn rétt tóai stendr \ svo látandi ílgripi bréfains í Svartðkinnu MSteph. 
27. 4to bls. 164 raeð heudi Benedikta lögmanns Þorítcinssonar c. 1730: 
„Anno 1505 þa eieat brief ad Þorvardur EUeudsson iugmadur giefur 
Grira PdlBSon kvittann um gialld og peninga ad luktu Sotbergi er ligrg- 
ur hía Hafnarfyrde og nær 40 kugilldum og x vætlum smiorB". — 
Apogr, 1750. 



1505. SETBERG. — SÁTTARBEÉP. 



797 



Bref vm Setberg aa alftauesi. 

Þad giorvm vier Gvnulavgr fielgason. Jon Stvllason. 
Jon gislason. þorleifr Snorrason. fielgi ormsaon. Valldi þor- 
vardzson. hermann hermanssou ok jon Eyvindsson godvm 
monnvm kvnnigtt med þessv vorv opnv brefi. ad þa er lidit 
var fra gvdz burd 1505^) ar æ, mavdrvvollvm j Eyiaíirdi favstv- 
daginn næratan eptir marivmesso aeirni vm havstid. vorvm 
vier j hia savm ok heyrdvm aa. ad Þorvardr Brlindzson 
lavgmann svnnan ok avstan ^ jslandigaf med handabanndi 
grim palsRon avlldvngis kvittan ok aakærvlavaan um þad 
kavp ok gialld. er greiudr grimr hafdi adr greida latid ok 
greitt. ok þa amalsa vard vm þad sem epter stod vid fyrr 
greindan þorvard. ok ad þvi Ivktv ok holldnv er grimr þa 
greiddi. var þad setberg fyrir svnnan land vid hafnarfiord. 
ok þar med ij. kvgilldi edvr iij huortt ed uæri. iij uætfcir 
smiors vr holum. leigur fra haugatungu vppæ, .iij. ar. var 
þetta allz .x. vætter. sagdist grimr hafa lukt þoruardi adr 
-xxxiiij. kugilldi. heyrdum vær þa aunguan æ-skilnad þessara 
þratt greindra manna. helldr kom þeim alltt uel samann 
8U0 uær heyrdum. 

Ok til aanninda hier um settum uær fyrr nefndir menn 
vor jnusigli fyrir þetta kuittunarbref ok gialldz er skrifat 
var j sama stad. deigi ok ari sem fyr seigir. 



719. 19. Septenilber 1505. í Saurbæ á Rauðasandi. 

Stbphán biskup í Skálholti geingr ífulla sátt og samþykki, 
bítaling og borgan við Andrés bónda Guðmundsson um þá 
vanvirðu og hugmóð, sem séra Hallr Ogmundsson hafði hon- 
um gert, sem tilheyrði legorðssök upp á hans dóttur Ólöfa 
Andrésdóttur, með þeim gjöldum og greinum, er bréfið hermir. 

Eptir afskript Btaöfeatri t H61um i Hjaltadal 12. JM 1704 af Hal- 
dóri ÞorbergsByni og Jóni JóusByni eptir írumríti, og var „þetta 
Bieí med tueímur Iiangandi Jnsiglum". 



1) 1515, 238. 



798 



sAttarbréf um legoeð. 



1505 



Vær Stefan med guds nad biskup i SkalhoUte giorum 
godum monnam viturlegt med þessu uoru opnu brefue. at 
þa er lidit uar fra hingatburd uorz herra Jesu Christi þus- 
und íim hundrud og fimm ar. j litla stofunne i Saurbæ Æ 
raudasande. firattudaginn næstaíi epter Evfem(i)e virginisi.^) 
geingo vær til fulls sattmalz og samþickis vid Andres bonda 
gudmundzson. um þa vanuirdu og hugmod sem sera hallur 
augmundzsou hafde honum til giortt. sem til heýrdi legordz 
sauk vppa hanz dottnr Oluíu Andrezdottur. huat vær geing- 
um i fulla bijtaling og borguu vm þetta sama mcLl. i suo 
felldan mdta. At vær trulofudum fyr greindum Andrese at 
giallda honura vj tuger hundrada fyrir þad sama móLl med 
so ordnum fridleika og fievegxti, at vær gýlldum þrattnefnd- 
um andrezi j þessa saumu peninga jordina alla tungu fyr- 
ir tuttugu hundrud. er liggur i raudasandshrepp i Saurbæi- 
ar kirkiu sokn. er gijsli Jonsson feck oss þar til fuUrar 
eignar med handabande. med ollum þeim gognum og gæd- 
um sem greindri allri jordu fylger og filgt hefur at fornu 
og nyu. og hann uard fremst eigande at og þar til ij mal- 
nitu kugillde. og atta hundrud i friduirtum peningum. hier 
med lofadi Are andrezson uora uegna at giallda tijttnefnd- 
um Andresi .xvijc. i oUum godum peningum. So og trulof- 
udum uær vpp a sera Halls vegna og i Borgan geingum. 
at fyr neffndur sira hallur skilldi giallda þrattnefndum And- 
resi vt af sijnum peningum xx^ tiju malnitu kugillde oc ijc. 
i ollum þarflegum peninge. og hafa golldit innaii þrennrir) 
tolf mdnada sinn þridiung a hueriu ari. nema þeim semde 
ad firri væri golldit. gieck adur greindur gijsli Jonsaon til 
fulls handabands og traustrar trulofunar. er oss selldi og 
fleck til fuUrar eignar adur nefnda jord tungu ad hann 
skilldi allan adgang eiga ad oss edur vorum peningum vm 
greintt jardar uerd. Enn Andres gudmundsson ollungis 
kuittur og akiærulaus og vidskilinn. um allan skada og 
skipti vid þrattnefndan gijsla Jonsson vm adurgreindt jard- 
ar verd. hier med gafum uær firnefndan ara Andresson oUd- 

1) Þ. e. 18. Söpt. 2) þra, hndr., aem eiginl. er = þeirra, en vorðr 
óptir Barabandinu að leaast = þrennra. 



ungis kuittafi og akærulausan uora uegua og heijlagrar 
kirkiu um þad sama fridbrot og fiesekt. er hann uard oss 
skiUdugur fyrir þann sama averka er hann hafdi veítt 
sera Jone helgasini. oc ad þessum peningum ollum lucktum 
skilldi adurnefndur sj]ra hallur oUungis kuittur og dkiæra- 
laus fri og frials fyrir optskrifudum Andresi. sonum hans 
00 oUum þeirra selskap. 

for þesse uor giorningur fram i flrrgreindum stad. 
þcssum dandemonnum nærverondum. sera lopti filpussyni. 
sera Eysteine Jonssyni. Jone Hallssyni. Joni sygurdssyni. 
er þa uar uor kiæmeistari. fvsa Bonda þordarsini. Býolfve 
Bonda gijslasýni. 

Og til meiri stadfestu og sannenda hier um settu þess- 
er adur nefndir menn sija jncigli med uorum jnsiglum fyr- 
ir þetta bref cr skrifad uar i sama stad og ðire. deigi syd- 
ar enn firr seigir. 



720. 36. Scptcmhei' 1505. á Þverá. 

ViTNisBURÐR um laudeign Reykjahliðar i Mývatnssveit. 

Eptir afskripfc frá c. 1650 af Reykjahlíðarbréfum i LandBakjalasafni, 
Var pá „lietta bref med einu JrsigH". 

Þad giori Jon Magnusson godum (monnum) vitur- 
ligt med þessu mijnu opnu Breifi ad £g hefi verid heimilis- 
fastur i reikiadal og vid mýuatn og j odrum hreppum ] 
Þijngeýarþijngi meir enn Ix vetra og hefer eg vitad fyrir 
fuU sannindi ad þeir dandimenn aematthafa jordina reikia- 
hlijd er liggur vid mývatii hafa haft og halldid og sier 
eignad med jordunni og kirkiunni i reykiahlijd auræfi oU 
atolulaust fyrir austan fiallgarda þa sem næsta liggia vid 
mývatn fyrir austan vatnid ad jokulsca og omerkinga alla 
miUuni Jlifsvatna og brædraklifs fyrir vtau herddibreid. hefl 
eg og heyrt mier marga skilvijsa ellre menn so seigia. ad 
þessi landareigia hafl fýlgt jordunni reýkiahhjd langt fyrír 
mijna daga. so og sagdi mier minn fader ad hann hefdi 
hier skilrijki thil lesid vm fýrr sagda landareign. og þeir 
hefdi þessa landareign haft og halldit sem reikiahlijd hefdi 



800 



DÆLI í SVáHPAÐARDáL. 



1505. 



att vni hans daga. hafdi hann ix vetur og Ixxx er hann 
deydi, sagdi hann þetta jtolulaust verid hafa vtan þær kapla- 
gongur sem bref og mcLldagar thil seigia er aa melana hef- 
ur haftt verid. Og thil sanninda hier vm setta eg mitt jn- 
sigli fyrir þetta vitnisburdarBreíf giortt a þuera j laxardal 
þremur nottum fyrir mikels messu vm haustid. anno domini 
CD. d. quinto. 



731. 10. Oktober 1505. í Mála. 

ViTNisBUEÐR Þorkols Magnússonar, að Steinn Snorrason og 
Jón sonr hans hefði lagt .xl. marka, er Steinn var skyld- 
ugr Ólafl biskupi á Hólum og Hólakirkju, upp í jörðina 
Dæli 1 Svarfaðardal. 

ÁM. FaBC. XXXVII, 23, frumrit á skinni, og er inusigiið fyrir. — 
AM. Apogr. 3405. 

vm dæle j suarf(ad)ardal 1505.^) 
Þat giorer eg magnus þorkelsson godum monnum kunn- 
igt med þessu mínu opnu brefe at eg heyrde stein snorra- 
son lýsa þui optsinis fyrir mier og fleirum odrum at hann 
hefde lukt og feingid til fuUrar eignar .xl. marka upp j 
iordena d§le j suarfadardal biskupi olafe og holakirkiu fyr- 
ir þau sakaferle er hann hafde brotligr ordid og nu epter 
hann frafallinn lukte og skipade jon snorrason hans laug- 
ligr erflnge þessu^) somu skuUd upp j adr nefnda jord d§le. 
og til sanninda hier um set eg mitt jncigle fyrir þetta uitn- 
isburdarbref er skrifad uar j mula j reýkiadal faustudagin 
nesta fyrir festum reliquiarum. anno domini. CO. d. quinto. 



732. 13. Oktober 1505. á Varmá. 

DóME útnefndr af Þorvarði lögmanni Brlendasyni og sýslu- 

— ' --w ' ' ' ■ "■ 

1) Utan á bréfína með gamalli hendi. 2) Sto. 



1505. 



DÓMR UM VÍÖ. 



801 



nianni i Kjalarnessþingi um sektir og bætr eptir Hans Etin, 
útlendau mann, er Árni Eiríksson í hel sló. 

Dómabök í 4to bls. 262—264, úr safai Jóns iiáyfirdómara Pétrason- 
ar> skr. c. 1630—1640. — Ágrip af þessum dómi er í Landsbókasafni 
6. Fol. bl. 231, skr. c. 1680. 

Dömur wöi wijg. 
Ollum monnum sem þetta brief sia edur heyra sendum 
vier Olafur Asbiarnarson. Jon Sugurdsson. Þorleifur Jons- 
son. Olafur Olafsson. Logriettumenn. Ormur Sigurdsíon. og 
Jacob Brandzson Q(uediu) G(uds) og sijna^) kunnugt gior- 
andi. þd lidit var fra hingadburd vors h(erra) Jesu Christi 
M. D. V dr. þridiud(aginn) næstaii fyrir Calixti paua um 
haustid. d varmarþijnge ] mosfellssueit. vorum vier j dom 
nefndir af Þoruarde^) Ellendssýne L(og)m(anni) sunnan og 
austan á Jslandi og sýslumanni j Kialarnezþijnge ad skoda 
og dæma. huorsu hafar sektir og bætur ad Ivkast skilldu 
eptir Hanns Etin vtlendskan mann. er arnj EÍreksson j hel 
slö ofyrirsýniu. Beiddist lógmadurinn dömz a kongdomsins 
vegna og suo hins dauda. saker þess ad adilinu^) malsinz 
þesa vtlendska uar einginn hier ] landi. þess og annarz ad 
sd j hel uar sleiginn. var hirdstioranz mann. og mijns herra 
kongsinz. og uar hier j landi um veturinn. fyrir þui dæmd- 
um vier fyrr nefndir domzmenn xyc hædina a botunum. 
suo og uar vijglýsing suariíi og dæmd loglig. Enn sakir 
tiluerknadar. aem þar uar sýnd(t) og brieffat med ija vitn- 
um og suarit eptir um vidureign og vidskipti greindra 
manna, Arna og Hans. ad þrdtt nefndur Hans ueitte offt- 
skrifudum Arna morg banatilrædi. bædi j hoggum og slðg- 
um. adur enn Arne hofst handa. Þui dæmdum vier nidur 
skilldi falla þridiungur af botum fyrir greindau tilverknad. 
Nu stendur suo j uorri Iðgbok : Eff madur verdur fyrir 
skiemdum saklaus. og hefnist sijdan j Beidinni. og þar til 
ija manna vitni skilrijkra. þcL vinnur hann cí ogilldum manni, 
og cL kongur aunguafi RÍett d þui. nie helldur sialfur hann 



1) Svo. 2) Þoruallde, hdr. 3) alinn, hdr, 
Dipl. iBl. VU. B. 



51 



803 PAQRISKOQE. 150 6 

huort sem hann fær sÆr edur adrar skiemder. Enn ef hann 
fær bana. þd sie vnder kongz myskun. Eptir mcLlauoxttim. 

Suo og dæmdum uier j sama dömj Jone Marteinssyne 
fyrir sijna vanvirdu og scLrsauka. er fyrr greindur Hanns 
veitte honum i|c og annat ijc j kongains sakeýrir vegna 
arna og firr greinds Hans. Reiknaet þcL eptir af bötunum 
vijC' Var þessi frijdleiki & bötunum. x 8t(ikur) klædiaa fyr- 
ir p' ij Tunnur mcíls^) fyrir jc fiorutiju asraundar annars 
hundrads fyrir ic- xij merkur vax fyrir y- ij vodir fyrirjc* 
og ijc. j koplum. og suo ordna peninga. þridiungur Ivkist af 
botunum j vor j fardogum. annar ad hausti. Enn allt luckt 
ct þridia are. Skulu bæturnar standa virtar oL þess heijmile 
er taka cL. þar til Brodir edur fadir koma til. sem Lðgbok 
giorir Baad fyrir ufíi arf vtlendskra manna. vtaii af Danskre 
Tnngu. Bnn þegn dæmdum vier iiijc. sem Lðgbok segirþar 
sem dömur vægir eptir mdlavoxtum þeim er misgiordi. og 
feliir Biett þess er fyrir vanuirdu vard þd ber og BÍettara 
kongsins eptir þui at fella kongsinz sakeyrir. þui suo gior- 
ir kougur vm þegngiUde, Enn vm landsuiat fyrr greinds 
Arna dæmdum vier til næsta auxaraarþijngz vndir skodan og 
alit xij Iðgriettumanna og Lðgmanz vrskurd. huorsu hcL. 
edur huor hun skal verda. 

■ 

Og til sannenda hier vm et cetera. 



35. Oktoher 1505. á MunkatTerá. 

SíMON Þorsteinsson fær Gottskalk biskupi á Hólum til fullr- 
ar eignar jörðina Pagraskóg á Galmaströnd, og kvittar um 
andvirðið. 

A.M, Fasc. XXXVII, 22, frumiit á skinni, og er innaigUð fyríc. — 
ÁM. Apogr. 8404. Prumritið er með Bömn hendi og Fasc. XXXVII, 24. 
(Nr. 7»5) 

vm fagraakog 1505.^) 
Þath giorer ek simon þorsteinaaon godum monnum vitr- 

1) Þ. e. malts. 2) TTtan & bréfínu með gamaUi hendi, nema ártal- 
ið, sem er með hendi frá 17. öld. 



1505. 



HVANNEYKÍ 



803 



ligt med þeasu minu opuu brefe ath ek hefuer feingit min- 
um herra godskalk med gudz nad biskup a holum iordina 
alla fagraskog er liggr a galmastraund j maudruualla kirkiu- 
sokn til fullrar ok æuinligrar eignar ok friala forrædismed 
aullum þeim gaugnum ok giædum sem greindre iavrdu fagra- 
skoge fylger ok fyigt hefer ath fornu ok nyiu til fialls ok 
fioru vndan mier ok miuum erfiugium enn vndir greindan 
biskup godskalk ok hans erfingia suo ok medkennunzst eck 
tned þessu minu brefue at ek hefue fullt ok allt verd vpp 
borit suo ath mier vel a nægir suo sem vndir giorning 
ockarn ok handaband talat war godum monnum biaveraund- 
um. Ok til sanninnda hier vm heinger ek mitt inciglefyr- 
ir þetta bref skrifuat a munkaþueraa i eýaflrde laugardag- 
inn næatan fyrir festum apöstolorum simonis et iude anno 
domiöi miUesimo quingentesimo quinto. 



724. 37. Oktober 1505. í Stafholti. 

Bréf Stepháns biskupa um akilmála i miUum Einars Þór- 
ólfsaonar og Vigfúsar Pórðarsonar um kaup á Hvanneyri í 
Andakil. 

Máldagabók BiskupsBkjalasafnBÍns Mn gamla (=D 12) bl. 139 a— b, 
Bkr. 1601. - Landflbókasafn 107. 4to bls. 418-419 moð hendi BÍraJóns 
HalldórsBonar í Hitardal. 

Huanneýre. 

Vier stephan med gudz nad biskup j skalhollte giorum 
godum monnum kunnigt med þessu uoru opnu brefe ad 
vær giordum suo felldann skilmala oc kaupskap heimaj 
skalhollti morgum godum monnum næruerundum j millum 
einarz þorolfssonar oc vigfusa þordaraonar med fullu handa- 
bande ad suo fyrir skildu miUe ann(a)ra orda. ad huor 
sem keypte ad audrum jordina halfa huanneýre þa skyllde 
sa suara kirkiunne þar jnnstædu oc aullum audrum hennar 
reiknnijnngskap fyrir beggia honnd. enn hinn sem sellde. 
skýllde vera vidskiUa.O frij oc frialz vmm greinndrar kirk iu 

1) vid Bkilinn 107. 

51* 



804 



ÞORISSTAÐIR. 



1505 



jnnstædu og annann^) rejknijngskap. nu af þiií ad fyrrnefnnd- 
ur vigfus gieck af jordunne eptir sogdum skilmala þar fyr- 
ir giorum vier hann olldunngis kuittann og ákiærulaus 
ann fyrir osa oc oilum vorum eptirkomenndum. heilagrar 
skalhoUtzkirkiu formonnum rettum vmm allann reiknnijnng 
sagdrar [kirkiu huanneyrar.^) oc til sannennda hier vmm 
þrýcktum vier vortt secretum fyrir þetta kuittunnarbref 
skrifad j stafhollto j stafholltztunngum jn vijgilía apostolo- 
rum simonis et jude. Auno dominj CD. d. quinnto. 



725. 29. Október 1505. á Munkaþverá. 

JóN Þorsteinsson fær Gottskalk biakupi á Hólum til íullrar 
cignar jörðina Þórisstaði á Svalbarðsströnd og kvittar um 
andvirðið. 

AM. Fasc. XXXVII, 24, friimiifc á í-kiniii, er iöusiglið íyrir 
bréfiau. — AM. Apogr. 3406. Eiumritið or inoð uömu hendi og Fasc. 
XXXVII, 22 (Nr. 723). 

Vm þorestade^) 
Þath giorer eck jon þorsteinsson godum monnum vitur- 
ligt med þessv miuu opnu brefue ath ek hefuir feingit min- 
um verdugum herra godskalke med gudz nad biskupe a 
holum iordina þoristade er liggur a sualbardzstraund i sual- 
bardz kirkiusokn til fullrar ok æuinligrar eignar ok frials 
forrædis med ollum þeim gaugnum ok giædum eignum ok 
jtaukum til fialls ok fioru sem greindre iordu þoristaudum 
fylgir ok fylgt hefuer at fornu ok nyu vndan mier okmin- 
um erfingium. enn vndir nefndan biskup godskalk ok hans 
erflngia. suo ok medkeununzt ek med þessu mínu brefue. 
ath ek hefer fullt ok allt verd vppborit suo ath mier vel a 
nægir sem vndir giorning ockarn ok handaband talat vcLr 
godum monnum hia veraundum. ok til sanninda hier vm 



1) allafi 107. 2) [Hvauneyrar kyrkiu 107. 3) Utan á bréfiuu með 
hendi frá 16. öld. 



1505 



SNOTEUNES. 



805 



beingir eck raitt incig:le fyrir þetta bref skrifuat a mvnka- 
þuera i eyaíirde raiduikudaginn næstan fyrir allra heilagra 
Jneasu anno doniini inillesiiho qvingentesimo quinto. 



726. 8. NÓTeinbéi- 1505. á Hlíðarenda. 

Naepi príóráSkriðu selr Vigfúsi bónda ErJendssyni jörðina 
alla Yztaskála undir Eyjafjöllum fyrir jörðina Snotrunes í 
Borgarflroi ^ustr og nokkurt lausafé. 

AM. Fasc. XXXVII, 28, frumrit á Bkiani. Af 4 iniiBÍg'lum eí nú 
citt fyrir. — AM. Apogr. 2884. 

vm snotrvhea.^) 
Þat giorura uier sira ion markusson. nikolas þorgils- 
sou. ion sveinsson og runolfur arnason godum monuum vit- 
urligt med þessv voro opnv brefvi. at þa er lidit var fra 
hingatbvrd vors herra ihesv christi þvshvnd firam hvndrvd 
og flmm ar. a hlidarenda j fliotzhlid lavgardaginn næsta 
fyrir marteinsQDesso vm vetrenn vorvm vier j hia savm og 
heyrdvm aa ord og handaband þessara raanna. prior narfva 
af skridvklavstri af einne alfv. en vigfvs bonda ellendzson- 
ar af annare. faldizt þat og skildizt vnder þessv þeirra 
handabaúdi. at nefndur prior narfve sellde adur greindvm 
vigfuse iordina alla halfa yzta skala er liggr vnder eyia- 
flollura j holltzkirkiv sokn. med ollvm þeira gognura og 
gædum. rekum og skogvm sem greindre halfre iordv fylger 
fylgt hefer at fornv og nyiv. og adr greindr prior narfve 
vard fremst eigande at med Iðgura. vndau sier og sinvm 
epfcerkomvndura. hier j raot gaf opt nefndr vigfus fyrr skrif- 
udum prior narfua. halft flrata hvndrad j iordvnne snotru- 
nese er liggr j borgarfirde j avstfiordvra j rayra kirkiusokn. 
med ollum þeira gognura og gædum sem greindum iardar 
parte íylger og fylgt hefer at fornv og nyiv. og titt skrif- 
adur vigfvs vard frerast eigande at raed logvra. og þar til 



1) Utan á bréfian með gamalli hendi. 



806 



TTJNGUSKÓGR. 



1505. 



sex malnytv kvgillde flogur hvndrvd j navtvm og saudvm. 
og flm hundrvd j varninge. skylldu þesser peningar gialld' 
azt at næstvm fardögvm nu er kemur. prior narfua. eda 
hans logligum vmbodsmanni. en varningren at sumre vm 
kavptid. skyllde þratt nefndur vigfus ballda fyrr skrifadre 
halfre iordv yztaskala til laga. en prior narfve svara laga- 
riptingvm. svo og skylldi opt nefndr prior narfue hallda til 
laga greindvm iardar parte snotrvnesi. en titt skrifadur vig- 
fvs svara lagariptingvm. Og til sannenda hier vm ogmeire 
stadfestv setti prior narfve og vigfvs ellendzson sin inn- 
cigle med vorvm fyrr nefndra manna innciglum fyrir þetta 
iardakaupsbref er skrifat var j sama stad. degi og are sem 
fyrr seiger. 



737. SO. Nóvember 1505. á Kirkjubóll. 

ViTNiSBUEÐR að Tuuguskógr í Botnsdal fram frá Eyrar- 
skógi hafl verið hafðr og haldinn eign kirkjuunar á Kirkju- 
bóli í Skutulsflrði. 

AM. Fasc. XXXIX, 25, trangskript á skinni frá 17. Sept. 1603. — 
Afskript eptir sama transskripti er og í prófaBtsbókinni úr ísafjarðar- 
sýslu (IBfél. Kh. 79. 4to bls. 220) með heudi séra Hjalta Þorsteinason- 
ar í Vatnsfirði frá c. 1690. — AM. Apogr. 861. 

Þat giori eg Gudmundr Audunarson godum monnum 
uiturligt med þessu mijnu opno Brefl. ad eg medkennunst. 
ad eg hefl werit wistfastr vngur og gamall hiaa faudr mijn- 
um og minna wegna sisalfz j tuiigo j skutulsflrdi. So og 
medkennunst eg. ad ec wissa kirckiubolsmenn hafa og hallda 
kirkiunnar eign eda jardarinnar þar kolagiord og skogar- 
haugg sem þeir willdu j tungu skóg j Botzdal. fram fra 
íyrarskogi. Og alldri befl eg hier nockud tuijmæli aa heyrt. 
sa medan minn fader atti og eg og ockrer forelldrar. Og 
til sanniilda hier vm setta ec mitt Jnsigli fyrir þetta wlttn- 
isburdar Brief huertt er skrifat war a kirkiuboli j skutuls- 
flrdi Andreasmessu uin weturinn arum eptter Gudz burd 
M D og V aar. 



HVANNEYEL - HAGL 



1505. á Inabrekku. 

ViTNisBUEBR Sigurðar Daðasonar um eingi frá Hesti í Hvann- 
pyrar landi i Andakíl. 

AM. Apogr. 1735 eptir kopin með hendi P&Ib lögþiugisBkrifara 
GíBlaBonar, „Þetta bref med einu jnnBÍglo". 

Ad Hestur eige ecke ^ingQ ] Hvanneýrar lande. 

lcí medal kyrkiu brefanna, 
Þad giðre eg Sigurdur Dadaaon godum monnum kunn- 
ngt med þessu mínu opnu brefe ad eg medkiennist ad eg 
var 4 Heste j Borgarfirde a vistum uppa tvenna tolf man- 
nde. hafde eg þd iiij vetur um tvitugt. €nn nu hefur eg 
tvo vetur um Ix. var Þorlakur magur minn þa €ignarraad- 
ur d Heste. gignade hann Heste &cigQ j Hvanneyrar kirkiu 
jðrd. gnn þar var þcL mðrg ordræda um ad þeir sem a 
Hvanneyre voru. ad þeir villdu ecke þad haUda. sagdist og 
ctdur greindar Þorlakur þar og ecke skial til hafa utan 
sðgusðgn annara og veniu. Svo hefe eg og ad geima mðrg 
kaupbref fyrir Hesto og gietur þess huorge þar j þeim ad 
Hestur eige nockurt jtak j Hvanneyrar jðrd og eru þo Ixxx 
vetra gðmul edur meir. Ok til sannenda hier um sette ek 
uiitt jnncigle fyrer þetta vitnisburdarbref skrifad d ana- 
brecku j Borgarfirde arum epter gudz burd 1505 Ær. 



729. 1505. 

DóMR sex manna útnefndr af Finnboga Jónssyni, lögmanni 
norðan og vestan á lalandi, um lcröfu hans tii Þorgríms 

Björnssonar upp á jörðina Haga í Árskógssókn, er Eiríkr 

Loptsson hafði átt, síðan Sveinn Sumarliðason, sonarsonr 

Eiríks, þá Guðrún dóttir hans, þvi næst Guðríðr Pinnboga- 
dóttir, og nú taldi Finnbogi lögmaðr sér. 

AM. Faac. XXXVÍI, 3y, frurarit á skinni Bkoríð suudr að helniingi, 
og er fliðari lielmingrinn glataðr. — AM, Apogr. 627 (eptir þessttSkertft 
frumriti). 



808 



HAGL 



1505. 



Vm fiaga.^) 

Þeim [godum monnum.^) sem ath þetta bref siai edr 
heyra senddi magnus þorkelsson. hauskolldur Eþnolfsson . 

jon] sigmundzson Quediu guds 

og sina kunigt giorandi ath suh ano. m'' quingentesimo 

quinto OL fifmtndaginn aarskogar] strond 

worum wer j Dom nefnder aaf ærligum Dandi manni fin- 
boga jonssyni. Logmanni fyrir nordan og ue[stan aa jalande 
ad skoda og rannsaka] huert (afl) eda fuUkomna magth hafda 
skylldi su heimstefnaa sem þar fram kom fyrir oss. birt og 
bokud s . . . . at þorgiimur biornsson warstefndr 
lögligri lagastefnu af finboga jonssyni logmanni heim til 
haga til EOttra [andsuara. kom þar fram fyrir oss bref vnd- 
er inn]ciglum jons gudlaugxsonar fusa hallzsonar og orms 
jonssonar. sua latanda at þeir uissu at eirikur Io[ptzson atte 
þessa aomu jord haga] ok greind jord fell sidan sueine 
sumarlidasyne til arfs og eignar eptir eirik afa sinn. og 
epter þessum eig[narvitnum taldi fyrnefndur flnnbogi greinda 
jord sier til arfs fallit] hafa epter gndridi dottur sina med 
þoim fleirum peningum odrum sem hvn ward eigandi ath 

af þeim peningum brefum 

fcstingum helmingxfelagi og fekaupi med aa kuednum log- 
giofum og handselldu samþycki sumar[lida eirikssonar . 

] notta æ, sagdum kaupmala 

greindum fram komnum og fullgiordum aP) millura sueins 
sumarIida[sonar og gudridar finnbogadottur. enn þa ersueinn 
do] þa fell gudruno allr arfur epter faudr sinn suein 
gudride epter gudr[uuu enn] finboga epter gu[dride dottur 

sina jni og birtur fyrir oss greiudum 

domsmonnum. hier til war þath f^uarid fyrir oss at þor- 

grimnr medkendz hafdi fyr en hann war 

jonsson heyrdi. kom fyrir oss af anare balfn 

bref med jnciglum upplesid sua latandi at sumarlidi eíri[ks- 

son ] Ilt sagda jord haga gef- 

id eda lugt eda adra skipun oa giort gudruno auiiadottur 



1) TJtan á biéfinu meö hendi fr& 17. bld. 2) [tvíakrifaö. 3) Svo. 



1505. 



HAGI 



809 



moclr sira eirika [sumarlidasonar ] satt. 

Og nu at ollum þessum profwm og skyrdum skilrikium sem 
hier fyrr hermer og fyrir oss kom at suo profudu mali 
[dæmdum vier stefnuna logligjaa og þorgíim biornson log- 
liga fyrir kallada(n). j anare grein krafdi og beiddi sagdur 
íinbogi þorgrims eda hans vmb^odsmanns. enn hann kom 
eigi og eínginn af hans hende. og þvi er þath] vor domur 
at wer dæmdum þorgrim skýlldugan at giallda kongi mork 

j stefnufall en Eiackar aabera vj a[ura enn 

finn]boga skylldugan at lata ij menn utt af þeim sem eign- 
arvitnid hafa borit sueriaa epter sinum jnciglum fyrir far- 

da[ga ] heima j hagda at logheimili 

þorgrims og at þessum vitnum leiddum . Dæmdum wer 

med fuUu doms[atkuæde ] skal lata 

bera stefnuuitni og eignaruitni og sidan skipar hun dom- 
endam at dæma þeim jord sem brijgder og ep[ter . . . 
. . . . lðg]manni til frials forædis og fullrar obrigdiligr- 
ar eignar alla adr greinda jord hagaa j aRSkogs kirkiu so[kn 

]bar at hafa og flnboga BOtt tæk 

at sier jordin hagi nu at næ.stum fardagum vttan þorgrim- 

ur leidc ij logl[ig uitni ad eiri]kur loptzson 

hafl sagda jord at sier lifanda gefld eda golldit eda anan 

ueg logliga wtti Iat[id ] skylldugan 

at færi. og flytia eda flytia lataa vnder sinn suarin bokar- 

eid og ij skiluísna manna med honum 

. . iordin wan logfest og stefnan aa logd [ef Eeckum er 
ur husum^) uttan hun hafi med logum undan geingit . . 

dum landftbrigdis kapitula ef ]ord 

hefer manni at solum farit þa eigi huer uid sinn saloi at 
slick ueri xij ara og xx þa hann 



deydi og þessi brigd hefdi sneine fallid fyrir alldrs sockum 

enn flnbogi sagdi þar n[ei til ] aem fýr 

greiner at þath satt se og at þeim leiddum Dæmdum uer 

fluboga skylldugan at syna loglig f. til 

dæmdum þorgrim skylldugan at giallda mork j Kanbaug [fin- 
bogi^) gialldizt allar þessar s[ecktGr ] 

I) [Sva '■ 



810 



DÓMSBBÉF 



1505. 



logligum vmbodzmaDni og þar med aptur flytiz allr ologlig- 
ur burtflutningur af jorduTiBe. Og til sanninda hier [vm 
setti adur greindur logmann sitt innjcigli med wornm jn- 
ciglum fyrir þetta domsbref cr giort war j sama stad dag 
og aR sem fyrr seiger. 



m 1505. 

DóMR sex manna útnefndr af Einari bónda Oddssyni [kongs 
umboðsmanni í Húnavatnsþingi] um lcærur þeirra Þóris Þor- 
steinssonar og Bjarna, eiganda Böðvarshóla í Vestrhópi, nm 
hlutarförgun, réttaryrði, kapalleigu og ábúðartöku á jörðu. 

Ádd. Britísh MuBeum 11, 242. 4ti bl. fi^, SópdyDgja eíra Gottskalkfl 
Jónasouar i Glaumbæ, og er þetta skrifað 1545. — ÍBfél. Khd. 309. 8vo 
bl. 56—57, öxnafelhbók með hendi Ara Magnússonar í Ögri c. 1620. — 
Landsbókaaafa 69. 4to^ bl. 207, ekr. c 1640. — Ny kgl. saml. 1945. 
4to^ bl. 177 ^ 178^með hendi Haunesar Gunnlaugssonar i Reykjarfirði 
1666 (stutt ágrip). — ÍBfél. 125?^ 4ti nr. 175, skr. c. 1680. — Landn- 
bókasafn 790. 4to^ bl. 132, skr. c. 1690. — AM. 211c^ 4^1 bls. 78—75, 
skr. c. 1700. 

vj manna domur [vm forgun a^) hlut.^). RÍettaryrde^) 
[og kapalleigu.*) datum [CD. d. v.^) ar. 
Vorum vier j dom vtnefnder af ærligum manne Einare 
bonda Oddzsyni [wm þær saker er Þorer Porsteinsson kiærde 
til Bjarna n.®) at hann hefdi fargat fiskvm af hlut sinum. 
[[ er hann [atti at roa') firir hann at halfu.^) dæmdumvær 
biarna hier firir lyrittareid. [ochannsor hann**) |þar^*^) strax. 
at frateknvm fim fiskvm [eda g-rvnvnge^^) [ef fatækur madr 
hefdi korait ad honum.^^) 

1) aff 69; 2) [b. y. 69, 790. 3) [125; bI. hin, 4) [69, 790. 5) [309; 
íirtalið er fftnað úr 11242. Hin hafa ártalið á ýmsa vogu : lð06, 69, 
211, 790; löðO, 1945; Iððð, 125. 6) [125; hin haf,i : kærde Þorer til 
biarna. Hvort ,,n" á að merkja Nikulasson, Narfason eða því um likt, 
er óvist. 7) [reri 309. 8) [[enn hann atti hanz hlut ad halfu 125. 
9) [huorn hann Bor 125. 10) [faier nu samstuudis 125. 11) [og einum 
grunnunge 125; eda smagrunnungum 790. 12) [er hann hafdi giefid 
iátsdkum maikne 125, 790. 



1505. 



DÓMSBBÉF 



811 



Adra sok kærde Þorer til hans at hann hefdi écki golld- 
it sier leigu epter kapal er hann bygde honnm j uer.^) 
[huor færleikur firir biarna drapst.^) dæmdum vier biama 
skylldugan at giallda honum®) allt kapalverdit. [ef ei væri 
adr golldit^) en^) ongua leigu. vtaií þorer syne med vitnum 
audruvis [skilid vera.®) 

Þa þridiv sok kærde Þorer til biarna at hann hefde 
bvndit bvrtv hrls vr leigvjordv sinne. Syniade Biarne') þar 
firir med fyrsogdum^) eide. 

Þa^) flordu sok kærde Þorer til biarna at kona hanz 
groa hefdi sagt at hann hefde [myrt born sin^*') oc ætlade") 
at myrda. dæmdura vær Þore skylldugan at leida tuo log- 
lig vitne jnnaii [tueggia manada^-) særra daga at þetta 
være satt. oe ef hann leidde uitnin þa dæmdum vier biama 
sekan iiij morkum vid kongdomen en iij morkum^^) Þore. 
Enn ef hann leidde ecki uitnen þa dæmdum vier Þore sek- 
an iiij morkum uid kongdomen en biarna iij merkr j full- 
retti. 

[J annare grein^^) kærde biarne til Þores at hann 
hefdi kallat sig mordiuga. hafde biarne firir sier tueggia 
wianna [vitne og^^) sogn [er baru^*^) hier um. dæmdum vier 
biarna skylldugan at leida [þessi^') .ij. logliguitfie [atþetta 
sie aatt^^). oc Þore þa sekan iiij morkura vid kongdomen. 
on iij [merkr^^) biarna [j fullriefcti.^-ö^ 

[Jtem^^) j annari grein^") kærdebiarne til Þoresathann 
hefdi flvtt sig fyr en hann atte halfum^*) manude firir far- 
daga aa leigujord sina heira til boduardzhola. borit vt hey 
Warna. en sett^*) sitt hey^^) jnn j staden og misti biarne 
[þar flrir^*) iij lomb. dæmdum vier Þore skylldugan at syna 

1) 11242; vor, hm. 2) [b. v. 125. 3) b. v. 790. 4) [al. 69, 790. 

og })a 69,790, ti) [askiiid 309. 7) Þorer 11242; kin: Biarne (og or 
J'étt). 8) suornum 125. 9) b. v. 69, 790. 10) [mirgt Barn 125. ll)ætl- 

69, 790, 125. 12) [manadar 309, 13) vid b. v. 125, 69, 14) [Hier 
epter 125. 15) [h. v, tiS. 16) [b. v. 790. 17) [b. v. 69, 790. 18) [þau 

þetta Hannadi 309; þau er þetta vottudu 125. 19) [morkum. vid 69,. 
790, 125. 20) [h. v. 69, 790. 21) b. v. 69. 22) [b. v. 69, 790; Ilier- 
Oíed, hin. 23) j (= einum) 309. 24) b. v. 125, 309. 25) b. v. 125. 
26) [b. V. 69, 125, 790. 



812 



STEINSHOLTSSKIRKJA. 



1505. 



lagafrelsi firir jordune ellegar sekan þrem morkum vid^) 
biarna j fullrietti. en^) konge mork oc biarna aptur lomben 
nu j haust. Skylldi þessi allur sakeyrir luktur at na stum 
fardogum at leiddum vitnum oc suo profudu mali. 

[Samþyckti med oss þennan vorn dom adur sagdur 
valldzmann.®) 

Oc til aannenda [hier vm ct cotera.^) 



731. 1505. 

Skrá um eignir Stoinsholtskirkju, er síra Einar Ingimund- 
arson, ráðsmaðr í Skálholti, afhonti, en Jón bóndi Magnús- 
son tók við. 

Máldagabók BÍBkupsskjalasafnöinfl iiin gamla (= D 12) b!. 137a., 
Bkr. 1601 (níi í Laiidáflkjalí.fiaíöi). 

SteinshoIIt 
Anno domini. 00. d. v. 

Jtem lucte sijra einar jnngemunndaraon radzmann j 
skdlhollte suo myckla ponijnnga kirkiunne j stoinnshollte cnn 
jon Bonnde tok uid magnusson. 

X kýr .vij asaudar kugillde .iijc j gcllrlum sauduni ij 
naut iiij vetra gomul. iij hesta fyrir .iij. hunndrud .ij hross- 
in fullroskin. 

Jtem jnnann gatta viij trog oU god. viij kerulld med 
skiolunx sum ný enn sum fornn, einn strockur .v trefot. j. 
tinfat. iij skerdiskar. iij skalir. ij spænir. nýr ketill þyckur 
oc þunngur er tekur fimm íiorduunga. eirnn. vij. marka 
pottur nýr. ný munnlog er tekur. viij. merkur vel. ein kanna 
ny.j bedur nýr. nýtt hæginnde. nyiar reckuodir. sterkt aklæde 
engelst gott. vppestodnker. er liggur a half þridia tunna. 

luckte hann kirkiunno j porciouem þad sem fell a med- 
ann hann hiellt stadinn rodu kross med vundirstodum. 



1) b. V. 125. 2) sl. 11242; og 69; b. v. 125, 790. 3) [b. V. 790. 
4) [b. V. 211 og 69 aö nokkru. 



1505. DÓMR UM RÉTTARYEÐL 813 

niariulijkueske. 01df« likueski oc allt nýtt med stein oc 
gullfarg. 



733. [um 1505]. 

BóMR Þorvarðs lögmanns Erlendsgonar uui réttaryrði Valda 
Hólmfastssonar við Eystein Guðmuudsson. 

Ny kg]. síiml. 1945. 4to bl. 402 b_ með hendi Hanncsar Gunnlaugs- 
sonar 1666, — IBfél. Khd. 79. 4to bls. 267—208 (mjög gagndrepa og niáð). 
Valdi Hólmfastsaon kynni aÖ vera bróðir Sveias. Sveinn er ungr, en 
þó íuUtíöa maör 1521. Ec enn á Ufi 1558, og er gamaU. — MStoph. 
62. 4t_o_ bl. 132 c—h. 

[Dómur um réttaryxði.^) 
Dómur Þorvarðs [Erlendssonar lögmanns.^) 

Beiddist Eysteinn Guðmundsson dóms á um það^) orð, 
er Valdi Hólmfastsson talaði við hanu á Borgarþingi. [Var 
Valdi^) dæmdur rétt fangaður fyrir þessi þrjú fuUréttisorð, 
sem var,^) að hann hefði tekið peniuga föður síus leynilega 
og opiuberlega. 

Var sú önnur sök, að hauu hefði hlaupið burt úr sveit- 
inui með móður sinni. 

Það þriðja, að hann sagði að faðir siun hefði verið 
dauður um morguninn, eu Eysteiun kom um kvöldið. 

Dæmdur^) Eysteini sjöttareiður.') Síðau átti hann að 
gjalda fjórar merkur kongi fyrir [hverja grein þessa.^) 



1) [sl. 79. 2) [lögmanns um réttaryrði 79. 3) Þaug 79. 4) [Hann 
vat 62, 79; 5) voru 79. 6) dæmt 1945. 7) — eið 1945. 8) [þessa 
groin hverja 79, 

Siðasta klausa dömsins er bvo i 62 : 

Dæmdum vér Eysteini sjöttareið, hvern eið hann vann, og flíðan 
dæmdum vér Eysteini fallrétti fyrir hverja grein teasa, og svo kongi 
uy merkur fyrir hverja grein þesBa. 



814 



DÓMSÁGRIP UM RÉTTARYRÐI OG FJALLSKIL. 1505. 



733. [xim 1505]. 

DóMsÁGRip Þorvarðs lögmanns um réttaryrði. 

LandsbókaBafn 812. 4to^ bl. 52a með hendi Hannesar GunDlaugösofl- 
ariReykjarfirði c. 1660. — Ny kgl. saml. 1945. 4to_bl. 146a og 402^ 
moð hondi Bama nianns 1666, — ÍBfél. Kbd. 216. 4to_ bl. 41>, skr. c. 
1660. 

wrskurdur Porvards logmanns [um riettaryrdi^) 
Talade Þördur Jonsson vid Gudrwnu Andresdötter þrisv- 
ar sinnum j Bile^) ad híin hefde þrwgad af honum peninga 
og var henne dæmt þar fyrer fullrette j hvortt sinn [fyrir 
hveria grein þessa^) 



73á. [um 1505]. 

BóMsÁGEip Þorvarðs lögmanns Brlendssonar um geldfé, lamb- 
fé og fjallskil. 

Landsbókasafn 812. 4to^ bl. 52a, með hondi Eannesar Gunnlaugs- 
sonar í Reykjarfirði c. 1660. — Ny kgl. Baml. 1945. 4to_bl. 146 a, meö 
hendi Bama manns 1666. 

wrskurdur sama lögmanns.^) 
Effter þeirre grein hvor ed Eyfur logmanns [wrskurd 
edur^) skipun. Þui dæmdum vier alltt gelldfie og lambfle 
til fialls aera ad fornu hefur vered og wtgiorder halldcst 
ad 6 aura hafe hvor madur fyrer hundrad sauda sðL sem 
fer cL flall. haust og vor. Enn ef sumer vilia lÓLta hafa 
heima hicL sier sijn lomb og gelldfle. þd svare eyrer af 
xx^) hundrada jordum og so upp þadan. Og nefne til 
hreppstiörar so marga menn wr hvorium hrepp ad afriett- 
en sie fær. 



1) [b. V. 216. 2) beit 1945. 3) Þ. e. Þorvatðs Erlendssonar 
4) [fll. 1945. 5) 1945; 40, 812. 



Lagfæringar og atliiigasemdlr. 



BIs. 2 og 030 (Nr. 2 og 597). Hinn 28. Júlí 1639 voru staðFest- 
ngarbréf þeirra biskiipanna Goflsvins og Sveins á Asskirkju máldaga 
enn til, og fylgdu kirkjunni i Ási. Getr Brynjólfr biskup peirra — 
cptir að hafa talið sjálfan máldagann og staðfetítingarbréf Stepháns 
biskups — á þessa leið í visitazíubók sinni það ár: 

jjÞridia Biskups Gottsuijns stadfestande sama bref Biskups Sigurdar 
fundatoris templi daterad 1439 laugardaginn næstan effter Barnabæ dag 
(= 13. Júni) og vidhangande fiórda brefe Biskups Suejns med hans Jnn- 
sigle. ad oss sýnest. wt gefed ad Gijlsbncka 1470. festo Donati Marlyris 
(== 1. Marts) sem stadfester bœde maldaga Sigurdar og samþycke Gott- 
suins". — Bls. 4*. Hörglands I. Hörgslands. - BIs. 62 sína^)!. sína^). - BIs. 
^l I blaðsiðutaUnu befir ekki komið út nema 1 (i stað 11) í sumum eintök- 
um. — BIs. 59jfl. í sumum eintökum hefir í-ió milli orðanna sudtir ogveitu 
ekki komið út (= suðr í veitu). - BIs. 64^ naut- 1. nantum. - Bls. 71** a 
iniðka.mid- BIs. 73, Stepáns I. Stepháns. — Bls. 85jj oc lonnguvijk- 
ur, stendr að vísu svo í handtitinu, en ætti að réttu aÖ vera: oc til 
lonnguvijkur. — BIs. 88^ accuratissmé I. accuratissimé. — Bls. 107 neðsta 
lína: jnn- gaungn k jnngaungu. - Bls. 132^^ ]jondi[i] I. bond[i]. — 
Bls. 159jg í fyrirsögn bréfsins: Andrési I. Guðmundi. — BIs. 181 í 
fyi-irsögn að Nr. 246: Brynjólfr Sígurðsson 1. Bryniólfr Þorsteinsson. - 
Bls. 184^ slywiii. Svo hefi eg lesið þetta orð, og eins þeir, sem síð- 
ar báru afskript mína saman við frumritið. Sé það rétt lesið, hlýtr 
öð hafa misskrifazt í frumritínu: slyum, fyrir seglum. — BIs. 193*^ 
gudnjnndzssonarl.gudmundzsonar. - BIs. 200-- 208 hefir blaðsíðutalið 
misprentazt 300—308. — Bls. 2I85 Nr. 280 1. 278. - Bls. 27I4. 
^xn 1. xxxu, og á næstu bls. (272) hefir ártal og hlaðsiðutal efst 
í horni blaðsins haft sætaskipti. — Bls. ^77^ mm. osiginalnum 1. 
originalnum. — Bls. 278 í fyrirsögn að Nr, 324 hefir ártal 
misprentazt 1496 fyrir 1495. — BIs. 281„. Decs. 1. Dec. Á 
i^réfi Jóns dans Nr. 295, sézt að sá Páll Jónsson, sem sýsluvöld 
tefir haft um þetta leyti í ísafjarðarsýslu, hefir verið Páll á Skarði, 
Dipl. Isl. vn. B, 52 



816 



eins og til var getið. — Bls. SSðu. s]ier] Í. s[ier]. - BIs. 285*». gndua- 
syni I. gudnasyni. - BIs. 299. AM. 230. 4to I. AM. 238. 4to. - BIs. 
305«. í fyrirsögn að Nr. 344 : Oddsson 1. Ólafsson. — BIs. 320. 
Bréfutalan heíir misprentazt 258 fyrir 358. - BIs, 360*—». Þó að svo 
sé orðað i niðrlagi dómsirjs, að Eirikr Haldórsson skuli „réttfanginn 
vera, hvar sem hann náist utan griðastaða", er það þó, ef til villj 
ekki svo vist, að hann sé á lifi 1497, úr því að dómrinn kallar hann 
Eirík „heitinn", því að þetta getr verið lagaorðbragð af gömlum vana. 
Það bendir og á að Eiríkr muni dáinn vera, að siðari dóminum frá 
30. Júní 1498 (Nr. 411) ber hér saman við fyrri dóminn, og nefnir 
Eirik optar en einu sinni Eirík „heitinn". — BIs. 374j. merantia I. 
mercantia. - Bls. 440, 441, 522 og 523 hafa ártöl og blaðsíðu- 
töl efsti hornum skipt sœtum. — Bls. 457'. Snœfulgsstada 1. Snæfugls- 
stada. — Bls. 4^d%. Að Arnór I. Arnór. — BIs. 518,. morteinsson (í 
sumum eintökum) 1. mar teinsson. - BIs. 527 í fyrirsögn að Nr. 523: 
SÆMRNDR I. SÆMUNDR. - BIs. 626^ þá I. þó, og hlaðsíðutal mis- 
prentað 526. - Bls. 656 (neðst i fyrirsögn bréfs Nr. 618) Haukabergi 
I. Haukagili. — BIs. 663,. plagunai) I. plaguna^). — Bls. 67 Ig. hviaa 
I. hvitaa (t-ið ekki komíð út í sumum eintökum). — Bls. 686, (i fyrir- 
sögn að Nr. 637) Reykjarfirði 1. Reyðarfirði. — BIs. 695^5 (í fyrirsögn 
að Nr. 644) sínið falli niðr. — Bls, 700^4 eijolfur I. eyolfur, — BIs. 
705ie fijrir I. fyrir. — BIs. öOOo-^o (í fyrirsögn að Nr. 721) Þorkels 
Magnússonar, að Steinn Snorrason og Jón sonr hans I. Magnúsar 
Þorkelssonar, að Steinn Snorrason og Jón bróðir hans. 



Beghstr. 



A (= Djúpá) 325. 
á (= ráskrúð) 93, 94, 95. 
á, ár 56, 523, 540, 651, 652, 
729. 

áauatr (rangr) 535. 

ábati 181, 231, 284, 350, 481, 
516, 519, 543, 553, 554, 596, 
597, 661, 710, 711, 712, 713. 

abbadís 163. 

ábóti 115, 150, 157, 173, 177, 
178, 184, 185, 186, 194, 195, 
196, 203, 204, 207, 224, 269, 
295, 296, 298, 299, 302, 303, 
307, 331, 332, 333, 336, 339, 
344, 356, 357, 364, 365, 366, 
371, 372, 373, 394, 398, 400, 
416, 417, 462, 487, 507, 508, 
555, 556, 557, 558, 559, 560, 
561, 585, 586, 592, 593, 594, 
600, 603, 614, 615, 616, 622, 
623, 628, 629, 635, 636, 639, 
640, 648, 649, 662, 663, 677, 
678, 690, 713, 733, 746, 747, 
761, 766, 783, 788. 

ábreiða 287, 451. 

ábúð, ábúnaðr(ájörðu) 101,102, 
103, 143, 347, 657, 699. 

áburðr 114. 

ábýli 519, 526. 

ábyrgð 30, 182, 



acta 118. 

actus beaeficiandi 171. 
Aðalból í Austrárdal í Húna- 

vatnsþingi 196, 656—662, 709 

—713, 773—774. 
Aðaldalr(inn) i Suðrþingeyjar- 

þingi 191-192. 
Aðalvík á Hornströndum 83—84, 

245, 285, 371, 416, 515, 528, 

590, 741, 769—771. 
aðfangadagr (jóla) 321. 
aðfaranótt 476. 
aðflutningar 24, 84. 
aðili (máls) 353, 427. 
aðtekja (staðar) 168. — aðtekt 

(fjár) 156, 190, 542: 
adventa (adventus domini) 33, 

37, 42, 43, 68, 74, 75, 85, 

201, 202, 289, 459, 575, 666, 

738. 

ad vincula Petri 42, 57, 303, 
646. 

Advocates Library i Eidinaborg 

9, 11, 238, 334, 640. 
afbrot 242. 

afgjald 285, 286, 375, 376, 377, 
558, 568, 569, 615, 617, 683, 
788. 

afgreiðslumaðr 293. 
afgöngur 463. 

52* 



afhendiug (jarðar, staðar; fjár) 
199, 206, 260, 286, 311, 318, 
343, 447, 449, 572, 612. 

afll07, 110, 111, 112, 113, 124, 
125, 161, 174, 181, 273, 302, 
314, 348, 350, 381, 384, 426, 
430, 471, 503, 575, 595, 597, 
607, 649, 650, 660, 673, 705, 
709, 710. 

afiát 667, 671, 754. — xx daga 
aflát 133. — xl daga aflát 
434, 610, 793, 794, 795. — 
sjö þúsund ára aflát 669. — 
fjórtán þúsund ára aflát 669. 
• — afiátsbréf, afiátsskrá 133, 
433, 667—671, 794. — afláts- 
præco 668. 

aflausn 605, 626. 

afli 116, 463. 

afmörkun (fjár) 192. 

afreiðsla 466. 

afrótt, afróttr 5, 56, 57, 64, 71, 
84, 346, 814. 

afsalsbréf 105. 

afsetning (embættis) 769. 

afskriptir (fornbréPa) 2, 4, 5, 
6, 8, 9, 11, 14, 13, 74 87, 
101, 105, 112, 131, 152, 165, 
170, 171, 179, 186, 194, 195, 
223, 242, 269, 279, 291, 311, 
313, 317, 318, 324, 334, 349, 
354, 359, 405, 446, 453, 454, 
461, 465, 470, 490, 496, 511, 
523, 537, 555, 558, 561, 578, 
582, 664, 668, 674, 675, 679, 
682, 686, 705, 719, 722, 723, 
747, 759, 772, 778, 795, 797, 
799. 

aftaka (manna) 389, 390. 
Agalus, sjá Egill. 
Agatha mær 470. 



ágildi 502, 508, 524, 736, 737. 

ágirni 239, 240, 241. 

Agnes Hallbjarnardóttir frá Hall- 

bjarnareyri (1505) 747—748. 
Agnes mær hin helga 618, 749, 

750. 
ágóði 84, 461. 

ágreining, ágreiningr 331, 523, 

656, 709. 
ágrip (= grip) 8. 
áhaid (jarðar) 384. 
áhlaup 532, 535. 
áhyggja (vakrlig) 171, 537. 
ákall 105, 435. 

áklæði 270, 287, 344, 448, 639, 
667, 740. — eingelskfc áklæði 
812. — sálúnsáklæði 199, 745, 
746. — ulláklæði 156, 746. — 
útlenzk áklæði 639. 

áklöguD 264. 

ákomur 476. 

akr, akrgerði, akrland 59, 77, 

454, 607. 
Akr í Oxarfirði 468. 
Akran es i Borgarf j arðarsýslu 56— 

58, 189, 376, 583, 743. 
Akrar i Blönduhlíð 223, 275— 

286, 531. - Akrabréf 167. 
Akrar á Mýrum 65, 354—355, 

439-440,485, 615—617, 753, 

775. 

Akrey í Leirárvogum 58. 
Akreyjar fyrir Skarðsströnd 5. 

Akrhús i Noregi 609. 

Akrhöfði i Öxarfirði 465, 466. 

ákæra, ákærur 90, 93, 122, 124, 
140, 154, 155, 160, 161, 168, 
174, 190, 193, 211, 231, 265, 
266, 269, 270, 271, 273, 283, 
289, 2S5, 300, 302, 314, 319, 
343, 382, 389, 413, 419, 426, 



EEGISTR 



819 



427, 428, 435, 482, 485, 487, 
503, 508, 509, 541, 543, 245, 
551, 554, 557, 559, 576, 583, 
592, 593, 601, 625, 634, 640, 
652, 653, 655, 672, 673, 675, 
683, 698, 706, 707, 708, 709, 
722, 727, 765, 772, 773, 778, 
791. 

alabastr, alabastrum 201, 289, 
456. 

Álason: Guðmundr. 

Albanus Jónsson i Austfjörðum 

(1495-1502) 257. 
albe 464. Sbr. kirkja. 
Alefeldæ, sjá Kæi. 
alkanna, sjá búsgagn. 
alkirkja, alkirkjuskyld 280, 422, 

555. — alkirkjujarðir 779. 
alklæðnaðr 475. 

allir helgir (allir guðs heilagir 
menn) 132, 133, 233, 238, 431, 
472, 474. — allir guðs helgir 
ir menn og meyjar, 233. — 
allra heilagra kirkja 512. — 
allra heilagra messa 49, 143, 
144, 147, 406, 407, 588, 620, 
621, 622, 651, 732, 733, 805. 

almenniugr 753. 

almúgi, fátækr almúgi 13, 266, 
274, 321, 322, 324, 368, 429, 
436, 443, 504, 538, 539, 540, 
562, 565, 566, 573, 574, 608. 

Alptá á Mýrum 745. 

■^lptafjörðr i ísafirði 282. 

Alptafjörðri Múlaþingi 34, 118, 
119, 448, 512, 513. 

Álptafjörðr í Snæfellsuessýslu 66. 

Alptamýri í Arnarfirði 794—795. 

■Á-lptaues(ið) i GulIbringDsýslu 
295, 368, 370, 425, 697, 797. 

Álptártunga á Mýrum 745. 



Álptatjörn á Fellsströnd 87, 165, 

170, 748. 
Álptavatnsmúli, itak frá Gufudal 

77. 

alsætti 613. 

altari, sjákirkja. — altari sanctæ 
Annæ 243. 

í 



Sjá kirkja. 



l 



altarisbók 
altarisbrik 
altarisbrúu 
altarisbúuiugr 
altarisdúkr 
altarisklæði 
altarisskrúði 
altaristeiuu 
altuuna, sjá búsgagn. 
Alviðra i Dýrafirði 81, 286. 
álykt, ályktardómr 112, 153, 176, 
682. 

Alþiugi 71, 273, 321, 322, 323, 

358, 360, 384, 388, 425, 427, 
436, 480, 492, 494, 495, 539, 
542, 550, 569, 573, 589, 606, 
634,640—641, 702, 703, 706, 
707, 708, 756, 792. — AI- 
þingisdómr 4, 190, 218, 273, 

359, 498, 537, 553, 570, 575, 
585, 679, 704, 705, 709. — 
Alþiugissamþykt 498, 501, 
573, 574, 608, 648. 

álögur 125, 178, 231, 455, 499, 

500, 680. 
amboð, sjá búsgagn. 
Ambrhöfði, itak írá Staðarfelli 

202. 

Ambrosius ( -rocius) bisknp hiun 

helgi 294, 307, 761. 
Ambrosius Illequath (Illequad) 

hirðstjóri (1492—1493) 137, 

172, 305. 
ampli, sjá kirkja. 



820 



REQISTR. 



Árnundason : Þorbjörn. 
Ániuudi Gunnarsson í Húna- 

vatnsþingi (1498) 409. 
Ámundi Orrasson i Húnavatns- 

þingi (1497) 330. 
Ámundi prestr á Húsafelli (ept- 

ir 1170) 2. 
Ánabrekka á Mýrum 807. 
Analecta juridica Odds digra 

264, 293, 434, 502, 504, 517. 
Ánastaðir á Útmannasveit 485 — 

486. 

Andakíll (Andarkill) í Borgar- 

firði 60, 160, 803—804, 807. 

Andakílsá 60. 
andleg pína annars heims 247. 
andlegt vald 582. 
Andrés Arason vestra (1501) 

578-579. 
Andrés Árnason prestr (í Hrepp- 

hólum 1467—1471 eða leingr) 

621. 

Audrés á Bjargasteini i Mýra- 

sýslu (1504) 743. 
Audrés Böðvarsson í Húnavatns- 

þingi (1473 og síðar) 523, 

729. 

Andrós Flóveutsson vestra (1492) 
155—156. 

Andréa Guðmuudsson, Arason- 
ar, bóndi undir Felli í Kolla- 
£rði og í Saurbæ á Rauða- 
sandi (1492—1505)133, 159— 

. 160, 190-191, 206, 219— 
220, 251, 262, 273, 285, 294, 
309, 401—402, 403, 410, 468— 
469, 502, 518, 520-521, 526— 
527, 536-537, 550—551, 569- 
572, 586 -587, 723-724, 797- 
799. 



Andrés Guðmundsson preatr í 
Skálholtsbiskupsdæmi (1502) 
603. 

Andrós á Hamraendum i Staí- 
holtstungum (1504) 743. 

Andrés Jónsson prestr nyrðra 
og ráðsmaðr Hólastóls (1492 — 
1493) 88, 90, 100, 161, 163, 
166, 168, 193. 

Andrés Magnússon (í Eeykholts- 
dal) i Borgaríirði (1493) 200. 

Andrés postuli 3, 26, 34, 36, 
37, 42, 51, 59, 68, 243, 512, 
662. — Andréskirkja 41. — 
Andréslíkneski, sjá kirkja. — 
Andrésmessa 152, 195, 289, 
291, 625, 806. — Andrósskript, 
sjá kirkja. 

Andrós á Rauðsgili í BorgarfirÖi 
(1504) 743. 

Audrés Sigurðsson á Mýrunum 
(1504) 745. 

An drésdóttir : Guðrúu , Ólöf. 

Andréssou : Ari, Ásmuudr, Bjarni 
Eyj ó 1 f r , Ge s tr , H ák o n , Jó n , 
Kolbeinn, Oddr, Sveinungi, 
Sölvi, Ogmundr. 

andsvar 94, 136, 229. — and- 
svarsmaðr 300. 

andvana barn 485. 

andvirði (jarðar) 98, 109, 111, 
125, 173, 185, 224, 225, 308, 
332, 373, 387, 405, 417, 507, 
551, 593, 594, 648, 677, 694, 
746, 802, 804. 

andvitui 229. 

Aneffellde, sjá Kæi. 

^nefelld, sbr. Auifell, sjá Kæi. 

Ani, sjá Árni. 

sauifell, sjá Kæi, 



EEGISTR. 



821 



Anna hin helga 37. — Önnu- 
líkn eski , n n u skrip t, s j á 
kirkja. 

annunciacio Mariæ(boðunardagr) 
226, 253, 629, 700, 701. 

Antoniusmessa 247, 543, — An- 
tonius skript, sjá kirkja. 

aptansöngr 57. 

aptrkoma 96. 

Aradóttir: Guðný, Ólöf. 

árar, sjá skip. 

Arason : Andrés, Bessi, Daði, 

Guðmundr, Jón, Oddr, Páll 

Pótr, Stígr, Þorleifr. 
Arastaðir, sjá Harastaðir. 
arbidi (arbeiði, = erfiði) 764. 
Árbær í Olfosi 622—623. 
archiepiscopus 27. 
Arcimbold, sjá Johannes. 
áreið 323, 622. — áreiðarbréf, 

(-gerð) 620. 
Aríadalir á E,osmhvalanesi 49. 

Arfadalsnes 49. 
arfi (erfingi)231, 245, 246, 261, 

322, 417, 473, 720, 790. Sbr. 

útarfar. 

arfr 177, 180, 205, 230, 231, 
259, 260, 261, 264, 265, 267, 
272, 273, 280, 290, 292, 301, 
303, 305, 307, 314, 315, 317, 
341, 347, 348, 349, 350, 352, 
353, 354, 367, 368, 379, 392, 
397, 404, 405, 418, 427, 429, 
434, 435, 436, 471, 487, 488, 
492, 493, 494, 495, 506, 518, 
530, 533, 537, 538, 540, 541, 
542, 544, 550, 563, 564, 565, 
570, 571, 594, 595, 596, 606, 
646, 647, 704, 728, 760, 764, 
765, 792, 802, 808. — arf- 
Iftusn 404. — arfsal 570. — 



arfskipti, arfaskipti 305, 206, 
373, 404, 405, 468-469, 505, 
506, 756, 758. — arftaka, arf- 
tak 259, 266, 310, 343, 349, 
435, 470, 504, 563, 591, 647. — 
arftökudómr 349. — arftakar 
257. 

argentum 464. Sbr. málraar, 
silfr. 

Árhálsaskógr í Pellshverfi 452. 

Ari Andrósson, Guðmundssonar 
1 Bæ á Pauðasandi (1495 — 
1505) 250—251, 401—402, 
425—427, 479-483, 570—572, 
634, 798. 

Ari Eiríksson, nyrðra (1493) 191. 

Ari GuÖlaugsson prestr vestra 
(1495—1505) 278, 701, 796. 

Ari Guðnason, Jónssonar, bróð- 
ir Björns (1495—1505) 256— 
257, 348, 368, 538, 562, 761. 

Ari Helgason á Höfða í X>verár- 
hlið (1494 -1504) 231, 743. 

Ari Kálfsson eystra (1499) 432. 

Ari Magnússon bóndi á Lundi í 
Lundarreykjadal (1493) 160, 



171. 



Ari Magnússon sýslumaðri Ogri 

(d. 1652) 264, 321, 329^ 341, 

359, 692, 702, 810. 
Ari Naríason lögréttumaðr i Ár- 

neasþingi (1495—1496) 271, 

324. 

Ari Sígnarsson (likl. misskript 
fyrir Siguatsson eða Sigurðar- 
son) í HúnavatnsþÍDgi (1496) 
318. 

Ari Sigurðsson, íaðir Jóna bisk- 

nps (1499) 415. 
Ari Stallason (Sturluson ?) í Mýra- 

sýslu (1504) 743. 



822 



EEGISTE. 



Ari Þorkelsson sýsluraaðr i Haga 

(d. 1730) 606. 
Árnadóttir : Quðrún, Ingibjörg; 

Oddný, Steinunn, Vigdís, £>ór- 

dis. 

Arnaues á Akranesi 56. 
Aruarbæli áEellsströnd 87, 165, 

170, 202, 747—748. 
Arnarbæli i Olfosi 567—569, 623» 

626. 

Aruarfjörðr vestra 80, 81, 384, 
402, 527, 554, 700—701, 793- 
795. — Arnarfjarðardalir 383 — 
384, 404. 

Arnarliólmr í Andakil 60. 

Arnarhoit á Kjalaruesi 53, 583. 

Arnarskarð í Staíholístuugum (uú 
kallað Jafnaskarð) 743. 

Aruarstaðir í Eyjafirði 583. 

Arnarstaðir í Sléttuhlið 138. 

Arnarstapaumboð 5. 

Árnason: Audrés, Arubjörn,BjÖrn . 
Eiuar, Gísli, Guðmuudr, Hal- 
dór, Hallr, HeLgi, Henrek, Jóu, 
Ketill, Magnús, Markús, Oddrj 
Eunólfr, Sæmuudr, Þórðr, Þor- 
leiír, Þorsteiuu. 

Arnbjargarbrekka i Hörgárdal 
647. 

Arnbjargarlækr i Þverárhlíð 687* 
Arubjarnarson: Haldór, Jón, 
Þórðr. 

Arubjöru Árnasou i Eyjaíirði 

(1495—1499) 236, 437. 
Arubjöru Einarssou í Mýrasýslu ■ 

(1504) 743. 
Arnbjörn lugimuudarson vestra 

(1495-1501) 294, 543. 
Árnes i TrékyllisvÁk 278, 461, 

506. 

Árnessþing (-sýsla) 88 — 89, 



321—325. — Árnesingar 323— 
324. — Áruesiugaskrá 321 — 
324. 

ArDÍinnr Jónsson kongs umboðs- 
maðr i Vaðlaþingi (1480 — 
1494) 11, 140—141, 203. 
Arngeirsson : Jón. 
Arngrímr i Mýrasýslu (1504) 
744. 

Arugrímr Jóusson i Húnavatns- 

þingi (1497) 342. 
Arngrímr Ljótsson i Húnavatns- 
þingi (1496-1505) 318, 342, 
602, 791. 
ÁruiBergsson nyðra (1492) 115 — 
116. 

Árui Bjarnason prestr i Stafa- 
felliiLóni (d. 1495 eða íyrri) 
258-259, 287. 
Árui Björnsson, £>orleifssonar, 
105. 

. Árni Brandsson syðra (1497 — 

1500) 354, 513-514. 
Árui Eiuarsson, Árnasonar Dal- 
skeggs, i Djúpadal í Eyjaíirði 
(dáinu 1495) 260—262. 
Árni Einkssou i Eeykjavik á 
Seltjaruaruesi (1500—1505) 
458, 801-802. 
Árni Geirsdon lögþingisskrifari 

(d. 1695) 461. 
Árni Guðrauudsson bóudi (í Eang- 
árþingi 1492-1499) 88-90, 
431—432. 
- Árni Guðmundssou i Miðíirði 

(1703) 194. 
Ámi Haklórsson vestra (1504) 
725. 

Árni HallkelL-ison (veginn 1493) 

172, 305. 
Árui Hermaudarson vestra og 



EEGISTR. 



82S 



nyrðra (1495—1504) 294, 326, 

342, 518, 719. 
Árci Hildibrandason í Dýraíirði 

(d. fyrir 1495) 249. 
Árni á Hofsstöðum í Hálaasveit 

(1504) 743. 
■ Árni Jónssou bróðir á Helgafelli 

(1493) 157. 
Árni Jónsson i Hólum í Hruna- 

mannahreppi (fyrir 1498) 396. 
Árni Jónsson i Húnavatnsþingi 

(1493—1498) 193, 204, 410— 

411. 

Árni Jónsson prestr í Skálholts- 
biskupsdæmi (1492) 152. 

Árni Jónsson vestra (1496) 300. 

Arni Jónsson í Austfjörðum 
(1599) 447. 

Árni Maguússon prófessor (d. 
1730) 14—16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 
47,48,49, 50, 51, 52, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 
66, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 
81, 82, 84, 88, 104, 105, 112, 
119, 130, 137^ 162, 170, 179, 
186, 188, 221, 223, 242, 250, 
276, 278, 279, 284, 335, 340, 
354, 364, 366, 371, 375, 378, 
381, 385^ 409, 411, 430, 433, 
437, 453, 454, 461, 463, 476, 
477^ 510, 518^ 530, 542, 
543, 555^ 558, 566, 575, 582, 
590, 591, 592, 599^ 606, 620, 
633, 643, 664, 666, 667—668, 
671, 676, 678, 679, 695, 700, 
701, 710, 712^ 715, 719, 721, 
727^ 737, 750, 757^ 760, 761, 
769, 790^ 795, 



Árni Oddsson nyrðra (1492) 145. 
Árni Ólafsson biskup í Skálholti 

(d. 1425) 124, 125. 
Árni Ólafsson á Svalbarðaströnd 

(1703) 415. 
Árni á Sigmundarstöðum í Þver- 

árhlið (1504) 743. 
Árni Skúlason í Húnavatnsþingi 

(1828) 719. 
Árni Snorrason i Austfjörðum 

(1504) 686-687. 

Árni Snæbjarnarson prestr 1 
Hruna, officialia miUi Hvítár 
i Borgarfirði og Helkundu- 
heiðar, ábóti i Viðey (1492— 
1505) 88-89, 106, 111, 172, 
179,298—299,303—304, 336, 
344—345, 357, 394, 398—399, 
507—508,560-561,585- 586, 
593 -594, 622, 623, 626, 635 - 
636, 648—649, 662—663, 
677-678, 788. 

Árni Stallason í Mýrasýsiu (1504) 
744. 

Árni Vigfússon i Austfjörðura 
(1724) 511. 

Árni Þórarinsson í Skagafirði 
(1493) 188. 

Árni Þorbjarnarson í ÁustQörð- 
um (1495—1502) 257. 

Árni Þorláksson biskup i SkáÍ- 
holti (Staða-Árni, d. 1298) 
669. 

ÁrniI>nrleifsson,Árnasouar,bróð- 
ir Teits (1500—1504) 505— 
506, 704. 

Árni Þorleifsson prestr nyrðra 

(14í)2) 137. 
Árni Þorsteinsson í Eyjafirði 

(1493) 203. 



824 EEGISTR 



Árni Þorsteinsson vestra (1492 — 
1495) 92, 292. 

Árni Þorvarðsson prestr á I>ing- 
völlum (d. 1702) 53. 

Arukelsson: Hjalti. 

Arnljótr Ólafsson prestr á Sauða- 
nesi (d. 1904) 194, 213. 

Árnoddsson : Marteinn. 

Arnór Björnssou i Skagafirði 
(1494) 221. 

Arnór Finnsson lögróttumaðr og 
sýslumaðr i Ljárskógum og á 
Ökrum á Mýrum (1492—1505) 
92, 93—97, 101, 141—143, 
174—176, 209, 218, 226— 
229, 273, 291—293, 300, 354— 
355, 357, 360, 388, 425, 427, 
439—440,484,493, 496—497, 
500, 502, 506—507, 570, 575— 
576, 607, 612, 615—617, 634— 
635, 690 — 691, 704 — 709, 
725 — 726, 752 — 753, 774— 
775, 785—786. 

Arnór Haldórsson prestr á Snæ- 
fuglsstöðum (um 1460) 457. 

Arnór Ingimundarson vestra 
(1499) 416. 

Arnór Jónsson 496, sjá Arnór 
Pinusson. 

Arnór Ófeigsson á Mýmnura 
(1504) 743. 

Arnórsson : Guðbrandr, Hallr, 

Hildibrandr, Sveinbjörn, Þor- 
lákr. 

Arnþór Ólafsson syðra (i Viðey; 

1497—1501) 339-340, 561. 
Aronsson : PálL 
Arrastaðir, sjá Harastaðir. 
Árskógr á Árskógaratrönd, Ár- 

skógsþing 393, 809. — Ár- 



skógarströnd við Eyjafjörð 

545—546,557—558, 807—808. 
ártíð 70, 399. — ártiðardagr 70, 

246, 474. 
Ás i Pellum 24. 
Ás i Hálsasveit 2—3, 376, 630, 

815. 

Ás i Holtum 41, 245. 

Ás i Melasveit 59. 

Ás i Öxarfirði 120 -123, 213— 

215, 223, 253-254, 397. 
Ásar i Gnúpverjahrepp 622. 
ásauðr, sjá sauðpeningr. 
Ásbjarnarson : Björn, Ólafr, 
Ásbjörn Hraínsson bróðir i Við- 

ey (1503) 663. 
Ásbjörn Sighvatsson lögréttu- 

maðr (1497—1504) 360, 703. 
Ásbjörn Sigurðsson, bacchalaur- 

eus arcium, skólaraeistari í 

Skálholti og prestr (1492— 

1499) 152, 181, 442. 
Ásbjörn I>orbjarna(r)son syðra 

(1500—1501) 458, 568. 
ascensio (domini) 172, 182, 689. 

Sbr. uppstigningardagr (fest- 

um). 

áseta (jarðar) 656, 727. 
Ásgarðr i Andakil 60. 
Ásgarðr i Grirasnesi 2ö8 — 259. 
Ásgarðr i Hvammssveit 70, 251, 

368—369, 430. 
Ásgautr Jónsson á Kirkjnbóli í 

Steningrímsíirði (1495) 283— 

284. 

Ásgautr Ögraundsson, Andrós- 
sonar, i Hornaíirði (1495 — 
1504) 258, 714—715. 

Áageir Pálsson i Mýrasýslu 

(1504) 744. 



REGISTR. 



82B 



Asgeirsá 1 Viðídal 195, 469- 
470, 505—506, 580, 581, 613— 
614, 641 — 642, 649 -650, 
704—705, 772—773. 

Ásgeirsson: Jón. 

Ásgeirsvellir 1 Skagaíirði 628— 

■ 629. 

Ásgrímr frændi Halls prests Þór- 
arinssonar (1500) 444—445. 

Ásgrimr Hallsson frá Héðins- 
iiöfða (1495—1502) 235, 400, 
419, 619. 

Ásgrímr Jónsson, bróðir Þor- 
valds búlands, ábóti á Þing- 
eyrum (d. 1495) 194—196, 
203—204, 207, 462, 776, 783. 

Ásgrimr Jónsson í Árnessþingi 
(1492) 152—153. 

Ásgrimr Jónsson i Húnavatns- 
þingi (1495) 263. 

Ásgrimr Oddsson syðra (1496) 
303. 

ÁsgrímrSigmundsson, Steinþórs- 

sonar (veginn 1483) 469-470, 

476-- -477. 
Ásgrimr í>orbjarnarson í Húna- 

vatnsþingi (1494— 1505) 210— 

212, 263, 774, 776, 791-792. 
Ásgrímsson: Gunnsteinn, Hallr, 

Helgi, Indriði, Jón. 
Áshildarmýri á Skeiðum 323. — 

Ásbildarmýrarsamþykt (1496) 

321—324. 
Áshólsgil i Núpsdal 196. 
Áskelsson : Gunnar, Sigurðr, Þór- 

arinn. 

áskilnaðr 230, 231, 319, 350, 
426, 481, 560, 584, 595, 650, 
651, 763, 764, 787. 

ásmundar (járns) 736, 742, 802, 



Ásmundr Andrósson í Eyjafirði 

(1504- 1505) 730. 
Ásmundr Guðmnndsson i Álpta- 

firði austr (um 1500) 448. 
ÁsmundrHallssonnyrðra(1492— 

1495) 120-123, 253. 
Ásmundr Jónsson „bóndi hæru- 

langr", ráðsmaðr i Skálholti, 

bróðir Stepháns biskups (Áa- 

mundr verri; 1492—1497) 61, 

89, 153, 334, 356^). 
Ásmundr Jónsson í Norðtungu 

(1502) 628^). 
Ásmundr Jónsson prestr i Kálf- 

holti (Ásmundr betri bróðir 

Stepháns biskups; 1497—1500) 

357, 453. 
Ásmundr Jónsson vestra (1495) 

278. 

Ásmundr Klemensson, Pálsson- 

ar, á Harastöðum á Fellsströnd 

(1497 -1504) 367, 480, 514, 

552, 651—652, 690. 
Ásmundr Salomunsson, norrænn 

maðr (1505) 771. 
Asmundr Sigurðsson í Húna- 

vatnsþingi (1497) 342. 
Asmuudr Þormóðsson prestr í 

Bræðratungu (enn á lifi 1617) 

591. 

Ásmundsdóttir: Helga. 
Ásmundsson : Gnðmundr, Jón, 
Pétr. 

aspiciensbók, sjá kirkja. 
Áströnd, sjá Strönd. 
assumpcio sanctæ Mariæ 13, 20. 

128,220, 276,433, 434, 511- 

512, 648. 

1) Gætiþó verið einn maðr og 
sami, 



82é. 



REGISTR. 



ásælni 12. 

atfór 1, 353, 531, 532. 
atgeir 705, 706. Sbr. bertýgi, 
vopn. 

Atlason: Atli, Brandr. 

AtJi Atlason þrotsmaðr (1505) 

774—775. 
áttæringr, sjá akip. 
Atzerus Igvari (Özur Ingvarson) 

prior og aflátssali á íslandi 

(1503—1504) 668, 717-718. 
Auðbrekka, Auðbrekkuskógr i 

Hörgárdal 236, 341. 
Auðkúla (Anðkúlustaðir) í Svina- 

dal 514, 680. 
auÖr 261. 

Auðun Guðmnndsson í Stranda- 

sýslu (1495) 283. 
Auðun Jónsson iEyjaíirði (1501 

eða siðar) 553. 
Auðan Jónsson i Mýrasýslu (1495) 

289, 

Auðatí Sigurðsson lögréttumaðr 
i Þingeyjarþingi, bróðir fíelgu 
fylgikonu Jóns biskups Ara- 
sonar (1502—1504) 624—625, 
631, 704, 710. 

Auðunarson : Quðmundr, Porlákr. 

Auðunarstaðir i Víðidal 276, 
319—320, 342—343, 757— 
758. 

Aufugskelda, sjá Öfugskelda (= 

Ófeigskelda?) 
Augastaðir i Hálsasveit 3. 
Augmundr, sjá Ögmundr. 
augsýu 59. Sbr. sjónhending. 
Augustinus biskup hinn helgi, 

Augnstinusdagr 344, 669, 771. 

— Auguatinusklaustr 668, 
Augustinus (episcopus) Angelor- 

um (o; Anglorum) 635. 



Auluos} ^^^- ^^^^^' ^^""^^ 
Aund-, sjá Önd- 
Aunnólfr, sjá Örnólfr, 
Aunundr Sigurðsson, sjá Auðun. 

Sigurðason. 
aurar vöruvirðir 61. 
Aurligs-, sjá Örligs- 
Auru, sjá Örn. 
Ausa 1 Andakil 60. 
Austdalr i Seyðisíirði 393. 
Austasti-Skáli undir EyjaQöUum 

89. 

Austfirðir, Austíirðingaíjórðungr, 
Austfjarðasýsla 15, 16, 17, 
155, 172, 179, 198, 199, 246, 
356, 369, 395, 687, 698-699, 
805. 

Austrahreppr, sjá Eystrihreppr 

(Gnúpverjahreppr). 
Austrárdalr i Húnavatnsþingi 

203—204, 656 - 662, 709 — 

713. 

Auzor, sjá Ozur. 
Aux- sjá Öx- 

Ave Maria 234, 793, 794, 795. 
ÁverjahreppriRangárþingi 116. 
áverki 203, 228, 799. — áverki 

(jarðar) 685. 
ávinningr 240. 
ávitan 259. 

ávöxtr (fjár)231, 247, 284, 350, 
352, 516, 594, 661, 664, 710, 
711, 768, 792. 

Bacchalaureus arcium 152. 
baðstofa 338, 396, 520, 617, 667. 
baðtygi 287. 

Bághús (Bahus) 407—408. 
Bakki í Bolungarvík 244. 
Bakki á Kjalarnesi 252—253. 



REGISTE. 



827 



JBakki (Eyrarbakki) 396. 
Bakki i Langadal 278. 
Bakki i Öxnadal 146. 
bakmæli 241. 
bakstrjárn, sjá kirkja. 
bandreip 742. 

bani 362, 689, 802. — bana- 
maðr 361. — banasár 363, 
532. — banatilræði 801. 

bann 91, 107, 111, 168, 169, 
178, 383, 439, 489, 772. — 
bann bið meira 107. — banns- 
pína 277. 

Barbara mær bin belga 233, 666. 
— Barbarullkneski, sjá kirkja. 

Barbara systurdóttir Sigurðar 
prests beigalda (1500) 473. 

Barð i PljÖtum 216, 763. 

Bárðardalr i Suðrþingeyjarþingi 
138, 681, 686. 

Bár ð arstaðir i Lo ð mun darfir ði 
369. 

Bárðardóttir : Guðný, Guðrún 

Margrét, Sigriðr. 
Bárðarson: Einar, Haldór, Jón, 

Magnús, Oddi, Páll, Stein- 

móðr, Þorkell. 
Barðastaðir í Núpsdal 196. 
Barðaströnd 87, 129, 130, 165, 

170, 250, 402, 700, 718—719, 

747, 796. 
Bárðr Haldórsson íÞórsnessþingi 

(1500) 484. 
Bárðr Jónsson lögróttumaðr í 

Húnavatnsþingi (1493-1500) 

204, 314, 318, 349, 360, 425V) 

428, 437, 502. 



1) Þetta bréf er að visu gert 
syöra, en alt sýnist þó vera einn 



Bárðr Ólafsson lögróttumaðr 

(1499) 425. 
Bárðr Pálsson vestra (1492 — 

1493) 92, 174. 
Barðsnes i Norðfirði 369. 
barkrókar, sjá búsgagn. 
Barnabas postuli 203, 734, 774, 

815. — Barnabasmessa 602, 

777. 

Barnadalr i Borgarfirði 671. 
Barnafell i Ljósavatnshrepp í 

Þingeyjarþingi 91. 
barneign 605, 783. — barngetn- 

aðr 421, 422. — barnshvarf 

161. — barnsekt 286. 
barsmið 484, 692. 
Barthi (kaupmaðr i Hafnarfixði 

1495) 295. 
Barthoiomeus postuli 309, 397, 

512, 513. — Bartholomeus- 

messa (-dagr) 3, 129, 130, 

308, 309, 323, 397, 619, 793. 
Bassastaðir í Strandasýslu 579, 
bati (ábati) 125, 169, 190, 535, 

647. 
bátr, sjá skip. 
Bátsendar í Grindavik 13. 
Ba'^duar, sjá Böðvar. 
beðr 639, 812. — beðjardýna 

450. 

Beckradalr, sjá Bekradalr. 
befaling 787. 

Beinir Eyjólfsson i Hornafirði 
(um 1500) 449. 

beit 4, 77, 101, 102, 104, 140, 
196, 220, 441, 454, 455, 730. 
— mánaðarbeit 46, 71, 77, 
84, 280. — sex vikna beit 
195. Sbr. sambeit, vetrarbeit. 

Beitiishamrar, landamerki Otrar- 
dala 80. 



EEGISTK. 



bekkr (= lækr) 540. 
bekkr 740. Sbr. kirkja. 
bekkjarborð 638. Sbr. húsbún- 
aðr* 

bekkjarklæði, sjá kirkja. 
Bekradalr (Beckradalr) i Döl- 
• um 459. 

Belgsdalr i Saurbæ i Dalasýslu 71, 

Belgsholt í Melasveit 59, 162— 
163. — Belgsholtahólmi 59. 

Benedikt Grímsson, Pálssonar, 
á Möðruvöllum (1495-1501) 
265 — 268, 273 — 274, 393, 
434—437,503,517—518, 584. 

Benedikt Histen (Hersten, Hest- 
en, Horsten, Holsten), hirð- 
stjóri á íslandi (1500-1502) 
359, 497, 499, 500, 502—505, 
553, 609. 

Benedikt Magnússon í Vík út 
frá Stað í Skagaíirði (d. 1494) 
98, 221—222, 230, 643. 

Benedikt Narfason, Benedikts- 
sonar, í Höfðahveríi (1495) 
235. 

Benedikt Pálsson, Brandssonar 

á Möðruvöllum (dáinn fyrir 

1494) 265—268, 273 — 274, 

503, 518. 
Benedikt I^orsteinsson lögmaðr 

(d. 1733) 213, 236, 359, 454, 

517, 524, 729, 796. 
Benediktsdóttir: Þuriðr. 
Benediktsmessa (Benedictus- 

messa) 106, 478. 
Benediktsson : Einar, Hannes, 

Jón, Narfi. 
beneficium 15, 158, 171, 172, 

276, 277, 5^6, 619, 698. 
Benteinn Ólafsson í Ilángár])ingi 

(1646) 454. 



Beren, sjá Björgvin. 
berg (landamerki) 652. 
Bergljót Sigmundsdóttir, Stein- 

dórssonar, kona Gruðmundar 

Ólafssonar (1497—1505) 341, 

710, 776-777, 783. 
Bergr Ingimundarson vestra 

(1503—1504) 653, 741. 
Bergr Jónsson gamli prestr á 

Hörgslandi (d. 1852) 4. 
Bergr Jörundsson í Húnavatns- 

þingi (1493-1497) 180, 263, 

314, 326—329. 
BergrPálsson eystra (1492) 1 18— 

120. 

Bergsson: Árni, Eyvindr, Þor- 
móðr. 

Bergstaðir í Reykjadal i Suðr- 

Pingeyjarþiní;i 733. 
Bergstaðir i Svartárdal 522 — 

523. 

Bergsteinn Bjarnarson í Skild- 

inganesi 499. 
Bergsteinn Oddssoa, (Oddsson- 

ar) i Olfosi (1501) 568. 
Bergwin, sjá Björgvin. 
Bergþór í>orvarðsson lögréttu- 

maðr i Skaptafellsþingi (1496) 

297. 

Bergþórsson: Jón. 
BerufjörðriAustijörðum 31, 32, 

33, 446, 490. — Berufjarðar- 

strönd 32. 
Berufjörðr í Barðastrandarsýslu 

598-599. 
Berunes við Berufjörð 33. 
beskeidenir menn 12. 
Bessason: Helgi^ Hrafn, Stein- 

grimr, £>orsteinn. 
Bessastaðir á Álptanesi 48, 49, 

52, 53, 54, 55, 56, 58,. 172— 



EEGISTR 



829 



173, 180-191, 586, 609, 696, 
697. — Bessastaðabók (AM. 
238. 4to) 15, 48, 49, 52, 54, 
55, 56, 58, 61, 189, 252, 299, 
303, 324, 335, 337, 338, 339, 
340, 344, 394, 398, 458, 507, 
513, 560, 585, 593, 594, 624, 
635, 648, 662, 677, 796. 

Beasastaðir i rijótsdal 446—447. 

Bessastaðir í Sæmundarhlið 326, 
757_758. 

Bessatunga i Saurbæ i Dala- 

sýslu 71. 
Bessi Araaon i HúnavatDsþingi 

(1496—1498) 314, 326—329, 

342, 412. 
Besai Björnsson, Jónssonar, á 

Skarðsá (1645) 461. 
Bessi Jónsaon prestr i Húna- 

vatnsþingi, liklega í Víðidals- 

túnga (1500-1505) 509, 545, 

555, 556, 559, 557, 624, 756, 

758, 766. 
Bessi Þorláksson nyrðra (1505) 

789—790. 
Bíldudalr í Arnarfirði 699-701. 
Bilustaðir i Vestmannaeyjum 43. 
Birgi, sjá Byrgi. 
Birná í Hornafirði 452. 
Birnustaðir í Ögurssveit 244. 
biskerming 363. 

biakup 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17, 19, 20, 44, 45, 
47, 48, 50, 51, 53, 55, 59, 63, 
64, 66, 67, 70, 71, 75, 77, 81, 
86, 88, 89, 90, 91, 92, 100, 
105,* 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 123, 124, 125, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 139, 



140, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 154, 158, 159, 161, 
162, 164, 166, 168, 169, 170, 
171, 173, 179, 181, 186, 192, 
193, 194, 197, 198, 199, 205, 
207, 232, 243, 258, 259, 269, 
270, 275, 276, 277, 278, 279, 
281, 284, 285, 286, 287, 288, 
302, 309, 310, 311, 324, 334, 
335, 337, 338, 339, 355, 358, 
364, 365, 375, 376, 377, 385, 
386, 407, 408, 414, 433, 437, 
438, 439, 442, 460, 473, 487, 
488, 489, 492, 494, 495, 508, 
509, 510, 511, 516, 517, 524, 
525, 530, 532, 533, 536, 545, 
546, 548, 549, 555, 556, 557, 
558, 559, 560, 566, 567, 568, 
569, 574, 577, 581, 582, 590, 
592, 593, 600, 601, 603, 604, 
605, 606, 609, 610, 611, 612, 
613, 614, 615, 616, 619, 620, 
621, 622, 623, 624, 625, 626, 
630, 645, 656, 668, 673, 674, 
• 675, 676, 678, 683, 695, 697, 
698, 699, 715, 716, 717, 718, 
721, 730, 731, 732, 734, 737, 
738, 739, 754, 757, 761, 762, 
763, 765, 766, 767, 768, 771, 
772, 773, 778, 779, 781, 782, 
784, 786, 787, 788, 793, 794, 
795, 797, 798, 800, 802, 803, 
804. — biskupleg makt 754. 
biskupsdómr 16. — biskups- 
dæmi 1, 159, 717, 766, 767, 

— biskupsgisting 437, 520, 

— biskupsbaðstofa, sjá húsa- 
kynni. — biskupstiundir 131, 
424, 546, 556, 598, 768, 780, 
781, — biskupstiundahald 
767. 



830 



REGISTE. 



Biskupsbrekka í Borgarfirði 56. 
Biskupsskjalasafn (iLandsskjala- 

safni) 15, 2ð, 26, 30, 32, 34, 

35, 41, 52, 58, 60, 61, 62, 64, 

65, 69, 78, 79, 83, 84, 154, 

739, 772. 
Biskupstungur i Árnessþingi 46, 

123, 470, 580—581, 591—592, 

620, 622. 
bitaling 718, 797, 798. 
biti (í húsi) 591. 
Bitra í Kræklingahlíð 681, 686. 
Bitra (Bittra) í Straudasýslu 74, 

85, 141—143, 196, 288. 
bívísing 261, 267, 274, 426, 

428, 435, 471, 480, 482, 605, 

685, 752. 
bjalla, sjá kirkja. 
Bjarg i Miðíirði 341. 
Bjargastaðir í Austrárdal 203 — 

204. 

Bjargastaðir, sjá Björg í Kinn. 
Bjargasteinn í Stafholtstungum 

743. 
bjargleysi 726. 
bjargmaðr 669. 
Bjargsendi i Grindavik 49. 
Bjarnadalr undir Bröttubrekku 

64. 

Bjarnadóttir: Ragnhildr, Randíðr, 
Bjarnanes i Hornafirði, Bjarna- 

nesseignir 35, 575—576. 
Bjarnardóttir, sjá Björnsdóttir. 
Bjarnarfjörðr á StrÖndum 402. 
Bjarnargjá i Grindavík 49. 
Bjarnarhöfn í Helgafellssveit 66, 

166. 

BjarnarsoD, sjá Bjömsson. 
Bjarnarstaðir i Saurbæ í Dala- 

sýslu 288. 
Bjarnason: Árni, Bjarni, Eirikr. 



Erlendr, Gisli, Guðmundr, 
Haldór, Jón, Loptr, Magnús, 
Marteinn, Ólafr, Ormr, Páll, 
Sturla, Valrianus, Vermundr, 
Þórarinn, í>orvarðr' 
Bjarnastaðir í Bárðardal 681, 
686. 

Bjarnastaðir i Selvogi 583. 
Bjarnastaðir i Vatnsfjarðarsveit 
244. 

Bjarneyjar á Breiðafirði 74, 288. 

Bjarni Andrésson, Guðmunds- 
sonar, lögrétturaaðr (1498 — 
1502) 388, 401—402, 570— 
607. 

Bjarni Bjarnason í Arnarbæli á 

Fellsströnd (1493-1505) 165, 

747—748. 
Bjarni Björnason i Húnavatns- 

þingi (1497—1502) 330, 602, 
Bjarni („N.") í Böðvarshólum 

(1505) 810—812. 
Bjarni Einarsson i Fljótsdal 

austr (1599) 447. 
Bjarni Gamlason prestr á Grenj- 

aðarstað (d. 1636) 467. 
Bjarni Gíslason (? 1495) 241. 
Bjarni Gunnarsson i Húnavatns- 

þingi (1495) 263. 
Bjarni Haldórsson sýslumaðr á 

Þingeyrum (d. 1773) 53. 
Bjarni Hallgrimsson pestr i Odda 

(d. 1723) 112, 179, 186,269,664. 
Bjarni Hallsson, íóatursonr Sig- 

urðar prests beigalda (1500) 

473. 

Bjarni ívarsson, Vigfússonar 
Hólms (enn á lifi 1473) 230, 
489—490. 

Bjarni ívarsson bróðir á Helga- 
folli (1493) 157. 



EEGISTÍÍ. 



Bjarni Jónsson í Eyjafirði (1504) 
734. 

Bjarni Jónsson i Húnavatusþingi 

(1503) 657. 
Bjarni Jónsson i Þingeyjarþingi 

(1502) 631. 
B j arn i Mar tein s s o n skr if ari i 

Skálholti (1601) 1, 2, 15, 
Bjarni Ólafsson bróðir síra Odda 

(1496) 305, 816. 
Bjarni Ólason í Hvassafelli (d. 

1499) 137 — 138, 150—151, 

438—439. 
Bjarni Pálsson, Brandssonar, á 

Mbðruvöllum (d. fyrir 1494) 

265-268,273—274,503, 518. 
Bjarni Sigurðsson á Stokkseyri 

(1646) 454. 
Bjarni Þórarinsson bóndi á 

Brjánslæk (veginn 1481) 9 — 

10, 11, 396-397, 570, 740. 
bjórtunna 304, 

Björg (Bjargastaðir) i Kinn 234, 

249-250, 255-256. 
Björg Þorvaldsdóttir, búlands 

Jónssouar, kona Jóns Sig- 

mundssonar (1497 ■ — 1505) 

325 — 330, 412 — 413, 659, 

756—758, 769, 775—784. 
Björgólfr Maguússon í Húna- 

vatasþingi (1505) 774. 
Björgólfsson : Hákou. 
Björgvin (Beren, Bergwin) i Nor- 

egi 407—408, 769, 771. 
Björn Árnasoa í Borgarfirði 

(1493-1495) 161, 289, 292. 
Björn Árnason i Dalasýslu (um 

1492) 155—156. 
Björn Ásbjarnarson í Árness- 

þingi (1492) 152—153. 

Dipl. l8l. YJl. lí. 



Björn Bergþórsson nyðra (1495) 
254. ■ 

Björn Bjarnarson í Austfjörð- 
um (1634) 511. 

Björn (Bjarni) Björnsson iHúna- 
vatnsþingi (1498) 412. 

Björn Blöndal sýslumaðr Húu- 
vetninga (d. 1845) 719. 

Björn Einarsaon Jórsalafari 577^, 
776—777, 782—784. 

Björn Einarsson, bróðir Eiriks 
prests (1498—1504) 386-387, 
631, 721, 730, 73J-733. 

Björn Guðnason sýslumaðr í 
Vatnsfirði og Ögri (1492— 
1505) 92, 93—97, 101—104, 
133, 139, 154—155, 174, 176, 
209, 232, 238, 251, 256 -257, 
260, 315, 347 - 349, 367— 
370, 379—380, 383, 427— 
430, 444 — 445, 460, 479, 
490- 491, 514—516, 519— 
520, 521 — 522, 526 — 527, 
532 — 543, 550 — 551, 562, 
595—597 ,612—613, 636—639, 
644—645, 672 — 674, 674— 
676, 682—685, 694—695, 696, 
727,745,760—761, 763—765. 

Björn Haflið ason, Jónssonar, 
sýslumaðr milli HvitáríBorg- 
arfivðiogHLtárár (1493—1496) 
160, 289—290, 300—302. 

Björn Hákonarson i Þingeyjar- 
þingi (1495) 249, 255. 

Björn Haldórason prestrí Sauð- 
lauksdal (d. 1 794) 9, 1 1 , 238, 334. 

Björn Helgason vestra (1484) 12. 

Björn Höakuldsson prestráKeld- 
um (1646) 454. 

Björu íngimundarson nyrðra 
(1495—1500) 264, 477. 

5^ 



832 



BEGISTR. 



Björn Jónsson i Húnavatnsþingi 

'(1505) 773—774, 781. 
Björn Jónsson skafins 223. 
Björn Jónsson í ÍJÍngeyjarþiugi 

(1495) 255—256. 
Björn Jónsson vestra (1495 — 

1504) 249 — 250, 404, 617, 
655. 

Björn Jónsson syðra og nyrðra 

(1505—1524) 755. 
Björn Jónssou prestr á Mel i 

Miðfirði (d. 1550) 757. 
Björn Jónsson á Skarðaá 359, 

461. 

Björn Jörundarson prestr nyrðra 

(d. fyrir 1496) 310. 
Björn Kársson i Húnavatnsþingi 

(1446) 7. 
Björn Oddsson fógeti Diðriks 

Pinings í Vestmaunaeyjum 

(1484 eða fyrri) 13, 
Björn Þorleifssou riki hirðsijóri 

áSkarði (d. 1467) 9— 10, 87, 

506—507, 515, 522, 554, 571— 

572, 576, 594—597. 
Björn í>orleifs3on, Björnssonar, 

jungkæriáHeykhólura (1493 — 

1505) 167, 391—392, 401— 
402, 405 — 406, 416 — 417, 
420 — 421, 427 -430, 476, 
492-498, 521 — 522, 528 — 
529,530,532—536, 537—540, 
542—544, 550—555, 561— 
566, 589, 599—600, 637, 653— 
655; 701—702, 751, 769—771. 

Björn í>orleifsson biskup á Hól- 

um (d. 1710) 223. 
Björn Þorsteinssou prestr nyrðra 

(1492—1493) 90, 137, 168. 
Björnsdóttir: Kristín, Solveig, 

JJóra. í>uriðr. 



Björnsson : Árni, Arnór, Barg- 
stein u , Bessi, Bj arni, B jörn , 
Einar, Eiríkr, Grimr, Gunnar, 
Gunnsteiun, Haldór, Hallvarðr, 
Jón, Kolbeinn, Magnús, Sig- 
urðr, Stefnir, Þórðr, Þorgrimr, 
Þorleifr, I>ormóðr, Þorsteinn, 
Ogmundr, Ozur. 

blak, blakanarmál 311, 510 — 
511, 609, 693. 

Blámýrar i Ögurssveit 244. 

Blanda, landamerki Snorrastaða 
325. 

Blasius biskup hinn helgi 3, 48, 
83, 300, 593, 754. — Blasius- 
likneski, sjá kirkja. — Blas- 
iusdagr, — messa 57, 593. 

Blasius Ormsson i Árnessþingi 
(1502) 621. 

Bleiksteinar á Kjalarnesi 53. 

blíðmaðr 669. 

blót 239. 

blýfat 745, 746. 

BlængshóU i Svarfaðardal 150 — 
151. 

blöndubytta, sjá búsgagn. 
Blöndudalr i Húnavatnsþingi 

245, 404. 
Blönduhlíð i Skagafirði 347, 405, 

487, 531, 559, 580, 600—601, 

606—608, 633—634. 
boð 229. 

boðorð (tiu laga) 241. 

boðskapr 13. 

boðunarbréf 207. 

Boduar, sjá Böðvar. 

bogi 705, 706. — bograaðr 669. 

bók 4, 40, 82, 105, 178, 356, 
472, 476, 656, 669. — bók 
lögbók (Jónsbók) 161, 169, 
218, 290, 323, 352, 353, 361, 



REGISTE 



833 



504, 658, 660, 683, 694, 789. — 
bókareiðr 92, 94, 102, 108, 114, 
118, 119, 129, 164, 180, 191, 
226, 249, 263, 275, 284, 292, 
337, 338, 339, 340, 351, 362, 
488, 507, 532, 548, 568, 576, 
593, 597, 621, 633, 678, 684, 
734, 773, 774, 776, 777, 782, 
783, 792, 809. — rangr bók- 
areiðr 150, 151. — bókíell 84. 
Sbr. Bessastaðabók, bréfabók, 
dóinabók, Dægradvöl, Grarða- 
bók, Hugucio^ Hörgslandsbók, 
Loginrá, máldagabók, Svart- 
skinna, ÖxnafeUsbók. 

boUar 67. Sbr. búsgagn. 

Bólstaða(r)hlið í Langadal 245, 
276, 349—350, 397, 705. 

Bólstaðr í Steingrímsíirði 579, 
598—599. 

Bolungarvik við ísafjarðardjúp 
243—245, 276. 

bolöxi 56. Sbr. búsgagn, vopn. 

bóndi 3, 13, 24, 26, 28, 36, 50, 
51, 52, 58, 62, 63, 69, 70, 72, 
76, 81, 83, 84, 88, 89, 90, 99, 
103, 106, 116, 120, 121, 122, 
123, 134, 135, 136, 138, 174, 
194, 197, 201, 206, 211, 212, 
214, 215, 224, 252, 253, 258, 
260, 264, 265, 271, 273, 277, 
278, 279, 285, 319, 321, 324, 
335, 355, 371, 376, 377, 384, 
389, 393, 399, 401, 403, 410, 
420, 421, 425, 426, 427, 431, 
435, 436, 437, 444, 459, 468, 
471, 477, 478, 480, 481, 482, 
483, 501, 507, 512, 516, 517, 
518, 550, 570, 571, 574, 575, 
600, 607, 610, 611, 616, 617, 
618, 621, 634, 641, 642, 653, 



674, 677, 689, 696, 700, 701, 
716, 719, 722, 728, 768, 769, 
788, 791, 795, 796, 797, 805, 
810, 812. 
Boniíacias episcopus Moguntens- 
is apotítolus Germaniæ 486, 
561. 

bor 638. — borjárn 736. Sbr. 

smíðatól. 
borð, borðhald, 157, 178, 183, 

638, 664, 740. Sjá húsbún- 

aðr, húsgögn. 
borðviðr 345. 

Borg í Borgarfirði (á Mýrum) 
161. 

Borg í Grimsnesi 692- 693. 
Borg í Skagaíirði — (= Sjáar- 

borg) 237. 
Borg, skógarhöggslandfrá Grarps- 

dal 76, 

Borg á Skógarströod 184—185. 

Borg í Ögurssveit 244. 

borgan (ábyrgð) 182, 209, 210, 
292, 371, 375, 377, 420, 459, 
526, 590, 631, 797, 798. — 
borgunarmenn 726. 

Borgarey i Skagafirði 237. 

Borgarfjörðr í Austfjörðum 22, 
23, 385, 805. 

Borgarfjörðr í I>verárþiogi 1, 
2, 60, 61, 62, 160—161, 300, 
346—347,398-399, 617,630, 
737 -738, 752, 768, 774, 779, 
807, 813. — - Borgarfjarðar- 
prófastsdæmi 2, 609, 630. 

Borgarhöfu i Hornafirði 452, 
714 — 715. — Borgarhafnar- 
heiði 452. 

Borgarsker á Borgat^rði 59. 

Botn (i Botnsdal) 628. 

Botnsá i Botnsdal 160. 

53* 



REGISTR. 



Botnsdalr i Skutilsfirði 806. 
Bótólfsdagr, ~ messa 121, 122, 

768. 
bráðlyndi 239. 

Brandagil i Hrútaíirði 308, 410— 
411. 

Brandr, búandi maðr i Mýra- 

sýslu (1504) 745. 
Brandr, er gefr Skinnastaða- 

kirkju reka 466. 
Brandr Atlason í Húnavatnaþingi 

(1502) 602. 
Brandr Einarsson i Húnavatns- 

þingi (1503-1505) 649, 79r) 
Brandr Einarsson lögrétturaaðr 

Þverárþingi vestara (J502 — 

1505) 607, 706, 710, 752, 774^) 
Brandr Grunuarsson (i falsbréfi 

1501) 581. 
Brandr Hallbjarnarson á Sel- 

tjarnarnesi (um 1500) 458. 
Brandr Hrafnsaon prestr á Hofi 

í Vopnafirði (1498) 387—388. 
Brandr Ingimundarson i Húna- 

vatnsþingi (1494) 211. 
Brandr Ingvarsson í Þingeyjar- 

þingi (1494) 223. 
Brandr Jónsson biskup á Hól- 

um (d. 1264) 77. 
Brandr Jónsson lögmaðr (d. 1494) 

247- 249. 
Brandr Jónsson húskarl i Skál- 

holti (1502) 627. 
Brandr Jónsson i Húnavatns- 

þingi (fyrir 1503) 659. 
Brandr Ólafsson lögréttumaðr 

nyrðra(1496— 1505) 314, 349, 

360, 437, 493, 502, 607, 679, 

791. 

1) Umtalsmál er, hvort þetta 
sé ekki einn og sami maðr. 



Brandr Þórarinsson á Húsa- 
felli 1. 

Brandr Þorláksson í Húnavatns- 
þingi (1498-1505) 412, 777. 

Brandsdóttir : Þorbjörg. 

Brandslækr i Oxarfirði 465. 

Brandsson : Árni, Einar, Ey- 
steinn, Haldór, Hallr, Hrafn, 
ívar, Jakob, Jón, Oddr, Ólafrj 
Páll, Sigmundr, Sigurðr, Snjólfr, 
Sölvi, £>órarinn. 

Brattagerðiseyr í Eljótsdal 447. 

Brautarholt á Kjalarnesi 52 — 54, 
252. 

Brautartunga („Braudartunga") 
í Lundarreykjadal 354 — 355. 

bréfabók 16, 49, 58, 60, 64, 65, 
254, 264, 273, 283, 302, 347 
432, 456, 517, 555, 600, 614, 
622, 626, 750, 784. 

bréfari 130. 

bréfberari 208. 

brófvísar, brefviser 10, 378, 379, 

748, 750, 751. 
brefer, sjá kirkja. 
Breiðaból í Bolungarvik 244. 
Breiðabólsstaðr i Fljótshlið 12, 

269, 315—316, 508, 735—736, 

755—756. 
Breiðabólsstaðr i Heykholtsdal 

737. 

Breiðabólsstaðr í Suðrsveit 

(Hornafirði) 452. — Breiða- 

bólstaðarfjall 452. 
Breiðahólstaðr i Vestrhópi 581, 

597—598, 720. 
Breiðabólsstaðr i Olfosi 583. 
Breiðadalr í Onundarfirði 384, 

561, 566, 694, 695. 
Breiðafjörðr 4, 79, 402, 404, 

405, 543. — Breiðafjarðardal- 



EEGISTR. 



835 



ir 126, 156, 161, 220, 587 - 

588, 724. 
Breiðagerði á Vatnsleysuströnd 

513-514, 560—561, 593. 
Breiðamýri í Eeykjadal 681, 686. 
BreiðársaDdr (= Breiðamerkr- 

sandr) i Austr- Skaptafells- 

sýslu 118. 
Breiðavik i Reyðarfirði 686— 

687. 

Breiðavík(in) á Snæfellsnesi 4, 5. 
Breiðdalr(ÍDn) í Múlaþingí 31, 

222. — Breiðdalsá 118. 
Brekka í Bitru 74. 
Brekka („Brokka") í Eyjafirði 

254—255. 
Brekka í Gufudalssveit 77, 78. 
Brekka i Langadal í ísafjarðar- 

sýslu 278. 
Brekka í Reykjadal i Suðrþing- 

eyjarþingi 169. 
Brekka i Hvoldal i Saurbæ í 

Dalasýslu (Brekkuland) 71^ 

219—220, 308-309. 
Brekka í Svarfaðardal 145. 
BrekkuriÓslandshlíð 762-763. 
Brekkur á E.angárvÖllum 375. 
Brennistaðir á Mýrum 290. 
Bresagerði á Akranesi 58. 
Briðdalr, sjá Breiðdalr. 
brigð (á jörðu) 398. 
brigðmælgi 143. 
Brigida hin helga 98. 
brík, sjá kirkja. 

Brimnes i Seyðisfirði austr 24, 
393. 

Brinines i Skagafirði 463. 
Brjanslækr á Barðaströnd 570. 
Broddadalsá i Kollafirði 5, 72, 
73. 

Broddason: Helgi, Jón. 



Broddi Sigurðsson í Kngeyjar- 

þÍDgi (1494) 213. 
broddr 739. 

bróðir (bræðr, raunkar) 511, 
146, 157, 224, 269, 296, 
325, 332, 337, 356, 372, 487, 
555, 556, 558, 561, 585, 592, 
593, 600, 601, 603, 614, 626, 
635, 648, 663, 733, 7t6, 778. 

brók, sjá klæðnaðr. 

brot 9, 88, 390, 430, 431, 499, 
506, 565, 577, 626, 717, 781. 

brotasilfr 154. Sbr. málmr. 

brú 455. 

Brú á Jökulsdal 198, 527—528. 
Brúarhraun í Hnappadalssýalu 
745. 

Brúarkelda á rellsströnd 748. 
brúðkaupsdagr, brullaupsdagr 

139, 406, 571. 
Brummann Thomasson vestra 

(1499) 425-427. 
brún (landamerki) 32&. 
brún, sjá kirkja. 
Brúu í Saurbæ i Dalasýslu 294. 
Brún í Svartárdal 730. 
Brúnastaðir i Tungusveit 7—8. 

— Brúnastaðahólmi 8. 
Brunná i Saurbæ i Dalasýslu 

308—309. 
Brunná (Brúná) i Oxarfirði 465. 
brýni 42, 287, 448, 449, 665, 

736, 739, 742, 746. Sjá klab- 

brýni. Sbr. búsgagn. 
Brynjólfr Eiríksson faðir Hal- 

dórs í Tanguíelli (1492—1493) 

118, 176—177. 
Brynjólfr Haldórsson eystra 

(1697) 446, 490. 
Brynjólfr Jónsson prestriGörð- 

um á ÁlptaDesi (d. 1694) 53. 



836 



REGISTR 



BryDjólfr Sigurðsson vestra 
(1494—1497) 209, 284, 341, 
367. 

Brynjólfr Sveinsson biskup i 

Skálholti (d. 1675) 678, 815. 
Brynjólfr Þórðarson sýslumaðr 

á Hliðarenda (d. 1762) 311. 
Brynjólfr í>orsteinsson ráðdmaðr 

á Eeynivollum í Kjós (1493) 

181—182, 815. 
Brynjólfsson : Haldór, Jón, Sig- 

urðr, Þórðr. 
brythögg 449, 742. Sbr. bús- 

gÖgn. 
bræði 239. 

Bræðraklif á Mývatnsöræfum 
799. 

Bræðratunga i BiskupstungUm 
52, 244, 591-592. 

bú 3, 18, 319, 509, 541, 547, 
549, 674, 728, 734, 753. — 

búíastir menn, búmenn 472, 727. 
- búmissir 509. — búnautn 59, 
76, 727. — búrán 319, 342.-- 
búsmali 280. ■ — búsupptaka 
(-tekt) 342, 343, 534. Sjá 
búsgagn, höfuðbú. 

Búalög 8. 

Búason: Jón, Sveinn. 
Búastaðir i Vopnafirði 20. 
Búðardalr á Skarðsströnd 4, 5, 

6, 72, 73. 
búðarstaða 74. 
Búðir á Snæfellsnefli 5. 
Buðlungarvallará í rjjótsdal 

447. 

Bugir (Staðarhólsoddi) i Saur- 
bæ 71. 

Bugr i Blöndudal 245. 
Bugsker i Gilsfirði 72. 
buldr 526, 564. 



Búnaðarbálkr (Jónsbókar) 103, 
684, 726. 

búr, sjá húsakynni. 

Búríell i Þjórsárdal 41. 

búsgagn, búhlutir, búsbúhlutir 
1, 2, 18, 33, 49, 63, 178, 183, 
449, 456, 544, 547, 638, 639, 
737. — alkanna 638. — al- 
tunna 742. — amboð 740. — 
bandreip 742. — barkrókar 

42, 736. — Sbr. bjórtunna. — 
blöndubytta 287. — boUar 
67. — bolöxi 56. — brauð- 
járn 2. — Sjá brýni. — Sjá 
brythögg. — byrða 449, 638, 

745. bytta 287. - dískar 

43, 67, 287, 448, 450, 451, 
638, 665, 740. — drykkjar- 
askur 287, 639. — drykkjar- 
ausa 638. — eysill 639. — 
Sjá íat. — Sjá íjaladiskar, 
fioti, flöskulás. -- föcur 638, 
639, 740, 742, 745. — Sjá grýta. 

— hálfkanna 43,638, 665. — 
Sjá hálftunna. — harðsteiun 
638, 736, 745, 746. — Sjá hey- 
laupar, heykrókr, heysleði, 
hirðsia, hituker, hituskál, hóg- 
setr, hornasög, hrífa, hripí 
hverfusteinn, hærusekkir, 
kambar. — kanna 42, 183, 
287, 448, 449, 450, 451, 453, 
638, 664, 740, 742, 745, 746, 
812. — könnubrot 451. — " 
ker 93, 94, 95, 664, 736, 740. 

— ker í jörðu 450. — uppi- 
stöðaker 812. - keröld 41, 
67, 77, 156, 451, 456, 744, 

746, -812. ~ XXX fjórðunga- 
kerald 156. — 80 fjórðunga- 
kerald 134, 201. — kerald með 



EEGISTR 



837 



skjólum 43. — 30 skjólna 
kerald 30, 448. — jarðkerald 

744. smákeröld 30, 665, 
740, 744. stórkeröld, stór- 
ker 77, 183, 287, 448, 638, 
740, 742. 746. - sýrukerald 
287. — trektarkeiöld 639. — 
uppgerðarkeröld 287, 448, 450, 
638, 639, 664. — ketill, katl- 
ar 2, 29, 34, 42, 67, 77, 189, 
287, 304, 394, 448, 450, 451, 

638, 639, 677, 736, 737, 740, 
742, 744, 745, 746, 812. - 
xij fjórðuDga ketill 186. — 
ketiU, er á liggja xix íjórð- 
ungar 134, 135, 201. — iij 
hundraðaketill 288. — fjögurra 
skjólna ketill 18. — 25 skjólna 
ketil 448. — mælisketill 638, 

639. — smákatlar 745. — ket- 
ilhróf 30. — kláfar 736, 740, 
742. — klár, klárur 639, 740. 

— Sjá kista, kjötkista, klab- 
brýni, klyfberar, koppaflotar, 
kostrar, krókar, kúfar, lár, 
lás, Ijáir, munnlaug, raustarðs- 
kvern, mykialeði, orf. — páli 
638, 740, 742, 745. ~ pálreka 
638, 736, 745. — Sjápanna. — 
pottur 178, 189, 287, 450, 451, 
638, 665, 724, 736, 740, 742, 

745, 746, 812. — pottausa 287. 

— Sjá reiðingr. — reka 638, 
736, 742. — sár 183. — Sjá 
saltker. — Sjá silar. — skál 
232, 287, 638, 639, 665, 740, 
742, 746. — Sjá skerborð, 
skerdiskar. — skíðaskur 639. 

— skjólur 287, 448, 450, 456, 
812. — Sjá skreiðarstokkr. — 
Sjá skyrgrindr, sleði, sleggja, 



snældur, spík. — spænir 67, 
287, 448, 450. 451, 638, 639, 
665, 740, 742, 745, 746, 812. 

— spónastokkur 287. — staf- 
askur 287, 639. — Sjá stamp- 
ar^ steinfat, stigi. — strokkr 
448, 450, 638, 639, 664, 
665, 740, 742, 745, 746, 812. 

— Sjá sög, sölvaponta, tint, 
torfkrókar, torfljár, torfskeri, 
trédiskar, tróíat, trékanna. — 
trog 30, 41, 67, 77, 287, 448, 
450, 451, 456, 638, 639, 664, 
665, 740, 812. - Sjá tunna. 

— varreka með sinklum 639. 
Bustarfeli í Vopnafirði 198. 
Byðubjarg i Dölum 459. 
bygging (jarða) 169, 282, 642, 

661, 785. 
Býjasker á Rosmhvalanesi 53. 
Bylzhamrar i Stafholtstungum 

64. 

Byorn, sjá Björn. 
byrða, sjá búsgagn. 
Byrgi i Kelduhverfi 4. 
Byrgisholt í Melasveit 59. 
Byrnes, sjá Berunes. 
Byrstofa (Byrstove) á Englandi 
12, 13. 

byssa 705, 706. Sbr. hertygi, 

VOpD. 

bytta, sjá búsgagn. 

Bægisá i Hörgárdal 236. 

Bæjarsker, sjá Býjasker. 

bæn 13, 247. ^ bænahald 299, 
398, 399, 474. 

bæuhús, bænahús 19, 20, 24, 
27, 35, 45, 65, 66, 68, 70, 74, 
78,79,82,85,86,130, 331, 132, 
133, 198, 199, 253, 307, 355, 
441, 452, 466, 473, 743, 795. 



388 



REGISTR. 



bær 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 47, 48, 64, 65, 
68,70, 77, 80, 110, 139, 140, 
198, 288, 452, 4G7, 476, 567, 
615, 616, 768. 

Bær i Borí^aríirðl 60, 61. 

Bær (= ÁLær) í Dölum í Skaga- 
íirði 421—422. 

Bær i Plóa (= Gaulverjalbær) 
45, 152, 286. 

Bær í Hrútaíirði ] 41— 143. 

Bær á E,auðasaudi. Sjá Saurbæ. 

Bær i Súgaudaíirði 234, 247— 
249. 

bætr (viggbætr) 209, 210, 631, 

741, 790, 801, 802. — bóta- 

maðr 751. 
Böðvar Finnasou, Gamlasonar, 

nyrðra (1493) 166. 
Böðvar Ingimundarson í Húna- 

vatnsþingi (1502) 602. 
Böðvar Ivarsson nyrðra (1495) 

280. 

Böðvar Jónsson prestr í Görð- 
um á Álptauesi (1497- 1499) 
384—340, 425. 

Böðvar Jóusson vestra (1499) 
423. 

Böðvar Loptssou (veginn 1494) 

141,208--210,216— 218. 359. 
Böðvar Svartsson nyrðra (150L — 

1503) 577. 
Böðvar Þorsteinsson prestr á 

Greujaðarstað (d. 1375) 214. 
Böðvarshólar i Vestrhópi 810— 

812. 

Böðvarsson : Andrés, KetiU, Þor- 

lálír. 
bölvan 239. 



Calices 464. Sbr. kaleikr. 
Calixtusmessa 141, 143, 226, 

314, 519, 523, 541, 617, 620, 

649, 650, 653, 729, 801. 
canceler 213, 407, 751. 
canonumbók, sjá kirkja. 
capellanus 310, 464. 
capitularius, sjá kirkja. 
capitulum 771, 772. 
castrum 10, 12. 
casule 464. 
cathedraticura 555. 
Cathedra Petri 101, 594. 
Cecilia Gunnsteinsdóttir kona 

Narfa Jónssouar (1501) 588. 
Cecilia mær hin helga 17, 147, 

737. — Ceciliukver, sjá kírkja. 

— Cecilíulíkneski, sjá kirkja. 

— Ceciliumessa 529, 656. 
Cecilia Torfadóttir frá Kloia 

(1505) 755. 
Cecilia Þorsteinsdóttir, Halls- 

sonar, koua Hallsteina Þor- 

steiussonar (1500) 486—487. 
Ceciliudalr, sjá Dalr i Blöndu- 

hlið. 

Christian, Christiern, sjá Krist- 
ján. 

Chrietopher, sjá Kristópher. 
Christophorus likneski, - ■ skript, 

sjá kirkja. 
cirographum 488, 658. 
Clafusson, sjá Clanusson. 
Clemens páfi 37. ~ Clemens- 

mespa 148, 229, 662. 
Clemias, sjá Klemens. 
Clemus, ajá Klemens. 
Cnarartunga, sjá Kuarartuna . 
collectarius, sjá kirkja. 
Columbamessa 409. 



REGISTK 



839 



cominemoracio Pauli 569. 
commorij sjá kirkja. 
concepcio Mariæ 283. 
contribuciones 555. 
conventubræðr 157, 195, 204, 

325, 331, 337, 629, 663. 
conventuinnsigli 663. 
conversio Pauli (Pálsmessa) 88, 

89, 90, 247, 751. 
coronacio Mariæ 308, 
corporall, corporalshús, sjá kirkja. 
corpus Ghristi (sbr. festum, 

vigilia) 187, 263, 310, 386, 

423, 767. 
craatina festorum 6, 308, 312, 

646. 

cura (animarum) 158, 310. 
curia 492, 530. 

Daðason : Jón, Ormr, Sigurðr. 
Daðastaðir i Núpsdal 196. 
Daðastaðir á Heykjaströnd 617 
-618. 

Daði Arason Dalaskalli (1502) 

603—606. 
I^aði Guðraundsson í Snóksdal 

(d. 1563) 460. 
dagr (=dies, festum) 669, 749, 

750. 

I^agr Gnðraundsson syðra (1496) 
295. 

dagsbréf 216, 217, 702. 
t^agþingan 341. 
Ðalahólmr í Dölum 67. 
Dalir = Breiðaríjarðardalir 67, 
459. 

Ðalir i Skagafirðí 421-422. 

dalmatica, sjá kirkja. 

I>alr i Blönduhlíð (Djúpadalrl 

580—581. 
I>alr undir Fyjafjölium 39, 375^ 



Dalr i Eyjafirði (Djúpadalr, 

Ytridalr) 260 263, 284, 762. 

Sjá og Djúpadalr. 
Dalr (= Valþjófsdalr) í Önund- 

arfirði 286. 
daramr (Dammr á Pellströnd) 

170, 748. 
dánarbú 6. 
dandifólk 445. 

dandi kona, dandi kvinna 445, 
618, 771. 

dandimenn, dandumenn, dandis- 
menn, danemenn, dánumenn 
(skilvisir , skj allegir, vali n- 
kunnir, velbomir, ærlegir) 88, 
91, 97, 99, 109,112, 114, 121, 
138, 150, 159, 174, 178, 179, 
199, 206, 208, 227, 237, 265, 
273, 277, 292, 297, 310, 314, 
334, 337, 338, 339, 343, 397, 
421, 426, 435, 436, 442, 446 
(meðanm.),468, 482, 493, 516, 
524, 534, 535, 537, 538, 539, 
540, 551, 563, 564, 575, 576, 
584, 612, 618, 622, 626, 633 
—634, 637, 644, 650, 654, 
656, 666, 675, 688, 689, 696, 
698, 699, 700, 701, 704, 706, 
707, 710, 741, 752, 755, 771, 
791, 796, 799, 808. — dandi 
manna dómr 282, 368, 480, 
533, 534, 543, 596. 

dandiprestur 545. 

Daníel Haldórsson prófastr á 
Hólraum 366. 

Danmörk, Danir 9, 378—379, 
407-408, 651,748-751, 786. 
Sbr. döndk tunga. 

danzmaðr GG9. 

dauðir peningar 711, 728. 

dauðlegar syndir 670, 671. 



Daviðssaltari, sjá kirkja. 
decollacio Johannis (liöfuðdagr) 

222, 279, 648. 
Deildará á Melrakkasléttn 466. 
Deildará á Skálmarneyi 420 — 

421, 676—677. 
Deildardalr i Höíðahveríi 253. 
DeiJdardalr í Skagaíirði 306. 
Deildarey íyrir EellsstrÖQd 134, 

135, 201. 
Deildarhjalli i Vatnsdal 280. 
Deildartunga i Reykholtsdal 62, 

163, 671. 
Delmenhorst 378—379, 407— 

408, 748—751. 
Desey í Norðrárdal 63. 
Desjarmýri (Mýrar) í Borgar- 

íirði austr 22, 394, 805. 
desponsacio Mariæ 327. 
DiðiÍk Pining hirðstjóri (d. 

1491) 9—10, 11, 12—14. 
dies (= festum) 10, 437, 601, 

766. 

dies rogationum (gangdagr) 179. 
Digranes í Skorradal 61. 
Dímonarkalakkar á BreÍðaíirði 

87, 165, 170, 747, 759. 
Dinysius helgi 50. 
diskar, sjá búsgagn. 
dispeuseraD(ar bréf) 260, 428, 

492, 493, 530, 564, 718. 
divisio apostolorum 126, 275, 

303, 786. 
Ditraersken (Ditraarskeu) 378, 

379, 407, 408, 748, 749, 750, 

751. 

djákn, djákni 31, 44, 79, 108, 
117, 193, 208, 235, 278, 459, 
473, 545, 627, 628, 698, 699, 
766, 767. — djáknavist 159. 
Sbr, messudjákn. 



Djáknapollr i Gnúpverjahrepp 
621. 

Djáknasteinn i Gnúpverjahrepp 
621. 

Djúpá í Laugardal 1 Arnesþingi 
325. 

Djúpadalr i Eyjaíirði 478-479. 

Sjá að öðru leyti Dalr. 
Djúpavatn á Langanesströndum 

17. 

document 541. 
dómadagr 241. 

dómari 118, 295, 296, 518, 645, 
697. 

dóminica infra octavas nativita- 

tis Mariæ 131. 
dominica prima 202. 
dominica reminiscere 335, 336. 
dominica septuagesima 379. 
dominica sanctæ trinitatis 73, 

187, 202. 
dominicubók (dorainicur), sjá 

k 1 i*k j Q4 

dómkirkja: á Hólum 90, 91, 92, 
100, 150, 151, 158, 159, 169, 
173, 174, 197, 198, 215, 275, 
302, 371, 382, 383, 463, 559, 
560, 582, 766, 767, 771, 783. 
~ i Skálholti 106, 108, 335, 
718. 

dómr, dómar 8, 11, 90, 91, 92, 
93, 94, 96, 101, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 119, 
120, 123, 125, 137, 142, 143, 
151, 152, 153, 159, 160, 168, 
169, 170, 171, 174, 175, 180, 
190, 191, 192, 193, 194, 198, 
208, 210, 211, 212, 218, 226, 
228, 248, 249, 257, 265, 
266, 268, 270, 271, 273, 274, 



EEGIöTR 



841 



278, 279, 281, 282, 289, 290, 
291, 292, 295, 296, 297, 300, 
302, 314, 315, 319, 320, 346, 
347, 348, 349, 350. 351, 353, 
854, 355, 357, 358, 359, 360, 
361, 367, 368, 371, 372, 381, 
382, 383, 384, 388, 389, 397, 
398, 425, 426, 427, 428, 429, 
430, 434, 435, 436, 437, 440, 
470, 471, 478, 480, 481, 482, 
483, 484, 485, 487, 488, 491, 
492, 493, 495, 496, 497, 498, 
499, 500, 502, 503, 504, 505, 
509, 510, 514, 515, 517, 518. 
522, 527, 531, 532, 534, 537, 
538, 539, 541, 542, 545, 546, 
547, 548, 550, 551, 553, 555, 
557, 558, 560, 563, 564, 565, 
567, 569, 570, 573, 574, 575, 
576, 578, 592, 593, 594, 595, 
596, 597, 600, 601, 602, 603, 
604, 606, 607, 615, 617, 622, 
624, 625, 630, 631, 632, 633, 
634, 635, 644, 646, 647, 649, 
650, 651, 655, 656, 659, 660, 
661, 672, 673, 674, 675, 676, 
679, 682, 683, 688, 690, 692, 
693, 696, 697, 698, 699, 702, 
703, 704, 705, 706, 707, 708, 
709, 710' 711, 712, 713, 722, 
725, 726, 727, 728, 729, 752, 
753, 757, 763, 764, 765, 766, 
769, 772, 773, 774, 775, 778. 
779, 780, 781, 782, 783, 784, 
785, 788, 789, 791, 792, 800, 
801, 802, 807, 808, 809, 810, 
812, 813. — dómabækr 92, 
160, 208, 218, 273, 358, 359, 
434, 470, 479, 495, 499, 501, 
502, 504, 517, 546, 554, 569, 



573, 584, 672, 675, 682, 
690, 702, 801. — dóma- 
syrpa 101, 116, 141, 160, 
174, 226, 289, 291, 359, 439, 
484, 634, 705, 708, 725, 734, 
752, 774, 785. - dómrof 608. 
— dótnságrip 8, 814. — dóras- 
atkvæði 103, 107, 108, 111, 
113, 114, 119, 125, 152, 175, 
176, 210, 268, 275, 279, 290, 
296, 349, 350, 352, 354, 363, 
382, 386, 398, 426, 427, 
482, 492, 495, 504, 530, 
555, 559, 572, 576, 596, 601, 
602, 632, 650. 661, 662, 675, 

708, 711, 723, 726, 728, 753, 
765, 783, 809. — dórasbréf 
92, 97, 100, 108, ni, 113, 
115, 120 125, 153, 161, 170, 
176, 181, 187, 191, 194, 218, 
229, 249, 268, 270, 272, 275, 
279, 282, 290, 293, 297, 302, 
315, 349, 354, 358, 383, 386, 
427, 430, 471, 483, 485, 492, 
495, 500, 504, 510, 532, 558, 
566, 569, 572, 576, 597, 603, 
606, 607, 608, 617, 625, 631. 
632, 635. 651, 656, 659, 
662, 676, 685, 699, 705, 708, 

709, 713, 723, 729, 753, 763, 
765, 767, 775, 784, 785, 790, 
810. — (lómsmeriTi, dómeodr 
107, 125, 161, 190, 209, 210, 
212, 218, 229, 268, 271, 282, 
290, 293, 302, 315, 349, 350, 
351,, 358, 363, 364, 426, 427, 
43(). 471, 483, 495, 496, 497, 
498, 500, 503, 504, 531, 548, 
558, 572, 576, 606, 632, 660, 
661, 662, 674, 675, 684, 685, 



842 



EEGISTR. 



703, 705, 708, 709, 711, 713, 

723, 726, 728, 753, 765, 775, 

790, 801, 808. 
Donatus martyr 415, 815. 
draíiskapr 93, 143. 
Drageyri í Skorradal 60. 
DraBgar á Ströudnm 769—771. 
Drangatangi á Ströndum 462. 
Drangavik á Ströndum 462. 
drepsótt (1494) 232. 
drottinsdagar 57, 425, 434, 793. 
drottning (Maria) 3, 68. 
drykkr 334. Sbr. bjórtunna, 

drykkjaraskr, drykkjarausa 

(sjá búsgagn), staup, horn- 

staup, malt, sýra, öl. 
drykkjumaðr 669. 
Dufansdalr i Arnarfjarðardölum 

383 -384. 
duggaj ar 495, 497. 
dúkar 183,740.— þýzkr dúkr 724. 
Dunhagi (Dynhagi) i Hörgárdal 

144—146,' 236. 
dúnn 67, 638. — dúnsæng 639. 
Dvergasteinn i Seyðisfirði 23 — 

24, 393. 
Dýjanes á Pellsströnd 202. 
dymbildægr 446. 
Dynhagi, sjá Dunhagi. 
Dynjandii Grunnavík 760—761. 
dýnur 448, 740. 
Dýrafjörðr i ísafjarðarsýslu 81. 

247—249, 281, 383—384, 396, 

401—402, 460, 479—480, 546, 

675, 722, 740-741. 
dýridagr 211, 345, 422, 424, 

640. 

dýrleiki (jarða) 47, 48, 63. 83, 
134, 136, 189, 399, 420, 442, 
468, 527, 561, 583, 585, 586, 
648, 677, 737, 



Dægradvöl (sira Gottskálks) 443. 
Dæli i Svarfaðardal 800. 
Dögurðardalsá á HrúteyjarstrÖnd 

i Strandasýslu 461. 
Dögurðarnes á Skarðsströnd 75, 

87, 165, 170, 747—748, 759. 

— Dögurðarnessel 748. 
dönsk tunga 802. 

Ecclesia 81, 286, 364. Sbr. 
kirkja. 

ecteakab 378. Sbr. hjónaband. 
Edlan, sjá Erlendr. 
Efrínúpr i Núpsdal 194—196. 
eísta vika 3, 37, 57. — efstu 

viku orda, sjá kirkja. 
Efstidalr i Ögurssveit 244. 
Eggert Han n esson lögmaðr i 

Bæ á Rauðasandi (d. 1585) 

129, 217, 264, 273, 359, 379, 

502, 504, 506, 517, 562, 595, 

612, 675.^) 
Eggert Jón sson á Okrum i 

Blönduhlið (d. 1719) 167. 
Eggert Snæbjörnsson á Kirkju- 

bóli i Langadal (á 18. öld) 

77, 433, 579. 
Eggertsdót tir : Guðrún , Helga. 
eggver 466. 

Egidius ábóti hinn helgi 459, 
610. 

Egill Egilsson syðra (1497) 366. 
EgiU. Einarsson vestra (1384) 6. 
Egill Eyjólfsson biskup á Hól- 
um (d. 1341) 4. 

1) Vera má aö sumslaðar kunni 
að vera bönd Ara Magnússonar 
utan á bréfnm, Jjar sem hér i 
safninu er talið, að sé hönd Egg- 
erts, þvS að þeir skrifa um eitt 
skeið nokkuð keimhkt. 



ÍŒGISTÍl. 



Egill Grimsson á Skarði í Lauga- 
dal, sýsluinaðr í Hútiavatns- 
þingi og Hegranessþingi i 
(1480—1494; á lífi 1494; dá- 
inn fyrir 1500) 11, 105, 197, 
210—212, 523, 633. 

Egill (Agalus) í Haukadal (1495) 
286. 

EgiU Jónsson syðra, eí til viU 
bróðir Stepháns biskups 
(1492—1503) 116, 635. 

Egill Jónsson vestra (1494) 221. 

EgiU Magnússon nyrðra (1493) 
191. 

EgiU k Varmalæk í Borgaríirði 
(1504) 743. 

Egilsson: EgiU, Einar, Hákon, 
Jón, Sigurðr. 

Egilsstaðir i Elóa 46. 

Eið í Eiðaþinghá 24, 223, 233, 
320—321, 385. — Eiðaþing- 
há 320-321. 

Eið á SeltjarnarneBÍ 458. — 
Eiðsgarðr 458. — Eiðssker 
51, 52. — Eiðstjörn 458. 

Eiðhús i Miklaholtshrepp 65. 

Eidínaborg á Skotlandi 9, 11. 

eiðr 86, 87, 91, 96, 103, 106, 
107, 108, 111, 114, 169, 170, 
175, 178, 193, 212, 228, 229, 
238, 261, 263, 268, 271, 301, 
335, 351, 353, 367, 382, 391, 
B32, 574, 575, 582, 621, 661, 
675, 676, 685, 693, 726, 727, 
756, 774, 783, 792, 811. — 
eineiði 297, 726. — eiðsbróf 
87, 170. — eiðstafr 634, 776. 
• — eiðstaka 755. Sbr. mein- 
eiðr, þrifeiðr. 

Eiell, sjá Egill. 

eigandi 5, 6, 88, 99, 100, 109, 
117, 121, 126, 128, 143, 146, 



148, 


151, 


157, 


159, 


162, 


164, 


166, 


167, 


177, 


185, 


188, 


189, 


195, 


196, 


197, 


204, 


216, 


222, 


224, 


235, 


236, 


237, 


244, 


245, 


251, 


252, 


253, 


255, 


272, 


280, 


291, 


298, 


304, 


306, 


310, 312, 


316, 


317, 


331, 


343, 


347, 


355, 


367, 


369, 


370, 


387, 393, 


399, 


403, 


405, 


411, 


416, 


419, 


420, 


422, 


436, 


438, 


477, 484, 


486, 


487, 


491, 


508, 


513, 


517, 


521, 


525, 


528, 


544, 


552, 


561, 


569, 


570, 


578, 


579, 


580, 


583, 584, 


588, 


591, 


599, 


611, 


614, 


619, 


623, 


629, 


636, 


640, 


648, 


655, 


663, 


677, 


680, 


686, 


690, 


692, 


694, 


714, 


715, 


716, 719, 


724, 


731, 


732, 


733, 


761, 


763, 


770, 


788, 


798, 


805, 


808. 







eiginhjón 421. 

eiginkona, eiginkvinna, eignar- 
kona 106, 136, 139, 159, 
166, 179, 184, 221, 223, 301, 
328, 386, 413, 414, 419, 420, 
421, 520, 544, 587, 747. 

eign full, föst, æfinleg 9, 10, 18, 
22, 25, 28, 29, 84, 87, 99, 
100, 110. 111, 112, 120, 121, 
122, 123, 126, 128, 135, 136, 
142, 143, 145, 148, 151, 160, 
161, 162, 177, 178, 185, 188, 
189, 197, 211, 215, 220, 222, 
224, 225, 230, 231, 232, 234, 
235, 245, 247, 248, 250, 251, 
252, 253, 254, 255, 260, 265, 
267, 270, 272, 273, 277, 277, 
280, 283, 298, 299, 303, 304, 
306, 307, 311, 312, 313, 316, 
317, 319, 320, 330, 331, 333, 
343, 346, 347, 351, 352, 353, 
355, 358, 366, 369, 372, 373, 
384, 387, 392, 393, 394, 395, 



8^ 



REGISTE, 



I 



396, 


397, 


398. 


399, 400, 


402, 


áOá, 


405, 


409, 


410, 411, 


415, 


419, 


422, 


426, 


427, 428, 


432, 


435, 


438, 


441, 


471, 477, 


484, 


486, 


488, 


491, 


495, 503, 


505, 


Ö06, 


512, 


515, 


517, 521, 


524, 


525, 


527, 


528, 


529, 533, 


544, 


549, 


550, 


552, 


554, 558, 


559, 


561, 


569, 


570, 


572, 575, 


576, 


579, 


580, 


583, 


585, 586, 


587, 


591, 


598, 


607, 


611, 613, 


614, 


619. 


623, 


629, 


636, 638, 


639, 


640, 


644, 


648, 


650, 656, 


661, 


663, 


673; 


680, 


687, 692, 


694, 


699, 


700 


703, 


711, 716, 


720, 


721, 


722, 


723, 


724, 726, 


727, 


730, 


731, 


732, 


742, 748, 


750, 


755, 


756, 


757, 


758, 760, 


766, 


770, 


772, 


773, 


788, 798, 


802, 


803, 


804, 


808, 


809. 




eignarjnenti 


171, 


219, 235, 


249, 


268, 384, 


436, 


477, 656, 


661, 


764, 


807. 









eignarorð 613, 614. 
eignarvitni 248, 652, 802, 802, 
809. 



Eikargnípa, landamerki Möðru- 

dals og Bustaríells 198. 
Eilífr Guðmundsson á Snæíugls- 

stöðum (fyrir eða um 1500) 

455—456. 
Einar Árnason nyrðra (1492) 

127. 

Einar Bárðarson í Húnavatns- 
þingi (1502) 602. 

Einar Benediktsson prestr á 
Grenjaðarstað og Skinnastöð- 
ura (1471 — 1495) og siðan 
ábóti á Munkaþverá (1496— 
1505 og siðar) 235, 253— 
254, 302 — 303, 307, 356, 



364—365, 371- 373, 400, 487, 
508, 555, 556, 558, 592, 600, 
614, 628—629, 733, 766. 
Einar Bjarnarson i Borgaríirði 

(1493) 160. 

Einar Björnsson, I^orleifssonar 
hirðstjóra (á liíi 1492; dáinn 
1494 eða fyrri) 105. 126, 231, 
294, 379-380, 427—430, ðlö, 
522, 541, 553—554, 570, 593, 
755—756. 

Einar Brandsson lögréttumaðr 

(1494) 217, 

Jíjin ar Egilsson nyrðra (1493) 
164. 

Einar Egilsson syðra (1670) 
610. 

Einar Einarsson i Borgaríirði 

(1504) 687. 
Ein ar Ein arsson i Húnavatn s- 

þingi, maðr £>rú.ðar Benedikts- 

s (1497 — 1504) 342, 

721—722. 
Ein ar Ein arsson lögróttumaðr 

(1498) 388. 
Einar Einarsson í í>ingeyjar- 

þingi (1499—1502) 415, 631. 
Einar Einarsson sýslumaðr á 

Miðhúsum (d. 1707) 219, 433. 
Einar Eiríksson jonkæri í Vatns- 

firði (d. 1383) 784. 
Einar Erlendsson prestn próf- 

astr og alm en n ilegr d ó m ari 

milli Jökulsár á Sólheimasandi 

og Steinsmýraríljóts (1492 — 

1500) 123, 269, 295 — 297, 

471. 

Einar Eyjólfsson, lögmanns Ein- 
arssonar, í Dal i Eyjafirði og 
í Dal undir Eyjafjöllum 
(1495—1497) 268, 375. 



RÉGISTR 



Einar Eyvindsson i Húnavatns- 

þingi (1502) 602. 
Einar Guðmundsson syðra (1492) 

117. 

Einar Haldórsson nyrðra (1493) 
166. 

Ein ar Hálfdán arson nyrðra 
(1495—1505) 261, 761- 762. 

Einar Hallfreðarson í Húnavatns- 
þingi (1446) 7. 

Einar Hallsson bóndi i Árness- 
þingi (1496) 324. 

EinarHaUsson (veginn 1498) 407. 

Einar ímason i Skaptafellsþingi 
(1496) 297. 

Einar Ingimundarson prestr i 
Steinsholti og í Hrepphól- 
um, ráðsmaðr Skálholtsstóls 
(1500—1505) 490, 491, 567, 
603, 621, 622—623, 665, 698, 
739, 812—813. 

Einar ísleifsson ábóti á Munka- 
þverá (d. 1487) 177 - 178. 
372. 

Einar Jónsson i Eyjafirði (1493) 
203. 

Einar Jónöson vestra (1498 — 

1504) 401, 543, 741. 
Einar Jónsson, Sigmundssonar 

(1505) 757—758. 
Einar Jónsson prestr syðra 

(1502-1504) 617, 698. 
Einar Jónsson eystra (1634) 511. 
Einar Jónsson konrektor í Skál- 

holti (d. 1788-1789) 53. 
Einar Magnússon nyrðra, maðr 

HerþrúðarEiriksdóttur (1495- 

1504) 263, 413-414, 719— 

721. 

Einar Magnússon í Árnessþingi 
(nm 1460) 457. 



Einar Nikulásson galdrameistari, 
prestr á Skinnastað (d. 1699) 
465, 468. 

Einar Oddsson, Pétrssonar, á 
Hoíi í Vatnsdal, sýslumaðr 
Húnvetninga (1492 — 1505) 
104, 180, 217, 273, 278, 308, 
314, 318 — 320, 349 — 350, 
360. 367, 397—398, 427, 437, 
496 — 497, 500, 502, 575, 
602-603, 607, 705, 773—774, 
777—778, 791—792, 810 — 
811. 

Einar Oddsson i Borgaríirði 
(1504) 687. 

Einar Ólafsson, Filippussonar 
(1496 — 1504) 314 — 315, 
349-354,368,397-398, 418, 
514-516, 533 — 536, 554, 

595—597, 638, 680- 
Einar Ólafsson í Eyjaíirði (1495— 

1502) 265, 553, 629. 
Einar Ólafsson, Jóussonar vestra 

(1498) 383—384. 
Einar Ólafsson i Borgarfirði 
■ (1501) 552. 

Ein ar Pálsson á Pauðasandi 

(1704) 795. 
Einar prestr i Mýrasýslu (1504) 

744. 

Einar Snorrason Olduhryggjar- 
skáld, prestr á Staðastað 
(1497-1504) 377, 603, 617, 
713. 

Einar Sveinsson vestra (1492— 
1504) 101. 248, 480, 674— 
676. 

Einar á Valbjarnarvöllum (1504) 
743. 

Einar Þórarinsson vestra (1504) 
690. 



846 



ÍÍEGISTR 



Einar Þórðarson vestra (IðOO) 
519. 

Einur I> r leif s so n , Ár u aso q ar , 
hirðstjóri (d. 1453) 6, 105, 
571. 

Einar Þorleifsson vestra (1480 — 
1503) 12; 636. 

Einar Þórólfsson á Hofsstöðum 
og Knerri, umboðsmaðr Dið- 
riks Pinings, prófentumaðr á 
Helgafelli (1493—1505) 156— 
157,166-167, 185, 273, 416, 
496—497, 580—581, 639, 690, 
803- 804. 

Einar Þursteinsson eystra (1492) 
118-120. 

Einar Þorsteinsson vestra (1492) 
141. 

Einar Þorsteinsson prestr nyrðra 

(1497) 372. 
Einar Þorvaldsson djákni á 

Hólum (1492 -~ 1493) 128, 

193. 

Einar Þorvaldsson bróðir á 

Helgaíelli (1493) 157. 
Einar Ornólfsson vestra (1496) 
Einaradóttir: Helga, Herdis. 

289—290. 
Einarshöfn á Eyrarbakka 695, 

696. 

EinarssoD : Arnbjörn, Árni, 
Bjarni, Björn, Brandr, Egill, 
Eiuar, Eirikr, Eyjólfr, Eysteinn, 
Einnbogii Gizuri Grímr, Guð- 
raundrj Haldór, ísleifr, Jón, 
Magnús. Marteinn, Oddn Ól- 
afr, Salomon, Sigmundr, Step- 
hán, Stígr, Þórðr. 

Einarsstaðir í Reykjadal 234, 
307, 686, 732. 

eindagi 780. 



Eindriði, sjá Indriði. 
Einholt í Biskupstungum 580 — 
581. 

Einholt í Hornaíirði 449—451. 

einhögldungr 448. 

einkaup 608. Sbr. verzlun. 

einmæli 705, 706. 

eiuskepta 740. 

Eirikr Bjarnason umboðsmaðr 
Stepháns biskups (1495) 277. 

Eirikr Björnsson í Árneasþingi 
(1504) 692. 

Eiríkr Einarason prestr á Grenj- 
aðarstað (1493-1505; d. 1507) 
158—159,275, 312—313, 370, 
372, 386, 387, 487, 545-546, 
555—556, 558, 721, 731, 733, 
766. 

Eirikr Gíslason nyrðra (1492) 
144. 

Eiríkr Haldórsson, ábóta Orms- 
Eonnr áÁlptanesi (1494—1498) 
102, 358—364, 388—391, 751, 
816. 

Eirikr Ivarsson lögréttumaÖr 

nyrðra (1495—1502) 264, 477] 

502, 505, 631. 
Eiríkr Jónsson i Hornafirði (um 

1500) 451. 
Eirikr Jónsson vestra (1492) 92. 
Eirikr Loptsson, GAittormssonar, 

á Grund i Eyjaíirði (d. 1473) 

148, 489 - 490, 646 — 648, 

807-810. 
Eirikr Oddsson í Húnavatnaþingi 

(1498) 411. 
Eirikr Ormsson eystra (1496 — 

1497) 310, 345—346. 
Eirikr prestr (vestra; 1495) 285. 
EirikrSigmundsson prestr nyrðra 

(1492- 1493) 90, 109, 128, 



ÍIEGISTR 



847 



158, 163, 166, 168, 173, 187, 
193. 

Eirikr Sigurðsson syðra (1492) 
106, 110, 113. 

Eiríkr Sumarliðaaon, Eiríksson- 
ar, prestur í Saurbæ í Eyja- 
íirði og siðar ábóti á Þing- 
eyrum (1497—1505; d. 1516) 
346—347, 372, 509,545, 555, 
556, 558, 592, 614, 624-625, 
646, 771—772, 809. 

Eirikr Valerianusson (Þórarins- 
sonar) bróðir á Helgafelli 
(1493) 157. 

Eirikr (Eyjólfr) Þorbjarnarson 
í Árnessþingi (1504) 692. 

Eirikr Þorsteinsson bóndi og 

íögréttumaðr i E,angárþingi 

(1497—1500) 376, 392, 507— 
508. 

Eiriksstaðir á Jökulsdal 198. 
Eiriksstaðir á Mýrum 616. 
Eiríkastaðir i Svartárdal 522, 

729—730. — Eiriksstaðatjörn 

523, 729. 
Eiríksdóttir : Herþrúðr. Ingi- 

^Jörg, Ingvildr, Kristín, 
Eiríksson : Ari, Árni, Brynjólfr, 

Einar, Hallvarðr, Jón, Sveinn, 

Teitr, Þorleifr, Þorsteinn, Þor- 

valdr. 
eirskál gylt 155. 
Eiuindr, sjá Eyvindr. 
ektaborin börn 538. 
eWaakáli, sjá húsakynni. 
eldr 2. — eldibrandr 27. — 

elditorf 236. — eldiviðr 46, 

236, 332. - eldsgögn 18, 

63, 183, 544. 

Elen á SauðafeUi (d. fyrir 1500) 
459. 

Di|)l. I8l. VII. B. 



Elliðaá í Mosfellssveit 50. 
Elliðahöfn, skipstaða frá Kall- 

aðarnesi 45. 
EUendr, sjá Erlendr. 
Ellingr, sjá Erlíngr. 
elztu menn 385, 621, 656. 
embætti, embitzmenn 78, 181, 

379, 380, 769, 787. 
Endriði^ sjá Indriði. 
Engey á Kollafirði 50—52, 189, 

334—335. 
Engeyjar fyrir Fellssírönd 75. 
engi, engjatök 53, 59, 102, 299, 

304, 346, 399, 441, 465, 607, 

694, 770, 807. 
Engihlið i Langadal 211. 
Engilbertsson : Jón. 
Engimýr í Oxnadal 146. 
Eugland, Engiendiugar, eingelsk- 

ir (enskir) menn (kaupmenn) 

12, 13, 59, 374, 495, 497. — 

enskt klæði 362. 
Euni (= Ólafsvíkrenni) 416, 639— 

640. 

Enni á Heíasveit 602, 659. 
Epimachus martyr 260. 
epiphania sjá festum. 
episcopus 364, 464. Sbr. biskup. 
eptirför 323. 

eptirkoraendr 90, 98, 118, 135, 
141, 151, 165, 173, 182, 186, 
187, 204, 205, 224, 225, 231, 
246, 262, 305, 308, 312, 333, 
343, 345, 371, 374, 394, 397, 
406, 410, 417. 423, 431, 439^ 
507, 576, 577, 578, 579, 59o' 
594, 609, 649, 677, 695, 696, 
718, 720, 723, 747, 788, 790, 
804, 805. 

eptirkæra 122, 514, 553, 554. 

eptirmálsmenn 631. 

54 




848 



REGISTR. 



eptirmæli 239. 

erfð 144, 145, 156, 180, 183, 
205, 249, 250, 255, 259. 265, 
268, 281, 314, 819, 320, 322, 
330, 348, 352, 353, 372, 385, 
418, 428, 432, 435, 436, 462, 
478, 514, 515, 518, 533, 541, 
547, 557, 565, 570, 591, 596, 
602, 640, 647, 653, 660, 662, 
680, 699, 700, 701, 731, 764, 
772—791. — erfðagóz 346, 
792. — erfðaskipan 435, 436, 

— erfðaskipti 704 — erfða- 
tal 274, 315, 353, 368, 435, 
471, 504, 515, 518, 563, 564. 

erfð hÍDS krossfesta 171. 

erfingi 1, 85, 88, 98, 126, 128, 
135, 136, 141, 143, 144, 145, 
148, 162, 166, 173, 210, 215, 
217, 224, 225, 231, 233, 234, 
246, 251, 256, 258, 261, 262, 
268, 269, 270, 283, 292, 298, 
299, 304, 805, 307, 308, 311, 
316, 322, 333. 343, 345, 346, 
355, 358, 864, 369, 374, 378, 
387, 389, 397, 399, 402, 403, 
405, 406, 410, 420, 422, 423, 
432, 436, 438, 450, 459, 474, 
477, 493, 494, 495, 505, 521, 
528, 532, 544, 552, 554, 558, 
561, 569, 570, 571, 572, 578, 
579, 584, 586, 588, 591, 594, 
595, 597> 618, 631. 632, 649, 
660, 677, 678, 679, 694, 695, 
700, 701, 705, 720, 721, 722, 
723, 732, 749, 770, 771, 788, 
800, 803, 804. 

Erfiriseyi sjáOrfirisey (Örfærisey). 

erkibiakup 158, 159, 259, 473, 
494, 565, 605, 646, 772, 786. 

— erkibiskupsdómr 771. 



Erlendr í Akrhöfða (d. fyrir 1318) 
466. 

Erlendr Bjarnason, Marteinsson- 
ar, á Ketilsstöðum á VöUum 
(1500—1504) 512, 714—716. 

Erlendr Bjarnason í Árneasþingi 
(1665) 622. 

Erlendr Erlendason, Narfasonar, 
aýslumaðr, bóndi á Hlíðarenda 
og Kolbeinsstöðum (1494 — 
1495; virðist hafa dáið seint 
á árinu 1495) 224, 234, 252— 
253, 265—268, 273-274. 

Erlendr Erack lögmaðr í Björg- 
vin (1498) 408. 

Erlendr Jónsson syðra (1495) 
252-253. 

Erlendr Htli i Skálholti (1502) 
628. 

ErlendrMagnússon nyrðra (1498) 

381—383. 
Erlendr Óblauðsson i Húnavatns- 

þingi (1494) 212. 
Erlendr Sighvatsaon í Arness- 

þingi (1502) 621. 
ErJendr í Skógum í Stafholts- 

tungum (1504) 743. 
Erlendsson : Einar, Erlendr, 

Hallr, Helgi, Jón, Magnús, 

Narfi, Oddr, Vigfús, Þorvarðr. 
Erlingr Gríalaaon, Filippuaaonar, 

sýslumaðr í Barðastrandar- 

sýalu (1504) 699—701, 722— 

723. 

Erlingsson: Jón. 

Ermataðir (Ormstaðir, nú Erp- 

staðir) á Eellaatrönd 4591 
Erpstaðir, sjá Ermstaðir. 
Esjuberg á Kjalarnesi 339. 
Eskjuholt (Eskiholt) á Mýrum 

64, 289, 290. 



REGISTE. 



849 



Espikóll í Eyjafirði 529. 530, 

681, 685. 
Espólín, sjá Jón Espólíu. 
©xaltacio crucis 401. 
excessua 113. 

exemplum actorum judicis 118. 

ey, eyjar 288, 402, 461, 479, 
559, 656. 

Eydalir, sjá Heydalir. 

eyðigarðar 770. 

eyðijarðir 593, 768. 

eyðijöklar 295, 296. 

eyðikot 203, 204. 

eyðslueyrir 586. 

Eyfundr, sjá Eyvindr. 

Eyjafjöll i Rangárþingi 16, 35, 
38, 39, 89, 225- 226, 375, 
431—433, 749—750, 805. 

Eyjafjörðrí Vaðlaþingi 99, 100, 
109, 120- 123, 137 - 138, 164, 
178, 203, 229—230, 233 —234-, 
255, 260, 262, 263, 265-268, 
274, ^80 —281, 2íi4, 303, 306, 
317—318, 365, 3/3, 415, 436- 
439, 477, 478-479, 516— 518, 
524-525, 529, 530, 551, 553, 
582-584, 611, 614, 629, 646- 
648,664,681, 685, 730, 732, 734, 
735, 755, 761 - 762, 7i% 790, 
791, 797, 803, 805. 

Eyjólfr Andrésson i Húnavatns- 
þingi (1499) 413. 

^yjólfr Einarsson lögraaðr (d. 
íyrir 1495) 39, 269. 

Eyjólfr Einarsson, Eyjólfssonar, 

í Bal undir Eyjafjöllum, „bisk- 

upsmágr" (þ. e. teingdasonur 

Jónsbiakups Arasonar; 1553) 
39. 

Eyjólfr Eyjólfsson undir Hálsi 
í Hamarsfirði (um 1500) 448. 
Eyjólír Gíslason, Eilippussonar, 



í Haga (1492—1505) 128— 
130, 167, 4D4— 4Ö5, 421, 518, 
699—701, 718—719, 722, 799. 
Eyjólfr Helgason syðra (1493) 
189. 

Eyjólfr Hjaltason sýslumaðr í 
^verái'þingi syðra (1480, d. 
íyrir 1498) 12, 399. 

Eyjólfr Jónsson prestr á Völlum 
í Svarfaðardal (d. 1745) 211, 
443, 496, 499. 582, 603, 688, 
692. 

Eyjólfr Ketilsson 1 Eiðaþinghá 

(1498) 385. 
Eyjólfr Kolbeinsson i Grlmsnesi 

(um 1500) 457. 
Eyjólfr Ólafsson i Húnavatns- 

þingi (1494) 211. 
Eyjólfr Sigurðsson undir Eyja- 

fjöllum (1494) 225. 
Eyjólfr Sigurðsson prestr í Gufu- 

dal (1497 — 1504) 250, 518, 

655, 676. 
Eyjólfr Þorkelsson í Eyjaíirði 

(1493) 164. 
Eyjólfr Þórólfsson nndir Eyja- 

fjöllura (1494) 225. 
Eyjólfr Þorsteinsson í Húnavatns- 

þingi (1502) 602. 
Eyjólfr Þorvaldsson i Þingeyj- 

arþingi (1494) 213. 
Eyjólfsdóttir: Margrét. 
Eyjólfsson: Beinir, Egill, Ein- 

ar, Eyjóifr, Guðni, Gunnar, 

Jón, Loptr, Magnús, Oddr, 

Ólafr, Þórarinn. 
Eyjólfsataðir á VöIIum 222. 
eykr 441, 547. 
Eyma i Selvogi 583. 
Eyner, sjá Einar. 
Eyolbr, sjá Eyjólfr. 



850 



REGISTR. 



Eyrarbakki í Árnessþingi (1504) 

696. Sbr. Bakki. 
Eyrargarðseingi í Múlaland í 

Saurbæ 71. 
Eyrarsveit á Snæfellsnesi 388 — 

391, 590, 680, 690, 746, 

747—748. 
eyrartangi 4. 

Eyri i Álptaíirði (Narfaeyri) 66, 
185. 

Eyri í Bitru 85, 141 -143. 
Eyri i Eyrarsveit (Öndverðeyri) 
690. 

Eyri i Ingólfsfirði 288. 

Eyri i Kjós 54. 

Eyri i Kollafirði 402. 

Eyrií Mjóafirði vestra 244, 637. 

Eyri í Seyðisíirði vestra 286. 

Eyri í Skutilsfirði 396, 423, 588, 

672, 682. — Eyrarskógr 806. 
eyristollar 70, 149. 
Eyrný (i Drápublíð um 1490) 

669. 

eysill, sjá búsgagD. 

Eysteinn Bran dsson sterki i 

Mörk á Landi (1505) 788. 
Eysteinn Einarsson í Eyjafirði 

(1504) 681. 
Eysteinn Guðmundsson á Snæ- 

fuglsstöðum(fyrir 1500—1505) 

455—456, 813. 
Eysteinn Jónsson prestr i Hafs- 

íjarðarey (1505; d. 2. Júní 

1536) 665, 788, 799. 
Eystrihreppr (Gnúpverjahreppr) 

1 Árnessþingi 44, 491, 620— 622. 
Eystrivellir á Landi 333, 334. 
Eyuinztson, ajá Eyvindssou. 
Eyvindará i Eiðaþinghá 27, 33. 
Eyvindarfjarðará á Ströndum 

461.^ 



Eyvindarstaðir í Blöndudal 105, 

245, 404. 
Eyvindartunga í Langadal i Ár- 

nessþingi 325. 
Eyvindr Bergsson i Anstfjörð- 

um (1495—1502) 257. 
Eyvindr Guðmundsson lögróttu- 

maðr i Strandasýslu (1494 — 

1504) 209, 283, 360, 388, 

425, 589, 704, 727. 
Eyvindr Tumason lögréttumaðr 

(1495) 271. 
Eyvindsson : Einar, Guðmundr 

Helgi, Jón, Þorsteinn. 

Faðir, andligr, andaligr, andarligr, 
elskuligr, verðugr, virðuligr 
(biskup) 10, 12, 89, 91, 100, 
106,110,114, 117, 124, 125, 128, 
146, 148, IðO, 151, 162, 166, 168, 
170, 173, 193, 197, 269, 278, 
357, 408, 492, 494, 509, 545, 
549, 555, 556, 557, 559, 560, 
568, 592, 601, 604, 611, 625, 
646, 718, 721, 731, 734, 766, 
778. — helgasti faðir (páfinn) 
769, 783, 787. 

faðir: föðurarír 167, 212. 

Eagrabær „á SvalbarðsstrÖnd" 
529-530. 

Eagradab- í Breiðdal 120. 

Eagradahrá Rosmhvalanesi 457. 

Eagradalr (innri) i Saurbæ i 
Dalasýslu 72, 406. 

Fagradalr (ytri) á Skarðsströnd 
758, 759. 

Fagradalstunga í Saurbæ 72. 

Eagraskógr á Árskógarströnd 
802—803. 

Fagrey fyrir Skarðsströnd 72. 

faldr á bréfi (plica) 145. 

FaUandastaðir í Hrútafiði 67. 



'é 



fals 497, 658, 660. — falabréf 
415, 581, 762, 782, 785. ~ 
falsmál 9. 

fangavottar 351. 

faramenn 153. 

farargreiði 208. 

Farbotnar í Grrimsnesi 457. 

Far bið mjóa i Grímsnesi 457. — 

fardagar 92, 97, 101, 102, 103, 

104, 108, 111, 113, 115, 120, 

125, 142, 143, 149, 150, 162, 

166, 169, 178, 181, 194, 197, 

206, 211, 249, 254, 255, 262, 

271, 282, 290, 297, 301, 347, 

355, 362, 395, 396, 403, 421, 

437, 444, 445, 455, 468, 475, 

482, 488, 489, 510, 526, 569, 

581, 588, 612, 636, 658, 663, 

644, 674, 680, 684, 685, 691, 

713, 720, 761, 765, 779, 784, 
792, 802, 806, 809, 811, 812. — 

fardagavika 183, 260, 354, 695. 

farmaðr 669. 
larvegr 8, 559. 

ráskrúð, á i Dalasýslu, 93, 94, 
95, 

Fáakrúðsfjörðr eystra 30, 687. 
fasta204, 240. — föstninngangr 

253. — föatutíðir 240. 
fastaeign, fasteign, íastagóz 265, 

273, 278, 343, 435, 503, 559. 

560, 763. 
íat (ilát): rauð föt 745. — 

vernizað fat 740. 
fátækir menn 240, 241, 246, 

447, 474, 726, 810. 

fé, fómunir, 2, 49, 94, 95, 97, 
174, 175, 176, 180, 193, 212, 
251, 284, 347, 361, 362, 364, 
406, 537, 540, 548, 557, 571, 
591, 596, 598, 599, 623, 659, 
662, 663, 669, 674, 691, 719, 



720, 757, 758, 775. — fjáreign 
175, — fjárforrœði 345, 659. - 
fjárhald 595, 659, 662. - fjár- 
heimtur 284, 375, 376, 427, 481. 

— fjárlag 146, — fjármagn 57, 
569. — íjársekt, fósekt 111, 
197, 312, 577, 589, 590, 596, 
728, 787, 788, 799- — íjárskaði 
764. — fjárupptektir 319, 323, 
540, 551, 673, 674, 728. — fjár- 
vöxtr, févöxtr 547, 548, 792, 798. 

- fébætr 789. — fégirni 540. — 
fégjafir537. — fégjald 246. 391, 
695. — fékaup 412, 808. — fé- 
missir 384. — féskakki, fjár- 
skakki 231, 426, 481, 505, 506, 
583, 660, 704. — féskipti 261, 
435, 478, 504, 650, 756, 758. 

fé, fénaðr 162, 163, 455, 735, 
744. — fjárbeit 57. — fjár- 
maðr 59. — fjárrekstr 558, 
559. 

félag 139. - félagar 263. 
félegr dagr 631, 633. — féleg- 

beit 630, 631, 632. 
rell(in) i Mjótsdalshéraði 24. 
Pell i Kollaíirði 73, 206, 219, 

262, 294, 468—469, 520—521, 

586, 587. 
Pell i Sléttuhlið 166. 
rell = StaðarfeU 74. 
Fellseudi i Dölum 437. 
Fellah verfi i Horn aíir ði 45 1 , 

452. 

Fellsmúli á Laudi 513, 514. 

Fellsatrönd i Dalasýslu 6, 87, 
165, 170, 201, 202, 588. 617, 
618, 651, 652, 747, 748. 

fen 170, 294. 

feria, feriæ (rúmbelgir dagar : 
feria aecuada = mánudagr; 
íeria tercia = þriðjudagr; 



852 



REGISTE. 



feria qvarta = miðvikudagr; 
feria qvinta = íimtudagr; 
feria sexta = föstudagr; feria 
septima = laugardagr) 172, 
179, 182, 187, 202, 259, 279, 
418, 434, 438, 685. 

ferjan 630, 631, 632. 

Ferjubakki í Borgarfirði 64. 

í^erjuhamar i Grimsneai 457. 

rerstikla á Hvalfjarðarströnd 55. 

festÍDg 259, 260, 274, 330, 352, 
853, 413, 425, 492, 530, 563, 
570, 603, 604, 606, 808. — 
festingarbréf 224, 313, 315, 
329, 413. — festingardagr 
306. — festingarorð 352. — 
festingarvottar, (- vitni) 1 39, 
266, 328, 413. 

festum, festa sanctorum 46. — 
festum Agathæ virginis 470. 

— Agnetis virginis 618. — 
Ambrosii episcopi 307, 761. — 
Andreæ apostoli 662. — Au- 
gustini episGopi 344. — Au- 
gustini Angelorum (!) 635. — 
B arn ab æ ap ostoli 203 , 603 , 
734, 774, 777. — Bartholomei 
apostoli 513. — Blasii epi- 
scopi 754. — Bonifacii epi- 
scopi 486, 561. — Brigidæ vir- 
ginis 98. — Chatarinæ 230. 
■ — ■ Ceciliæ virginis 147. — 
Corporis Christi 263, 310, 386, 
423, 767. — Donati episcopi 
415. — Egidii abbatis 610. 

— Gereonia et sociorura ejus 
585. — Gregorii papæ 678. 

— Johannis apostoli 754. — 
Johannis & Pauli 567. — 
Johannis baptistæ 37. — Jo- 
bannis episcopi 337, 338, 339, 



340, 687. — Lamberti epi- 
scopi 312, 516, 613. — Laur- 
entii 434. - Lionhardi 285. 
Luciæ virginis 531. — Lucæ 
evangelistæ 140, 524. — Magni 
ducis 594, 595. — Margaritæ 
virginis 718. — Maria Mag- 
dalenæ 719. — Martini epi- 
scopi 527. — Matthei apostoli 
279, 438, 475, 518. — Me- 
dardi & GiUardi 383. — 
Michaelis archangeli 585. — • 
nativitatis Mariæ 131, 311, 
398, 721, 731, 794, 795. - 
Nerei & Achiliei 599. — Olai 
regis 191. — Petri & Pauli 
702. — Philippi & Jacobi 
174, 340, 597, 631. — reli- 
quiarum 316, 730, 800. — 
Scholasticæ virginis 408. — ■ 
Sanctorum in Selio 394. — • 
Septem dormientiura 511. — ■ 
Simonis & Judæ 373, 803. — 
sanctæ trinitatis 37. — unde- 
cim millium virginum 525. — 
Ursulæ526. — Valentini U5. 
— Visitacionis, sjá Maria — 
Viti sociorumque ejus 696. 
Sbr. dagr, raessa. 

Pífustaðir í Selárdal vestra 402. 

Fíflholt í Landeyjum 40. 

fíkjur 398. 

Mlippus Pilippusson i Húna- 

vatnsþingi (1493) 180. 
Pilippus Jónsson prestr í Sauð- 

lankadal (d. íyrir 1501) 578. 
Filippus Oddssou prestr í Skaga- 

íirði (1497) 346. 
Pilippus postuli 174 207, 340, 

597, 631, 634. Sbr. Jakob 

postuli, 



EEGISTR. 



853 



Filippus Þorleifsson, Svartsson- 
ar, á Eeykhólum (1384) 4—6. 

Pilippusson ; Grísli, (Hermann), 
Jón, Loptr, Ólafr, Sigurðr. 

Pilpus, sjá Filippus. 

Pimbogi, sjá FÍDDbogi. 

fimtidagr, fimtudagr 100, 109, 
114, 148, 159, 163, 192, 195, 
203, 206, 213, 224, 236, 279, 
302, 318, 337, 338, 366, 373, 
380, 394, 396, 405, 425, 469, 
470, 478, 519, 522, 555, 556, 

558, 567, 573, 575, 607, 619, 
622, 635, 675, 681, 682, 688, 
716, 722, 725, 760, 768, 778, 
798, 808. 

íingrgull 232, 233. 
Knnaheiði í Grimsnesi 457. 
rinnastaðir i Höfðahverfi 730— 
731. 

Knnastaðir í Sölvadal 234. 

Knnbogadóttir : Guðlaug, Guð- 
ríðr, Ragna. 

Knnbogason: Jón, Þorsteinn. 

Knnbogi Einarsson, ábóta Is- 
leifsson ar, pr estr nyrðra 
(1495—1505), prestr á Grenj- 
aðarstað 1507 og síðar, og 
siðast ábóti á Munkaþverá 
253—254, 305—307, 555, 556, 

559, 592, 629, 733, 766. 

Einnbogi Jónsson lögmaðr og 
sýslumaðr í Þiugeyjarþingi 
(1492-1505) 120—123. 147, 190, 
216-^218, 223, 229-230 264- 
268, 270-271, 273-274, 279- 
280, 317-318. 353, 358-360, 
367^368, 388, 391 - 392, 397, 
414, 418-419, 425-428, 434— 
437, 443-444, 477 — 478, 482, 
492—503, 505-506, 522, 524- 
525, 533, 537-538, 542, 550— 



551, 553, 561—562, 566, 569- 
570, 572, 575 -576, 582, 584, 
589, 606-608, 613 -bl4, 630— 
633, 635, 641-643, 646—648, 
649-652, 656-662, 679, 704— 
713, 734— ^y35, 752, 772 — 773, 
785—786, 789—790, 807-810. 

Einnraörk á Fellsströnd 588. 

Finnr Jónsson biskup í Skál- 
holti (d. 1789) 668, 747. 

Einnr Pétrsson lögréttumaðr 1 
Ljárskógum (1504) 725. 

Finnr Vilhjálmsson í Hörgárdal 
(1495) 236. 

Finnr Þorvaldsson í Skagafirði 
(1501) 548. 

Finnason: Arnór, Böðvar, Gils^ 
Guðmnndr, Ingiraundr. 

Finnsstaðir i Eiðaþinghá 320— 
321. 

Fiskabjarg í Borgaríirði eystra 
385. 

Fiskilækr i Melasveit 59. 

íiskr, fiskar 155, 278, 279, 288, 
374, 417, 450, 497, 608, 718, 
736, 744, 771, 810. - - tíuudi 
hver íiskr 279. — fiskatollr 
278, 279. — fiskreki 455. — 
fiskveiði 60, 141. 

fiskr verðaura 377, 378. 

Fitjar i Skorradal 61, 376. 

Fitjar í Viðidal 757, 758. 

fjalir 234, 456, 638. - fjala- 
diskar 287. 

fjall 53, 523. — fjallgarðr 799. 

Fjall = Möðrudalsfjöll 198, 466. 

Fjalleyrar i Skötufirði 82. 

Fjalvörður (Fjallvörðar), landa- 
merki Núps i Núpsdal 196. 

fjandinn 238, 474. 

fjara20, 46, 237, 279, 451, 452, 
454, 455, 714. — fjöruför 74, 



854 



iŒGISTR. 



— fjörugögn 415. — iQöru- 
mark 41, 451. — fjörunytj- 
ar 346. 
fiarski 78, 130. 

fjórðungsgjöf 139, 181, 280, 300, 
310, 311, 369, 406, 447 (neð- 
anni.), 520, 521, 571, 586, 
587, 591, 720, 733, 734, 791, 
792. 

fjórðangsveiði 64. 
fjórmenningr 769, 782. — fjór- 

menningsmein 428, 
íjós 25, 95; 445. Sbr. Msakynni. 
rjós i Svartárdal 522— 523, 

729—730. 
Ejósatunga i Fnjóskadal 305 — 

307. 
fjúk 294. 

fjölmæli 712, 713. 
fjörðr = Breiðafjörðr 5. 
Fjörðr i Mjóafirði 394. 
Plaga i Vatnsdal 318^. 
Elagbjarnarholt á Laudi 333— 
334. 

Elatey á Breiðaíirði ]2, 13, 79, 
244, 286, 404 ~ 405, 476, 
543—544. 

riatey fyrir riateyjardal 234, 
249-250, 255. — Mateyjar- 
dalr 138. 

Plautafell í Þistilsíirði 400. 

riensborg 748—750. 

fljót (i á) 56. 

Eljót(in) i Skagafirði 216. 

rijótsdalr, Fljótsdalshérað i 
Anstfjörðum 26, 222, 258, 
309—310, 312 — 313, 345— 
346, 356 — 357, 395, 400, 
446—447, 486—487, 511— 
512, 526, 686—687. 

Fljótsdalsgarðr i Kelduhyerfi 214. 



rijótshlið(in) i Eangárþingi 12, 

316, 717, 735, 805. 
nó(inn) í Árnessþingi 44, 45, 

47, 89, 152, 453—455, 622— 

623, 695—696. 
Plói, sjá Húnaflói. 
Flókadalr i Borgarfirði 61, 62. 
riosadóttir: Steinunn. 
floti, flotar 638, 639, 744. Sbr. 

búsgagn, koppafloti, smjörfloti. 
jPlóvent Þórarinsson nyrðra 

(1505) 789. 
Móventsson: Ándrés, í>orbjörD. 
riugumýri í Blönduhlíð 577— 

578, 646, 648. 
fluxus sanguinis (tiðir kvenna) 

239. 
flæðarmál 4. 

flöskulás 156, 638, 639. Sbr. 

búsgagn. 
Fnjóskadalr i Suðrþingeyjarþingi 

138, 163 — 164, 177—178, 

306-307, 371—373. 
fóðr 103, 743, 744, 785.' — 

fóðrapeningr 726. — fóðrtaka 

725. 

fógeti (foget, fogede, fóviti) 13, 

217, 379, 380, 408, 626, 750, 

786, 787. 

folaldl • . -L ^ 
foli I ^'^^^' 

fontklæði l ' ' 1 ' i ' 
fontsumbúningrí ^"'^1^' 

forboð 178, 277, 438, 768, 772, 

781, 782. 
fordjartelse 10. 
fordúkar, sjá kirkja. 
foreldri 66, 135. 
foríaðir 9. 

forföll 91, 212, 213, 297, 351, 
382, 545, 625^ 635, 693. 



EEGISTR 



855 



forlag 527, 769. — forlagseyrir 
175. 

forligelse 10. 

forlíkanarbréf 612. 

formaðr (skips) 338, 385. 

form en n (kirkju og klaustra) 
90, 106, 118, 135, 151, 182. 
187, 196, 204, 205, 214, 222, 
304, 312, 326, 351, 356, 395, 
399, 428, 431, 459, 493, 564, 
577, 582, 616, 619, 696, 698, 
718, 761, 768, 781, 804. 

formi, forraadúkr, sjá kirkja. 

forn texti lögbókar 436. 

fornæmÍDg 261. 

íororð 104, 172, 246. 

-forráð 1, 317. — forráðamenn, 
153, 646. 

forræði (frjálst) 121, 177, 189 
222, 224, 225, 235, 245, 254, 
274, 299, 304, 306, 311, 316, 
317, 320, 334, 350, 369, 387, 
393, 395, 397, 399, 400, 402, 
405, 410, 419, 423, 432, 438, 
484, 491, 506, 524, 527, 528, 
579, 586, 598, 614, 619, 623, 
629, 636, 648, 661, 694, 699, 
700, 701, 711, 720, 722, 730, 
732, 756, 788, 803, 804, 809. 

forræði kirkjunnar 110, 

forræðismaðr 491. 

forræging 535. 

jors, sjá foss. 

forsagnarvottr 326, 400, 411, 

412. 
forskript 53. 
íorskrivelse 10. 
íorsmæelse 534. 
forsóman 292, 547. 
íorstaða 182. 
forstjóri 107, 110. 



forstofa, sjá Jiúsakynni. 
forsvar 106, 107, 296, 414, 439, 

707, 765. - forsvarsmaðr 293, 

361. 
forsæti 638. 

forustusauðr 443. Sbr. sauð- 

pening. 
forvaran 261. 

forverari 259, 492, 567, 616, 

630, 683. 
forverk 728. 
forþénan 717, 718. 
Foss = Brúarfoss 64. 
Poss = Langárfoss k Mýrum 

62. 

Foss (Laxfoss) i Stafholtstung- 

um 743. 744, 745. 
Fossar á Kjalarnesi 53. 
Posslækr í Melasveit 59. 
Fossnes i Oifosi 622-623. 
Fossvogslækr i Fossvogi 52. 
fóstr og íramfærsla 176. 
íóviti, sjá fógeti. 
fráfall 256, 270, 348, 450. 
Prakkaiies á Skarðsströnd 244. 
frakt 497, 

framburðr 101, 206, 265, 338, 
339, 340, 689. 

framílutningr 175. 

framfærsla, framfæri 144, 145 
174, 175, 176, 178, 200, 216, 
227, 233, 234, 307, 316. 333, 
334, 409, 473, 475, 549, 586, 
619, 620, 691, 720, 774. — 
íramfærslumál 174. — fram- 
færalumenn 176. 

framgreiðsla 260. 

framsaga 547. 

íramtal 18, 347. 

Eranciscusdagr 522. 

frelsi 91, 142, 169, 296, 402 



856 



EEGISTE. 



415, 528, 541, 649, 685, 725, 

770, 779. 
friðleiki fjár, frítt fé 79, 172, 

209, 271, 298, 304, 361, 390, 

391, 481, 586, 612, 6á8, 684, 

685, 798, 802. 
íriðr 127, 209, 210, 243, 305, 

322, 364, 402, 632, 653, 790. 

— íriðbrot 799. 
friðr og íélegr dagr 216, 217, 

589, 590, 701, 702. 
rriðrik Eggerz SkarðsþÍDga- 

prestr (d. 1894) 6. 
friheit 86. 

frilla 223. — írillulifi, frillulifD- 
aðr 563, 665, 605, 606. - 
frillusoDr 353. 

frjádagr 446. 

Er:ðá á SuæfellsDesi 416, 640. 
EróðaeÍDgi í Norðrárdal 63. 
Eróðastaðir i Hvitársíðu 743, 
744. 

frumbróf, fruDirituð bréf 53, 88, 
90, 98, 99, 100, 105, 108, 109, 
112, 113, 115, 117, 120, 122, 
125. 128, 129, 130, 131, 133, 
134, 137, 138, 140, 144, 145, 
146, 147, 148, 149, 150, 152, 158, 



159, 161, 


162, 


163, 


166, 


168, 


171, 172, 


173, 


176, 


177, 


179, 


180, 181, 


186, 


188, 


192, 


195, 


197, 203, 204, 205, 207, 212, 217, 


222, 229, 


232, 


235, 


237, 


238, 


247, 248, 


249, 


250, 


253. 


255, 


257, 258, 


259, 


260, 


270, 


275, 


277, 278, 


279, 


281, 


283, 


291, 


294, 295, 


298, 


300, 


305, 


306, 


308, 309, 


310, 


312, 


314, 


316, 


317, 327, 


329, 


330, 


333, 


334, 


346, 347, 


349, 


354, 


367, 


370, 


371, 373, 


379, 


386, 


387, 


392, 


396, 400, 


401, 


403, 


406, 


407, 



409, 411, 


4J4, 


417, 


418, 


419, 


420, 422, 


423, 


424, 


425, 


427, 


430, 434, 


437, 


438, 


441, 


444, 


445, 472, 


477, 


478. 


483, 


486, 


487, 505. 


506, 


508. 


510, 


512, 


514, 516, 


518, 


519, 


521, 


524, 


525, 526, 


527, 


528. 


529, 


531, 


533, 536, 


543, 


545. 


548, 


552, 


556, 557, 


558, 


561. 


567, 


575, 


577. 578. 


579. 


580, 


586. 


588, 


589, 590, 592, 


595, 


598, 


602, 609, 


611, 


612. 


614, 


617, 


619, 622, 


624, 


628, 


629, 


630, 


632. 641. 


642, 


644. 


645. 


646, 


649. 651, 


653, 


663, 


674, 


676, 


681. 682, 


685, 


687. 


694, 


695, 


698, 700, 701, 


704. 


714, 


717, 


718, 727, 


730, 


731, 


733, 


740, 


741, 748, 


750, 


751, 


755, 


759, 


761, 762, 


763, 


766, 


769, 


771, 


778, 786, 


788, 


789, 


793, 


794, 


797, 800, 


802, 


804, 


805, 


807, 


— frumtransscripta 


104, 


126, 


192, 262, 275, 


441. 







í'rumaÖr 667. 



frijdagr (= frjádagr) 771. 

frændi (= sonr) 99. 

fræudkoDa 99, 227, 444. 

frændsemi 175, 176, 227. 256, 
273, 330, 343, 412, 422, 663, 
769, 782, 783. — fræDdsem- 
ismeÍDbugir 565. — fræod- 
semisspell 563, 565, 767. 

fuglsþúfa 59. 

fúi 40. 

fúlga 558, 720. 

fullrótti 91, 95, 107, 111, 169, 
181, 297, 481, 489, 499, 509, 
674, 684, 703, 713, 728, 764, 
765, 779, 811, 812, 814. 

fullréttisorð 95, 712, 713. 

fulltíða menn 245. 



REGISTR 



857 



Fúlutjarnarlækr á Seltjarnarnesi 
458. 

Furufjörðr í Jökulfjörðum 245. 
Púsason : Guðmundr, Jón. 
Fúsi Andrésson syðra (1503) 648. 
Fúsi Erlendsson, sjá Vigíús Er- 

lendsson. 
Fúsi Hallsson nyrðra (1505 eða 

fyrri) 808. 
Fúsi í>órðarson, sjá Vigfiis 

E>órðarson. 

, fylgjarar 13, 388, 534. 

fylhrossl • . i 
fylja } sja hross. 

fyrirgefning syndanna 243. 

fyrnd kirkju 196. 

fæða, læði 8, 159, 175. 

fæðing 50. 

Eæreyjar 786. 

færi (handíæri) 116, 736. 

föruneyti 176. 

föstudagr 1, ð, 50, 51, 57, 90, 
99, 105, 110, 112, 116, 127, 
128, 138, 139, 144, 170, 191, 
194, 206, 223, 249, 253, 256, 
257, 265, 294, 307, 323, 336, 
340, 341, 344, 355, 360, 367, 
368, 381, 383, 398, 419, 423, 
430, 439, 455, 517, 528, 530, 
541, 546, 559, 580, 592, 595, 
597, 599, 611, 612, 636, 640, 
642, 650, 657, 665, 678, 686, 
690, 722, 730, 732, 734, 769, 
797, 800. 

fötur, sjá búsgagn. 

Gabriel engill 43. - Gabriels^ 

skript, sjá kirkja. 
gaddanaíar, sjá smiðartól. 
Gaíifellsheiði miUi Dalasýalu og 

Strandasýslu 93, 95. 



gagndagr, sjá gangdagar. 
GagnheiðiíBorgarfjarðarsýsluoG. 
GalmastrÖnd við Fyjafjörð 802 
-803. 

Galmasvík á Akranesi 56. 
Galtardalr á Fellsströnd 244. 
Galtardalstunga á Fellsströnd 

75, 139—140, 690, 691, 747 

—748. 
Galtarholt á Mýrum 64. 
Galtarvik á Akranesi 189, 583. 
Galtastaðir i Elóa 455. 
Gamlason : Bjarni, Marteinn, 

Þorleifr. 
gamli sáttmái 321. 
Gamli Magnússon prestr i Skál- 

holtsbiskupsdæmi (1504) 698. 
Gamli (Þorleifsson) í Drápuhlíð 

(um 1490) 669. 
Gamli Þorsteinsson nyrða (1494 

—1502) 211, 631. 
gangandi fé 395. 
gangdagar 595, 610. — gang- 

dagavika 178. 
Garðabók (JSig. 143. 4to) 15, 

60, 03, 154, 324, 442, 628. 
Garðakot i Skagafirði 462. 
Garðar á Akranesi 56, 57, 189. 
Garðar á Álptanesi 295, 368, 
. 370, 425. 

garðr (bær, búgarðr) 72, 73,74, 
84, 184, 220, 256, 277, 282, 
310, 350, 401, 402, 430, 445, 
460, 518, 519, 520, 526, 533, 
634, 599, 600, 612, 613, 618, 
638, 653, 700. 

garði- (girðing) 8, 53, 56, 59, 
299, 523, 652, 729, 733. — 
garðshlið 309. 

Garðr i Hálahrcppií JÞingeyjar- 
þingi 91, 



858 



ilEGISTR 



Garðr i Kelduhverfi 4. — Garðs- 

menn 4. 
Garðr i Þistilsíirði 419—420. 
Garðvík á Svalbarðsströnd 380. 
garpmaðr 669. 

Garpsdalr í Geiradal 76. — 

Garpsdalsgrafir 76. 
gata 325, 458. 
Gata i Selvogi 583. 
Gaulverjabær í Flóa 44, 45, 453 

—455. 
Gautar, sjá Gotar. 
Gauti erkibiskup i Niðarósi 

(1474—1510) 259, 494, 796— 

787. 

Gautlönd i Mývatnssveit 465. 
Gegnishólar i Plóa 45. 
Gegnislækr i Gegnisvik á Mel- 

rakkasléttu 466. 
geipsmaðr 669. 

Geir Vigfússon prestr á Felli í 
Sléttuhlið (1492) 90. 

Geirhóll, sjá Geirhólmr, 

Geirhólmr á Ströndum (Geir- 
ólfsgnúpr) 141, 248, 281, 383, 
430, 462, 479—480, 546, 594 
-595, 644—645, 655, 672, 
674, 675, 676, 682, 727, 763 
—764. 

Geirraundarson : Sigurðr. 

Geirmundarstaðir á Skarðströnd 
73. 

GeirBSon: Árni, Jón. 
geisladagr (13. januar) 42, 236, 

290, 404, 575, 672, 682, 748. 
Geitagerði i Skagafirði 463. 
Geithellar í Suðrmúlaþingi 35. 
Geithóll í Hrútafirði 308. 
GeithúsagilíGufudalsþingura 77. 
geldfé, geldfénaðr 28, 29, 32, 

44, 58, 67, 71, 74, 76, 157, 



198, 220, 254, 285, 288, 4i2, 
452, 475, 544, 590, 637, 667, 
722, 757, 814. — geldfjár- 
rekstr 196, 236. 

geldhrossabeit 455. 
Geldingaeyjar i Mýrasýslu 473. 
Geldingagerði í Svartárdal 523i 
Geldingaholt i Skagaíirði 560. 
geldingar, sjá sauðpening. 
Geldingasteinn, skógarhöggsland 
frá Kallaðarnesi 46. 

Geldingsá á Svalbarðsströnd 761 
—762. 

geldneyti, sjá nautpening. 
geldær, sjá sauðpening. 
Gellisson: Jón. 
geuetrix 610. 

gerð 214, 261, 616, 617. — 

gerðarbréf 692. 
gerði 57. 

Gerður i Flóa 454. — Gerða- 
lækr 494. 

Gereon martyr 585. 

gerningr 3, 11, 88, 89, 109, 
112, 118, 121, 138, 143, 144, 
145, 146, 157, 162, 164, 166. 
167, 172, 173, 188, 222, 231, 
246, 253, 260, 269, 299, 305, 
311, 326, 343, 357, 369, 370, 
371, 405, 410. 411, 415, 421, 
423, 488, 491, 512, 527, 544, 
552, 567, 684, 594, 618, 619, 
650, 691, 695, 699, 700, 701, 
704, 713, 716, 755, 761, 762, 
773, 788, 796, 803, 804. — 
gerningsbréf 117, 118, 143, 
230, 399, 401, 405, 505, 544, 
549, 599, 600, 700, 715, 732, 
757, 758, 788. 

Gerreksson: Jón, 



feÉGÍSTÍÍ. 



859 



Crestr ÁDdrésson (Andreosson) 

á Laugarvatni (c. 1474 — c. 

1497) 325. 
Grestr Pálsson landseti Skál- 

boltsstaðar (1492) 113—115, 

117—118. 
Gestreiðarháls á Fjöllum 198. 
getnaðarlimr 689. * 
(^iartth Breidhe i Björgvin (1505) 

771. 

(>ijsli, sjá Gísli. 

gil 59, 466. 

G^il i Bolungarvik 244. 

(>il i Hálsasveit 3. 

G^ildardus et Medardus 601. 

G^iljá i Húnavatnsþingi 127. 

G"ils Finnsson í Ási í Hálseveit 

(1380—1384) 3 
(^ilsá i rijótsdal 447. 
G^ilsbakki í Hvitársiðu 3, 67, 

284, 442- 443, 743, 815. 
C^ilsfjörðr 86-87, 92, 93, 101, 

170, 174, 208—209, 291—292, 

347—348, 482, 518, 540, 541, 

604, 634, 722. 
G-ilsson: Hrafn. 

gipting 136, 301. — giptingar- 
dagr 250, 292. — giptingar- 
maðr 139, 328, 412, 413. 

giptumál 136, 390. 

girni peninga 240. 

Grísladóttir : Þórdis, Þórunn. 

Grislason: Bjarni Eirikr, Erlingr, 
%jólfr, Gisli, Guðmundr, Há- 
kon, Haldór, Helgi, Jón, Ketill, 
Magnús, Oddr, Ólafr, Páll, 
Snæbjörn, Stephán, Sveinn, 
Vigíús, Þorvaldr. 

GisliÁrnasoniEyjafirði{1495) 260. 

Grisli Bjaxnaaon i Skálholti 
(1712) 453. 



Gisli Filippusson, Sigurðssonar, 

i Haga (1492-1503; d. 

1504) 127, 129, 203—204, 

251, 392, 493, 570, 653, 655, 

700—701, 718. 
Gisli Gislason prestr i Vestr- 

hópshólum (d. 1860) 719. 
Gísli Guðmundsson syðra (á 17. 

öld) 454. 
Giali Hákonarson lögraaðr i 

Bræðratungu (d. 1631) 591. 
Gisli Hávarðsson i Mýrasýslu 

(1504) 743. 
Gisli Indriðason vestra (1498) 

396. 

Gisli Ingimundarson syðra 

(1498) 393. 
Gisli Jónsson biskup i Skálholti 

(d. 1587), Gislamáldagi 16, 

77, 219, 454, 457. 
Gisli Jónsson i Eyjaíirði (1495) 

260. 

Gísli Jónsson i Eangárþingi 

(1500) 483. 
Gisli Jónsson lögróttumaðr 

(1495) 271. 
Gisli JÓDSSon vestra (1501- • 

1505) 543, 546, 723—724, 

798. 

Gisli Jónsson prestr syðra (1505) 
788. 

Gisli Jónsson i Mýrasýslu (1505) 
775. 

Gísli Konráðsson sagnaritari (d. 

1877) 523. 
Gisli Pétrsson syðra (1488) 393. 
Gísli Sigíússon á Rekstöðum 

(1707) 676. 

Gísli Valdason, sjá: 

Gisli Þorvaldsson lögréttumaðr 



860 



REGISTR. 



í Árnessþingi (1495—1497) 
271, 324, 360. 

gistÍDg 683, 779, 780. 

Gizur Björnsson, 356, sjá Ozur. 

Gizur EÍDarsson biskup í Skál- 
holti (d. 1548) 39, 622. 

Gizur ÞorleifssoD syðra með 
Sundum (1497—1503) 337— 
340, 348, 458, 560, 593, 594, 
635, 648, 662. 

Gizurarson : Pórólfr, Þorgils. 

Gjáhólmar við Seltjarnarnes 52. 

gjald 95, 369, 477 , 544, 626, 
631, 650, 789, 790, 797. 

gjöf, gjafir 219, 246, 247, 248, 
283, 296, 299, 312, 317, 319, 
336, 341, 343, 347, 357, 358, 
365, 369, 372, 477, 491, 515, 
544, 587, 591, 592, 661, 673, 
697, 699, 719, 720. — gjafa- 
bréf 128, 219, 299, 347, 356, 
432, 486. — gjafafó 695. 

gjörð (á keraldi) 448. 

Gjörvidalr í ísafirði 244. 

Glaumbær i Skagafirði 188, 
523—524, 573, 608, 640, 688, 
810. 

gleði og gáleysi 24L 
Glerárskógar i Hvammssveit 95, 

155, 251, 368—369. 
glergluggi, sjá kirkja, 
Gljúfrá á Skógarströnd 86-87, 

92, 93, 101, 170, 291—292, 

484, 540, 541, 581—582, 604, 

634, 743, 744. 
glóðarker 232, 233. Sbr. kirkja. 
Glúmhöfííar i Pljótsdal 447. 
Glæsibær i Eyjafirði 631, 532, 

681, 685, 686. 
Gnipr á Skarðsströnd, sjá Nípr 
Gnúpar undir Eyjafjöllum 39. 



Gnúpr í Dýrafirði, sjá Núpr. 
Gnúpverjahreppr739. SjáEystri- 
hreppr. 

Goðdalir i Skagafirði 577-578. 
Goðmundr, gjá Guðmundr. 
goðorð 322. 

Godskalk, sjá Gottskalk. 
Godsvin biskup i Skálholti (d. 

1447) 3, 125, 149, 630, 815. 
góðverk 240. 

Godzskalk, sjá Gottskalk. 
gó]f 363. 

Gordianus martyr 260. 

Goskalk, sjá Gottskalk. 

Gotar (Goti, Gautar) 9, 378— 
379^407—408,651, 748-751. 

Gotsuin, sjá Godsvin. 

Gotthsuein, sjá Godsvin. 

Gottskalk JÓDsson prestr i 
Glaumbæ (d. 1590) 443, 495, 
573, 608, 640, 688, 810. 

Gottskalk Nikulásson prestr 
nyrðra og biskup á Hólum 
(1492—1505) 149—150, 158, 
161, 163, 168, 193, 197, 
212—213, 302—303, 438— 
439, 487— 489, 508 — 510, 
516—518, 524—525, 545— 
546, 548 — 549, 553, 555, 
560, 581 — 582, 592—593, 
599 — 600, 611, 613 -614, 
618-620, 624—625, 721— 
722, 730-732, 734, 761— 
763, 765 — 769, 771—773, 
777—785, 802-803, 804— 
805. 

Gottskalk ÞorvaldssoD, búlands 
Jónssonar, í Húuavatnsþingi 
(1502 — 1503) 602 — 603, 
659—662. 

Gottskalksdóttir: Þóra.' 



ÍŒGISTR. 



861 



Gottsvín, sjá Godsvin. 

Gotzskalk; sjá Gottskalk. 

góz 7, 9, 10, 12, 230, 231, 245, 
246, 247, 257, 303, 349, 350, 
353, 364, 378, 379, 392, 418, 
426, 427, 435, 436, 453, 481, 
482, 483, 504, 505, 513, 514, 
515, 516, 541, 542, 550, 551, 
583, 595, 596, 662, 728, 749, 
751, 757, 758, 770, 771, 780. 

gradall, graduale, sjá kirkja. 

Grafir í Mosfellssveit 648— 
649. 

Grafningr(inn) í Árnessþingi 47. 
grallari, sjá kirkja. 
Grálærr (hestr) 155. 
Granaataðir i Kinn 249-250. 
Grandahöfuð á Örfiriseyjar- 

granda 458. 
gras 441, 453. — graaleysi 18. 

- grasnautn 49, 103. 
graa, fjallagrös: grasalestr 196. 
Gr ashólm ar við S eltj ar n ar u es 

51. 

Grásteinn (i Eeykholtsdal) 671. 
Gregoriasaon : Tunaas. 
Gregorius páfi, Gregoriuamessa 

105, 205, 678. 
greiíi 9, 378, 379, 407, 408, 

748, 750, 751. 
greipijárn, sjá smíðartól. 
grenitré 93, 95, 142. — áslægt 

grenitré. 94. 
Grenjaðarstaðr i Reykjadal 

158 — 159, 169, 197, 291, 

312 — 313, 317, 34L 386, 

465, 467, 721, 731. 
Grettir 1 Holti 1 Saurbæ (1482— 

1483) 294. 
grið 127, 209, 210. 305, 632, 

633, 702, 79Q. — griðarof. grið- 



rof 305, 323. — griðasala 127, 
210, 631, 789. — griðasölu- 
bréí 127. — griðastaðr 7, 96, 
364. — griðníðiugar 210. 

griðungr, sjá nautpeningr. 

Grimkelsgil i Loðmundaríirði 
24. 

Grimr Skálholtsataðarmaðr (1502) 
628. 

Grímr Biörnason nyrðra og 
veatra (1492—1495) 141, 263. 

Grirar Einarsson, Sveinsaonar, 
veatra (1504) 675. 

Grímr Grímaaon i Húnavatns- 
þingi (1496) 314. 

Grímr Indriðason i Eyjafirði 

(1493) 164. 
Grimr ívarsson vestra (1492) 

133. 

Grimr Jónsaon bóndi á Vatns- 

horni í Haukadal (1491) 69. 
Grímr Jónsson á Ökrum i 

Blönduhlíð (1495—1505), 263, 
342; 346, 404 — 406, 437, 
548, 559—560, 774^). 

Grímr Jónsson, er aelr Vindás 
i Hvolhrepp (1500) 483— 
484. 

Grimr Jukkumaaon prestr i 
Hornaízrði (um 1500) 449. 

Grimr Káraaon syðra (1496 — 
1501) 299, 585. 

Grimr Magnússon sýslumaðr i 
Langholti i Flóa (d. 1723) 
152, 279, 511. 



1) Óvist er þó hvort þessir 
staðir allir eiga við Grím á Ökrura 
eða annan mann. 



862 



EEGISTR 



Grímr Pálsson, Brandssonar, á 
MöðruvöUum (]á94 — 1505) 
51, 211, 265—268, 273—274, 
393 — 394, 435— 437, 477, 
502 — 505,^ 516, 518, 575, 
582—584, 606 — 608, 611, 
641, 790, 796-797. 

Grimr Þorkelsson i Húnavatns- 

þingi (1494) 211. 
Grimr Þorsteinsson i Húna- 

vatnsþingi (1499) 413. 
Grimr í>orsteinsson prestr i 

Holti i Önundaríirði og próf- 

astr milli Geirliólms og 

Langaness (1492—1504) 149, 

386—387, 613, 676. 
Grimsá í Borgaríirði 60. 
Grimsdóttir: Guðrún, Margrét. 
Grimsey fyrir norðan land 115^. 
Grimslækr i Olfosi 583. 
Grimsnes(ið) i Árnessþingi 47, 

109, 111, 112, 117, 259, 455, 

457, 692, 694, 
Grímsson : Benedikt, Egill, 

Grimr, Oddgeir, Sigurðr, Þor- 

leifr, Örnólfr. 
Grirasstaðir i Eeykholtsdal 737, 

743. 

Grimsstaðir á Mýrum 745. 
Grindavík í Gullbringusýslu 13, 

48, 49, 127, 128, 129, 153, 

457, 624. 
grindr 634. 

Grindr á Höfðaströnd 235, 

253—254, 306—307. 
grip, gripdeildir 91, 190, 191, 

382, 481, 489, 510, 551, 595, 

596, 672, 673, 674. 
gripir (munir) 231, 347, 382, 

658, 719. 
gris, sjá svín. 



grjót 362, 363. — grjótborar 

746. — grjótgarðr 56, 458. 
Grjótá á Hvalfjarðarströnd 56. 
Grjótleiti á Hornströndum 84. 
Grjótnes á Melrakkasléttu 466. 
Gróa kona Bjarna i Böðvars- 

hólum (1505) 811. 
Gróa Guðmundardóttir í Þing- 

eyjarþingi (1504) 730—731. 
Gróa Jón sdóttir sy stir I>or- 

bjarnar (d. fyrir 1494) 205. 
Grund i Eyjafirði, Grundar- 
eignir 120, 229—230, 268, 
279—280, 305—306, 317— 
318, 434, 437, 477, 524, 
525, 550, 551, 614, 646— 
648, 663, 664, 734, 735, 
755, 760, 789—790. 
Grund i Svarfaðardal 216, 

762—763. 
Grund i Vatnsdal 279 -281. ' 
Grundar-Helga (um 1380) 775— 

777, 784. 
Grunnavik í ísafjarðarsýslu 133, 
760. 

Grutubakki, sjá: 
Grýtubakki i Höfðahverfi 279— 

281, 317—318, 730, 789. 
grýtur 178. Sbr. búsgagn. 
Grænagróf í E-eykjadal 733. 
Grænavik i Grímsey 115. 
Gröf i Bitru 142, 143. 
Gröf i Eyrarsveit 748. 
Gröí i Gufudalsþingum 77. 
Gröf i Hrunamannahrepp 152. 
Gröf í Mosfellssveit 662—663. 
Gröf i Steingrímsfirði 655—- 
656. 

Gröf 1 Vestrárdal 345—346. 
gröptr 70, 247, 438, 473. 
guð: guðhjálpareiðar 239. — 



REGISTE 



863 



guðhræðsla 793. — guðs era- 
bætti, guðlegt erabætti 433, 
434, 460, 717, 793, 794, 
795. — guðs ástvinir 539. — 
guð3 likami 119, 793, 795. — 
guða lög og boðorð 240. — 
guða lög 119, 266, 414, 492, 
530, 696. — guðs móðir 69, 
132, 433. 793, 794, 795. — 
guðs reiði 305. — guðssonar 
likneski, ajá kirkja. — guðs 
vitni 537. — guðs þjónusta 
240. — guðtoUar 566, 567. 
Guðbjörg l>órðardóttir, Helga- 
sonar, á Staðaríelli (1499) 
424. 

Guðbrandr Arnórsson nyrðra 

(1500—1506) 531. 
Guðbrandr Jóuason í Mýrasýslu 

(1504) 744. 
Guðbrandr Jónsson prófastr í 

Vatnsfirði (d. 1690) 225, 562, 

603. 

GuðbrandríKjalardal (1497);376. 

Guðbrandr Sigurðsson i Olfosi 
(1501) 568. 

Guðbrandr I>orláksson biskup á 
Hólum (d. 1627) 127, 318, 
325, 342, 412, 469, 522, 562, 
573, 581, 598, 757, 785, 794. 

Guðfinna Guðmundsdóttir, prests 
Skúlasonar (1504) 728. 

Guðfinna Jónsdóttir, Ásgeirsson- 
ar, kona Þórðar Helgasonar á 
StaðarfeUi (1493—1505) 184, 
423—424, 588, 764—765. 

Guðlaug Finnbogadóttir, Jóns- 
sonar, kona Sturlu Þórðar- 
sonar (1499 — 1502) 414— 
415, 551 — 552, 587 — 588, 
617—618. 

DipL Isl. VU, B. 



Guðlaug Sæmundardóttir (Loga- 
dóttir) þjónustukona Solveig- 
ar Björnsdóttur (1495) 246. 

Guðlaugr Guðmundsson syðra 
(1498) 393. 

Guðl augr Jón sson i Eyj afirði 
(1493) 178. 

Guðlaugr Jónsson i Mýrasýslu 
(1505) 774. 

Guðlaugr Loptsson lögréttu- 
maðr veatra (1492—1504) 126, 
141, 209, 248, 359, 607, 706, 
710. 

Guðlaugr prestr á Snæíugls- 
stöðum (ura 1500) 456, 457. 

Guðlaugr Sigurðsson syðra 
(1502) 593. 

Guðlaugr, Skállioltsmaðr (1502) 
628. 

GuðlaugrSveinsson vestra (1492) 
101. 

Guðlaugshöfði i Sírandasýslu 
74 

Guðlaugsson : Ari, Guðmundr, 

Jón, Valdi. 
Guðlaugsstaðir i Húnava'.DS- 

þingi 105. 
Guðmundardóttir : Guðfinna, 

Guðrun, Haldóra, Solveig, 

l>óra, Þorgerðr. 

Guðraundarlón á Langaneai 215. 

Guðmundr ábóti i Þykkvabæ i 

Veri (1496—1497) 295 -296, 
356. 

Guðmundr Álason (falsbréfs- 
vottr 1501) 581. 

Guðmundr Andrósson, Guð- 

mundssonar, undir Felli i 

Kollafirði (1492—1501) 133, 

159—160, 206, 221, 262, 285, 

401—402, 403, 409 — 410, 

55 



V 



REGISTa. 



964 

468—469, 520-521; 536— 
537, 570—572, 579, 586— 
587, 815. 

Guðmundr Araaon góði biskup 
á Hólum (d. 1237) 133, 233, 
243, 739. — Guðraundardagr 
206, 530. — Guðmundarmynd, 
sjá kirkja. 

Guðraundr Arason hinn ríki á 
Reykhólum (gerðr útlægr 
1446), Guðmundareignir, Guð- 
mundarpenÍDgar 6 — 7, 9—10, 
11, 12. 160, 190—191, 383— 
384, 401 — 402, 425 — 427, 
479—483, 550—551, 558— 
554, 570—572, 595—597. 

Guðmundr Árnason í Rangár- 
þingi (1494) 225. 

Guðmundr Árnason i Austfjörð- 
um (1697) 446, 490. 

Guðmundr Asmundsson 1 Mýra- 
sýslu (1504) 745. 

Guðmundr Auðunarson í Skut- 
ilsfirði (1505) 806. 

Guðmundr Bjarnason prestr á 
. Grenjaðarstað (1637 — 1660) 
467. 

Guðmundr Bjarnason prestr á 
Laugardælum (1 643 — 1685) 
454. 

Guðmundr Einarsson lögróttu- 
maðr í Árnessþingi (1496 — 
1504) 324, 470, 497, 498, 
500, 568, 575, 621, 692. 

Guðmun dr Ein arsson í Mýra- 
sýslu (1504) 745. 

Guðmundr Eyvindsson vestra 
(1498 -1501) 401, 403, 410, 
520, 584, 586. 

Guðraundr Einnsson, Pótrsson- 
ar, faðir Daða i Snóksdal 



(1492-1503) 92, 174, 209, 

226, 292, 459, 634. 
Guðmundr Fúsason (Sigfússon) 

vestra (1501) 546. 
Guðmundr Gislasoii prestr í 

Gaulverjabæ (d. 1605) 454. 
Guðmundr Guðlaugsson nyrðra 

(i Grímsey; 1492) 115. 
GuðmundrGuðmundsson íHúna- 

vatnsþingi (1502—1504) 602, 

680. 

Guðraundr Guðmundsson á Sval- 

barðsströnd (1703) 415. 
Guð mun dr Gun n arsson nyr ðr a 

(1495) 264. 
Guðmundr Halívarðsson 1 Vaðla- 

þingi (1492) 144. 
Guðmundr Helgason í Húna- 

vatnsþingi (1495) 263. 
Guðmundr Hrafnsson vestra 

(1493) 183^). 
Guðmundr Hrafnsson lögróttu- 

maðr (1494) 217.^) 
Guðmundr Hramsson (Hrafns- 

son) í Borgarfirði (1498) 899,^) 
Guðmundr Indriðason í Húna- 

vatnsþingi (1503—1506) 649, 

791—792. 
Guðmundrlngimundarson nyrðra 

(d. íyrir 1495) 255. 
Guðmundr Jónsson i Skagafirði 

(d. 1492) 108—109. 
Guðmundr Jónsson 1 Eyjafirði 

(1493) 178. • 

Guðmundr Jónsson í Dalasýslu 

(1494) 208. 

Guðmundr Jónsson i Austfjörð- 
um (1495—1502) 257. 



1) Þetta kynni þó alt vera 
einn maðr. 



REGISTR 



86S 



Guðmundr Jónsson í Húnavatus- 

þingi (1498) 411. 
Guðmundr Jónsson lögréttumaðr 

(1500) 496—497. Sbr. Guð- 

mund Einarsson. 
Guðmnndr Jónssonvestra(1500 — 

1501) 520, 587. 
Guðmundr Jónsson i Skagafirði 

(1503) 646. 
Guðmundr Jónsson í ísafjarðar- 

sýslu (1504) 675. 

Guðmundr Jónsson prestr nyrðra 
og officialis (1492—1505) 88, 
90, 100, 137, 147, 148, 149, 
150, 161, 168, 173, 187, 193, 
197, 275, 302, 313, 351— 
354, 371 — 372, 422, 424, 
487, 509, 555, 556, 558, 572, 
766, 778. 

Guðmundr Jónsson í Árness- 

þingi (1636) 453. 
Guðmundr Jónsson í Hjalbastaða- 

þinghá (1656) 511. 
Guðmundr Jónsson á Kjalarnesi 

(1691) 53. 
Guðmundr Klemensson i Mýra- 

sýslu (1504) 745. 

Guðraundr Koðransson í Húna- 
vatnsþingi (1497) 326. 

Guðmundr Kolbeinsson (bróð- 
ir Ólafs prests) vestra (1384) 6. 

Guðmundr Kollason, Magnús- 
sonar, kirkjuprestr á Hólum 
(1492 — 1493; d. fyrir 1500) 
90, 128, 147, 148, 151, 158, 
163, 168, 173, 192, 193, 197, 
488^489. 

Guðmundr Loptsson nyrðra og 
■ vestra (1501 — 1504) 579, 
580; 727. 



Guðmundr Magnússon i Laug- 
ardal í Árnessþin gi (fyrir 

1497) 325. 

Guðmundr Magnússon, eigandi 
oggefandi Stærrivoga (1496 — 

1498) 298 — 299, 303 — 305, 
344—345, 394. 

Guðmundr Ólafsson á Reykjum í 
Miðíirði, mágr Jóns Sigmunds- 
sonar og faðir Beggu-Láfa 
(1503 — 1505) 656 — 662, 
709—713, 773—774. 

Guðmundr Ólafsson djákni og 
prestr nyrðra (1501—1502) 
545, 592, 619. 

Guðmundr Ólafsson prestr syðra 
(1492) 123. 

Guðmundr Skúlason, Loptsson- 
ar, prestr á Mel i Miðíirði 
(1497 — 1501; d. fyrir 1504) 
381, 487, 555, 556, 557, 559, 
728- 

Guðmundr i Skutilsey (1504) 
745. 

Guðmundr á Spóastöðum (1502) 
627. 

Guðmundr Steinsson djákni og 

prestr i Skálholtsbiskupsdæmi 

(1495—1504) 278, 698. 
Guðmundr Þórarinason í Mos- 

fellsssveit (1503) 648^649. 
Guðmundr Þórðarson i Borgar- 

firði (1493) 160-^161. 
Guðmundr Þorgilsson i Þórs- 

nessþingi (1500) 484. 
Guðmundr Þorkelsson prestr 

syðra (1492) 106, 123. 
Guðmundr Þorleifsaon lögróttu- 

maðr nyrðra (1498 — 1504) 

5&* 



388, 437, 493, 502, 531, 
628-629, 679.^) 

GuðmuDdr Þorleifsson vestra 
(1502) 617^). 

Guðmundr Þorsteiusson (veginn 
1492) 212—213. 

Guðmundr £>orsteinsson í Olfosi 
(1501) 568. 

Guðmundr Þorsteinsson i Skaga- 
firði (1501-1503) 578. 

Guðmundr Þorsteinsson í Hrúta- 
íirði (1724) 195. 

Guðmundsson : Andrés, Árni, 
Ásmundr, Auðunj Daði, Eilífr, 
Einar, Eysteinn, Eyvindr, Guð- 
laugr, Guðmundr, Gunnar, 
Haldór.Hallkell, Hallr, Helgi, 
Henrek, Hrafn , IUugi, Jón , 
Lúkas, Magnús» Naríi, Niku- 
lás, Oddr, Ólafr, PáU, Eun- 
ólfr, Sigmundr, Sigurðr, Steinn, 
Sveinn, Vigfús, Þórálfr, Þórðr, 
Þorgils, Þórólfr, Þorstein n , 
Þorvarðr. 

Guðnadóttir: Helga, Kristín, 
Ólöí, Þorbjörg. 

Guðnason: Ari, Björn, Oddr, 
Þorvaldr. 

Guðni Eyjólfsson, Arnfinnsson- 
ar, á Grýtubakka (d. 1481— 
1482) 280. 

Guðni Jónsson, Ásgeirssonar, 
bóndi 1 Hvammi 1 Hvamms- 
sveit, á Kirkjubóli i Langadal 
og í Ogri, sýslumaðr í Dala- 
sýslu og tsafjarðarsýslu 
(1484-~1505; d. 1507) 12, 
69, 83, 154-155, 209, 248— 
249, 251, 273, 277 — 278, 

1) Getr verið sami maðr hvorl- 
tveggja. 



281—282, 350—354, 357— 
358, 360— 364, 371, 383- 
384, 389 — 392, 445, 479- 
483, 537-540, 546, 553—554, 
562, 589—590, 591 — 592, 
594—597, 612, 672 — 674, 
682, 696, 710, 727—729, 
741-746, 760—761, 763— 
765. 

Guðný Aradóttir ráðskona síra 

Sigurðar beigalda í Hítardal 

(1500) 475. 
Guðný Bárðardóttir þjónustu- 

kona Solveigar Björnsdóttur 

(1495) 246. 
Guðný Þorleifsdóttir, Árnason- 

ar (d. fyrir 1471) 462. 
Guðný Þorleifsdóttir, Björns- 

sonar, kona Gríms lögmannð 

Jónssonar á Ökrum (1497— 

1498) 346—347, 404—406. 
Guðný Þorvaldsdóttir í Húna- 

vatnsþingi (1493— 1494) 180- 

181. 

Guðólfr Magnússon prestr nyrðr^ 
(1492—1493; d. 1494) 90, 
100, 147, 148, 149, 151, 158, 
163, 166, 168, 173, 187, 193» 
197. 

Gn ðríðr Pinnbogadóttir, Jónð' 
sonar, kona Sveins Sumarliða- 
sonar (1492 — 1505; sýnist 
vera dáin 1505) 121, 305- 
307, 317—318, 477 — 478, 
647, 807-810. 

Guðriðr kona Jóns Einarssonar 

(1494) 234^ 
Guðríðr JÞorvarðsdóttir, Lopts- 
sonar, kona Erlends sýsl^' 
manns Erlendssonar (149ð) 
252 -253, 264—268. 



REGISTR 



867 



GuðrÚD Andrésdóttir kona Vil- 
hjálms Ormssonar (1493) 205. 

Guðrún Andrésdóttir (um 1505) 
814. 

Guðrún Árnadóttir, móðir sira 
Eiríks Sumarliðasonar (kona 
Sumarliða Eirikssonar), frá 
Kalmanstungu (1505) 809. 

Guðrún Bárðardóttir nyrðra 
(1496-1498) 307—400. 

Guðrún Eggertsdóttir i Bæ á 
Rauðasandi (um 1720) 795. 

Guðrún Grímsdóttir 1 Rangár- 
þingi (1504) 689. 

Guðrún Guðmundsdóttir, Ingi- 
mun darsoD ar ( 1 49 5) 254— 
255. 

Guðrún Guðmundsdóttir, prests 
Skúlasonar (1504) 728. 

GuðrÚD GuDDlaugsdóttir, Þor- 
kelssoDar, kona Jóns Sig- 
mundssonar (d. 1493 eða fyrri) 

280, 582. 
Guðrún Haldórsdóttir mágkona 
Jóns Magnússonar (1495) 
290. 

Guðrún Hallsdóttir kona Þor- 
kels JónssoDar (1492) 93—97. 

Guðrún kona Indriða PótrssoD- 
ari Eyjaíirði (1500-1501)479. 

Guðrún Jónsdóttir i Húnavatns- 
þingi, náin frændkona Bjarg- 
ar I>orvaldsdóttur (1502 — 
1503) 602-603, 659—662. 

Guðrún Jónsdóttir, Sigmunds- 
sonar (1505) 756—758. 

Guðrún Klemensdóttir kona An- 
dréaar Arasonar (1501) 578— 
579. 

Guðrún Ólafsdóttir, Skálholts 
kona (1502) 627. 



Guðrún Snorradóttir, er síra Sig- 
urðr beigaldi gefr gjafir 
(1500) 476. 

Guðrún Sveinsdóttir, Sumarliða- 

sonar (1496—1505) 317—318, 

477, 807- 810. 
Guðrún Teitsdóttir (Gunnlaugs- 

sonar; 1496) 315-316. 
Guðrún Valerianusdóttir, fóstr- 

dóttir síra Sigurðar beigalda 

(1500) 473. 
Guðrún Þormóðardóttir í Borg- 

arfirði (1504) 687. 
Guðrún Ögmundardóttir iriatey 

(1707) 476. 
guðspjallabók, sjá kirkja. 
Gufudalr i Gufudalssveit 77, 78, 

130-131,401,410, 518-519, 

655, 656. 
Gufufjörðr í Barðastrandarsýslu 

131, 519, 656. 
GufunesiMosfellssveit 308-304. 
gull 45, 225, 240, 669. — guU- 
dúkr 287. — gullkaleikr 92, 
100. — gullnisti 233. Sbr. 
og sjá málmar. 
Gullsmiðsreykir 1 Reykholtsdal 

671. 

GuUsteinn i Austíjörðum 24. 
Gunnar Áskelsson i Rangárþingi 

(1497) 376. 
Gunnar Bjarnarson í Húuavatns- 

þingi (Ú98) 408—409. 
Gunnar Bjarnarson i Árnessþingi 

(1502; f. 1432) 621. 
Gunnar Eyjólfsson vestra (1504) 
723. 

Gunnar Guðmundsson í Rangár- 

þingi (1496) 315-316. 
Gunnar Jónsson i SæUngsdals- 



86Ö 



EEGISTR, 



tuDgu (1478—1481 eða 8iðar) 
70, 276. 

Gunnar Jónsson nyrðra (1496) 
306. 

Gunnar Jónsson prestr í Goð- 

dölum (1492) 90. 
Gunnar Koðransson vestra (1504) 

725. 

Gunnar Pálsson prestr í Skál- 
holtsbiskupsdæmi (1 504) 702— 
703. 

Gunnar Þórðarson prestr nyrðra 
(1498—1505) 381, 487, 545, 
555, 556, 559, 592, 601, 778. 

Gu nnarsdóttir : Haldóra, Sal- 
björg, Steinunn. 

Gunn arsholt á Ran gárvöU um 
]17, 375-377. 

Gunnarsson : Áraundi, Bjarni, 
Brandr, Guðmundr, Ingimundr, 
Jón, Páll, Þorbjörn, í>orkell. 

Gunnhildr Tumasdóttir vestra, 
kona Þórðar Jónssonar (um 
1504) 747. 

Gunnlaugr Helgason nyrðra 
(1500—1505) 487—489, 548— 
549, 553, 797. ^ 

Gunnlaugr á Hvoli (1497) 376. 

Gunnlaugr Jónsson i Borgar- 
íirði (1501) 552. 

Gunnlaugr Jónsson i £>ingeyjar- 
þingi (1494) 213. 

Gnnnlaugr Ólafsson i Anstfjörð- 
um (1497) 345. 

Gunnlaugr Sighvatason syðra 
(1497) 344. 

Gunnlaugr Teitsson hins rika, 
Gunnlaugssonar í Bjarnanesi, 
lögróttumaðr (1495 — 1500) 
250, 264, 395, 496—497, 500, 
502. 



Gunnlaugr Þorkelsson lögréttu- 

maðr á Marðarnúpi (1492 — 

1494) 104, 217. 
Gunnlaugr I>orsteinsson prestr i 

Vallholti (d. 1678) 461. 
Gunnlaugsdóttir : Guðrún. 
Gunnlaugsson : Hannes, Magnús, 

Ólafr, Teitr. 
Gunnsteinn Ásgrimsson prestr 

vestra (1492 — 1497) 136— 

137, 139, 352-354, 369—370. 
Gunnsteinn Björnsson i E-angár- 

þingi (1500) 483. 
Gunnsteinsdóttir : Cecilia. 
Gunnsteinsson: Þorleikr. 
Guondur, sjá Guðmnndr. 
Guttormr Narfason, Skálholts- 

maðr (1502) 627. 
Guttormr Nikulásson á Grund i 

Eyjafirði (1500—1502)^), bróð- 

ir Gottskálks biskups, síðar 

lögmaðr i Björgvin (1509^ 

1539) 516, 548, 614. 
Guttormr Ólafsson i Haífjarðar- 

ey (1492-1536) 142 -143, 

175, 228, 664—665. 
Guttormr Tumasson vestra, bróð- 

ir Þóru (1492) 175. 
Guttormr vestra (1492) 129— 

130. Sbr. Guttorm ÓlafssoD 

og Guttorm Tumasson. 
Guttormsdóttir: Steinvör. 
Guttormsson : Helgi, Jón, Sveinn, 

Þorgils. 

1) Guttormr var seinni maðr 
Guðriðar Finnbogadótiur lög- 
manns (Bp&. II, 234), Norðmenu 
kalla hann Guttorm Nielsson. 
Árið 1538 er Guttormr kallaðr 
Gulaþingslögmaðr. Annars var 
hannlögmaðr Björgynjarmanna. 



REGISTR. 



869 



Godskalk, sjá Gottskalk. 
GoDsteÍDD, sjá GunnsteinD- 
Gwnesön, sjá Guðnason. 
gyllini 771. — berena gyllini 

769, 770. 
gylta 184. Sbr. svín. 
Gyrðr ívarsson biskup í Skál- 

holti (d. 1360), Gyrðsmáldagi 

64. 

Gyriðr Steinþórsdóttir, systir 
Sigmundar prests (d. íyrir 
1505) 776—777, 782. 

Göltr í Bolungarvik 244. 

göng 667. Sbr. húsakynni. 

HáafeU í Hvitársíðu 744. 
háaltari, sjá kirkja. 
hádegi 769. 
Hadl, sjá Hallr. 
Háíahólmr i Öxarfirði 466. 
Haífjarðarey í Hnappadalssýslu 

664—665. 
Hafgrimsstaðir í Tungusveit í 

Skagaíirði 8. 
Hafliðadóttir: E.agnhildr. 
Haíliðason: Björn, Snorri, I>or- 

leifr. 

Hafliði ívarsson nyrðra (1496) 
314. 

Hafliði Jónsson maðr Æsu 
(1496 — 1497) 300 — 302, 
354—355. 

Hafliði Skiilason vestra (1484) 
12. 

Hafnareyjar íyrir SkarðsstrÖnd 
132. 

Hafnarfjörðr við Eaxaflóa 154, 
, 366-367,644, 645, 796, 797. 

Hafnarhólmr á Selsfcrönd við 
. Steingrímsfjörð 254 — 255, 
263. 



hafnarvoð 453. Sbr. vaðmál. 
Hafragil i Svinadal i Dalasýslu 
71. 

hafrekstrar 410, 644, 694, 696. 

Sbr. reki. 
Hafrstaðir i Hnappadalssýslu 65. 
hafskip, sjá skip. 
háfur kostulegar (= dýrir mun- 

ir, dýrar eigur) 105, 106. 
Hagagarðr á Pellsströnd 651. 
HaganeslandamerkiOtrardals 80. 
hagi 399, 607. 

Hagi á Árskógarströnd 807 — 
810. 

Hagi á Barðaströnd 80, 87, 
128—130, 165, 170, 250, 
700—701, 718 — 719, 747, 
796. 

Hagi á Haganesi 80. 
Hagi i Hraunhrepp í Mýrasýslu 
745. 

Háhús („fíaus") í Kræklinga- 

hlið 681, 686. 
hákall 278, 279, 285. — hákalla- 

tollar 278, 279. — tíundi 

hlutr úr hverjum hákalli 279. 
Hákon Andrésson i Húnavatns- 

þingi (1503) 643. 
Hákon Björgólísson sýslumaðr 

í Dalasýslu (fyrir 1503) 634— 

635. 

Hákon Egilsson i Húnavatns- 
þingi (1493—1494) 195, 204. 

HákoD Gislason sýslumaðr (d. 
1652) 313, 490. 

Hákon Hákonarson konungr hinn 
gamli (d. 1263) 321—324. 

Hákon Hallsson lögróttumaðr 
(á Vindheimum á Þelamörk 
1493—1504) 203, 273, 437, 
524, 531, 575, 704, 710. 



870 



EEGISTR. 



Hákon HanDneason sýslumaðr 

(d. 1730) 461. 
Hákon Jónsson i Vaðlaþingi 

(1492) 140. 
Hákon JónssoD vestra (1504) 

675, 682. 
Hákon JónssoD prestr í Skál- 

koltsbizkupsdæmi (1492 — 

1493) 106, 110, 112, 113, 

117, 123, 133, 152, 172, 182. 
Hákon Magnússon háleggr, Nor- 

egskonungr (d. 1319) 4, 264— 

268, 470-471, 647. 
Hákon Ormsson frá Eyjum, 

sýslumaðr (d. 1656) 872, 

496, 608, 686. 
Hákonarson: Björn, Gisli, Há- 

kon, Haldór, Indriði, Jón, 

Magnús, Ormr, Páll, Þorsteinn. 
Hákonarstaðir á Jökulsdal 198. 
hald (= helgihald, helgidagr) 

115. — xvi daga hald 75, 

115, 119, 784. 
hald (á jörðu, peningum) 141, 

210, 480, 489, 554, 572. 
Haldan, sjá Hálfdan. 
Haldór Árnason prestr á Húsa- 

felli (d. 1736) 2. 
Haldór Arnbjarnaraon i Dala- 

sýslu (1492) 102. 
Haldór Bárðarson í Mýrasýslu 

(1500) 475. 
Haldór Bjarnarson nyrðra (1495) 

280. 

Haldór Bjarnason vestra (1494) 
218. 

Haldór Brandsson, Haldórsson- 
ar, á Barði í í^ljótura (1492) 
144, 146. 

Haldór Brynjólísson, (Eiríksson- 
ar) hinn riki, lögréttumaðr i 



Tungufelli (1491—1504) 47, 
109—112, 113—115, 117— 
118, 286, 324, 855 — 857, 
360, 568, 575, 662—663, 703. 

Haldór Einarsson í Mýrasýslu 
(1504) 745. 

Haldór Gislason smiðr i Hítar- 
dal (1494—1500) 224, 475. 

Haldór Guðmundsson i Reyk- 
holtsdal (1504) 687. 

Haldór Guðmundsson (c. 1640) 
603. 

Halldór Hákonarson, Jónssonar, 
vestra (d. fyrir 1505) 764. 

Haldór Jónsson lögréttumaðr í 
Vaðla eða Þingeyjarþingi 
(1495—1500) 280, 317, 366, 
437, 502, 529^). 

Haldór Jónsson í Húnavatns- 
þingi (1505) 791.^) 

Haldór Jónason prestr i Reyk- 
holti (1492—1503) 106, 110, 
112, 269—270, 666-667=). 

Haldór Jónsson prestr vestra 
(1508) 655. 

Haldór litli, Skálholtsraaðr (1502) 
627. 

Haldór Magnússon, I>órólísson- 
ar (1495) 289—290. 

Haldór Ormsson ábóti á Helga- 
felli (1492—1504) 157, 183- 
184,200, 224, 269, 331—333, 
415—417, 603, 639 — 640, 
690, 713, 746-747. 

Haldór Ormsson prestr nyrðra 
(1492-1494) 137, 158, 166, 
168, 173, 187, 192, 193, 197 

j í) Getr hvorttveggja verið 
' sami maðr. 2) Ekki er víst þetta 

eigi alt við sama mann. Pó getr 

það verið. 



REGISTR. 



871 



Haldór Sighvatsson í Kjós (1670) 
610. 

Haldór Sigmundsson, Brands- 
sonar, lögréttumaðr (1502 — 
1505) 502, 790. 

Haldór Sigurðsson lögréttumaðr 
i Húnavatnsþingi (1498 — 
1505) 388, 428, 493, 791. 

Haldór Sumarliðason (Loptsson- 
ar) vestra (1495) 278. 

Haldór Tyríingsson prestr á 
Staðarhóli (1492—1504) 106, 
110, 111, 113. 289, 406; 491, 
604, 617, 698. 

Haldór Þorbergsson lögréttu- 

maðr á Seylu (d. 1711) 405. 

578, 723, 797. 
Haldór á Þorgautsstöðum (1504) 

743. 

Haldór Þorgeirsson lögréttumaðr 
á Melum á Skarðsströnd og 
i Kalmanstungu (1492 -1505) 
132, 183, 209, 231, 300, 570, 
607, 667, 710, 713, 752. 

Haldór Þorgrimsson nyrðra 

(1493) 193. 
Haldór Þorsteinsson prestr i 
Skálholtsbiskupsdæmi (1504) 
698. 

Haldór Ögmundsson i Þingeyjar- 

þingi (1495) 235. 
Haldóra Guðmundsdóttir i Borg- 

arfirði (1498) 398-399.^) 
Haldóra Guðmundsdóttir (íyrir 

1505) 755-756V 
Haldóra Gunnarsdóttir á Landi 

(1497) 333-334. 
Haldóra Jónsdóttir i Húnavatns- 

þingi (1497) 330 -331. 



1) Getr verið sama kona. 



Haldóra Magnúsdóttir, kona 
Björns Einarssonar, i Þing- 
eyjaarþingi (1504) 733. 
Haldóra Narfadóttir (d. 1324) 
74. 

Haldóra (Sigvaldadóttir langa- 
li Fs) abbadis („systir") i Kirkju- 
bæ á Siðu (1494) 232. 
Haldórsdóttir: Guðrún, Herdis, 

Katrín, Vigdís. 
Haldórsson: Árni, Arnór, Bárðr, 
Bjarni, Björn, Brynjólfr, Ein- 
ar, Eirikr, Hannes, Hrafn, Jón, 
Magnús, Ólafr, Sigmundr, 
Þórðr. 

Haldórsstaðir i Reykjadal 721— 
722. 

Hálfdan Narfason prestr i Felli i 
Sléttahllð (1502—1505) 601, 
733, 771—772, 778. 
Hálfdanarson : Einar, Hjálmr, 

Ketill. 
hálfkanna, sjá búsgagn. 
hálfkirkja, hálfkirkjuskyld 27, 
40, 55, 60, 62, 63. 81, 86, 
199, 237, 286, 307, 437, 452, 
459, 511, 512, 683. 
hálfstykki 189, 344. - hálf- 

stykkisklæði 185. 
hálftunna 736, 742. Sbr, búsgagn. 
Halla Sigurðardóttir, kona Björns 
Haíiiðasonar (1496 — 1497) 
300-302, 354-355. 
Hallbjarnarson : Brandr. 
Hallbjörn prestr á Öndverðri 
eyri (Eyri, siðan um 1500 
Hallbjarnareyri) i Eyrarsveit 
(1505) 747—748. 
Halldis á Nip á Skarðsströnd 

74. 

Hallfreðarson : Einar. 



Hallfreðr Jónsson i Skagafirði 

(1492) 98. 
Hallgrímr Sígurðssen á Sval- 

barði (1726) 291. 
Hallgrímr Skúlason (Loptsson- 

ar) í Húnavatnsþingi (1497 — 

1504) 326—327, 342, 349, 

412, 729. 
Hallgrimsson : Bjarni, Jón. 
Halli Magnússon i Fljótsdal 

austr (1498) 400.^) 
Halli Magnússon prestr á Skorra- 

stað (nm 1600) 28.^) 
Hallkell Guðmundsson prestr í 

Skagafirði (1493—1494) 192— 

194, 221. 
Hallkell Þorkelsson syðra (1498) 

394. 

Hallkelsson : Árni, Sigurðr. 
liallkvæmni 242. 
Hallormsstaðr i Skógum 29. 
Hallotta Þorsteinsdóttir syðra 

(c. 1380?) 50. 
Hallr Árnason prestr á Sauða- 

nesi og i Húsavik, umboðs- 

maðr Hóladómkirkju (1494) 

215. 

Hallr Arnórsson i Eyjafirði 

(1504—1505) 681, 685, 789. 
Hallr Ásgrímsson nyrðra (1492 — 

1502) 161—162, 629. 
Hallr Ásgrímsson prestr nyrðra 

(1502) 601. 
Hallr Brandsson binn hand- 

böggni (1505) 748—749. 
Hallr Erlendsson í Eyjafirði 

(1496—1502) 306, 629. 
Hallr Guðvarðsson prestr nyrðra 

(1505) 778.' 

1) Kynni að geta verið einn 
maðr. 



Hallr Hallvarðason prestr nyrðra 

(1505) 778. ^ 
Hallr ísIeifssoD í Eyjafirðí (1493) 

203. 

Hallr Ketilsson nyrðra (1504) 

721, 731—732. 
Hallr Magnússon, Hallssonar 

(veginn 1505) 789—790. 
Hallr Sigurðaraon (um 1350) 

462. 

Hallr Sigurðsaon prestr í Stafa- 
felli (1492—1500) 106, 287, 
448, 491. 

Hallr Sigurðsaon i Húnavatns- 
þingi (1501) 580—581. 

Hallr I>órarinsson, Aronssonar^ 
prestr í Hjarðarbolti í Lax- 
árdal (1492—1500) 123—125, 
444. 

Hallr í^órðarson lögróttumaðr 
(1504) 706. 

Hallr Þorvaldsaon i Eyjafirði 
(1492—1494) 145, 216. 

Hallr Ögmundsaon, Eyjólfaaonar, 
bróðir Þórólís, móðurbróðir 
Ögmnndar biskups, skáld, 
prestr á Rauðasandi (1501 — 
1505) 584, 797—799. 

Hallsdóttir : Guðrún. 

Hallsson : Ásgrímr, Ásmundr, 
Bjarni, Einar, Hákon, Hall- 
varðr, Indriði, Jón, Magnús, 
Ólaír, Sigurðr, Sturla, Þor- 
steinn. 

Hallateinn Eiriksson i Keldu- 

nesi (c. 1296) 214. 
Hallsteinn Þorsteinsson sýslu- 

maðri Múlaþingi (1496—1500) 

305, 486—487. 
Hallsteinanes í Gufudalssveit 

401—403, 410. 



EEGISTR. 



873 



Hallsteinsson : Vigfiis. 

Hallvarðr B j arn a(r)son prestr 
nyrðra (1495 ~ 1505) 275, 
381, 413-414, 487, 509, 545, 
555, 556, 559, 577—578, 592, 
601, 624, 646, 766, 778. 

Hallvarðr Eiríksson vestra og 
nyrðra (1498 - 1502) 406, 
602. 

Hallvarðr Hallsson í Húnavatns- 
þingi (1494—1496) 211, 263, 
314. 

HaJlvarðr Jónsson í Skagaíirði 
(1497--15Ö2) 346, 624—625. 

Hallvarðr Ólafsson vestra (1503) 
655. 

Hallvarðsraessa (Hallvarðr Vé- 
bjarnarson lielgi) 50, 117, 
120, 122, 381, 480, 528, 532, 
555, 556, 558, 559, 599, 600, 
601, 688, 764, 766. 

Hallvarðsson : Guðmundr, Hallr, 
Jón. 

háls (landamerki) 221. 

Háls í Fnjóskadal 629. 

Háls í Hamarsfirði (nyrðra 

Álptafirði) 33, 34, 447—448. 
Háls í Svarfaðardal 307. 
Hálsasveit i Borgarfirði 3. 
Hálsliús i Vatnsfjarðarsveit 244, 

637. 

tamar, sjá smíðartól. 
liamar (landamerki) 652. 
Hamar i Flóa 454. 
Hamar i Hörgárdal (Öxnadal) 
236. 

Hamar, biskupsstóll 1 Noregi 
786. 

Hamarsfjörðr í Suðrmúlaþingi 
33, 447. 



Hamarsheiði í Gnúpverjahrepp 
621. 

HamarsneS; rekamark Dverga- 

steinskirkju 24. 
Hamraendar i Miðdölum 128 — 

125, 161. 
Hamraendar í Stafholtstungum 

743. 

Hamraendar í Öræfum 714 — 
715. 

Hamragarðr í Hjaltastaðaþing- 
há 616. 

Hamrar i Biskupstungum 46 — 

Hamrar í Hraunhrepp á Mýr 
um 616. 

handaband 6, 88, 89, 98, 100, 

115, 117, 120, 121, 133, 138, 

142, 143, 144, 145, 146, 148, 

150, 151, 162, 163, 166, 167, 

171, 173, 176, 185, 188,. 189, 

195, 197, 204, 205, 208, 209, 

215, 216, 224, 225, 229, 231, 
235, 236, 250, 252, 253, 254, 255, 

258, 260, 261, 269, 271, 272, 

279, 280, ,283, 291, 295, 298, 

299, 303, 306, 316, 317, 318, 

319, 320, 324, 330, 331, 333, 

342, 343, 344, 345, 347, 351, 

354, 355, 356, 357, 366, 369, 

370, 373, 374, 380, 393. 394, 

395, 398, 399, 400, 401, 402, 

404, 409, 410, 411, 413, 414, 

416, 419, 420, 421, 422, 423, 

438, 439, 469, 478, 484, 491, 

505, 507, 508, 513, 514, 517, 

519, 520, 521, 524, 526, 527, 

529. 543, .549, 552, 561, 571, 

.580, 582, 583, 584, 587, 588, 

594, 595, 598, 599, 611, lil2, 

613, 614, 618, 619, 623, 629, 

635, 636, 640, 642, 643, 648, 

649, 653, 659, 663, 676, 677, 



680, 681, 686, 690, 700, 701, 
713, 714, 718, 719, 720, 721, 
'íU, 730, 731, 732, 760, 762, 
766, 789, 797, 798, 803, 804, 
805. 

handaraíhögg 748, 
handatiltæki 417, 418. 
haDdklæði 183, 287, 746. Sbr. 
kirkja. 

handlin, sjá kirkja. 

handrit 14, 39, 225, 359, 496, 

BOl, 703. 
handskript 447, 454, 488, 727, 

777. 

handsöl 102, 103, 209, 210, 
311, 382, 547, 658, 659, 
682, 684, 755, 781. 

han dtak 491. — handtaksrof 
684. 

Han ga ham ar á S eltj ar n ar n esi 
458. 

Hanhóll i Bolungarvík 244. 
Hanbes Benediktsson prestr á 

Snæfjöllum (d. 1708) 760, 

790. 

Hannes Björnsson prestr í Saur- 
bæ á Hvalfjarðarströnd (d. 
1704) 53. 

Hannes Etars Henreksson kaup- 
maðr (á Patreksfirði 1505) 

578-579. 
Hannes Gunnlaugsson i E-eykj- 

arfirði (1666) 208, 217, 3ö9, 

479, 496, 499, 501, 546, 

569, 573, 574, 584, 672, 

810, 813—814. 
Hannes Haldórsson prófastr i 

Reykholti (d. 1731) 2, 630. 
Hannes Helgason lögréttumaðr 

(1642 og síðar) 454. 
Hannesson: Eggert, Hákon. 



Hans Danakonungr (1481 — 

1513) 392, 407 — 408, 494, 

748—751, 786-787. 
Hans Etin, útlendr maðr (veg- 

inn 1505) 801—802. 
Hans Gerken (1599) 447. 
Hans Kruchugh í Björgvin 

(1505) 769-771. 
Hans Teiste biskup i Björgvin 

(1474—1506) 408. 
hanzki 227, 479. 
Haraldsson : Ólafr. 
Harastaðir á Eellsströnd 134 — 

135, 201—202, 651-652. 
Harastaðir i Miðdölum 6. 
Harastaðir í Vestrhópi 408—409. 
Harðavöllr á Ströndum 67. 
harðindi 18, 130. 
harðr fiskr 579. Sbr. kostr. 
harðsteinn, sjá búsgagn. 
Háreksstaðir 1 Norðrárdal 63. 
hárhnoða 736. 
Harrastaðir, sjá Harastaðir. 
háski 78. — háskasamlegar hug- 

renningar 242. 
hátiðir 447, 614. — hátiðabún- 

ingr, sjá kirkja. 
hatr 239. 

hattr 155, 377, 736. Sbr. 

klæðnaðr. 
Haugr i Flóa 454. 
Haugr i Núpsdal 410-411. 
Haukadalr í Biskupstungum 

580. 581. 
Haukadalr(inn) i Dalasýslu 68, 

131, 459. 
Haukadalr i Dýrafirði 281, 286, 

722—723. 
Haukafell i Hornafirði 450. 
Haukagil i Vatnsdal 656-662, 

816. 



REGISTR. 



.8t5 



Haukholt í HrunamaDnnhrepp 

109—112, 118, 176. 
Háús, sjá Háhús. 
Hauskollr, sjá Höskuldr. 
haustllag, 157, 677. 
Hávarðason ; Gisli. 
hefð 559, 652, 683. — forn hefð 

171. 

heínd: konungleg hefnd og reiði 
10, 379, 408, 750. 

Heggstaðir i Andakil 160. 

hegning laganna 474. 

hégómleg ræða 239. 

Hegranessþing 123, 531, 633. 

Heiðarhás á Plateyjardal 138. 

heiðarle^ir menn 366. 

heiði 325. 

heilagir íeðr 240. 

heilags anda náð 107, 113^ 
114, 119, 153, 270, 296, 
313, 386, 492, 569, 616, 
656, 699, 723. 

heilög þrenning 242. 

heimajörð 5. Sbr. heimaland. 

heimakirkja 50. — heimakirkju- 
tiund Ö7. 

heimaland 3, 4, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 39, 44, 45, 47, 
49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 
58, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 
73, 75, 76, 77, 79, 81, 84, 
85, 134, 171, 172, 198, 201, 
202, 276, 277, 288, 310, 437, 
447, 451, 454, 465, 468, 737, 
739. 

heimamenn 1, 3, 49, 57, 63, 

72, 76, 384, 437, 446. — 
heimamannagröptr 22, 50, 52, 

73, 310, 795, — heimamanna- 



tíund 3, 50, 52, 54. Sbr. 

heimatiund. 
heimanfylgja 270, 271, 437, 

544, 755. 
heimanmundr kirkju 795, 796. 
heimaprestr 466. 
heimatíund 56, 58, 63, 64, 

446, 610. 
heimatoUar 72, 75, 86, 437, 796. 
heimferð 176. 

- 

heimild 91, 101, 103, 178, 193, 
247, 296, 382, 426, 533, 673, 
711. — heimildarmenn 101, 
161. — heimildartökur 382, 
482, 551, 658, 659. 

heimili 120, 362, 685, 693, 694, 
739, 753, 802. 

heimilisprestr 1, 3, 46, 49, 50, 
52, 70, 446, 459. 

Heimramsson: Illugi. 

heimreið 257, 258, 342, 540, 
653, 654. — heimsókn 7, 
227, 319, 342, 655. — heim- 
stefna 349. 

Heinfull 575, sjá Ksei. 

Heinrek, sjá Henrik. 

heipt 239. — heipt og öfund 
93, 94, 96, 685. 

heitingar 156. 

Helenarhólmr i Skagafirði 463. 
helga blóð 233, 486, 525. 
HelgaÁsmundsdóttir, Skálholts- 

kona (1502) 628. 
Helga Eggertsdóttir á Múla 1 

Kollafirði (1710) 77. 
Helga Einaradóttir kona Haldórs 

Brandssonar (1492 — 1494) 

144—146, 216. 
Helga Guðnadóttir, Jónssonar, 

kona Torfa i Klofa (1502 — 

1505)591—592, 755, 787—788, 



876 



EEGISTR 



Helga dóttir Haldóni G-unnars- 

dóttur (f. 1487) 334. 
Helgalllugadóttirfrænakona sira 
Sigurðar beigalda (1500) 475. 
Helga Jónsdóttir, Sigmundsson- 
ar, móðir Gruðbrands biskups 
(1505) 756—758. 
Helga Magnúsdóttir, Þórólfsson- 
■ ar (1496) 292—293. 
Helga Þorleifsdóttir, Árnason- 
ar, eldri, kona Guðmundar 
Arasonar (1423 — c.1438) 
401—402, 569-572. 
Helga líorleifsdóttir, Árnasonar, 
yngri, kona Skúla Loptsson- 
ar (fædd 1412; enn á liíi 
1495 eða leingr) 462. 
Helga Þorleifsdóttir, Björnsson- 
ar, kona Eyjólfs Gislasonar 
(1493—1498) 167, 404—405. 
Helgadóttir : In gvildr. 
Helgafell (hestsnafn) 155, 
Helgafell, Helgafellsklaustr 1 
Helgafellssveit 14, 156—157, 
166-167, 184 185, 200, 
224, 269, 381 — 333, 416, 
487, 501, 603, 616, 639— 
640, 690, 713, 746, 747. 
Helgafellssveit í Þórsnessþingi 
66, 126, 157, 167, 185, 332, 
416, 690. 
helgar tíðir 240. 
Helgason: Ari, Björn, Eyjólfr, 
Guðmundr, Gunnlaugr, Hann- 
es, Hjálmr, Jón, KetiU, 
Magnús, Pétr, Sigurðr, Snorri, 
í>órarinn, f>órðr, Þorleifr, 
Þorvaldr, Þorvarðr. 
Heigastaðir. i Heykjadal 370, 
386- 387, 630 — 631, 632— 
633, 721, 732, 745. | 



helgasti faðir (páfinn) 259. 
Helgavatn í Vatnsdal 318— 

320. 
helga vika 3. 

helgi 115. — helgibrot 120. — 
helgihald 240. — helgi kross 
50. — helgir dagar 1, 3, 
26, 50, 51, 54, 56, 58* 63, 
70, 113, 194, 446, 616, 784. 

— helgir dómar, sjá kirkja. 

— helgir menn 3, 240. — 
helgr andi 238, 241, 610, 
726. — helgun 739. 

Helgi Árnason vestra (fyrir 

1490) 14. 
Helgi Ásgrímsson nyrðra (1504) 

681, 686. 
Helgi Bessason í Húnavatns- 

þingi (1828) 719. 
Helgi Broddason syðra (1500) 

513. 

Helgi Erlendsson í Húnavatns- 

þingi (1502) 602. 
Helgi Eyvindsson í Breiðafirði 

(1492) 86—87. 
Helgi Gislason, Eilippussonar, 

frá Haga (1498—1504) 401, 

420—421, 518, 676 — 677, 

699 -701, 722. 
Helgi Guðmuridsson nyrðra 

(1492) 98. 
Helgi Guttormssoo (Helga Gutt- 

ormsdóttir?), Skálholtsmaðr 

(1502) 628. 
Helgi Jónsson, Skálholtsmaðr 

(1502) 627. 
Helgi Jónsson vestra (1S03) 634. 
Helgi Jónsaon prestr' i Hvammi 

i Norðrárdal og officialis 

Skálholtskirkju (1502—1504) 

603, 617, 664, 666, 713, 



&EGISTÉ. 



877 



Helgí Jónsson prestr nyrðra 

(1505) 766, 776. 
Helgi Jónsson í Miðfirði (1703) 

194. 

Helgi Ketilsson i Húnavatns- 

þin^i (1492) 98. 
Helgi Magnússon prestr i Mikla- 

holti (d. fyrir 19. Apr. 1490) 
-■ 14. :■- ) 
Helgi Oddsson, Ásmnndssonar, 

á> Síóruvöllum á Landi, lög- 

maðrsunnan og austan (1493 — 
1497) og siðar lögréttumaðr 
(1504) 190, 270, 271, 358, 
360, 689^). 
Helgi Ólafsson vestra (1492) 
126. 

Helgi Ormsson syðra (1498 — 

1505) 394, 797. 
Helgi Pétrsson bróðir á Helga- 

felli og 1 Viðey (1493—1503) 

157, 663. 
Helgi Sigurðsson vestra og 

nyrðra (1492 — 1505) 139, 

218, 254, 280, 352, 367, 514, 

762, 776.^) 
Helgi, Skálholtsmaðr (1502) 

628. 

Helgi Snartarson vestra (1499-— 
1504) 420, 722. 

Helgi Þorkelsson prestr nyrðra 
(fyrir 1375) 214—215. 

Helgi í>orvaldsson, Þorkelsson- 
ar, frá Narfaeyri, lögréttu- 
maðr í Þórsnessþingi (1493 — 
1502) 184—185, 273, 360, 
484, 493, 502, 570, 607. 

í Reyðarfirði 369. 

1) Þaö er varla éfi á, að 
þetta só alt einn maðr 2) Þetta 
sýnisl alt eiga við sama mann. 



Heljardalsheiði nyrðra 424. 
Helkundulieiði miUi Austfirðinga- 

og Norðlendinga^'órðungs 15, 

89, 734. 
Hellanes á Ströndum 461, 
hellir 325. 

Hellisás i Tungusveit 8. 
Hellisholt i Hr un aman n ahr epp 

176—177. 
Hellnaholti Gnúpverjahrepp 621. 
Hellur í Fióa 454.- 
Helluhólmi fyrir Skarðsströnd 

72. 

Helluvað við Mývatn 731—732. 
helmingafélag 261, 317, 406, 

477, 809. 
helmingakona 251, 571. 
Helmingalón á Hornströndum 84. 
Helmingasandr fyrir Hóraðsflóa 

487. 

helviti 238, 670. 

Hemingr Markússon nyrðra 

(1492—1504) 127, 534. 
hempa 627. 

Henrik Árnason i Hornafirði 

um (1480) 452. 
Henrik Guðmundsson syðra 
. (1497), 339. 

Henrik Henriksson Kolabeck 

sýslumaðr i Dalasýslu (1494) 

226, 229. 
Henrik Krummedige riddari 

(1505) 786—787. 
Henrik Mæding umboðsmaðr 

Pinings hirðstjóra (1484) 12. 
Henriksson: Hannes Etars, Hen- 

rik, Niels, Eeineki Grette, 

Sigurðr. 
Henry Harisse 374. 
hérað 323, B84. — héraðsdómr 

470. — hóraðsróttr 53. — 



878 



ÍIÉGISTE. 



héraðssóknir 707. — héraðs- 
þÍDg 209, 265, 383, 435, 
470—471, 546. 650, 657, 727, 
764, 774. — héraðs og landa- 
stefnuþing 5. 

herbergi 533, 591, 654. 

Herðibreið, hólmr á Berufirði 
32. 

Herðibreið á Mý vatnsöræf um 
799. 

Herdís Einarsdóttir í Dýraíirði 

(1460-1461) 740. 
Herdls Haldórsdóttir, kona Ein- 

ars Örnólfssonar (1495) 289— 

290. 

Herdís Jónsdóttir í Húnavatns- 

þiugi (1498) 411. 
Herdís Logadóttir þjónustukona 

Solveigar Björnsdóttur (1495) 

246. 

Herdísarvík i Selvogi 45. 
hermaðr 669. 

Hermann Hermannsaon í Eyja- 
firði (1505) 797. 

Hermannsson: Hermann, Jón. 

Hermundaraon: Árni. 

Hermundr Oddsson prestr á 
Staðarhóli og í Tröllatungu 
(1496 — 1500) 308 — 309, 
468—469. 

hernaðr 534, 596. 

herra (ábóti, biskiip, erkibiskup, 
konungr) 11, 89, 90, 100, 106, 
110, 111, 117, 124, 125, 128, 
137, 146, 158, 160, 162, 164, 
166, 168, 169, 174, 178, 191, 
193, 204, 205, 216, 217, 259, 
266, 269,278,287, 289, 290, 291, 
292, 29H, 299, 300, 303, 304, 
319, 331, 337, 338, 339, 340, 
344, 345, 348, 250, 357. 358, 
361, 363, 392, 394, 395, 398, 



408, 428, 436, 438, 442, 443, 
471, 480, 485, 487, 492, 493, 
494, 507, 508, 509, 517, 521', 
531, 535, 536, 545, 555, 556, 
557, 560, 561, 564, 565, 568, 
569, 572, 573, 574, 575, 576, 
592, 595, 601, 604, 608, 611, 
614, 619, 623, 625, 632, 634, 
636, 644, 645, 646, 647, 655, 672, 
673, 678, 682, 696, 697, 698, 
699, 702, 714, 715, 718, 720, 
729, 730, 731, 734, 741, 753, 
764, 766, 778, 786, 787, 788, 
791, 801, 803. 

Hersten, sjá Benedikt. 

hertogi 9, 374, 378, 379, 407, 
408, 748, 750, 751. 

Herþrúðr Eirríksdóttir i Húna- 
vatnsþingi, kona Einars Magn- 
ússonar (1504) 719—721. 

hespumælingr 637. 

Hesten, sjá Benedikt. 

Hesteyri i JökulsQörðum 769^ 

771. 

heatr, sjá hross. 
Hestr í Borgarfirði 398-399, 
807. 

Hestr (Hafrshestr) 1 Önundar- 

firði 81, 401-^ 402. 
hey 726, 817. — heygarðr 102. 

— heykrókr 739. — heylaup- 

ar 638. — heysleði 740. 

heytaka 478. — heytollar 65, 

366, 467. 

Heydalir í Breiðdal 31, 222. 
Heynes á Akranesi 55, 56. 
Hierastaðir, sjá Harastaðr. 
Hildibrandr Arnórsson prestr í 

Hornafirði (um 1500) 449. 
Hildibrandr Jónsson vestra 

(1500) 

479. 

Hildibrandsson : Árni. 



REGISTR. 



879 



himtiariki 431. — himinrikis dýrð 
243. — himnarikisherskapr238) 
243. - himinrikisgleði 241. 
670, 671. — hirð himinrikis- 
vistar 246. 

hirðaiðir 154. 

hirðsla, hirðslubrot 2, 342. 

hirðstjóri 6, 9, 137, 138, 172, 

190, 216, 217. 274, 321, 331, 

359, 361, 364, 368, 429, 443, 

493, 498, 499, 500, 502, 504, 

573, 574, 575, 609, 644, 696, 

701, 702, 717, 734, 735, 752» 
801, — Hirðstjóraannáll 359. 

Histen, sjá Benedikt. 

Hitará i Mýrasýslu 289 — 290, 

300, 484, 615-617, 741, 752- 
774, 775. 

Hitardalr i Mýrasýslu 15, 62, 85, 

139_140, 359, 434, 457, 470, 

472, 476, 496, 502, 504, 517, 

554, 562, 569, 603, 610, 615, 
746, 747, 803. 

hituker 736. — hituskál 736. 
hjáleiga 200.— hjáleiguhús 323. 
Hjallaland i Vatnsdal 280. 
Hjallar i Ogurssveit 244. 
hjallr 74. 

Hjálmá i Austfjörðum 24. — 
Hjálmárströnd 23. 
hjálmr 746. Sbr. hertygi. 
hjálmr (viðrnefui), sjá Jón Jóns- 
son. 

hjálmr, sjá kirkja. 

Hjálmr Hálfdanarson vestra 

(1501) 546. 
Hjálmr Helgason prestr í Hey- 

dölum (1495) 287. 
Hjálmsson: Kolbeinn, Tumas. 
Hjálmstaðir i Laugardal 357 — 

358. 

Dipi. iBi. vn. B. 



Hjaltadalr í Skagafirði 128, 147, 

151, 164, 166, 168, 187, 192, 

194, 207, 208, 213, 275, 303, 

405, 424, 439, 489, 545, 549, 

555, 556, 557, 558, 559, 560, 

578, 592, 593, 601, 625, 679, 

•y22, 623, 731, 761, 763, 767, 

769, 772, 773. 778, V97, 

Hjaltason : Eyjólfr, Magnús, 
Óiafr. 

Hjaltastaðir á Útmannasveit 22, 

511. — Hjaltastaðasandr 26, 

512. — Hjaltastaðaþinghá 486. 
525. 

Hjalti Arnkelsson i Skagafirði 
(1495—1501) 275, 548. 

Hjalti Steinmóðsson í Þingeyjar- 
þingi (1494) 215. 

Hjalti Þorfinnsson nyrðra (1503) 
663. 

HjaltiÞorsteinssonprostriVatng- 
íirði (d. 1752) 444, 806. 

Hjarðarholt i Laxárdal 5, 104, 
123—125, 143, 208—209, 218, 
226, 291-293, 444. 

Hjarðarholt í Stafholtstungum 

300, 752, 774. 
hjartanleg ást 230. 

hjón 26, 27, 55, 78, 97, 157, 
179, 492, 520, 521, 579, 586, 
587, 610, 648, 775, 785. — 
hjónaband, hjónalag 245, 259, 
315, 326, 327, 385, 386, 414j 
429, 491, 494, 530, 533, 538, 
565, 603, 604, 605, 606, 769. 
— hjónabandalýsing 425. — 
hjónabandsmein 767. — hjón- 
skaparkaup 776. — hjónavígsla 
130. 

hjón (=h}ú): hjónamisair 342, 
hjúskapr, hjúskaparband 24ð, 



880 



REGISTR 



5á59, 260, 414, 415, 428, 429, 
493, 494, 495, 563, 564, 605, 
783. 

klaða 682, 683, 684. 

Hlið litla á Barðaströnd 402. 

Hlíð í Bolungarvik 244. 

Hlið (= Fagrahlið) milli Ennia 

og Höíða á Snæfellsnesi 244. 
Hlið, siá JökuIsárMíð. 
Hlið í MúlaþÍDgi 369. 
Hlið í Selvogi 583. 
Hliðarendi í Fljótshlið 381, 805. 
Hiíðartún i Miðdölum 459. 
hliðásar (i húsum) 95. 
hlunnindi 189, 245, 280, 393, 

410, 438, 529, 611, 616, 715, 

732, 770. 
hnakkr (= bekkr) 740. 
Hnappadalr i Hnappadalssýslu 

156, 157, 224. 
Hnarrarnes, sjá Knararnes. 
Hnausar i Húnavatnsþingi 203 

—204. 

hnífr 499, 500, 689. — hnifs- 
brofc 739. — bnifsekurðr 498, 
500. 

Hnifsdalr neðri i Skutilsfirði 

396-497. 
Hníísker á QiJsfirði 71. 
Hnióskadalr, sjá Fnjóskadalr. 
Hnjótr, sjá Orlygshnjótr. 
hnoðhamar 746. 
Hnúkr í Húnavatsþingi 280. 
Hnúkr á Skarðsströnd 244. 
Hof í Álptafirði (Hofstaðir) 34, 

118, 119, 448, 511—513. 
Hof i GoðdöJum 524. 
Hof á Höfðaströnd 234, 253, 

306. 

Hof á Kjalarnesi 51, 53, 583. 
Hof á EaDgárvöllum 376. 



Hof í Vatnsdal 104, 105, 127, 

180—181, 315. 
Hof i Vopnafirði 18, 345, 465, 

512. 

Hof i Öræfum 37, 288. 

Hoffell i Hornafirði 36, 432— 

433, 449, 527-528. 
hofmaðr 669. 

Hofstaðir, sjá Hof i Álptafirði. 
Hofstaðir i Hálsasveit 743. 
Hofstaðir i Miklaholtshrepp 14, 
65. 

Hofstaðir á Mýrura 745. 
Hofstaðir i Þorskafirði 77, 567. 
Hofteigr á Jökulsdal 20. 
hogsetr (= hogshead = nxahöf- 
uð) 43. 

Hólakot i Eeykjadal norðr 169. 
Hólakot i Skagafirði 463. 
Hóiar i Dýrafirði 383-384. 
Hólar i Eyjafirði 583—584. 

Hólar (= Eyvindarhólar) undir 
Eyjafjöllum 226, 376, 377. 

Hólar í „Eystrahrepp" 491 (= 
Hólarí Ytrahrepp = Hrepp- 
hólar). 

Hólar i Hjaltadal, Hólabiskup, 
Hólabiskupsdæmi, Hóladóm- 
kirkja, Hólastaðr, HóIastóU 
4, 87, 88, 90-92, 100, 108—109, 
127, 128, 136, 137-138, 146— 
151, 158-159, 161-162, 163— 
164, 166, 168—170, 173, 187, 
192-194, 197-198, 207—208, 
212—213, 214, 215, 263, 275, 
302—303, 313, 325, 32ö, 329, 
351, 365, 371, 381-383, 386, 
405, 412, 421, 424, 438- 
439, 463-464, 465, 469, 476, 
487, 488, 489, 492, 508-510, 
516—518, 524-525, 545-546, 
548, 549, 555-560, 562, 578, 



HEGISTR 



881 



581, 592-593, 598, 599- 600, 
601, 608, 6U, 618-614, 618- 

620, 624-625, 679, 721-722, 

723, 730-732. 734, 761-763, 

765-769, 771—773, 777-778, 

781, 785, 797, 800, 802-803, 
804—805. 

Hólar í Hrunamannalirepp (= 
Hrepphólar) 199—200, 396, 
665. Sbr. Hólar i Eystra- 
hrepp. 

Hólar i Hvammssveit 69, 70. 
Hólar í Vestrhópi 719-720. 
holdlegar girndir 421, 422. 
lioldgan (Krists) 23'2, 260. 
txoldtekja (drottins) 239, 240. 
Holkná á Langanesatröndum 17, 
198. 

- 

Hóll (landamerki) 457. 
HóU i Bolungarvik 243—245, 
286. 

Hóll á Fjalli 466. 

Hóll (i Höfðahverfi) 663. 

HóU i Kinn 291. 

Hóil í Óslandshh'ð 762-763. 

Hóll á Skaga Ö31— 532. 

Hóll i Sæmundarhlið 757—758. 

Wlusta 613. 

tólmar 134, 135, 201, 202, 458, 
559, 655, 656. 

Hólmar (Hólmastaðr) i Reyðar- 

firði 29, 257—258, 491, 687. 
Hóhnfastsson : Sveinn, Valdi. 
Hólmfriðr Vigfúsdóttir Hólms 

(i Engey; fædd fyrir 1415; 

enn með vissu á lifi 1475; 

dáin 1497 eða litlu fyrri) 

335- .336. 

Hólmfriðrí>orvarðsdóttir,B]arna- 
sonar [ Njarðvik (á 16. öld) 



Hólrar á Akranesi 50, sjá Innra- 
hólmr. 

Hólmr iHitardal ( ibygð 1504) 745. 
Hólsá i Þiugeyjarþingi 466. 
Hólslækr í Oxarfirði 465. 
Holsten (Hoísetaland) 9, 378, 

407, 408, 748, 749, 750, 751. 
holt 59, 748, — holtsíótr 59. 
Holt i Eyjafirði 317—318. 
Holt undir Eyjafjöllum 225 — 

226, 431, 805. 
Holt milli Ennis og Höfða á 

Sn æfell sn eai (= Kötluholt) 

639—640, 713. 
Holt(in) i Rangárþingi 41, 245, 

635—636, 677—678, 7 14— 

7 15, 788. — Holtamanna- 

hreppr 636. 
Holt i Saurbæ (= Stóraholt) 

294, 308—309. 
Holt i Önundarfirði 149, 276 - 

277, 387, 676. 
Holtastaðir i Langadal 212. 
hórdómr 575, 767, 784. 
horn: hornasög 736. — horn- 

beizl 736. — hornstaup 287, 

746. 

Horn i Andakil 60. 
Hornafjörðr i Skaptárþingi hinu 

eystra 35, 36, 432, 449—451, 

527, 528, 714-715. 
hosur 363. 

Hrafn í Ási (1497) 376. 

Hrafn Besaason i Húnavatns- 

þingi (um 1640) 194. 
Hrafn Brandsson lögmaðr i 

Skriðu (d. 1483) 11, 126, 164, 

191, 387. 
Hrafn (Gilsaon, Finnssonar) 

,^bóndi" i Ási i Hálsasveit 

(c. 1430—1440) 3. 

5§* 



882 



feÉGÍSÍR. 



Hrafn Gilason prestr i E,eyk- 

holti (1463—1464) 3, 
Hrafn Guðtnundsson lögmaðr 

(d. 1432) 571. 
Hrafn Haldórsson, frá Barði, 

Brandssonar (1492 — 1494) 

146, 216. 
Hrafn Oddsson officialis fyrir 

vestan (1500 — 1503) 491, 

655—656. 
Hrafn Þórarinsson 1 Borgarfirði 

(1444) 3. 
Hrafnabjörg á Hvalíjarðarströnd 

55. 

Hrafnabjörg norðr af Lyngdals- 

heiði 325. 
Hrafnabjörg i Ogurssveit 244. 
Hrafnagil i Andakil 60. 
Hrafnagii i Eyjaíirði 164—165, 

366. 

Hrafnkelsstaðir í Fljótsda] 395, 
447. 

Hrafnkelsstaðir á Mýrum 744, 
746. 

Hrafnsdóttir : Solveig. 
Hrafnseyri í Arnaríirði 80, 81, 

286, 526, Ö27, 553, 554, 

599 -600, 793—795. 
Hrafnsson : Ásbjörn, Brandr, 

Guðmundr, Jón, Snjólfr,Tumas. 
Hraná á Svalbarðsströnd 415. 
Hranason: í>órólfr. 
Hranf, sjá Hrafn. 
Hrappsey á Breiðafirði 359. 
Hraun á Bakka (Eyrarbakka 

= Stóra eða Litla-hraun) 396. 
Hraun i Bolungarvik 244. 
Hraun i Breiðavik uadir Jökli 5. 

Sbr. Hraunlönd. 
Hraun i Grímsnesi 109—112. 
Hraun(in) í Gullbringusýslu milli 



Hafnarfjarðar og VatnsleysU 

337, 586. 
Hrauu i Keldudal í Dýrafirði 

396, 740—741. 
Hraun austr i Krók á Landi 

375. 

Hrauu á Skaga 180. 

Hraun: Undir Hraun, sjá Stað- 

arhraun. 
Hraun i Olfosi 583. 
HraunfjöU á rellsströnd 87, 170, 

748. 

Hraungerði i Flóa 47, 623. 
Hraunholt i Haappadal 224. 
Hraunhreppr i Mýrasýslu 355, 

440, 485, 753, 775. 
Hraunlönd i Breiðavik undir 

Jökli 5, 65. Sbr. Hrann. 
Hraunnestjarnir^-vötn) i Hraun- 

um suðr 337. 
Hraunsmúli í Hnappadal 745. 
Hrauntungur 1 Hraunum suðr 

53. 

Hreðavatn i Norðrárdal 64. 

Hreiðarstaðir i Svarfaðardal 611? 
773—774. 

hreiðr 455. 

Hreinsson: í>orlákr. 

Hr ei n D b úaD di i Mýr asýslu 
(1504) 745. 

hreinsunareldr 670. 

Hrepparnir i Árnessþingi 376. 

Hrepphólar, sjá Hólar 1 Hruna- 
mannahrepp. 

hreppr 323, 401, 559, 780, 814. 
— hreppstjórar, hreppstjóro- 
armenn 5, 323, 547, 548, 675, 
780, 812, — hreppstjórnar- 

þing 693, 780. 
hríð 654. 

hrifa 287, 448, 638, 639, 736, 



EEGISTE 



883 



740, 742, 745. Sbr. búsgagn. 
hrífnafar 638. Sbr. smíðar- 
tól. 

bringing, sjá þritekin brÍDging. 
Hringver í Viðvíkrsveit 462. 
brip 638, 742. Sbr. búsgagn. 
bris 811. — bríshögg 76, 87, 

759. Sbr. bögghría. 
Hris 1 Viðidal 194-196. 
Hriaey á Hreðavatni 64. 
brismaðr 669. 
Hristangi í Laugardal 325. 
Hrjótr i Hjaltastaðaþinghá 525. 
Hróarabólmr á Berufirði 32. 
Hróarstunga (Tunga) í Múla- 

þingi 21. 
Hroðbjargarstaðir i Hnappadals- 

sýslu 745. 
broði 67. Sbr. klyppur. 
Hróðbjargardalr bak Jaíhaskarði 

64. 

Hrólfr Pétrsson vestra (1501) 
546. 

Hrólfsniýrarlækr i Steingrims- 
firði 656. 

Hrólfsson : Jón, Ólafr, Steinn. 

Hrómundr í'orbjarnarson i Siðu- 
múla 742. 

bross 5, 20, 21, 25, 30, 32, 34, 
38, 41, 43, 46, 50, 61, 67, 
68,69, 73, 79, 186, 198, 200, 
220, 288, 297. 448, 450, 
451, 452, 453. 455, 456, 479, 
510, 665, 677, 737. — bleik- 
álótt bross (hestr) 296, 479. — 
brúnn (hestr) 284, 285. — 
móálótt broaa 296. — mó- 
skjóttr (hestr) 285. - rauð- 
skjótt bross 479. skjótt 
hroas 479. — xv aura bross 
134, 135, 201. hross rosk- 



in, fuUroakin 34, 44, 448, 
742, 812. — hrosa klyfbær 
28, 29. — hrossabeit 74. — 
brosslán 152, 153. — folald 
198, 454. — foli 448, 479. — 
fylhross 36. — fylja 61. — 
bestar 2, 20, 21, 25, 30, 32, 
41, 43. 44, 46, 49, 57, 61, 
67, 73. 76. 78, 80, 85, 111, 
135, 153, 186, 189, 198, 200, 
220, 285, 286, 287, 288. 289, 
304, 347, 375, 376, 377. 442, 
443, 448, 449, 450, 451, 452, 
456, 488, 489, 512, 568. 586, 
637, 665, 667, 677, 726, 736, 
737, 740, 743, 745, 812. — 
íullrosknir bestar 742. — 
hundraðshestar 26, 34, 48, 
58, 134, 201, 285, 375, 377, 
736. — hálfs annars hundraðs 
hestr 177, 255. — klyfbærir 
bestar 19. — kúgildisbestr 
(= hundraðshestr) 682, 684. 

— bestamaðr 628. — hesta- 
mæðr 19, 34. Sbr. kaplar. 

— hestarán 342. — besta- 
skipti 208. — bestdráp 295. 

— hestgrip 487. — besthald 
295. — hestlás 638. — hest- 
reið 295. - kaplar 17, 18, 
19, 22, 23, 26, 33, 47, 48, 
55, 63, 67, 74, 77, 91, 141, 
163, 179, 181, 254, 280, 287, 
370, 422, 450, 452, 456, 473, 
474, 481, 484, 529, 544, 588, 
590, 620, 637, 664, 667, 694, 
715, 739, 742, 757, 758, 802, 
811. — fuUfærir kaplar 152. 

— klyfbærir kaplar 18, 21, 
30, 31, 513. — lestfær kapall 
járnaðr 152. 153- — kapla- 



884 



REGISTR 



gaDga(-beit) 198,466,800,— 
kapallán 152, 153. Sbr. geld- 
hrossaloeit, grálær, hárhooða, 
Helgafell, hærusekkir, j ári] , 
rauðrhestr, skeifur, stóðhrossa- 
beit. 

Hrossahjalli í Hvitadalslaudi 71. 

Hruui í HrunamaDnahrepp 44, 
176—177. — Hrunamaona- 
hreppr 44, 111, 112, 176—177, 
199-200, 396, 665. 

Hrútafjörðr inn úr Húnaflóa 67, 
85, 86, 137, 141—143, 194, 
308, 411. — Hrútafjarðará 
141, 180, 207, 430, 655, 727. 

hrútar, sjá sauðpening. 

Hrútey fyrir SkarðsstrÖnd 72. 

Hrúteyjarkleif á Ströndum 461. 

Hrúteyjarströnd á StrÖndum 85. 

Hryggr i Plóa 47. 

húðir 343, 870, 677, 742, 746. — 
húð af gömlu nauti 156. 

húíur: dublaðar húfur 13. — 
einbyrðar húíur 377. — tvi- 
byrðar húfur 377, 394, 742. 

hugmóðr, hugarmóðr (hugarmott) 
93, 148, 342, 469, 470, 584, 
654, 797, 798. 

Hugucio 472. 

Húnaílói 461. 

Húnavatnsþing 127, 193, 194, 
195, 204, 210—212, 280, 298, 
314,318- 320,349-350, 397, 
506, 592, 598, 602, 614, 659, 
773, 776, 777, 783, 791, 810, 
811. 

hundraðslag 2. 

Hundsvatn á Langanesströnd- 
um 17; ■ — Hundsvatnshryggr 
17. 

Hurðarbak í Reykholtsdal 671. 



hurðir 738. — hurðir hjarafast- 
ar 591. — hurðarhringr 740. 

hus59, 103, 157, 175, 332, 399, 
447, 501, 520, 533, 591. 645, 
654, 658, 683, 685, 736, 750. 

— réttbrotin hús 96. — húsa- 
rask 842. 

HúsafelliBorgarfirði 1—2, 737— 
738. 

húsakynni, húsaskipan: sjá bað- 
stofa. — biskupsstoía (í Skál- 
holti 1492 og 1504) 89, 716. 

— breiðastofa (i Yatosfirði 
1503 og 1505) 638, 760. - 
búr 287, 520, 638, 667, 740. 

— eldaskáli 667. — fjós 25, 
95, 455. — forstofa 667. — - 
Sjá gólf, - Sjá göng. - - Sjá 
hurðir (hurðarhringar). — litla- 
stofa (í Saurbæ á Rauðasandi 
1500-1501; á Skarði 1492— 
1494; í Ögri 1492-1497; á 
Öndverðri eyri 1497 — 1498) 
136, 139, 231, 351, 352, 362, 
363, 390, 520, 587. — Sjá 
heygarðr, hjallr, hlaða, karl- 
dyr.— skáli(í Skálholti 1493) 
179. Sjá og skáli. — Sjá 
skemma. — Staðarhús (i 
arindavík 1492) 128, 129. — 
stofa (i Viðey 1500; 1 Eeyk- 
holti og Vatnsfirði 1503; í 
Kloía 1505) 507, 638, 667, 
755. ~ stóra stofa (í Skál- 
holti 1492; á Hókim 1492— 
1493; í Vatnsfirði 1495-1497; 
i Hvnmnn i Hvammdsveit 
1500; í Vatnsfirði 1503; á 
Breiðabólsstað 1504; í Saur- 
bæ á Rauðasandi 1504) 107, 
110, 112, 114, 147, 148, 150, 



REGISTR. 



m 



151. 158, 162, 164, 193, 256, 
348, 520, 638, 724, 736. Sbr. 
og sjá hliðásar, kviar, ræfr, 
stigi, útidyr, útihús, önd. 

Húsanes í Breiðavík undir 
Jökli 5. 

Húaatóptir i Grrindavík 49. 

Húsatóptir á Skeiðuni 152. 

Húsavik í Borgaríirði eystra 23. 

Húsavík í Steingrímsfirði 655— 
656, 747. 

Húsavik á Tjörnesi 168—170, 
197, 721, 730. 

húsbóndi, húsbændr 225, 234, 
323, 370, 726, 735. 

húshúnaðr, húsgögn 1, 2. — sjá 
beðr, beðjardýna. Sbr. sængr- 
klæði. — bekkjarborð 638. — 
bekkjarkiæði, sjá kirkja. — 
breiðastofuborð (í Vatnsíirði 
1503) 638. - borðbúnaðr 178. 
— borðdiskar 448, 638, 665, 
746.— borðhandklæði 639. — 
borðskálar 745. — sjá hnakkr, 
hægindi, matborð, pallklæði 
(sbr. kirkja), refill, stóll 

túsfreyja, húsfrú, hústrú 10, 26, 
51, 52, 58, 63, 72, 79, 99, 
105, 106, 108, 185, 230, 231. 
252. 253, 260, 265, 273, 279, 
317, 319, 335, 336, 339, 343, 
350, 352, 363, 426, 437, 512, 
525, 583, 595, 607, 610, 618, 
633, 634. 704, 705, 720, 759, 
769, 770. 771, 787. 796. 

túsmaðr 669. 

húsmenn 501. 

húsnæði 726. 

liúsrúm 46, 332. 

Hvalá i Bitru 85, 461. 
■ Hvalbeinshöfði á Vatnsnesi 720. 



Hvalfjarðarströnd í Borgarfjarð- 
arsýslu 54, 55. 

Hvalgrafir á Skarðsströnd 244. 

Hvallátr á Breiðafirði 402, 404, 

Hvallátr í Mjóafirði við ísa- 
fjarðardjúp 82, 244, 694—695. 

hvalr 49, 51, 58, 67, 214, 237, 
410, 415, 461, 462, 463, 466, 
516, 644, 659, 694, 696, 763, 
764. — óskiptr hvalr 466. ~ 
feitahvalr 764. — hvalbein (í 
melþúfu: landamerki) 214. — 
hvalreki 5, 6, 49, 58, 70, 71, 
74, 82, 84, 85, 288, 337, 338, 
454, 461, 462. ~ hvalverð 765. 
— bein 764. — rengi 764. — 
aeyrai 764. - - þvest 764, 
Sbr, skotmannshlutr. 

Hvalsárrekar Hvammskirkju 
536—537. 

Hvalseyjar fyrir Mýrum 616. 

Hvalsnes á Eosmhvalanesi 299 
393. 

Hvammr í Hvammssveit 69, 74, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 137, 
174, 251, 285, 349, 367, 368, 
369, 370, 444, 514, 516, 519, 
520, 536, 537, 725, 743, 744. 

Hvammr í Hörgárdal 307. 

Hvammr i Kjós 375, 489—490, 
6>)9-610. 

Hvammr i Laxárdal 524. 

Hvammr í Norðrárdal 62, 63, 
154. 

Hvam msdalr i Saurbæ 1 25— 
126. 

Hvammsey i Kjós 610. 

Hvamrassveit í Dalasýslu 69, 
70, 92, 93, 97, 137, 174, 251, 
349, 368, 369, 370, 430, 516, 
519, 520, 536, 678, 725. 



Hvanneyri i Ándakil 60, 803— 

804, 807. 
hvannskurðr 196. 
Hvannstóð i Núpsdal 196. 
Hvarfsá í Norðrárdal 63. 
Hvarfsdalr á Skarðsströnd 6, 72. 
HvassafelJ i Eyjaíirði 120— 

123, 137 — 138, 438— 439, 

516-517, 524, 647. 
Hvassahraun í Hraunum suðr 

337. 

hveitibrauð 378. 

hverílsteinn 638, 667. Sbr. 
búsgagn, harðateinn. 

Hvesta á Hornströnduin 84. 

Hvilft í Önundaríirði 247 - 
249, 285. 

hvíluvoð 451, 456, 639, 745. 

hviuaka 499, 501. 

Hvitái Borgaríirði 89, 160, 289, 
290, 300, 671, 742, 752, 
774—775. 

Hvítadalr í Saurbæ 71. 

Hvítársíða(n) í Borgarfirði 442. 

Hvítárvellir i Eorgaríirði 15. 

hvítaaunna 113, 114, 117, 118, 
123, 180, 181, 184, 196, 222, 
263, 289, 319, 842, 385, 420, 
447, 484, 487, 489, 566, 664, 
656. — hvitasunnudagr 295, 
298,669. --hvitasunDuvikall9. 
• — hvitdrottinsdagr 409. 

Hvoldalr í Saurbæ 219 -220. 

Hvolhreppr í Eangárþingi 40, 
395, 483, 484, 662, 663. 

Hvoll í Hvolhrepp 376, 395, 663. 

Hvoll í Norðrárdal 63. 

Hvoll í Saurbæ 70, 71, 221, 
294, 406. — Hvolsmenn 71. 

Hvoll i Vestrhópi 757, 758. 

hýbýli 175, 



Hyl (HuU) á Englandi 12, 13. 

hymnarius, sjá kirkja. 
hægindi 450, 639, 740, 745, 
812. 

Hæll i Flókadal 61, 62. 
hærusekkir 736. 

Höfðadalseyri í Tálknafirði 578, 
579. 

Höfðaströnd i Skagafirði 235, 

253, 254, 306, 307. 
Höfðahverfi í Þingeyjarþingi 

279—281,317, 318, 730, 789. 
Höíði i Biskupstungum 627. 
Höíði (Búlaudshöíði)á Snæfells- 

nesi 416, 639. 640. 
Höfði i Dýrafirði 740. 
Höfði í Eyrarsveit 680, 690, 

746-747. 
Höfði (Staðarhöfði) Akraneai 55. 
höfn (portus) 13. 
Höfn i Borgarfirði 60. 
Höfn á Hornströndum 84. 
Höfn, sjá Orlygshöfn. 
höfuðból 160, 274, 317. 
höfuðbréf 12. 
höfuðbú 266. 
höfuðhögg 484. 
höfuðlin, sjá kirkja. 
höfuðsmaðr, höfuðsmann 172, 

190, 216, 217, 274, 502, 504, 

575, 609, 696, 702, 717. 
höfuðsyndir (sjö dauðlegar) 239. 
högghria 463. 

Högnaataðir í Þverárhlíð 63. 
Högni JÞorsteinsaoD hreppstjóri 

(1736) 5, 
hökull, sjá kirkja. 
Hörðaból i Dölum 67. 
Hörgárdalr i Vaðla þingi 146, 

161, 162, 203, 236, 237, 307, 

435, 647^ 734, 



REGISTR. 



887 



Hörgshlíð i Yatnsfjarðarsveit 
244. 

Hörgslandsbók (dómabók) 4, 

725, 815. 
Höskuldr Árnason, Runólfsson- 

ar, i Gnúpufelli (1492) 149— 

151. 

Höskuldr Helgason i Hnappa- 

dal (1494) 224. 
Höskuldr prestr á Melum i 

Melasveit (1493—1504) 163, 

744. 

Höskuldr Runólfssou, Hösknlda- 
sonar, lögréttumaðr (1495 — 
1505) 260, 264, 420, 422, 
438, 508 — 510, 631, 649, 
660, 704, 808. 

Höskuldr Þorgilsson í Borgar- 
íirði (um 1500) 61. 

Höskuldasou: Björn, Jón, Run- 
ólfr. 

Höskuldsstaðir á SkagastrÖnd 
298, 325^829, 412, 602. 

íferð (i fjöru) 70, 71, 73, 74, 

219, 288. 
Ijsslandli, sjá Island. 
ílífsfjall í Þingeyjarþingi 214. 
ílifsvötn á Mývatnsöræfum 799. 
ilska 239, 241. 
lUequath: Ambrosius. 
Illugadóttir: Helga, lugibjörg, 

Vigdís. 

Hlugason: Jón, Markús, Ormr, 
Vigfús, Þorgrírar, Þorsteinn. 

Hlugastaðir i Enjóskadal 177— 
178, 306, 366, 371—373. 

Hlugastaðir i Skáhnarfirði 402. 

I^lugi Gruðmundsson i Húna- 
vatnsþÍDgi fl503 - 1505) 
657-^662, 777—778, 781. 



IUugi Heimramsson í Eyjafirði 

(1494) 229. 
Illugi Jónsson vestra (1494) 226. 
lllugi Jónsson í Húnavatnsþingi 

(c. 1640) 194. 
Illugi Sigurðason á Norðrreykj- 

um i Reykholtsdal (1504) 737. 
IUugi Þórálfsson (Þórólfsson) i 

Hornafirði (um 1500) 449. 
Illugi Þórðarson i Húnavatns- 

þingi, bróðir Þórðar og faðir 

Ingibjargar (d. fyrir 1494) 

211-212, 792. 
lUugi Þorgilsson nyrðra (1492) 
99. 

Illugi Þorsteinsson i Húnavatns- 
þingi (1497—1502) 342, 602 — 
603. 

iUuatratio 105. 

ímason : Einar. 

imbrudagar 3, 50, 51, 57, 70, 

446, 452, 575. ~ imbruvika 

109, 255, 438, 516, 517, 643. 
tmi Þorsteinsson i Skaptafella- 

þingi (1496) 297. 
Indriðason: Gisli, Grimr, Guð- 

muudr, Jón. 
Indriðastaðir i Skorradal 60. 
Indriði Ásmundsson i Mýra- 

sýslu (1504) 745. 
Indriði Einarsson revisor 9, 11. 
ludriði Hákonarson i Tungu i 

Önundarfirði (1452 — 1461) 

740. 

Indriði Hallsson i Þórsnessþingi 

(1500) 484. 
Indrit^i Jónsson vestra (1498 — 

1501) 383, 479, 538, 562. 
Indriði Pétrsson í Vaðlaþingi 

(1500—1501) 478. 
Indriði Svartsson (Þorleifssonar 



888 



BEGISTR. 



á Hofsstöðura í Þorskaíirði; 
1499—1501) 420, 589. 
indulgODSskrá 84, 668. 

Ingibjörg 446. 

Ingibjörg ÁrDadóttir kona Ólafs 
Marteinssonar (1384) 6. 

Ingibjörg Árnadóttir bústrú, 
kona Jóns Erlingssonar undir i 
MiUa á Skálraarnesi (c. 1491) 
79. 

Ingibjörg Eirlksdóttir koua 
Orras Jónssonar (14S2) 105 — 
108, 116. 

Ingibjörg Illugadóttir, Þórðar- 
sonar, kona Guðmundar Ind- i 
riðasonar (1494—1505) 210— 
212, 791—792. 

Ingibjörg Jónsdóttir kona Guð- 
mundar £>órarinssonar (1503) 
648-649. 

Ingibjörg Ormsdóttir kona Þor- 
valds Bjarnasonar i Njarðvík 
(IðOO) 525. 

Ingibjörg Pálsdóttir, £>orvarðs- 
sonar á Eiðum, kona Lopts 
rika (d. 1432) 385. 

Ingibjörg Pálsdóttir, Jónssonar, 
kona Björns í>orleitssonar á 
Eeykbólura (1499—1500) 420, 
421, 543- 544. 

Ingibjörg Þorláksdóttir, kona 
Kolla Magnússonar, prófentu- 
kona á Hólum (1474) 487— 
489. 

Ingibjörg Þórólfsdóttir „bisk- 
ups" (1496) 292—293. 

Ingibjörg Þorsteinsdóttir frænd- 
kona Arnórs Pinnssonar (1504) 
690-692, 



Ingibjörg I>orvaldsdóttir i Húna- 
vatnsþingi, kona Þórarins 
Jónssonar (1493—1494) 180— 
181. 

IngibjörgÞorvaldsdóttirbúlands, 
kona Benedikts Magnússon- 
ar i Vík út frá Stað (1494— 
1503; d. 1503) 221—222, 643. 

Ingibjörg Þorvarðsdóttir, Lopts- 
sonar, kona Páls Brandsson- 
ar á MöðruvölUura (enn á lífi 
1493, en dáin 1494) 189, 233- 
234, 264—268, 273 — 274, 
435—437, 503—505, 518, 583. 

Ingigerðr Einarsdóttir, sjá: 

Ingigerðr "Þorsteinsdóttir (c. 
1400). langamma Bjargar JÞor- 
valdsdóttur 776— 777, 782, 
784. 

Ingileif Jónsdóttir kona Jóns 
Snorrasonar (1496) 308. 

Ingileif Kolladóttir, Magnússon- 
ar, prófentukona á Hólum 
(1500—1501) 487—489, 548— 
549. 

Ingiraundarson : Arnbjörn, Arn- 
ór, Bergr, Björn, Brandr, 
Böðvar, Einar, Gísli, Guð- 
mundr, Lýtingr, Naríi, Ólafr, 
Orrar, Páll, Stephán, Stigr, 
Þórðr. 

lugiraundr Eionsson, Pótrsson- 
ar, lögréttura aðr á Signýar- 
stöðum íEeykholtadal (1484— 
1504) 12, 174, 209, 217, 273, 
292. 392, 425, 427, 493, 502, 
570, 607, 667, 704, 710. 

Ingirauudr Gunnarsson i Flag- 
bjarnarholti (1497) 333-334. 

I Ingimundr Jónsson preatr uyiðra 

' (1493) 193, 



REGISTE. 



889 



Ingimundr í Krossliolti (1504) 
745. 

Ingimundr í>órðarson á Fells- 

strönd (1499) 423. 
Ingiriðr Jónsdóttir, Ásgeírsson- 

ar (d. fyrir 1500) 473. 
Ingjaldr Sigurðsaon í Árness- 

þingi (1493) 176. 
IngjaldshvoU undir Jökli 639 — 

640. 

Ingjaldsson: Jón, Vigfús. 

Ingólfsfjörðr á Ströndum 288. 

ingresaus Pilatus 289. 

Ingvarsson: Brandr. 

Ingvildarstaðir á Reykjaströnd 
617-618. 

Ingvildr Eiríksdóttir í Gríms- 
nesi fyrir (1500) 457. 

Ingvildr Helgadóttir, Guðnason- 
ar, fylgikona Þorleifs hirð- 
stjóra Björnssonar, prófentu- 
kona á Helgafelli (1493—1503) 
167, 223, 259 — 260, 276, 
331—333, 371, 378 — 379, 
404 -405, 428 — 430, 433, 
491 — 495, 530- 531, 544, 
564—566. 633-634. 

Ingvildr Jónsdóttir i Húnavatns- 
þingi (1497) 330-331. 

inngjöld 277. 

lönrifagradalr, sjá Fagradalr. 

iDnrihólrar á Akranesi 50, 58. 

iBQrívík i Hrútafirði 86. 

iDDsigli (sigillum, secretura) 6, 
7, 10, 11, 12, 13, 87, 88, 90, 
Ö2 97, 98, 99, 100, 104, 105, 
108, 109, 110, 111, 113, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 
135, 137, 138, 139, 140, 141, 



146, 147, 148, 149, 

153, 158, 159, 160, 

163, 164, 165, 166, 

170, 171, 172, 173, 

177, 178, 179, 180, 

1S3, 184, 187, 188, 

192, 194, 19«, 197, 

204, 205, 206, 207, 

210, 212, 213, 215, 

218, 219, 220, 221, 

224, 225, 229, 230, 

236, 247, 248, 24:9, 

253, 254, 255, 256, 

259, 260, 262, 263, 

268, 270, 271, 272, 

276, 277, 278, 279, 

283, 284, 290, 291, 

295, 297, 298, 299, 

305, 306, 307, 308, 

311, 312, 313, 314, 

317, 318, 320, 321. 

327, 329, 330, 331, 

336, 337, 338, 339, 

344, 345, 346, 347, 

354, 355, 356, 357, 

365, 366, 367, 368, 

3i3, 374, 381, 383, 

384, 385, 386, 387, 388, 392, 

393, 394, 395, 396, 398, 399, 

400, 403, 405, 406, 407, 408, 

409, 410, 411, 413, 414, 415, 

416, 418, 419, 420, 421, 422, 

423, 424, 425, 427, 428, 430, 
431,432,433,434,436,437,438, 

439, 440, 441, 442, 469, 470, 

471, 472, 476, 477, 478, 479, 

483, 484, 485, 486, 487, 488, 

489, 490, 491, 492, 495, 500, 

504. 505, 506, 507. 508, 510, 

512, 513, 514, 516, 517, 518, 

519, 520, 521, 522, 523, 524, 

525, 526, 527, 528, 529, 530, 

531, 532, 544, 545, 546, 548, 



143, 144 
150, 151 
161, 162 
167, 168 
174, 176 
181, 182 
190, 191 
l'.íS, 203 
208, 209 
216, 217 
222, 223 
232, 235 
250, 251 
257, 

264, 266 
274, 275 
281, 282 
293, 294 
302, 303 
309, 310 
315, 316 
324, 326 
333, 334 
340, 341 
349, 352 
358, 364 
370. 37i 



890 



EÍEGISTR. 



549 


552, 


553 

\j^jíj ■ 


554 


556, 557, 


Tsafiörðr i iaaiiarðarsvalii 82 


558, 


560 


561 

\J X • 


565, 

\j%j 1 


566, 


567, 


83 130 139 244, 256, 276, 


569, 


570 


572 


575, 


576, 


577, 


277, 282, 336, 348, 351, 515, 

g ■ • m^\J \ \J \J \J • mmm^J • \J \J •Mw ■ %J ^ %J 4 


578, 


579 


580 


581 

KJKJ L- t 


582, 


584, 


522 612 636, 760, 765 793 


585, 


586, 


587, 

\J \J m m 


588, 

^J \J \J 7 


589, 


590, 


794. — Isafiarðarsvsla 281, 


592 


593 


594 


595 

WJ tJ \J 4 


597, 598, 


806 815. 


599 


600, 


601 

\j ^ ■ 


602, 

\J V * 


603, 


606, 


iseta ffiár'l 348, 353, 368. 541, 


607, 


608, 


609 

\J \J ■ 


610, 


611, 


613, 


542 543. 


614, 


617 


618, 

v^ ^ • 


619, 


620, 


622, 


iskvldía^ 290. 


623, 


624 


625, 


629, 


630, 


631, 


Tqland I*=(leri<Íinffar 6* lO* 11. 


632, 


633 

f 1 


634, 


635 


636, 


641, 


12 13 137, 172, 216—218, 


642 


643 


644 


645, 


646, 


648, 


265—268 271 273 274, 275, 


649, 


650, 


651 

\j ^j <^ • 


652, 

\JStJ \ 


653, 


654, 


293 320 — 324 360 — 364, 


655, 


656, 


657, 


658, 


662, 663, 


368 374, 379—380, 389, 392, 


664, 

V 4 


668 


673 

\j ■ ■ 


674, 


676, 


677, 


397 408 426 428, 431 434, 


678, 


679, 


681, 


685, 

\j\j\ji 


686, 


687, 


436 443 470 — 471 482, 


689, 


691 

\J KJ -i- ■ 


692 


695, 

i-' 1-' j 


696, 


698, 


493 495 497 500 502 503, 


699, 


700, 


701 


702, 


703, 


704, 


504 522, 537, 541, 542, 549, 

^j \J Ji- ■ \J Arf • \J \J ■ • \J ^ J ■ «^ 7 


705, 


709 


710, 


713, 


714, 


715, 


550 563, 570, 573 — 574. 

\j\j\j^ \j^j%jy \j ■ j ' 


716, 


717, 


718, 


719, 

■ *j % 


721, 


722, 


575 582, 584, 607, 608, 609, 

\J 1 • w« ■ \J \J • ■ J v^ \J ■ j 


723, 


724, 


725, 

■ *■ v^ « 


727, 


729, 


730, 


620 623, 624, 631, 632 640, 


731, 


732, 


733. 

W \J ^J ■ 


734, 


735, 


741, 


646 -648, 649, 651, 657, 668, 


748, 


751, 


753, 

■ \j \j f 


754, 


755, 


756, 


677 679, 688, 692 696 703, 


757, 


758, 

■ %j \j • 


759 

■ \J V • 


761. 


762, 


763, 


704 706, 708 710 713, 


765, 


766, 


767» 


769, 


771, 


773, 


717_718, 735, 748, 749— 


774, 


775, 


777, 


778, 


781, 


782, 


751, 752, 768, 769, 772, 785, 


784, 


786, 


787, 


788, 


789, 


790, 


786—787,789, 795, 797; 801, 


792, 


793, 


794, 


795. 


796, 797, 


807—808. ~ islenzkar ártiða- 


798, 


799, 


800, 


802, 


803, 


804, 


skrár 359. — islenzk fisk- 


805, 


806, 


807, 


808, 


809, 


810. 


verzlun 374. — islenzkir 



- — heil og ósködd liangandi 
innsigli 98, 104, 126, 182, 
219, 248, 276, 348, 351, 363, 
493, 494, 507, 553, 572, 575, 
579, 673. — inusiglisþveingir 
668. 

innstæða 38, 63, 66, 78, 83, 
154, 231, 276, 284, 399, 442, 
450, 473, 512, 516, 568, 710, 
711, 712, 718, 725, 766, 803, 
804, 



bændr 13. — islenzk lög 322, 

504, 608. 
ísleifarhúa á Mýram 616. 
ísleifr Einarssou sýslumaðr á 

Felli i Hornafirði (d. 1720) 4. 
ísleifsdóttir : Járugerðr. 
ísleilsson: Eiuar, Hallr, Steiu- 

grimr, Vigfús, Þórðr. 
ísólfr Pálsson, prestr í Árness- 

þingi (1495-1502) 286, 567, 

603. 



REGISTR 



891 



ítak, ítök, ítökur 5, 24, 121, 
194, 220, 235, 236, 253, 279, 
280, 306, 312, 317, 347, 399, 
400, 403, 415, 486, 509, 524, 
52ð, 552, 614, 622,' 721, 730, 
757, 758, 804, 807. 

itala 438, 465, 487, 629, 732. 
ívar Brandsson nyrðra (1495 — 

1497) 264, 306, 330. 
ívarsson : Bjarni, Böðvar, Eir- 

íkr, Grímr, Gyrðr, Hafliði, 

Signrðr, I>orvarðr. 

Jafnaðarbýti 261. 
Jaínaakarð í Stafholtstungum 
64, 743^ Sbr. Arnarskarð. 

Jakob Brandsson i Kjalarnes- 
þingi (1505) 801, 

Jakob postuli 174, 207, 240, 
310, 597, 631, 634, 646. — 
Jakobsmessa 368, 678. Sbr. 
í^ilippus postuli. 

Jakob Spenser enskr kaupmaðr 

(1484) 13. 
jarl 323. 

Jarlanzstaðir á Mýrum 743. 
Jarkarlækr i Melasveit 59. 
járn (= hestajárn) 736. Sbr. 
skeiíur. 

járn 2, 304, 394, 445, 736. — 
j árnhj álmr^ j árnkarl, sj á 
kirkja. — járnpundari 
638. 

Járngerðarataðir í Grindavík 49, 

126. 127, 458. 
Járngerðr ísleiísdóttir kona 

Marteins Ólafssonar (1495— 

1502) 257—258. 
Játgeir Marteinsson vestra (1500) 

518. 



Jódísarstaðir í Beykjadal norðr 

164, 191-192, 732—733. 
Jóhann Christopher Gottorp 

sýslumaðr (d. 1754) 5, 195. 
Jóhann Jónsson á Barðaströnd 

(1662) 87, 165, 170. 
Jóhann Þórðarson prófastr i 

Laugardælum (1734) 53. 
Johannes Angelus de Arcim- 

boldis 668. 
Jóhannesbaptista, sjá Jón skirari. 
Johannes episcopus Holensis, sjá 

Jón Ögmundarson. 
Johannes postuli, sjá Jón post- 

uli. 

JohaDnes-"mynd, sjá kirkja. 

John Cobot vestríari (1497) 374. 

jól 202, 326, 327, 441, 735. — 
jóladagr 57, 669. — þriði 
dagr jóla 410. ■ — fimti dagr 
jóla 411. — sétti dagr jóla 
421. — átti dagr 294. — 
ellefti dagr jóla 250, 592. — 
jólafasta 1, 43, 150, 151, 197, 
529, 575, 792. — jólanótt 3. 
— jólatíðir 3. 

Jólgeirsstaðir i Eangárþingi 41. 

Jón ábóti á Munkaþverá (1492 
—1493) 115, 173, 177—178. 

Jón Andrésson í Þingeyjarþingi 
(1492—1502) 120, 122, 123, 
619. 

Jón Andrésson vestra (1496) 
294. 

Jón Andrésson prestr nyrðra 

(1505) 766. 
Jón Arason biskup á Hólum 

(d. 1550) 601, 657. 
Jón Ár D ason lögréttum aðr 1 

Árneaþingi (1494—1496) 217 

—218, 324, 



892 



Jón Arnbjarnaraon vestra (1496) 
300. 

Jón Arngeirsson í Húnavatns- 

þingi (1503) 657. 
Jón Ásgeirsson nyrðra (1492 — 

1494) 212-213. 

Jón Ásgrímsson lögréttumaðr i 
Vaðlaþingij mágr Sturlu Þórð- 
arsonar (1493—1504) 183— 
184, 211, 217, 477, 502, 505, 
529—530, 553, 641, 681, 686. 

Jón Ásmundsson vestra (1501) 
588. 

Jón Austíirðingr, Skólholtsmaðr 
(1502) 627. 

Jón Bárðaraon vestra (um 1492) 
155. 

Jón Bárðarson i Húnavatns- 
þingi (1497—1503) 342, 658. 

Jón Benediktsson sýslumaðr i 
Eauðaskriðu (d. 1. Mai 1776) 
732. 

Jón Bergsted læknir, i Húna- 

vatnsþingi (1828) 719. 
Jón Bergþórrason i Skaptafells- 

þingi (1496) 297. 
Jón biskup i Skálholti (1409— 

1413) 615—617. 
Jón Bjarnason syðra (1497) 370. 
Jón Bjarnason I Miðfirði (1705) 

195. 

Jón Björnsson danr bóndi á 
Eyrii Arnarfirði (1491—1504) 
81, 237-238, 285—286, 425 
—427, 479—483, 521-522, 
526, 537—540, 750-551, 553 
—555, 562—566, 594—597 
598-600, 653—655, 700. 

Jón Björnsson á Árnesþingi 
(1504) 692. 



Jón Björnason í Fijótshlíð 

(1505) 756. 
Jón Björnsaon i Húnavatnsþingi 

(1504) 719. 
Jón Björnsson á Skarðatrönd (i 

Eagradal; 1505) 759. 
Jón Björnsaon i Vaðlaþingi 

(1492—1504) 98, 681, 685. 
Jón Björnsaon á VöUum austr 

(1634) 511. 
Jón „bóndi", er tilkall átti til 

Bassaataða (1501) 579. Sbr. 

Jón Björnason danr. 
Jón Brandsson syðra (1502) 

593. 

Jón Brandsaon prestr iHvammi 
i Laxárdal (1494) 207. 

Jón Brandsaon, faðir Hafliða, 
prestr syðra (1437—1449) 
301. 

Jón Broddason prestr i Mikla- 

bæ (1448—1489) 476. 
Jón bróðir i Skriðuklaustri 

(1498) 400. 
Jón Brynjólfsson vestra (1498) 

383. 

Jón Búasson i Dalasýslu (1500) 
519. 

Jón Daðason i Eyjafirði (1495) 
260. 

Jón Egilsson prestr í Hrepp- 

hólum (1571—1608; á lifi 

1634) 665, 668. 
Jón Einarsson gelgja, lögmaðr 

(d. 1306) 214. 
Jón Einarsson prestr eystra 

(1492) 120. 
Jón Einarsson nyrðra (1494) 

234. 

Jón Einaraaon vestra (1498) 
404. 



jREGISTR 



Jón Einaxsson murti (1504) 727 
—729. 

JÓD Einarsson, iJorólfssonar, ráðs- 

maðr i Skáholti (1499-1503), 

siðar prestr i Odda 417 — 

418, 510, 645-646. 
Jón Einarsson konrektor á Hól- 

um (d. 1707) 722. 
Jón Einarason greipaglennir 

prestr á Skinnastað (d. 1737) 

465, 468. 
Jón Eiriksson i Þverdal og 

Hvammi 1 Hvammssveit (1492 

—1504) 92, 101—104, 256, 

519—520, 690. 
Jón Eiriksson presfcr, siðar i 

Vatnsíirði (1501-1504) 567, 

698, 714. 
Jón Eiriksson, Skálholtsmaðr 

(1502) 627. 
Jón Eiriksson á Núpi í Núps- 

dal (1703) 194. 
Jón Engilbertsson i Kjós (1670) 

610. 

Jón erkibiskup hinn rauði 1 
Niðarósi (1267—1282) 605. 

Jón Erlendsson prestr z ViU- 
ingaholti (d. 1672) 454, 688, 
692. 

Jón Erlingsson lögróttumaðr 

undir Múla og Skálmarnesi 

(1491—1504) 79. 129, 360, 

562, 612, 676-677. 
Jón Erlingsson í Strandasýslu 

(1495) 285. 
Jón Espólln sýslumaðr (d. 1836) 

359, 372, 626, 668. 
Jón Eyjólísson i Þingeyjarþingi 

(1494) 215. 
Jón Eyvindsson nyrðra (1505) 

797. 



Jón Filippusson i Húnavatns- 
þingi (1495-1503) 263, 349, 
660, 

Jón Einnbogason prestr i Múla 

(1495—1505) 291, 372, 487, 

509, 555, 556, 557, 558, 733, 

766, 778.^ 
Jón Finnbogason prestr i Lauf- 

áai (1501—1505) 555, 556, 

557—558, 611, 766.' 
Jón Finnbogason nyrðra (1502 

—1505) 629, 663-664, 762 

763. 

Jón Eúsason í Húnavatnsþingi 
(1497 --1498) 325-329, 412. 

Jón Eúsason (Sigíússon, Pétrs- 
sonar), vestra (1501 — 1504) 
562, 653, 655, 722—723. 

Jón Geir sson (Árn ason ar) á 
Eyvindarstöðum (1453) 105. 

Jón Geirsson i Svartárdal (á 15. 

öld) 523. 
Jón Gellisson nyrða (1496— 

1497) 306. 
Jón Gellisson syðra, að þvi er 

virðist, í Yiðey (1496—1503) 

299, 303, 337, 338, 339, 340, 

398, 507, 560, 585, 594, 662. 
Jón Gerreksson biskup í Skál- 

holti (d. 1433) 63. 124. 
Jóu Gíslason (í Borgarfirði 1501) 

552. 

Jón Gislason á Snæfellsnesi 

(1503) 640. 
Jón Gislason i Vaðlaþingi (1505) 

797. 



1) Þessa menn er nær ómögu- 
legt að greina með vissu í sundr 
eptir að þeir taka að koma fyrír 
samtíðis. 



894 



REGIS'TR. 



Jón Gíslason prestr á Breiða- 
bólstað i Fijótshlið og ráðs- 
maðr í Skálholti (1493—1504) 
172, 179, 205, 269, 316, 483 
—484, 735—736.^ 

Jón Gislason, Filippussonar, frá 
Haga, síðar presfcr i Holfci 
undir EyjafjöUum (1495) 250. 

Jón Gíslason prestr á Mel i Mið- 
firði og prófastr Húnvetninga 
(1493-1505) 158, 275, 557, 
558, 598, 766. 

Jón Gíslason prestrí Gaulverja- 

bæ (1495) 286. 
Jón Gíslason prestr vestra 

(1479—1498) 149, 396, 740. 
Jón Guðlaugsson 1 Vaðlaþiugi 

(1504—1505) 735, 808. 
Jón Guðmundsson (í Vaðlaþingi 

1494) 233. 
Jón Guðmundsson í Húnavatns- 

þiugi (1495) 263. 
Jón Guðmundsson í Siðumúla 

(íyrir 1501) 560. 
Jón Guðraundssori, Skálholts- 

maðr (1502) 627. 
Jón Guðmundsson á Helgafelli 

(um 1660) 501. 
Jón Guðmundsson í Kjós (1670) 

610. 

Jón Gunnarsson í Þingeyjar- 

þingi (1499) 419. 
Jón Guttormsson bóndi 1 

Hvammi í Hvammssveit (d. 

1403) 436. 

1) Vera má þó að eitthað af 
þessura stööum eigi við sira Jón 
í Gaulverjabœ föður Gísla biskups 
Jónssonar, en það sést ekki, hvort 
svo er eða ekki. 



Jón Hákonarson á Vatnshorni i 
Haukadal (d. 1748) 92, 101, 
105—108, 115, 141, 160, 174, 
226, 289, 291, 439, 484, 634, 
690, 705, 708, 725, 734, 752, 
774, 785. 

Jón Haldórsson prestr á Stað 
i Steíngrímsfirði og Trölla- 
tungu og prófastr um Vest- 
íjörðu (1495-1503) 283, 518, 
655—656. 

Jón Haldórsaon prófastr i Hit- 
ardal (d. 1736) 15, 16, 18, 
62, 65, 79, 80, 81, 83, 85, 
198, 200, 208, 264, 273, 359, 
361, 434, 442, 457, 470, 496, 
502, 504, 517, 554, 562, 
569, 603, 610, 747, 803. 

JÓD Hallgrírasson (í falsbrófi 
1505) 763. 

Jón Hallsson skáld í Næfrholtí 
(1495—1505) 252, 484-485, 
692, 750, 799.^) 

Jón Hallvarðsson á Víðidalsá 
í Steingrímsfirði (1495— 15C4) 
283—284, 727—729. 

Jón Helgason syðra (1497) 337.') 

Jón Helgason, er vo Þovlo^í 
Þórólfsson (1501) 577.") 

Jón Helgason vestra (1504) 672. 



1) Þessir ataðir sýnast allir 
eiga við sama mann. Jón virðíst 
fyrst hafa veriÖ sveinn Erlends 
sýslumanns Erlendssonar og síðan 
verið með börnum hans. Hann 
sýnisfc hafa verið í fylgd með Step- 
háni biskupi að sunnan, þar sem 
hann kemr fyrir með honum í 
bréfi vestr á Barðaströnd. 2) Geeti 
þó verið einn maðr. 



ÍIÉGÍSTIÍ 



89o 



Jón Helgason prestr nyrðra 
(1492-1494) 90, 217. 

Jón Helgason prestr á Kvenna- 
brekku og prófastri milii Gilsf- 
jarðarogGljúfrár (1491—1 505) 
68, 139—140, 356, 604, 799/) 

Jón Hermanusson i Húnavatns- 
þingi (1492) 127. 

Jón Hjalíalín sýslumaðr á Eauð- 
ará (um 1750) 640. 

Jón Hrafnsson í Borgarfirði 
(1493) 160. 

Jón Hrafnsson lögréttumaðr á 
Litlaskarði í Stafholtstungum 
(1493—1505) 160, 217, 271, 
289, 300, 360, 493, 502, 570, 
710, 743, 752. 

Jón Hrólfsson í Skagaíirði (1494) 
221. 

Jón Höskuldsaon á Skarðsströnd 

(1492—1497) 189, 352. 
Jón Illugason frændi síra Sig- 

urðar beigalda (1500) 475. 
Jón Illugason preatr í Saiidfelli 

(um 1500) 38. 
Jón Indriðason biskup i Skál- 

bolti (1339—1341) 460. 
Jón Indriðason prestr á Hólm- 

um og Koifreyjustað (1495 — 

1504) 30, 257—258, 686, 698. 
Jón sonr Ingigerðar Þorsteins- 

dóttur og faðir Þorvalds Bú- 

lauds (c. 1400 — c.1450) 

776~-777, 782, 784, 
Jón Ingjaldsson prestr nyrðra 

(1492) 137. 
Jón Jónsson 496. Sjá Arnór 

í^innsson. 



1) Þetta sýnial alt geta verið 
sami maðr. 

Bipl. iBl. Yu. B. 



Jón Jónsson í Þórsnessþingi 
(1490—1504) 14, 332, 484, 
690. 

Jón JónssoÐ íslendingr, Þor- 

lákssonar, i Sauðlauksdal 

(1492—1505) 139, 279, 441, 

722. 724, 795-796. 
Jón Jónsson á Barðaströnd 

(1492 -1495) 129, 250. 
Jón Jónason hjálmr prófentu- 

raaðr i Skálholti (1493) 179, 

186—187. 
Jón JónssoniVaðlaþingi (1493— 

1494) 203, 216. 

Jón Jónsson i Dalasýslu (1494) 

226—228. 
Jón Jónsson í Strandasýslu 

(1495) 283. 
Jón Jónsson í Þingeyjarþingi 

(1495) 249—250. 
Jóu Jónsson bróðir Ingvildar, i 

Húnavatnsþingi (1497) 330— 

333. 

Jón Jónsson syðra, vottr að 

Viðeyjarbréfum (1497—1503) 

344, 513, 662. 
Jón Jónsson i ísafjarðarsýslu 

(1498—1505) 383, 675, 682, 

763. Sbr. Jón Jónsson lög- 

réttumaðr. 
Jón Jónsson í Guíudalssveit 

(1498) 401. 
Jón Jónsson, er gat barn við 

Eögnu Einnbogadóttur (1499) 

421-422. 
Jón Jónsson lögrétturaaðr i Ár- 

nessþingi (1500—1504) 502, 

692, 704. 

Jóu Jónsson lögréttumaðr (IðOO) 

502. Sbr. Jón Jónsson í ísa- 
fjarðarsýslu. 

57 



896 



HEGISTR. 



Jón JÓDSSon í Hornafirði (1500) 
527. 

JÓD JÓDsson i Landeyjum (1500) 
483. 

Jón Jónsson i Reykhólasveit 

(1501—1503) 589, 653. 
JÓD JÓDsaon í VaðlaþÍDgi (Í.501 — 

1504) 553, 681, 685, 733. 
Jón Jónsson, Skálholtsnaaðr 

(1502) 627. 
Jón JónssoD i Krókum (1504) 
743. 

JÓD Jónsson áSkálmarnesi (1504) 
676. 

Jón Jónaaon i Höfðahverfi (1505) 
789. 

Jón Jónsson preatr nyrðra, ráða- 
maðr (1498) Hóiakirkju (1492- 

1505) 100, 158, 168, 173, 
275, 382, 509, 555, 556, 557, 
766, 778. 

Jón Jónsson prestr í Eyvindar- 
hólum (eða og í Holti undir 
Eyjafjöllum; 1492- 1502) 123, 
225, 269, 376, 377, 431, 491, 
603. 

Jón JÓDSSon preatr vestra og 

prófastr milli Geírhólms og 

Hrútafjarðarár (1499— 1502) 

430—431, 612. 
Jón JónssoD priorsbróðir (1496 — 

1505) 310—311, 697—699, 

733—734, 766 -767. 
Jón Jónsson lögmaðr (d. 1606) 

321, 773, 775, 777, 778. 
Jón JÓDSSon í ÁrDessþÍDgi (c. 

1620) 454. 
Jón Jónsaon í Þingeyjarþingi 

(c. 1640) 467. 
JÓD Jónason i Hjaltastaðaþinghá 

(1656) 51L 



Jón Jónsaon á Barðaströná 

(1662) 747. 
Jón Jónsson í Skagafirði (1704) 

405, 578, 723, 797. 
Jón Jónsson hreppstjóri i Mýra- 

sýslu (1736) 5. 
Jón kalekr, Skálholtamaðr (1502) 

628. 

Jón KetilssoD Dyrðra (1492) 109. 
Jón Koðranaaon preatr á Skál- 
holtsbiskupsdæmi (1504) 698. 
Jón KolbeÍDsaon í Vaðlaþiogi 

(1499) 437. 

Jón Kolbeinsaon í Vestfjörðiim 

(1495) 248; 

Jón Kolbeínason prestr i Breiða- 

fjarðardölum (1451 — 1502) 

220—221, 604. 
Jón Kollason, Magnúasonar, 

prestr nyrðra (1500—1501) 

487—489, 549. 
Jón Krákason preatr í Görðum 

á Álptanesi (d. 1622) 581. 
JÓD laDgr, sjá Ormsson. 
JÓD Magnússon syðra (1493) 189. 
Jón Magnúaaon í Öxarfirði (1494— 

1495) 223, 253. 
Jón Magnússon í Eyjafirði (1495) 

263. 

Jón Magnúason umboðsmaðr nm 
fó Magnúsar Þórólfssonar 

(1496) 289-290. 

Jón MagDÚsson í Mýrasýslu 

(1496) 300., 
Jón Magnússon ayðra (1498) 393'. 
Jón Magnússon bóndi á Núpi í 

Eystrahrepp, lögróttam aðr 

(1495-1505) 271, 428, 493, 

502, 703, 812—813. 
Jón Magnússon í Þóranessþingi 

(1500) 484. 



tlEGlSTll. 



897 



Jón Magnússon fræðslupiltr á 

Hólum (1502) 619—620. 
Jón Magoússon í í>ingeyjai'þingi 

(1502) 631, 
Jón Magnússon á Skarðsströncl 

(1504) 690. 
Jón Magnússon í Mývatnssveit 

(c. 1445—1505) 769-800. 
Jón Magnússon danr á Eyri í 

Seyðisfirði (d. 1651) 321, 359, 

495, 499, 546, 603, 672. 
Jón Magnússon bróðir Árna (d. 

1738) 104, 188, 221, 378; 

491, 492, 530, 582, 638, 643, 

679, 721. 
Jón Magnússon prestr á Mæli- 

felii (d. 1760) 7-8. 
Jón Magnússon skrifstofustjóri 

208, 264, 273, 358, 434, 470, 

479, 495, 499, 501, 502, 504, 

517, 546, 554, 569, 584, 672, 

675, 682. 
Jón Markússon íHúnavatnsþingi, 

bróðir Hemings (veginn 1492) 

127, 

Jón Markússon prestr í Eljóts- 
blíð (1496—1505) 316^), 698, 
805. 

Jón Markússon i Arnarskarði 

(1504) 743. 
Jón Marteinsson á Barðaströnd 

(1492) 129. 
Jón Marteinsson i Kjalarness- 

þingi (1497—1505) 340, 344, 

398, 802. 
Jón Marteinsson prestr vestra 

(1492—1500) 123, 522. 

1) Þessi slaðr sýuisfc eiga við 
sira Jón, þó að hann sé ekki 
nefndr prestr þar. 



Jón Narfason ráðsmaðr á Eið- 

um (1439—1469) 385. 
Jón Narfasou, Ormssonar, á 

Laugarvatni (1617) 754. 
Jón JSTikulásson í Dýraíirði (1501) 

546-548. 
Jón Nikulásson á Snæfellsnesi 

(1504J 713. 
Jón Oddsson kollr, Pétrssonar, 

lögróttumaðr (1492 ~ 1504) 

92, 101, 209, 231, 308—309, 

348, 406, 538, 562, 575, 690, 

700. 

Jón Oddsson, Ásmundssonar, á 
Völlum á Landi (1493—1497) 
172—173, 305, 333. 

Jóu Oddsson í Eyjafirði (1495) 
236. 

Jón Oddssou í Skaptafellsþingi 

(1496) 297. 
Jón Oddsson i Sveinatungu 

(1504) 743. 
Jón Oddsson á Vatni 1 Mýra- 

sýslu (1504) 743. 
Jón Ófeigsson á Landi (1497) 

333. 

Jón Ólafsson lögróttumaðr i 
Húnavatnsþingi (1492—1505) 
104, 141-143, 314, 342, 349, 
360, 425, 427, 575, 607, 649, 
791. 

Jón Ólafsson prestr í Skálholts- 
biskupsdæmi (1492) 106. 

Jón Ólafsson frá Grunnavík (d. ■ 
1779) 188, 263, 330, 349, 
386, 397, 469, 581, 591, 732. 

Jón Ormsson langr, Snorrason- 
ar, prestr í Hjarðarholti i Lax- 
árdal (d. 1410) 124.' 

Jón Ormsson í Kjalarnessþingi 
(1497—1498) 344, 394. 

57* 



898 



EEGISTR. 



Jón Ormsson i Húnavatnsþingi 

(1503) G58. 
Jón Pálsson á Skarðsströnd 

(1493) 165. 
Jón Pálsson, Jónssonar, írá 

Skarði (d. 1495-1496) 243— 

247, 357-358, 591, 673-674. 
Jón Pálsson á Seltjarnarnesi (um 

1500) 458. 
Jón Pálsson i Árnessþingi (1504) 

692. 

Jón Pálsson í Mýdal, bróðir 

Alexíuss ábóta (c. 1518 eða 

síðar) 54. 
Jón Pálsson preatr í Strauda- 

sýslu (Tröllatungu; 1500 — 

1503) 491, 655. 
Jón Pálsson prestr nyrðra (1505) 

763. 

Jón Pálsson prófaatr við Maríu- 
kirkjuna i Ósló (1498—1505) 
407, 751, 786. 

Jón Pétrsson iÁrnessþingi (1500) 
470. 

Jón Pétrsson vestra (1503) 655. 

Jón Pétrsson prestr nyðra (i 
Eyjafirði; 1497—1501) 372, 
422, 555, 556, 557, 559. 

Jón Pétrsaou háyíirdómari (d. 
1896) 6, 11, 156, 184, 185, 
211, 218, 522, 523, 573, 702, 
801. 

Jón postuli ^(Johannes postuli, 
Johannes evangelista) 37, 48, 
67, 85, 117, 289, 341, 507, 
518, 754. — Jóns likneski, 
sjá kirkja. — Jónsmessa post- 
ula (Jónsdagr, Johannes ante 
portam latinara) 7, 117, 341, 
381, 410, 634, 754. — Jóns- 
skript, sjá kirkja. 



Jón prestr i Skálholti (1502) 
627. 

Jón prestr veatra (1504) 108. 

Jón pungr djákni (1492) 108. 

Jón Rúgmann (d. 1679) 501. 

Jón rytr í Hvammi i Norðrár- 
dal (1504) 743. 

Jón Salomonason prestr á Heiði 
í Mýrdal (d. 1696) 53. 

Jón Sighvatsson i Eyjaíirði 
(1495) 263. 

Jón Sigmundsson, Steindórsson- 
ar, bóndi i VíðidalstungUí 
sýslumaðr i Húnavatnsþingi, 
siðar lögmaðr (Jón Solveigar- 
son; 1480-1505) 12, 174, 
180, 194-196,231, 254-255, 
260, 264,273, 279-281, 283, 
318—320. 325—330, 341— 
344, 349, 360, 388, 392, 412— 
413, 422. 424, 425, 445, 476, 
492, 559— 560, 581 — 582, 
597—598, 642, 649, 656—662, 
679, 704, 709—713, 719— 
721, 735, 756—758, 761, 762, 
767—769, 773—774, 775— 
785, 808. 

Jón Sigurðsson i Húnavatns- 
þingi, er vo Jón Markússon 
(1492) 127. 

Jón Sigurðsson „bóndi" i Deild- 
artungu og á Oddsstöðuffií 

• 

lögróttumaðn kæmeistari 
Stepháns biskups, maðr Hal- 
dóru [Guðmundadóttur (1495 — 
1505) 62. 289, 300 — 302, 
398-399, 507, 585 — 586, 
788, 799, 801^) 

1) Þetfca sýnist alt eiga við einn 
mann, þó ekki sé fuU vissa um 



EEGIÖTR. 



899 



Jón Sígurðsson i Skaptafells- 

þingi (1496) 297. 
Jón Sigurðsson á Svalbarðs- 

strönd (1498) 380. 
Jón Sigurðsöon syðra (1498) 

398.^) 

Jón Sigurðsson djákni i Skál- 

holti (1502) 627. 
Jón Sigurðsson prestr nyrðra 

(1501) 545. 

Jón Sigurðsson lögmaðr á 
Reynistað (d. 1635) 136, 184, 
185, 200, 211, 216, 224, 313, 
331, 332, 416, 417, 469, 501, 
581, 639, 680, 690, 713, 746, 
747, 762, 773, 777, 778, 791. 

Jón Sigurðsson lögréttumaðr i 
Þverárþingi (1736) 5. 



778, 784, 794. — Jóns skript, 

sjá kirkja. 
Jón í Skógum i Mýrasýslu 

(1504) 743. 
Jón Skúlason á Langanesströnd- 

um (1496) 310. 
Jón Suorrason vestra (1496) 

308.^) 

Jón Snorrason nyrðra bróðir 

Steins (1497—1505) 366—367, 

800^), 816. 
Jón Solveigarson, sjá Jón Sig- 

mundsson. 
Jón Stallason prestr á Lundi i 

Lundarreykjadal (1503- 1504) 

671, 743. 
Jón Stefnisson i Kjalaruessþingi 

(1496-1497) 299, 338-340. 



Jón Sigurðsson skjalavörðr (d. Jón Steinþórsson i Mýrasýslu 



1879) 1, 9, 11, 15, 48, 49, 

51, 56, 60, 63, 80, 223, 366. 
Jón Sigurðsson alþingismaðr á 

Gautlöndura (d. 1889) 465. 
Jón Sigvaldason nyrðra (1505) 

762. 

Jón Skaptason prestr i Saurbæ 
áHvalfi'arðarströnd (um 1500) 
55, 

Jón skírari (Johannes baptista) 
37, 55, 69, 222. 279, 289, 
365, 648. — Jóns likneski, 
sjá kirkja. — Jónsmessa 68, 
115, 188, 201, 213, 215, 265, 
272, 275, 288, 302, 350, 397, 
425, 490, 700, 701, 755, 775. 



þeð, í registri VI, bindis er tal- 
inn Jón Sigurðssoti lögréttumaðr 
Jón Sigurðsson i Mýrasýslu, 
en það gœti verið einn maðr, og 
sami Diaðr og þessi. 1) Sbr. þó 
Jón Sigurðsson „bónda". 



(1504) 745. 

Jóu Stephánsson Krabbe bisk- 
up i Skálholti (1463— 1465) 
62. 

Jón Sturluson í Berufirði (c. 

1394 -1397) 32. 
Jón Sturluson i Vaðlaþingi 

(1505) 797. 

Jón Svarthöí'ðasoD i Dalaaýslu 
(1495—1503) 285, 292, 634. 

Jón Sveinsson bóndi i Hvammi 
í Hvammssveít (d. 1355) 70. 

Jón Sveinsson vestra, ráðsmaðr 



Skarðsströnd 
406, 



á Skarði á 
(1479-15C3) 87, 174, 
522, 636. 
Jón Sveinsson i Þingeyjarþingi 
(1496—1505) 306, 789. 



Jón Sveinsson 
(1505) 805. 



Rangárþingi 



1) Gœti þó verið einn maðr. 



900 



REGISTR 



Jón Torfason á Kvíum i I>ver- 

árhlið (1504) 743. 
Jón Tiimason, er kallaðr er 

biskup (1492) 128- 129.^) 
Jón Tumason, Skálholtsmaðr 

(1502) G27.^) 
J ón Valdason lögróí-tumaðr (1497) 

360. 

Jón á Vegg;jum i Stafholtstung- 

tim (1504) 743. 
Jón á Viðilæk i Þverárhlíð 

(1504) 743. 
Jón Vigfússon vestra (1494) 

221. 

Jón Vigfússon i Dýraíirði (1502) 

595. Sbr. Jón Púsason. 
Jón Vigfúsaou í E.angárþingi 
■ (164G) 452. 

Jón Vilhjálmsson i Vaðlaþingi 

(1495—1502) 236, 611. 
Jón Vilhjálmsson (á innsigli 

1505) 781. 
Jón Vilhjálmsson prestr í Hóla- 

biskupsdæmi (1492) 106. 
Jón Þjóðólfsson í Húnavatns- 

þingi (1497) 327, 329. 
Jón £>órariusson nyrðra; lög- 

réttumaðr i Húnavatna eða 

Hegrauessþingi (1494—1502) 

211, 330, 342, 412, 524, 531, 

575, 633. 
Jón Þórariussoa garði, prestr i 

Einholti (um 1500) 449—451. 
Jón Þórðarson sýcílumaðr 1 

Hegranessþingi og próteutu- 

maðr á Hólam (d. 1492) 128. 
Jóu Þórðarson i Þórsness- 

þingi (1493-1503) 157, 416, 

640. 



1) Gœt þó verið einn maðr. 



Jón Þórðarson i Vaðlaþingi 
(1495- 1500) 260, 529. 

JónÞórðarsoníVíðidal(1501)580. 

Jón Þórðarson í Dalasýslu 
(1501—1505) 562, 752. 

Jón I>orlinnsson á Kjalarnesi 

(1503) 635. 

Jón I>orgeirsson rámr, sýslu- 
maðri Hegranessþingi (1494 — 
1506) 217, 273, 342, 516, 
531-532, 633. 
Jón Þorgeirason prestr nyrðra 

(1499 -1501) 438, 555. 
Jón £>orgilsson prestr nyrðra 
og prófastr í Húnavatnsþingi 
(1499—1505) 438, 487, 509, 
776, 778, 783. 
Jón Þorgrimsson lögréttumaðr 

nyrðra (1498—1499) 392. 
Jón JÞorkelsson prestr nyrðra 

(1493) 168. 
Jón Þorláksson i Þingeyjar- 

þingi (1502) 631. 
Jón Þorláksson, Ólafssonar, á 
Skarðs3trönd(1505) 758—759. 
Jón Þormóðsson vestra (1504) 
676. 

Jón Þormóðsson prestr frá 

Bræðratungu (1617) 591. 
Jón Þorsteinsson hreppstjóri i 
Dýraíirði (1495—1505) 248, 
675, 694-695, 763. 
Jón Þorsteinaaon i Árnessþingi 

(1497) 370. 
Jón Þorsteinsson á Svalbarðs- 
strönd (1498—1505) 380, 789, 
804- 805. 
Jón Þorsteinsson bróðir í Við- 

ey (1503) 663. 
Jóu Þorateinssou á Ærlæk 

(1504) 739, 



BEQI8TE. 



901 



JÓD Þorval dsBOn syÖra (1495) 
295. 

Jón Þorvaldsson i Húnavatns- 

þingi (1496) 298. 
Jón Þorvaldsson, Skálholtsmaðr 

(1502) 627. 
Jón Þorvaldsson búlands, prestr 
á Höskuldsstöðuin, officialis 
Hólakirkju og ábóti á Þing- 
eyrum (1492—1505) 90, 98, 
137, 161, 207, 263 — 264, 
275, 302, 313-314, 325- 
330, 351 — 354, 371—374, 
381, 386, 412—413, 487, 508, 
555, 556, 557, 558, 643, 761, 
781. 

Jón Þorvaldssou prestr á Skinna- 
atöðum (1607—1660) 467. 

Jón Þorvarðsson prestr nyrðra 
(1502—1505) 624, 766. 

Jón Þrándarson i Húnavatns- 
þingi (1497) 326. 

Jön Ögraundarsou hinn helgi 
biskup á Hólum (d. 1121), 
Jóusdagr, Jónsmessa 3, 33, 
170, 171, 178, 204, 233, 289, 
290, 337, 338, 339, 340, 364, 
373, 477, 524, 551, 634, 678, 
680, 681, 686, 687, 716. — 
JóDs h'kneski, sjá kijkja. 

JÓDsbók 281. 

JÓDsdóttir: Guðfinna, auðrún, 
Haldóra, Helga, Ingibjörg, 
Ingileif, Ingiriðr, Ingvildr, 
Kristin, Margiót, Ólöf, Ragn- 
heiör, Sigríðr, Solveig, Sunu- 
ifa. Vigdís, Vilborg, Þorgerðr, 
Þuríðr, Æsa. 

Jónsson: Albanus, Andrós, Arn- 
fiunr, Arugrímr, Ární, Arnór, 
Asgautr, Ásgrírar, Ásmundr^ 



Auðun, Bárðr, Bergr, Bessi, 
Bjarni, Björn, Brandr, Brynj- 
óífr, Eggert, Egill, Einar, 
Eirikr, Erlendr, Eyjólfr, Ey- 
ateinn, Einnbogi, Eiunr, Gíali, 
Qottskálk, Grímr, Guðbrandr, 
Guðlaugr, Guðmundr, Guðni, 
Gunnar, Gnnnlaugr, Haíliði, 
HákoD, Haldór, Hallfreðr, 
Hallvarðn Helgi, Hildibrandr, 
Illugi, Indriði, Jóhann, Jón, 
Kár, Ketill, Kjartan, Koðran, 
Kolbeinn, Magnús, Marteinn, 
Narfi, Mkulás, Oddr, Ólafr, 
Ormr, PáU, Runólfr, Sighvatr, 
Sigraundr, Sigurðr, Sraiðr, 
Suorri, Steingrimr, Stephán, 
Sveinn, Sæmundr, Teitr, Torfi, 
Tumas, Tyrfingr, Vigfús, J&ór- 
arinn, Þorbjörn, Þórðr, Þor- 
finnr, Þorgrímr, Þorkell, I>or- 
lákr, Þorleiír, Þorsteinn, Þor- 
valdr, Þorvarðr, Ogmundr. 

Jórvík i Breiðdal 32. 

Judas postuli 373, 803, 804. 

judex 118. 

Jukkurasson : Grirar. 

Julius (mánuðr) 786. 

iungfrú (Maria) 37, 43, 69, 132, 

133, 154, 178, 222, 233, 238, 
242, 284, 299, 303, 312, 398, 
399, 433, 472, 485, 486, 525, 
536, 538, 540, 678, 737, 793, 
794. Sbr. María. 

jungkæri 105, 401, 402, 784. 

Jökull í Eyjafirði 583. 

Jökull (— Snæfellsjökuli) 66. 

Jökulsá á Breiðársandí 118. 

Jökulsá á Sólheimasandi 295, 

926. 

Jökulsá í Öxarfirði 198, 218, 
799. 



902 



EEGISTR. 



Jökulsárhlíð í Múlaþingi 716. 

Jökulsdalr i Múlaþingi 20, 528. 

íörð (fast land) 114. 

jörð (bújörð, búgarðr) 5, 6, 9, 

12, 14. 18. 21, 28, 29, 30, 

31, 32, 36, 39, 40, 47, 48, 

62. 63, 78, 79, 80, 81, 82, 

83, 85, 88, 90, 93, 95, 98, 
99, 100, 101, i02, 108, 104, 108, 

109, 110, 112, 113, 117, 120, 

121, 122, 123, 124, V2b, 126, 

128. 132, 135, 136, 187, 

139, 141, 142, 143, 146, 147, 

148, 149, lóO, 151, 153, 156, 

157, 159, 160, 161, 162, H)3, 

164, 166, 167, l'J9, 170, 171, 

173, 176, 177, 178, 184-, 185, 

186, 188, 189, 194, i95, 196, 

197, 199, 203, 204, 206, 215, 

216, 221, 222, 1:21, 225, 230, 

231. 233, 234, 235, 236, 237, 

243, 244, 245, 247, 248, 249, 

250, 251, 252, 253, 254, 255, 

256, 257, 2b0, 261, 262, 269, 

270 272, 278, 279, 280, 281, 

282, 284, 290, 291, 293, 295, 

298, 299, 303, 304, 305, 306, 

307, 308, 310, 311, 312, 316, 

317, 318, 319, 320, 323, 325, 

326, 327, 331, 332, 3í53, 343, 

344, 345, 346, 347, 354, 355, 

356, 358, 366, 368 369, 370, 

371, 372, 373. 375, 376, 3/7. 

3ö0, 384. 386, 387, 388, 392, 

393, 394, 395, 396, 398, 399, 

400, 401, 402, 403, 40í , ^05, 

406, 408, 409, 410, 411, 

413, 415, 416, 417, 419. 4ii), 

421, 422, 423, 424, 431, 432, 

436, 438, 441, 442, 454, 458, 

459, 4G2, 465, 308, 471, 473, 

477, 478, 481, 483, 484, m, 

486, 487, 490, 491, 495, 505, 



506, 508, 512, 513, 515, 516, 
517, 519, 521, 524, 525, 527, 
528, 529, 543, 544, 545, 551, 
552, 556, 557, 558, 560, 561, 
567, 569, 571, 572, 576, 577, 
578, 580, 581, 583, 585, 586, 
587, 588, 591, 592, 593, 594, 
598, 599, 602, 603, 607, 611, 
612, 613, 614, 617, 618, 619, 
620, 621, 622, 623, 628, 629, 
635, 636, 637, 639, 641, 642, 
643, 644, 647, 648, 649, 650, 
655, 656, 657, 658, 659, 660, 
661, 662, 663, 673, 676, 677, 
G78, 680, 681, 682, 683, 684, 
685, 686, 687, 690, 694, 695, 
696, 697, 698, 699, 700, 701, 
704, 705, 709, 710, 711, 712, 
714. 715, 716, 718, 719, 720, 
721, 722, 723, 724, 726, 727, 
728, 730, 731, 732, 733, 734, 
736, 737, 746, 748, 750, 755, 
757, 758, 760, 761, 762, 763, 
764, 765, 766, 767, 768, 770, 
771, 772, 773, 778, 788, 790, 
796, 798, 799, 800, 802, 803, 
804, 805, 806, 807, 808, 809, 
810, 812, 814. - jarðarábúð 
104. — jarðarbréf 403, 406, 
528, 592. — jarðabyggingar- 
(bréf) 115, 411. — jarðareign 
651. — jarðagóz 266, 310, 
435,481, 503, 768. — jarðar- 
höín 140—141. — jarðakaup, 
jarðakaupabréí 110, 111, 112, 
113. 188, 190, 196, 223, 226, 
230, 250, 253, 256, 272, 291, 
305, 318, 321, 346, 367, 383, 
384, 394, 395, 400, 421, 513, 
514, 525, 561, 586, 589, 618, 
623, 629, 636, 649, 651, 657, 



REGISTR 



903 



660, 668, 677, 695, 716, 723, 
733, 774, 780, 806. — jarðar- 
partar 121, 122, 123, 161, 
177, 250, 255, 272, 291, 298, 
308, 346, 367, 399. — jarða- 
skiptabréf 393, 582. — iarða- 
verð 98, 110, 112, 224, 254, 
306, 317, 374, 406, 417. 419, 
079,594,634,649,678,695, 798. 

Jöríi í Haukadal 87, 131, 170, 
747, 759. 

Jöruudardóttir: Kristin. 

Jöruudarsou: Bergr, Björn. 



Kagaðarvík i HornstrÖndum 84- 

Kalastaðir á Hvalfjarðarströnd 

15, 55, 56. 
Kaldakinn, sjá Köldukinn. 

Kaldamýri í Skagafirði 463. 

Kaldárbakki i Hnappadalssýslu 
484. 

Kaldbakr á Ströndum 403, 
409- 410. 

kaleikr, sjá kirkja. — kaleiks- 

mynd 221. 
kalendæ Julíæ 388. 

Kalfá i Gnúpverjabrepp 621. 

Kálfafell 1 Fellshverfi (Horna- 

firði) 451—452, 714. 
Kálfalækr á Mýrum 65, 616. 

Kálfanesi Steingrimsfirði 430- 
431, 727, 729. 

kálfar, sjá nautpeningur. — 
kálfskinn 5, 6, 195, 221, 291, 
307, 356, 393, 395, 446, 492, 
591, 643, 679, 721. — kálf- 
skinnabréf 5, 8, 132, 211. - 
kálísskinnsskrá 671. 

Kálfárdalr i Skagafirði 237. 



Kálíatjörn á Vatnsleysuströnd 
299, 303, 338, 513, 561.^) 

Kálfavik i Ögurssveit 244. 

Kálfborgará i Bárðardal 138. 

Kálfhoit i Holtum 453, 715. 

Kálfsfell á Rosmhvalanesi 457. 

Kðl ínkinn á Árskógarströnd 
545-546, 557—558. 

Kálfsson : Ari. 

Káltstaðir i Hjaltadal 489. 

Kalixtusmessa, sjá Calixtus- 
messa. 

Kallaðarnes i Bjarnarfirði 285, 
402, 403, 409 - 410, 579, 
598. 

KallaðarneaíFlóa45, 46, 695— 
696. 

Kalmanstungai Hvitársiðu346 — 
847. 

Kolstaðir í Seyðisfirði austr 24. 
kambar 183, 287, 449, 638. 

Sbr. búsgagn. 
Kambfell í Eyjafirði 761—762. 
Kambr i Króksfirði 528-529, 

741. 

Kambsá á Hvalfjarðarströnd 56. 
Kambsland á Hvalfjarðarströnd 
55. 

kanna, sjá búsgagn. 
kanonumbók, sjá kirkja. 
kantarakápa, sjá kirkja. 
kápa 227. Sbr. kirkja, klæðn- 
aðr. 

1) Kúlt'atjörn beilir að fornu 
Gahnatjörn (Galmanstjörn, Kal- 
mansljörn), eins og stendr í Vilch- 
insbók Bei* þvi að leiðrétta það, 
er stendr f registri IV. bindis af 
Fornbróí'osíifni svo : 

Gulmaljörn á Vatnsleysuströnd 
IS% aB, 106. 

GalmatjörR í Höfnum 103. 



904 



EGISmR. 



kaplar, sjá hrosa. 
kappsmaðr 669. 

Kaptey (= Kjapteyri, nú)i Fa- 

skrúðsfirði 30. 
Kár Jónsson prestr i Húna- 

vatDsþingi (1494—1500) 207, 

523. 

Karanes (= Katanes ?) jörð 
Saurbæjarkirkju á Hvalfjarð- 
arströnd 55. 

Kárason : Grímr. 

Káratangi i rijótsdal 447. 

Kárböfn á Ströndum 74. 

Kári JÞorgilsson syðra (1493) 
189. 

karina 669. 

Karl biskup í Harari i Noregi 

(1505) 786. 
karldyr 693. Sbr. húsakynni, 
karlinaðr 9, 332, 669. — karl 

þuiigfser 8. 
Kársson: Björn, Nikulás. 
Kasasker á Eyrarabakka 455. 
Katla akálakona i Skálholti 

(1502) 627. 
Katrin Haldórsdóttir kona Ein- 

ars Þórólfssonar (1492) 156— 

157. 

Katrín mær hin helga, Katrín- 
armessa (-- • dagr) 3, 10, 40, 
48, 50, 149, 230, 529, 666, 
790. — Katrinar líkneski, sjá 
kirkja. 

kaup (empcio) 56, 98, 103, 105, 
110, 111, 121, 143. 215, 253, 
319, 320, 345, 374, 384, 400, 
417, 508, 652, 656, 657, 658, 
659, 660, 711, 715, 716, 722, 
747, 773, 797, 803. — kaup- 
bróf, kaupmálabréí 4, 6, 100, 
112^ 123, 166, 176, 177, 194, 



195, 204, 224, 225, 236, 249, 
255, 261, 280, 303, 316, 331, 
345, 366, 384, 400, 507, 508, 
524, 529, 581, 594, 622, 635, 
649, 651, 657, 661, 681, 690, 
722, 723, 762, 770, 771, 807. 

— kaupvottar 6, 326, 339. 

— kaupahluti 257, 258, 279, 
288, 699. 

kaup (konu, hjúskapr) 139, 261, 
271, 301, 325, 326, 327. 329, 
425, 570, 571, 592. — kaup- 
máli, kaupmálabróf 138, 139, 
250, 251, 261, 266, 271, 325, 
326, 327, 406, 412, 543, 570, 
747, 808. 

kaup, kaupskapr 157, 179. 186, 
495, 497, 608. — kaupamanns- 
skapr 408. — kaupslagan 
343. — kaupmenn 13, 578. 

— kauptið 155, 304, 806. — 
kaupfox 658. 

kaup, kaupgjald 26, 27, 58, 63, 
65, 66, 70, 73, 75, 78, 79, 
82, 132, 286, 473, 512, 520, 
646, 663, 664. 

Kaupabálkr (Jónsbókar) 658, 
674. 

Kaupangssveit i Eyjafirði 99, 
100. 

Kaupraannahöfn 9, 10, 378— 

379, 591, 786-787. 
kaupsmaðr 669. 
keflareki 58. 

Keflavík i Höfðahverfi 415. 
Keflavik á Rosrahvalanesi. 

46. 

Keflavik á Súgandafirði 244. 
kelda 53, 748. 

Keldnaeingi, itak Hvaunoyrar- 
kirkju 60, 



EEGISTR. 



905 



Keldudalr i Dýrafirði 396— 

397, 740-741. 
Kelduhverfi í Þingeyjarþiugi 4, 

213, 215, 223. 
Keldur á E.augárvöllum 40. 
Kelduskógar í Berufirði austr 

32. 

Kenek Þorsíeinsson prestr syðra 
(1500-1502) 491, 567, 603. 

kennidómr 53. — kennimenn 
111, 113, 130, 153, 193, 194, 
240, 491, 601, 610, 698. 

kensla 235. 

ker, kerald, sjá búsgagD. 
KerhóU i Grimsnesi 457. 
kerling 8. 

Kerling á Vatnsnesi 720. 
Kerlingarhólmr á Berufirði 32. 
kertamessa (== kyndilmessa) 681, 
790. 

kertapípa \ . . i • i • 
kertastika/ ^''"^^^^' 

Kerveiði (í Nikulásarkeri) i 

Norðrá 64. 
Ketilhóll í Guúpverjahrepp 621. 
Ketilhúshagi á RangárvöUum 

117-118. 
ketiUj sjá búsgagn. Sbr. tunnu- 

ketiU. 

Ketill Árnason vestra (1492— 

1495) 92, 256.^) 
KetiU ÁrnasoD lögróttumaðr i 

Eyjafirði (1495-1501) 260, 

478, 502, 553, 582.^) 
KetiU Böðvarsson prestr syðra 

(1502) 612, 617, G27. 
Ketill Gíslason i ÞÍnge^-iarþingi 

(1495) 253. 



1) Kynni pó aÖ vera einn 
maðr. 



Ketill Hálfdánaraon i Eyjafirði 

(1500—1504) 505, 730. 
KetiU Helgason í Þingeyjarþingi 

(fyrir 1300) 466, 
Ketill Jónsson prestr nyrðra 

(1502) 601. 
Ketill Teitsson lögréttumaðr i 

Húnavatnaþingi (1497) 349. 
KetiU ÞorsteinssoD hreppstjóri 

i DýrafirÖi (1495-1505) 237, 

418, 480, 546, 562, 595, 675, 

763. 

Ketilsson : Eyjólfr, Hallr, Helgi, 
Jón, Magnúe, Sigurðr, Step- 
hán, Þorsteinn. 

Ketilsstaðir i Hörðadal 251, 
369. 

KetilsstaðiráVöIlum 26, 233,320, 
511—512, 716. — Ketilstaða- 
sandr 26, 511—512. 

Keye van Aleveldhe, sjá Kæi. 

keyrishögg 97. 

Kiarlogsstaðir,8jáKjarlaksstaðir. 
KiðahóU i Saurbæ veatr 71. 
Kieghe, sjá Kæi. 
Kinn (Kaldakinn) í Þingeyjar- 
þingi 234, 249 — 250, 255— 

256, 291, 
Kinnarataðir i Beykhólasveit 

567. 

Kippislog (Kýpislaug) á Beru- 

firði 32. 
kiriall, sjá kirkja. 
kirkja, heilög kirkja 88, 89, 
100, 105 106, 107, 110, 111, 
112, 114. 118, 119, 138, 194, 
207. 233, 238, 240, 244, 277, 
290, 315, 326, 328, 330, 351, 
882, 413, 418, 422, 425, 433, 
522, 534, 535, 536, 537, 577, 
605, 606. 613, 616, 617, 623^ 



906 



REGISTE 



626, 631, 632, 637, 644, 645, 
647, 676, 697, 699, 712, 753, 
768, 769, 772. 777, 782, 783, 
784, 787, 788, 793, 794, 799. 

— heilög Hólakirkja sjá Hól- 
ar. — heilög Skálholtskirkja 
sjá Skálholt. - - kirkjubóndi 
288. — kirkjudagr 17, 20, 
434, 610, 754, 793, 795. — 
kirkuaeign (fó, góz, peningar) 
1, 2, 18, 22, 28, 29, 30, 31, 
36, 39, 45, 49, 57. 80, 82, 

107, 110, 123, 124, 125, 134, 
135, 136, 150, 162, 168, 169, 
196, 347, 488, 489, 537, 568, 
612, 613, 619, 624, 637, 664, 
665, 699, 739, 742, 806, 812. 

— kirkjugarðr 263, 309, 310, 
311, 313, 351, 386, 417, 418, 
434, 439, 469, 470, 476, 582, 
6J9, 616, 793, 795. — kirkju- 
garðssaurgun 313. — kirkju- 
hluti (í eign) 3, 699. — 
kirkjuinnganga 107, 108, 114. 

— kirkjujarðir 637, 779, 
796. - kirkjuleg 439, 626. 

— kirkjuleiðsJa (kvenna) 130. 

— lýsing kirkja 434, 793, 
794. — kírkjunnar lög 106, 

108, 110, 111, 114, 207, 260, 
422, 425, 555, 783. — kirkj- 
unnar mál lOð, 106. ~ kirkj- 
unnar menn 78. — kirkju- 
partr 699. — kirkjuprestr 
89, 110, 113, 114, 158, 179, 
310, 592, 622, 735 (neðanm.) 

— kirkjurán 161. — kii-kju- 
reikningar 17, 18, 32. 276, 
277, 278, 280, 456, 700, 701, 
773. — kirkjuskyld 75, 279. - 
kirkjuaókn 20, 60, 66, 132, 



568, 780. — kirkjuspell 568. 

— kirkjutíund 49, 270, 432, 
555. — kirkjutollr 278. — 
uppheldi kirkju 277, 560, 794. 

— kirkjunnar vald 89, 107, 
110, 36*5, 428, 605, 645, — 
kirkjuvígsla 754, 794. 

kirkja, sjá alkirkja, bænhús, 
dómkirkja, hálfkirkja, heima- 
kirkja, sóknarkirkja. 

kirkja (hús) 1, 2. 3, 4, 6, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53. 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 82, 83, 84, 85, 86, 107, 
123, 124, 125, 134, 135, 136, 
149, 150, 154, 159, 162, 168, 
169, 172, 179, 182, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 202, 206, 
214, 220, 233, 234, 243, 246, 
247, 269, 270, 276, 277, 278, 
279, 285, 287, 288, 289, 324, 
336, 338, 339, 340, 351, 366, 
375, 376, 397, 399, 415, 431, 
432, 433, 434, 437, 438, 449, 
441, 442, 443, 444. 446, 447, 
451, 452, 453, 454, 455, 456, 
459, 460, 463, 465, 466, 467, 
468, 475, 476. 488. 489, 509, 
510, 512, 513, 518, 519, 532, 
534, 536, 637, 556, 558, 559, 
560, 567, 568. 569, 590, 609, 
610. 612. 613. 615, 616, 617. 
620, 628, 630, 637, 638, 655, 
656, 664, 665, 666, 667, 699, 



I 



REGISTR. 



9ÖÍ 



VOO, 718, 736, 737, 738, 739, 
740, 754, 762, 768, 780, 781, 
793, 794, 795, 796, 803, 806, 
812. — kirkjubót 36, 70, 86, 
754. — byggbg kirkju 434, 
793, 794. — dyr 311, 312, 
609. — gaflað 460. — gler- 
gluggi yíir altari 82, 452. — 
hurð 456, 476. — kór 159, 
194, 637. — lás 740. — 
skrúðhúa á Hóium 463. — 
skrúðhiis í Skálholti 117, 622, 
788. — smíði 434, 793, 794. 

— sönghús (= kór) 130, 131. 

— stöpull (á Hóladómkirkju) 
197. — torf (í kirkju) 518, 
519, 520. — Sjá trókirkja. — 
uppgerð kirkju 20, 36, 347. 

— útbrot (kirkju) 637. — 
veggir 460. — viðir i kirkju 
568. 628, 754, 793, 794. — 
þak 86. — þil 476. — 

kirkja, helgun kírkju: Allra 
heilagra kirkja 512. — And- 
reaskirkja 41, 448. — Egi- 
diuskirkja 459. — Jóns kirkja 
poatula 79, 754. — Kross- 
kirkja 45. — Laureuciuskirkja 
■ 171, 590. — Magnússkirkja 
75. ^ Maríukirkja 4, 23, 26, 
36, 44, 54. 60, 64, 65, 67, 
71, 72, 73, 76, 198, 735- — 
Michaelskirkja 35, 72. — 
Nikulásskirkja 64. — Ólafs 
kirkja 32, 75, 219, 451, [567. 
— ■ Pjeturs kirkja post- 
ula 48, 135, 201, 288. 

kirkja, búnaðr kirkju og á- 
höld, inventarium, kirkju- 
skr aut, orn a m en tu m , skrúði 
2, 22, 33, 42, 43, 57, 66, 200, 



434. 456, 460, 666, 793, 794. 

— ákiæði 450. ~ altari 40, 
82, 738. Mariualtari 666. — 
Önnualtari 243. — altarisbrik 
51, 52, 68, — altarisbrún 33, 
74. — altarisbúningr 68, 71, 
72. — altarisdúkar 76. 738. 

— altarisdúkur óvígðr 68. 
altarisklæði 3, 32, 33, 36, 
39, 40, 41, 42, 43, 61, 52, 
68, 80, 85, 200, 201, 288, 
422, 452, 453, 456, 665. — 
altarisklæðí með brúnum 82. 

— altariaklæði á háaitari 666. 

— altarisklæði með lórept 
74. — altarisskrúðar 29. — 
altarisBteinn 36, 40, 68, 69, 
72, 73, 76, 289, 459, 460. — 
ampli 51. — ampli með tin 
447. — bakstrjárn 2, 6, 26, 
29, 30, 31, 34, 47, 665. 666. 

- bekkír 86. — bekkjar- 
klæði 449. — bjalla 19, 23, 
29, 30, 31, 33, 34, 43, 51, 

68, 69, 73, 75, 82, 200, 201, 
289, 453, 665, 738. — brík 
yiir altari 42. 43. 74, 76, 77, 
82, 201, 289, 452, 453. -■ 
brún 38. 40, 85. 288, 456, 
665, 738. — brún með 10 
skjöldura með silfr og 2 
smápenÍDgarmilIi hvers skjald- 
ar 41. — corporale, corpor- 
alia, corporalis, corporall 68, 

69, 73, 75. 76, 82. 289, 459, 
460, 66ð, 738. — corporall 
með húsum 200. — corporal- 
hús 82. - dalmatika 200, 
464, 665. — diskar sjá bús- 
gagn. — dúkar 51, 52, 67, 
288, 447, 452, 453, 459, 665, 



§08 RÉG 

— dúkslitri 664, 665. — glit- 
aðir dúkar 42, 51, 52, 200, 
738. — hringoíinn dúkr 448. 
smádúltr 738. — yfirdúkr 
68. — eikarstóll 740. — eld- 
beri 24, 80, 447, 452. — font- 
klæði, fontsklæði 32, 40, 84. 

— fontsunibÚDaðr, fonts- 
umbúniugr 43, 68, 82, 200, 

288, 452, 453, 666. — for- 
dúkar 33, 40, 51, 52, 456, 
665, 738. — íormi 40. — 
formadúkr 74. — glóðarker 
40, 41, 42, 43. 50, 68, 75, 
76, 77, 84, 85, 201, 289, 447, 
452, 453. - ■ glóðarker með 
gamlau kopar 738. — gull 
tvö 46. — háaltari 288. — 
hálfkannasjábúsgagn. — hand- 
klæði 76. — handliu 665. 
hátiðabúningr 288. — helgír 
dómar 666. — hjálmr 42, 

289, 443, 667. - ^ höfuðlin 
665. — hökuU, 2, 24, 33, 
39, 40, 43, 74, 77, 200, 201, 
288, 456, 460, 665, 666. — 
eilkihökuU 199. — járnhjálmr 
41.. — járnkarl 78, 82, 84, 
449, 459, 460, 665, 754. — 

— járnstikur 29, 32, 85, 447, 
738.- kaleikr 3, 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 40, 41. 48, 50, 51, 52, 
68, 69, 74, 77, 80, 82, 96, 
200, 202, 289, 447, 452, 453, 
466, 459, 665, 666. — ka- 
Jeiksbrot 666. — silfrkaleikr 
% 38, 42, 43, 84, 738. — 
silfurkaleikr gylltr 57 — 
kanna sjá búsgagn. — kant- 



arakápa2, 18, 26, 29, 33, 34, 
40, 51, 52, 74, 82, 84, 199, 
200, 201, 288, 289, 460, 665, 
738. — • kantarakápa með sá- 
lún og Önnur með bastard 32. 

— kápa 43, 77, 452, 464. — 
ker, kerald sjá búsgagn. — 
kertapípur með kopar 49. — 

— kertaatikur 2, 3, 452. — 
kertastikur með kopar 5 1 , 
52. — kertastikur með járn 
51, 52. — ketili sjá búsgagn. 

— kiötur 68, 78, 80, 449, 
453, 740. — kistuhróf 664. — 
kistill 80. — klakahögg 2. 
klukka 3, 18, 19, 21, 22, 23, 
24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 
36,38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 
50, 68, 69, 73, 75, 76, 77, 
80, 82 85, 200, 201, 289, 
447, 452, 453, 456, 459, 665, 
666, 738. — smáklukkur 20, 
54. - - klukkukólfr 738, 
740. — kola 287, 449, 453. 

— koparhjálmr 41, 82, 84, 
738. — koparkaleikr 43. — 
koparkross 42. — koparpipur 
77, 200. — koparstikur 19, 
28, 34, 42, 43, 82, 84, 289, 
459, 738. — kórbjaila 18, 
456. — kórkápa 39. 666. — 
króketika með járn 24. — 
krossar 24, 48, 68, 80, 447, 
452, 453, 459. — guðspjalla- 
kross 36. — kross með lík- 
neski 36. — kross með uud- 
irstöðum 40, 42, 43, 51, 52, 
72, 289, 459, 666, 738. — 
gyllfer kroas 73, 74 — smeltr 
kross 71, 666. — kross 
vors herra 795. — kross yfir 



.REGISTk 



altari 75, 85, .201, 453- — 
kroas y^r kórdyr 74. — lekt- 
ari 52, 452, 453. — lektaradúkr 
51. ~ likakrákr 24, 32, 
664. — Jikakross 456, 666.— 
likneski 36, 52, 453, 738. ~ 
Andreus, Andreaslíkneski 3, 
36. — Barbarulíkneski 666. — 
Blasíuslikneski 3. — Ceciliu- 
likneski 738. — guðasonar 
líkueski 42. — Jóns likneski 
baptista 85. — Jóns líkneski 
postula 85, 201. — Johannis 
likneski 459. — Katrínar- 
likueaki 40, 42, 666, 738. ~ 
Kristophóruslíkneski 666. — 
Laurenciuslikneski með gull- 
farg 199. — Lucas líkneaki 
610. — Magnúss likneski 75. 
Margrétar likneski 42, 738. 

— Mariu likneski, 40, 48, 52, 

73, 75, 85, 201, 460, 666, 
795, 813. — Mariu likneski 
Magdalenu 74. — Michaels 
likneski 73- — Ólafs likneski 
40, 74, 75,201. — Ólafslikn- 
eski með stein og gullfarg 
813. — Páls likneski 36. — 
Pótrs líkneski 40, 48, 74, 
201, 666. — Stephanua Hk- 
neski 460. — ThoDiaa iíkneski 
36^ 51. — Trinitatia likneski 
70. — Þorláks líkneski 73, 
201, 447, 460. — Önnu líkn- 
eski með íslenzkt fargan 199. 

— Ijóspípur 738. — manskær 
740. — merki 24, 32, 51, 68, 

74, 288, 447, 452, 460, 666. 

— mesaufbt, messuklæði 2, 
3, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24 25, 26, 28* 29. 31, 32, 



33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 48, 50, 51, 54, 62, 
66, 68, 69, 70, 71, 73, 74. 76, 
77, 84, 85, 196, 199, 200, 201, 
288, 289, 434, 44-7, 452, 453, 
45(>, 459, 460, 660, 666, 738, 793, 
794. — messufatastokkr 452. 

— messuklæðakista 36. — 
metaakálar 666. — mortel 

450. — munnlaug 77, 80, 450, 

451, 452, 740, 812. — mynd- 
ir: Guðmundarraynd 73. — 
Jóhanneamynd 459. — Pétrs- 
mynd 459. — nisti 46. — 
pallklæði 67, 287, 451. — 
panna 665. — patina 738. 

— paxblað 85, 202, 447. — 

pípur 41, 43. píslarmark 
með alabastrum 456. — pott- 
ar, s]á búsgagn. — reflar 80, 
287. — reflar um kórinn 51, 
52. — refilstubbar 24. — 
reykelsi 2, 51, 52, 57, 434, 
449, 793, 794. — róðukross 
46. — róðukross með undir- 
stöðum 812. — aacrarium 
munnlaug 3, 51, 68, 76, 447, 
453. — salzer 43, 638. — 
serkr 43. — ermalauss serkr 
460. — sigð 448. — silfr- 
flugur 46. — silfrknappar 
35, 46. ~ ailfrkross 35. — 
silfrkross cum reliquiis 36. 

— silírnisti 28. — skálar 

43, 448, 450, 451, 456, 812. 

— skildir með silfr forgyllt- 
ir 46.. — skirnarketill 75. — 
skirnarsár 32. — skjólur, sjá 
búsgagn. — skrin 452, 460. 

— skrin með helgum dómum 
40, 666.— skriptir: Andreas- 



91Ö 



skript 42. ■ — AutoDÍusskript 
43. — Barbaruskript 43. — 
Christoíorusskript 43. — Co- 
ronacio(?) 43. — Gabrielsskript 
43. — Jóusskript baptista 
289. — Jónsskript postula 
289. — Jónsskript 76. — Lau- 
renciusskript 42. — Magnúss- 
skript 76. — Margrétarskript 
456. — Mariuskript 32, 36, 
42, 43, 51, 68, 71, 72, 76, 
289, 447, 452, 453, 456, 459. 

— Mariuskript með uppkast 
456. — Michaelsskript 289. — 
Nicholaskript 43. 76. — Ólafs- 
skript 32, 42, 72, 453. — 
Pálsökript 43 — Postulaskript 
80. — Pétrsskript 68, 72, 
289. — Stephanus skript 42. 

— Trinitatisskript 42. — 
Urbanusskript 289. — !E>or- 
láksskript 43, 71. — Onnu- 
skript 42. — skrúðakista 40, 
75, 289. — skrúðakisíuhróf 

42. — slikusteinn 2. — siopp- 
ar 2, 24, 26, 32, 34, 42, 43, 
51. 52, 68, 74, 77, 84, 
199, 202, 288, 452, 453, 666, 
738. — spjald lítið 51, 52. 

— stakkr 46. — steintjald 
(i kór) 447. - stokkr 77, 
287. — stola 665. — stólar 
289, 453. — sylgja raeð silfr 
28, 46. — tabulum 289, 
738. - teikn með silfr 46. 

— textaspjald 32. — tiníöt 

43, 449, 450, 451, 664, 740, 
812. — tinker 76. — tjöld 
42, 67, 449, 450, 452. — út- 
lenzk tjöld 82. - tróföt 812. 

— trédiskar 460, 664. — trog, 



sjá búsgagn, — upphaldsstika 
85. - vatnsberi með tin 42. 

— vatnskarl 77, 448, 450, 
451, 740. — vatnsketill 289. 

— vax 2, 51, 52, 57, 434, 
453, 740, 793, 794. — vígðs 
vatns ketiU með tin 51. 

— þelahögg 452. — örk 
stór 638, 740. — sbr. albe. 

kirkja, bækr kirkju af ýmsu 
tagi (bókaskræður, skræður, 
kver) % 20, 24, 39, 50, 51, 
57, 66, 68, 74, 77, 82, 84, 
447, 452, 453. 460, 466. — 
altarisbók 453. — aspiciens- 
bók 68. -~ brefer 33. — sjá 
sumarbrefer, vetrarbrefer. — 
cauoDumbók, canoniskver, can- 
ouembók, kananumbók, kan- 
onembók, kanonenbók, konon- 
embók, 33, 42, 43, 74, 202, 
459, 460, 738. — ■ capitularius 
42, 68, 74, 288, 459, 666. 

— Ceciliukver 738. — collecta- 
rius 738. — collectur 738. — 
common, commun, commune, 
coramunsbók 33, 68, 201. — 
coramun, þar er á kiriall, 
kertavigsla, öskuvígsla, pálma- 
vigsla með processio og kert- 
isvigsla 68. — commonsmessu- 
bók 460. — common syngj- 
anda með lesi 37. — de 
sanctis bækr 42, 43, 69. — 
gradall de sanctis 456, — 
grallarapartr de sanctis 738. 

— guðspjallabók de sanctis 
202, — legenda de sanctis 
201, 289, 456. — lesbók de 
sanctis 74, 666. — matuti- 
nale de sanctis 42. — messu- 



ÍIEÖISTR. 



911 



bójc de sanctis 43, 68, 75. - 
missale de sanctis 666. — 
niissalebók de sanctis 42. — 
óttusöngvabók de aanctis 43, 
450. — psaltari^ gradall syugj- 
andi de sanctis 33. — - skræða 
de sanctis 459. — de tem- 
. pore bók 738. — capitulariua 
de tempore 459. — dominicu- 
bók de tempore 68, 460. — 
grallari de tempore 69. — 
grallarapartur de tempore 
738. — guðspjallabók de 
tempore 202. — hymnarius 
de tempore 456. — kver úr 
lesbók de tempore 738. — 
lesbók de tempore 74, 202, 
666. — matutinale de temp- 
ore 37. — messubók de íem- 
pore 75. 288, 459, 460. — 
missale de tempore 456. — 
miasale pascbale syngjanda 
samsett de tempore 37. — 
• óttusöngvabók 43, 68, 73, 
202, 459. — psaltari, gradall 
syngjandi de tempore 33. — 
dominicur, dominicubók 68, 
460. — dominicur á sumarið 
samsettar, irskar 68. — efstu- 
viku orda 43. — gradall, gra- 
duaele, grallari 3, 32, 33, 42, 
43, 68, 69, 74, 77, 201, 288, 
456, 666, 738. — grallara- 
partur 738. — graduale i 
kverum syngjanda 37. ~ guð- 
spjöll, guðspjallabók 33, 43, 
68, 69, 74, 75, 202, 288, 460, 
666, 738. — guðspjöll Matt- 
bei 2. — Heilagramannasög- 
ur 2. — liymnar, ymnar, 
ymnarius, hyninabók 33, 42, 
Dipi. iBl. VU. B. 



68, 74, 456. — yranarius með 
pappíri 288. — kanonembók, 
kanonenbók, kononembók sjá 
canonumbók. — kiriall 33, 
42, 43, 68, 74, 289, 666. — 
kiriall með uokkrum messum 
738. — kommon sjácommon. — 
kver úr lesbók 738. — lága- 
söngvabók 20, 289, 666. — 
legenda 201, 289, 456 — 
lesbækr 33, 42, 74, 202, 
666, 738. — Loginar eða Log- 
inrá 75. — Mariusaga 740. 

— matutinale, matutinalebók 
37, 738. — matutinale festi- 
vale 37. — messubók 43, 68, 
73, 75, 289, 460. 738. — 
messubók um xij mánuði 
syngjanda með commun 

42. — messubók með domini- 
icum á sumarið 42. — mess- 
ur (á bók) 39. — messudaga- 
kver 43, 666. — Micháels- 
saga 73. — missale, missale- 
bók 42, 456, 666, 738. — 
missale paschale 37. — miss- 
ale syngjanda samsett efstu 
vikuna 37. ~ Nikulássaga 

43, 739, 740. - Ólafssaga 
740. — oraciones, oraciur 
33, 42, 43, 68, 69, 74, 75, 
202, 289, 460, 666. — orda 
666. — ordubók 80, 738. — 
óttusöngvabók 3, 33, 39, 42, 
43, 68, 73, 74, 201, 202, 289, 
450, 456, 459, 460, 666. — 
óttusöngvabók með lesi 42. 

— páskabrefer 666. — piatl- 
ar, pistlabók 33, 43, 68, 69, 
288, 460, 666. — processio- 
nall 42, 43, 68, 7á, 76, 288, 

58 



912 



RÉGISÍR. 



460, 666. — processionall al- 
fær, dextera pars í norrænu 
43. — psaltari, Daviðapsalt- 
ari, psaltaraskræður 33, 42, 
43, 51, 69, 73, 75, 76, 196, 
201, 202, 288, 447, 456, 460, 
738. - ■ psaltari gradall 33. 
— sanctæ Annæ kver syngj- 
anda með messu 37. — se- 
quenciur, sequenciubók 32, 
83, 43, 74, 77, 201, 288, 456, 
459, 460, 666, 738. ~ skræð- 
ur 39, 459. • — sumarbók með 
lesi 76. — söngbók 85. — 
tonarius 74. — 

Kirkjuból á Akranesi 58. 

Kirkjuból i Hvítársíðu 442. 

Kirkjuból í Kvigindiafirði 78. 

Kirkjuból í Langadal í ísafirði 
77, 82, 83, 130, 155, 251, 
277—278, 281, 282, 430, 433, 
44Ö, 579, 589, 590,- 591, 592, 
594, 597, 612, 613, 636-639, 
674, 682, 685, 765, 778. 

Kirkjuból i Skutilsfirði 286, 
423, 587—588, 682 — 685, 
763-765 806. 

Kirkjuból i Steingrírasfirði 84, 
283, 462, 727—729. 

Kirkjubær i Hróarstungu 21, 
487, 716. 

Kirkjubær á Siðu (klaustr) 232. 

Kirkjubær 1 Vestmannaeyjum 
42—43. 

Kirkjufell i Saurbæ veatr 71. 
Kirkjufellsmýrar í Dölum 459. 
Kirkjuhamrar á Akranesi 58. 
Kirkjuholt í Borgarfirði 60, 64, 
Kirkjulækr i í^ljótshlíð 269. 
kirkjumaðr 669. 

Kirkjusaudrá Seltjarnarnesi 62. 



Kirkjuskógr i Miðdölum 67. 
Kirkjuvíkrsandr (= Kirkjusandr) 

á Seltjarnarnesi 51. 
Kirkjuvogr i Höfnum suðr 339, 

340. 

kiata 93, 157, 178, 179, 183, 
332, 639, 740. — kista járu- 
slegin 736. Sbr. búsgagn, 
kirkja. 

Kista í Andakíl 60. 

kistiU, sjá kirkja. 

Kjalarnes í Kjalarnessþingi Bl, 
52, 252, 258, 583, 635. — 
Kjalarnessþing 15, 801. 

Kjálkanes við Eyjafjörð 415. 

Kjarlaksstaðir (Kjallaksstaðir) á 
Pellaströnd 244, 551— 552, 
651. 

Kjartan Jónsson vestra (1493 — 

1494) 183, 231. 
Kjartansson : Stephán. 
Kjólstaðir á Fjalli 198. 
Kjólsvík í Borgarfirði austr 369. 
Kjós(in) i Kjalarnessþingi 54, 

181, 375, 376, 490, 609, 610. 
kjörtré 67. 74, 461. 
kjörveiði 64. 

kjötkista 638. Sbr. búsgagn. 
klabbrýni 739, Sbr. búsgagn. 
kláfar, sjá búsgagn. 
klakahögg, ajá kirkja. 
klár, klárur, sjá búsgagn. 
klaufhamar 739, 742, 745. 
klauflöð 42. 
Kláusson: Pótr. 

klaustr 180, 310, 556, 766. — 
klaustrajarðir 556. — klaustrð 
peningar 310. — klaustrs- 
prestar 366 — klaustrs út- 
gerð 338. — klaustrs vernd338, 
339. — Augustinusklaustr 668, 



913 



669. — klaustr á Helgafelli 
14, 156, 157, 200, 224, 331, 
332, 416, 417, 639, 640, 690, 
747. — i Kirkjubæ 232. ~~ 
á Munkaþverá 115, 116, 177, 
178, 303, 307, 371, 372, 373, 
400, 629. — á Möðruvöllum 
146. - - á Keyuistað 163, 164. 

— á Skriðn 1 Fljótsdal 222. 
312, 313, 345, 355. 356, 393, 
395, 400. 485, 486, 490, 491, 
686, 687, 716. ~ i Viðey 50, 
303, 304, 325, 335, 336, 337, 
338, 339. 340, 394, 399, 507, 
560, 561, 624. — á Þingeyr- 
um 195. 196,204,461,462.— 
i Þykkvabæ 295, 296, 297. 

— klaustraskjalabók 686. — 
Kleifar i Gilsfirði 102, 104. 
Kleifar i Steingrimsfirði 403, 

409 - 410. 
Kleifar i Ögurssveit 244. 
Klemens Pálsson á Harasiöðum 

á Tellsströnd (d. fyrir 1503) 

652. 

Klemens í>orsteingson i ísa- 
fjarðarsýslu 694—695. 

Klemensdóttir: Guðrún. 

Klemensmessa, sjá Clemens. 

Klemensson : Ásmundr, Guð- 
mundr, Páll, Þórðr. 

Klemis, sjá Klemens. 

Kleppboltsreykir i Reykboltsdal 
62. 

Kleppstía i Norðrárdal 63. 

klerkar 53, 107, 192, 268, 278, 
487, 545, 555, 556, 557, 558, 
567, 592, 600, 6,24, 697, 765, 
778. 

klettar 415, 458, 671, 720. 
Klifsbagi i Öxarfirði 466. 



Klifstaðr sjá Klyppstaðr. 

klippiugar 736, 742. 

klippur og annar broði 67, 639. 

klofaateinar 309. 

Klofi á Laudi 367, 626, 696, 

755, 787. 
Klokka, ítak frá Hvanueyri i 

Andakíl 60. 
klukka, sjá kirkja. 
klukka bin mikla i lögréttu 707. 
klukkari 669. 

klyfjar 134, 135. — fuUgildis- 
klyfjar 152. — þj^iggja vætta 
klyíjar 153. — klyfberi, sjá 
búsgagn. 

Klyppstaðr i Loðmundarfirði 23. 

klæði (vefuaðr) 13, 189, 304, 
344, 362, 513, 586, 724, 742, 
802. — enskt klæði 362. Sbr. 
bálfstykkisklæði, þriðjuuga- 
klæði. 

klæðnaðr, klæði 116, 145, 157, 
178, 216, 240, 447, 473, 474, 
619. — brók 627. — sbr. 
battr. — hempa 627. — kápa 
227. Sbr. bosur, búfa, laufa- 
bnappar, lindi, skór. — Sjá 
skyrta. — Sbr. stakkhnappar, 
stázbnappar. 
Klængr Þorsteinsson biskup i 

Skálholti (d. 1176) 1. 
Klængsson: Ólafr. 
klögun 191. 245, 435, 515. 550, 

715. — klögunarmaðr 480. 
Klömbur i Vestrhópi 719—721, 

757—758. 
Knararnes á Mýrum 745. 
Knarartunga i Breiðuvík 5. 
Knútafesti 232. 

Knörr i Breiðuvík undir Jökli 
4 5, 65. 

58* 



I 



EEG-ÍSm 



914 

Koðran Jónsson (eystra 1491 — 

1500) 33, 222, 485—486. 
Koðrau Jóusson prestr á Eeyk- 

hólum (lð02) 612. 
Koðransson : Guðmnndr, Gunn- 

ar, Jón, Ólaír. 
kol: kolabrenna 441. — kola- 

gerð 806. — kolviðarhögg 76. 
Kolbeinn Andrésson lögróttu- 

maðr (1504) 692, 703. 
Kolbeinn Bjarnarson i Árness- 

þingi (1501) 568. 
Kolbeinn Hjáhnsson bartskeri á 

Hólum (1607) 607. 
Kolbeinn Jónsson í Dölum og á 

Mýrunum (1494—1496) 209, 

226, 289. 
Kolbeinn Oddason nyrðra (1500 — 

1506) 531. 
Kolbeinn Pétrsson i Ási i Holt- 

um (c. 1897) 41. 
Kolbeinn Þórðarson vestra (1499) 

439—440. 
Kolbeinn Þorleifsson frá E-eyk- 

hólum (1384) 6. 
Kolbeinsey i Þjórsá 788. 
Kolbeinsskor i Vogum 299, 337. 
Kolbeinsöon: Eyjólfr, Guðmundr, 

Jón, Oddi, Ólafr, Þorsteinn. 
Kolbeinsstaðir i Hnappadals- 

sýslu 134, 135, 157, 224, 484. 
Koldingborg 11. 

Kolfreyjustaðr i Eáskrúðsíirði ; 

30, 686, 687. 
Kolgraíarhóll i Grimsnesi 457. 
KoUabúðir í Reykhólasveit 567. 
KoUabær i Fljótshlíð 316. 
Kolladóttir : Ingileif. 
KoUafjörðr í Barðastrandarsýslu 

77. 

KoUafjörðr i Kjalarnessþingi 189. 



Kollafjörðri Strandasýslu 5, 72, 
73, 206, 219, 262, 294, 402, 
468-469, 521, 587. 

KoUason : Quðmundr, Jón^ Niku- 
lás. 

Kollgrimr Koðransson prestr á 
Yalþjófsstað, oíficialis i Aust- 
f jörðum og . síðar ábóti í 
Þykkvabæ (1492-1504) 123, 
172, 182, 269, 491, 698, 714, 
716. 

KoUgrímsson : Steingrimr. 
Kolli Magnússon lögróttumaðr i 

HegranessþÍDgi (1500) 487-- 

489. 

Kollsá við Hrútafjörð 194. 
KoUstaðir á Völlum 233, 716. 
Kolslækr i Hálsasveit 3. 
Kolsson: Sigurðr. 
Kolstaðir i Miðdölum 67. 
komentubræðr (= conventu- 

bræðr) 204, 
kommon, sjá kirkja. 
Konráðsson : Gisli, Steinmóðr. 

konungr, kongr 4; 9, 11, 12, 
30, 50, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 



100, 102, 


137, 


138, 


140, 


141, 


173, 174, 176, 190, 191, 203, 


208, 


209, 110, 


212, 


213, 


216, 


217, 


226, 229, 


249, 


259, 


266. 


267, 


293, 301, 


302, 


314, 


315, 


318, 


319, 322, 


347, 


349, 


351, 


354, 


361, 363, 


364, 


378, 


379, 


383, 


391, 392, 


407, 


408, 


428, 


449, 


436, 440, 


443, 


471, 


479, 


482, 


493, 


494, 


499, 


501, 


506, 


507, 531, 


534, 


540, 


541, 


546, 


547, 548, 


564, 


565, 


567, 


569, 


571, 572, 


573, 


575, 


576, 


594, 


595. 597, 


602, 


605, 


608, 


609, 


631, 63á, 


633, 


634, 


635, 


644, 


645, 647, 


651, 


660, 


672, 


674, 



REGISTR. 



915 



675, 676, 682, 684, m, 688, 
693, 694-, 696, 697, 701, 702. 
707. 708, 720, 722, 723, 727, 
728, 729, 734, 741, 748, 749, 
750, 751, 752, 753, 755, 756, 
757, '^63, 765, 774, 775. 777, 
786, 789. 790, 791, 792, 801, 
802, 809, 813, — kongsins 
bréf, konungöbréf 542, 608, 
657, 660. — kongsÍDS 
lás 522. — kongsins miskunn 
389, 802. — kongsins réttr 
97, 343, 479. — kpngsins 
réttr og landsins lög 7. — 
kongsins sekt 729. — kongs- 
ins sakeyrir 728, 765, 802. — 
konungsins stefna 786. 



kongsins sýsla og umboð 93, 
160, 174, 180, 210, 211, 248, 
281, 289, 290, 291, 292, 300, 
348, 350, 383, 480, 485, 531, 
595, 634, 644, 645, 672, 674, 
675, 682, 696, 697, 727, 741, 
764, 789, 791. — kongsins 
vernd og forsvar 190. — 
konglegr friðr 363. — kong- 
leg majestet 384. — kong- 
dómr 7, 89, 94, 97, 107, 
140, 141, 228, 315, 822, 823, 
361, 389, 391, 444, 507, 522, 
532, 676, 632, 644, 673, 675, 
696, 697, 702, 725, 752, 753, 
801, 811. — konglegt vald, 
kongsins vald 266, 428, 507, 
530, 576, 631. 
Kongursey fyrir SkarðsstrÖnd73. 
kopar 738. — koparhjálmr, — 
kaleikr, — kross, — pipur, — 
stikur. sjá kirkja. 
Képareykir i Reykholtsdal 737. 
Kópavík við Arnarfjörð 278 — 
279. 



Kopnehaffn, sjá Kaupmannahöfn. 
koppaflotar 638. 
kórbjalla, kórkápa sjá kirkja. 
Korkudalsvatn áLanganesströud- 

um 17. 

kórmaðr 669. 
korngarðr 455. 

Kort Jónsson á Eosmhvalanesi 

(1749) 53. 
kostnaðr 7, 157, 180, 332, 408, 

409, 554, 558, 683, 684. 
kostr (matr, réttr) 8, 9, 18, 26, 
58, 76, 116, 145, 157. 159, 
179, 216, 246, 331, 332, 334, 
437, 447, 473, 474, 481, 509, 
512, 610, 619, 746. — sjá 
harðr fiskr. — sauðir að öllu, 
nema magálum, ganglimir af 
nauti, hryggr af nauti (uxa), 
limr af uxa, siða aí nauti 
(uxasiða) 746. — Sbr. og sjá 
hveitibrauð. mata, mjöl, ost- 
tollar, rengi, ryklingr, skreið,- 
skyr, slátr, smjörskaka. 
kostrar 639. Sbr. búsgagn. 
kot 16, 17, 18, 19, 20, 24, 30, 

762, 763. 
Kotvöllr i Hvolhrepp 269—270. 
Kráksson: Jón. 
Kringla i Miðdölura 67. 
Kristallr Arnbjarnarson áLanga- 

nesströnduni (1496) 310. 
Kristfé 197. 

Kristín Björnsdóttir Jórsalafara, 
Einarssonar (Vatnsfjarðar- 
Kristin, d. 1458) 462, 571- 
572. 720, 776^777, 782, 784, 
Kristin Eiríksdóttir kona Páls 
MarteinssonaráEiðum (c.l700) 

385. 

Kristín Guðnadóttir, Oddssonar, 



916 



REGISTR. 



kona J óns «ýslumanns Ás- 
geirssonar (1492 — 1506; enn 
á lifi 1506) 239, 764—765. 

Kristín Jónsdóttir í Skaptaíells- 
þingi (d. fyrir 1499) 432. 

Kristín Jörundardóttir kona Run- 
ólfs Jónssonar (1496-1504) 
310—311, 699. 

Krisfcín Suraarliðadóttir, Lopts- 
sonar, kona Jóna dans Björns- 
sonar á Eyri i Arnarfirði 
(1499- 1503) 425- 427, 553— 
554, 595, 653- 655. 

Kristin Þórarinsdóttir i Skapta- 
fellsþingi (1499) 432-43B. 

Kristín Þorsteinsdóttir, Ólafs- 
sonar, á Ökrum i Blönduhlið 
(Akra-Kristín; d. 1490) 223, 
633-634. 

kristindómr (kristinn dómr) 86, 
168. 

Kristinréttr 154, 168, 246, 247, 
326, 328, 330, 352, 353, 358, 
413, 429, 515, 589, 556, 563, 
669, 720, 780. 

Kristján Dana og Norðmanna- 
konungr liinn fyrsti (d. 1481) 
9, 11, 259, 428, 448-444, 
493- 494, 506 — 507, 564, 
575-576, 693. 

Kristján Dana oíí Norðmanna 
konungr hinn annar (d. 1559) 
607. 

Kristj ís u Múller a ni fcm að r (d . 

1720) 53. 
kristnar sálir 243. 
Kristnes i Eyjaíirði 162. 
Kristophor Gottorp, sjá Jóhaun. 
Kristophor konungr af Beiru 

(d. 1447) 9, 12. 
Kristskirkja i Þrándheimi 473. 



Kristslikneski 233. 
krókar 638, 740. Sbn búsgagn, 
Krókar, Krókr, í Norðrárdal 63, 
743. 

Krókr á Landi 375. 
Króksfjarðarnes í Geiradal 288. 
Króksfjörðr i Barðastrandar-' 

sýslu 402, 529, 599, 724, 

741. 

krókstika, sjá kirkja. 
Kroppstaðir i Bolungarvik 244. 
kross 344. — kosttilegr kross 

304. Sjá kirkja. 
Kross á Akranesi 743. 
Kross i Haukadal 459. 
Kross í Landeyjum 252, 311 — 

312, 483—484, 609. 
Kross í Mjóafirði eystra 393. 
Kross í Skagafirði 463. 
Kross á Skarðsströnd 138—139, 

244. 

Krossanesi Kræklingahlið 147 — 

148, 524-525, 647. 
Krossanes á Yatnanesi 720, 757 

—758. 

Krossbær i Hornaílrði 36, 432. 
krossgötur 463. 

Krossholt i Hnappadalssýslu, 
285, 615, 617, 7á5. 

krossmefísa (crucismessa) 478, 
489. — áhaust 133, 141, 223, 
435. 514, 582, 611, 612, 722. 
— á vor 115, 173, 176, 294, 
380, 555, 5G8, 598, 687. 

Krossnes á Mýrum 473, 745. 
Krossnes i Norðfirði 505—506, 
650. 

Krnkuv, sjá Hans. 

krúna, króna 9, 10, 12, 378, 

493, 564, 702, 748, 750, 751, 

786. 



REOTSTR 



917 



Krvchvgh, sjá Hans. 
Kryddhóll i Skagafirði 87, 88, 
192. . 

Krýsivik i GrullbrÍDgUvsýslu 46, 
324. 

Kræklingahlíð í Eyjafirði 147, 
148, 524, 532, 613, 614, 681, 
686, 771, 772. 

kúfar 639. Sbr. búsgagn. 



kuílamaðr 669. 








kúgildi 2, 8, 5, 


17, 18, 19, 


20, 


21, 22. 23, 24, 


25, 26, 27, 


28, 


29, 31, 32, 33, 


35, 38 


, 40, 


41. 


44, 45, 46, 47, 


50, 51 


, 52, 


54, 


55, 57, 58, 60, 


61, 62 


, 63, 


65, 


66, 67, 69, 70, 


73, 74, 76, 


77, 


80, 8t 82, 83, 


84, 85, 


88, 


100, 


102, 103, 109, 


116, 


117, 


1£8, 


132, 133, 134, 


135, 


139, 


142, 


144, 145, 148, 


150, 


154, 


157, 


162, 166, 177, 


179, 


184, 


185, 


186, 189, 195, 


196, 


198, 


200, 


206, 209, 311, 


233, 


237, 


244, 


245, 254, 255, 


257, 


262, 


281, 


282, 284, 285, 


286, 


287, 


288, 


289, 290, 293, 


298, 


312, 


331, 


333, 354, 365, 


361, 


362, 


3 9, 


375, 376, 377, 


380, 


.395, 


399, 


416, 432, 437, 


442, 


447, 


448, 


450, 456, 459, 


460, 


473, 


475, 


506, 519, 544, 


547, 


551, 


552, 


561, 569, 580, 


581, 


583, 


586, 


588, 5yO, 601, 


602, 


603, 


610, 


623, 6ii9, 633, 


637, 


640, 


649, 


6.58, 664, 667, 


673, 


677, 


681, 


682, 684, 690, 


691, 


700, 


712, 


714, 715, 721, 


724, 


725, 


726, 


732, 733, 736, 


737, 


738, 


743, 


744, 745, 748, 


754, 


757, 


758, 


762, 7(>6, 768, 


778, 


779, 


785, 


796, 797, 798, 


806, 812. - 


írið- 


virð kúgildi 244. — kúgildahald 


600, 767. - 


kúgildisleigur 


724. 



kúgun 430, 



kúríel 344. 

kútr 742. — tveggja tuuna 

kútr 742. 
kvengildr ómagi 1. 
Kvengrjót(= Kverngrjót, Sturl. 

I, 60) í Saurbæ 288. 
kvenleg náttúra 239. 
kvenmaðr 9. 

KveDDabrekka i Náhlið 67, 68, 

125, 126, 156, 588, 759. 
kvenuafar 18. 

Kvennagiptiugar (bálkr i Jóus- 

bók) 658. 
Kvennahvoll á Sarðsströnd 244. 
kver gamalt 17. 
Kvíá i Öræfum 714—715. 
kvíar 455. 

Kviar i Norðrárdal 64, 743, 

768, 778. 
kviga, s]á nautpening. 
Kvigindisdalr á Mýrura 65. 
Kvigindisfjörðr i Gufudalssveit 

78. 

kvikfé 685. 

kvinna (kona, eiginkona) 11, 94, 
106, 189, 206, 252, 266, 369, 
419, 426, 431, 462, 468, 490, 
513, 544, 549, 554, 565, 571, 
582, 591, 595, 636, 656, 660, 
699, 728, 757, 758, 770, 791, 
792. 

Kvislarhóll áTjörnesi 721—722. 

kvittau, kvittancia 68. 76, 94. 
110, 111, 131, 293, 506, 577, 
582, 593, 644, 699, 751, 773. 
— kvittunarbréf 99, 112, 113, 
135, 141, 165, 173, 186, 282, 
262, 278, 308, 344, 355, 373, 
374, 394, 418, 424, 431, 470, 
577, 590, 594, 677, 678, 696, 
719, 741, 761, 796, 797, 804. 



918 



REGÍSTR 



kvittr 414. 

kvonarniundr 99, 206, 469. 
kvotra 184. 

kyndilruessa 98, 160, 250, 326, 
327. 332, 333, — Sbr. kerta- 
messa. 

kýr, sjá nautpenÍDgr. — kýr- 
húðir 736. 

Kæi fan Ánifell (Kæi fan Ane- 
felld, Kieghe van AneíFelde, 
Keyæ wan Alefeldæ, Keye 
van Aleveldhe, Heinfull) greifi, 
hirðstjóri og höíuðsniaðr á Is- 
landi (1501- 1505; dæmdr frá 
hirðstjórn 1505) 575, 644— 
645, 696—697, 701 —702, 
717-718, 752, 786—787. 

kæmeistari 799. 

kærur, kæruraál 105, 123, 191, 
192, 480, 487, 531, 634, 810. 

Köldukinn í Dölum 220, 588. 

Köldukinn í Holtum 788. 

KopnehaíFuí sjá Kaupraanna- 
höfn. 

köstr fertugr 455. 

Lágafell í Landeyjum 252—253. 
Lágatell í Miklaholtshrepp 14. 
lágasöngvabók, sjá kirkja. 
lamb, sjá sauðpeniug. 
Lambastaðir á Seltjarnarnesi 
458. 

Lambey fyrir Fellsströnd 135, 

201, 202. 
Lambhagi í Grufndalssveit 77. 
lán 661, 718. 

Laubertus biskup 312, 516, 613. 

land (= ísland) 10, 12, 13, 190, 
266, 267, 290, 322, 369, 390,; 
429, 436, 443, -444, 497 , 503, 
5C4, 536, 538, 539, 540, 563, 



626, 786, 801. — landaurar 
322. - landsfólkið 13. — 
landslög 103, 190, 346, 368, 
379, 429, 435, 495, 534. 538, 
576, 596, 597, 658, 683. - 
laudslagabók 115, 259, 267, 
348, 363, 436, 444, 532, 547, 
563, 607, 633, 673, 674, 683, 
688-689, 728, 764. — lands- 
lagaréttr 398. — landsins 
nauðsynjar 322, 566. — lands- 
ins réttr 323, 436, 566, 573. 

— landsvist 363, 389, 390, 
407. 448, 751, 753, 802. — 
landsvistarbréf 212, 213, 407, 
748. — landsvistargjöf 632, 
633. 

land (terra) 39, 53, 56, 73, 80, 
337, 559. 

land (= jörð, prædium) 1, 23, 
62, 63, 67, 68, 70, 257, 346, 
348, 353, 364, 623, 658, — 
landabrigði393, 660. — landa- 
merki, landamerkjabréí (-skrá) 
7, 8, 14, 17, 59, 87, 165, 170, 
194, 196, 213, 214, 215, 

236, 299, 308, 309, 324, 325, 
457, 458, 462, 463, 522, 523, 
620, 621, 622, 623, 624, 651, 
652, 656, 671, 719, 720, 729, 
732, 747, 748. — landastefna 
5, 622. — landasöl 112, 113. 

— landbúi 113, 114, 153, 
321. — lundeigandi 4, 684, 
785. — landeign, landareign 
17, 164, 220, 458, 465, 466, 
559, 652, 799. — landeignar- 
itala 164, 191. — landgögn 

237. — landsdrottinn 725, 
726, 727, 785. — landseti 
152, 153, 710. — laudsnytjar 



REGISTR 



919 



1, 304, 399, 607. — laud- 
skyld, landskylda 88, 101, 
102, 103, 125, 282, 347, 516, 
519, 602, 603, 612, 637, 644, 
673, 682, 683, 684, 685, 695, 
696, 710, 712, 724, 737, 743, 
766, 771. — landskyldarhald 
682. 

Laiid(ið) i Raugárþingi 333, 
334, 375, 514. — Landmanna- 
hreppr 333, 455. 

Landbrotskeldur 1 Melasveit 59. 

Landeyjar í Rangarþingi 39, 
40, 252, 253, 311, 312, 484, 
507, 508, 609. 

Landsbókasaío(ið) í Reykjavik 
9, 15, 17, 38, 40, 62, 65, 
67, 68, 69, 70, 72, 73, 79, 
80, 82, 83, 84, 85, 92, 156, 
190, 198, 208, 217, 218, 264, 
273, 321, 331, 359, 388, 434, 
442, 457, 460, 470, 479, 495, 
496, 499, 500, 501, 502. 504, 
517, 543, 546, 553, 554, 569, 
574, 603, 672, 791, 803, 814. 

LaDdsskjalasafD(ið) i Reykjavik 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 52, 69, 
156, 184. 185, 211, 216, 224, 
331, 332. 416, 417, 465, 469, 
511, 612, 566, 581, 639, 680, 
686, 690, 713, 719, 725, 739, 
762, 773, 777, 778, 791, 799, 
812. 

LaDdvaruarnes i Ándakíl 60. 

Langá á Mýrum 745. 

Langabrekkur i Saurbæ 309. 

Langadalr í Húnavatutíþingi 105, 
210, 211, 212, 326, 330, 413, 
414 603, 659, 773, 774. 

Langadalr 1 ísaPjarðarsýshi 71, 
88, 130, 252, 277, 278, 430, 



433, 590, 592, 597, 613, 636, 

637, 638, 639, 674, 685, 765. 
Langadalr á Skógarströnd 66. 
langafasta 1, 33, 50, 51, 57, 70, 

100, 105, 109, 255, 289, 446, 

552, 738. 
Lniiganes í Arnarfirði 248, 281, 

383, 402, 479, 480, 518, 546, 

594, 595, 644, 645, 672, 674, 

675, 676, 682, 722, 763, 764. 
Langanes 1 Þingeyjarþingi 215, 

734, 766. 
Langaréttarbót (1450) 443. 
Langavatnsdalr i Mýrasýslu 64. 
Langey fyrir Skarðsströnd 73, 

244. — Langeyjarnes 244, 

759. 

langfeðgaeign 223. 

Langholt í Flóa 152, 622- 623. 

Langholt á Kjalarnesi 53. 

Langholt í Skagafirði 463. 

Langholt i Öxarfirði 465. 

langrækni 239. 

lár 664, 

lás 287, 378, 736, 746. 

Láír i Aðalvik 84, 371, 416, 

528—529, 590, 741. 
Látr í Vatnsfjarðarsveit 444. 
laufahnappar 344. 
Laufás við Eyjafjörð 164, 529. 
Lauíatungur i rellahverfi 452. 
Laugaból í ísafirði 83. 
Laugaland i Hörgárdal 162, 

202. 
laugar 729. 

Laugar i Hvammssveit 69, 70. 

Laugíir i Reykjadal 229. 

Laugiirbrekka undir Jökli 5. 

laugardagr 3, 12, 57, 118, 126, 
127, 129, 143, 149, 165, 167, 
173, 174, 181, 204, 205, 208, 



920 



EEGISTE 



215, 222, 225, 252, 265, 256, 
258, 269, 299, 305, 340, 354, 
379, 380. 381, 386, 388, 392, 
404, 424, 431, 438, 447, 476, 
477, 490, 492, 520, 543, 546, 
551, 585, 587, 588, 615, 620, 
631, 633, 641, 642, 648, 655, 
675, 678, 700, 701, 731, 733, 
757, 758, 790, 791, 803, 
805. — laugardagskvöld, 
laugarkvöld 113, 114, 118, 
119, 246, 447. 
Laugardalr(iiiti) 1 Áruessþiugí 

324, 357, 604. 
LaugardaJr í Tálknafirði 251, 

281, 286, 699—701, 722— 
723, 795- 796. 
Laugarnes með Sundum 49, 50, 
52. 

Lauírarvatn í Laugardal 324 — 

325, 751 
laungetnir synir 246, 
launráð 94. 
launung 93, 94, 95. 

Lauren ciusbás á Reyk jan eai 
syðra 53. 

Laurencius líkneski, sjá kirkja. 

Laurencius pislarvottr, Laurenc- 
iusmeasa 17, 27, 28, 40, 59, 
61, 79, 83, 127, 171, 192, 
199, 305, 306, 396, 432, 434. 
578, 581, 590, 719, 739. 

Laurencius ekript, sjá kirkja. 

LauritK G-ottrúp lögra aðr (d. 
1721) 461, 

lausafé, lausagóz, lausir aurar, 
lausir peningarl20, 121, 123, 
150, 161, 166, 176, 179, 188, 
189, 197, 231, 236, 244, 245, 
253, 254, 256, 257. 272, 273, 
298, 301, 311, 317, 818, 327, 



343, 348, 352, 353, 358, 364, 
370, 392, 395, 400, 416, 419, 
424, 471, 473, 495, 513, 529, 
560, 585, 602, 635, 647, 648, 
650, 661, 676, 704, 705, 719, 
747, 756, 758, 768, 805. 
lausamenn 726. 

lausn (aílausn) 91, 107, 108, 
111, 115, 120, 168, 169, 383, 
418, 428, 439, 489, 509, 
510, 626, 631, 632, 767, 781, 
782, 784. 

lausD (jarða) 122, 230, 421. 

lausnari 233, 703. 

Lávik^) í Eyrarsveit 244. 

lax 50, 93, 94, 95. — laxveiði 
60, 64. 

Laxá í Kjós 56. 

Laxá í Leirársveit 58. 

Laxárdalr i Dalasýslu 104, 123, 
124, 125, 143, 176, 209, 219, 
226, 228, 292, 293, 635. 

Laxárdalr í Hegraness þingi 108, 
109, 524. 

Laxárdalr í Húnavatnsþi ngi 326. 

Laxárdalr á Skagaströnd 298. 

Laxárdalr á Skógarströnd 184 
185. 

Laxárdalr í Þingeyjarþingi 800. 
Laxárholt k Mýrum 616. 
lectiur 1. 

leg, legstaðr 233, 243, 310, 415, 
431, 472. — legkaup 49, 52, 
258. 

legáti 378. 

legenda, sjá kirkja. 

legorð 797, 798. 

Leiðarhólmr i Miðdöluro 126, 



1) oða Lá. Vík. Sbr. Sýsl. H 
565 neðunmáls. 



EEGISTR. 



921 



696, 760. — Leiðarhólmssam- 
þykt (1513) 541, 542. 

Leiír á Fróðastöðura (1504) 743. 

leiga, leigur 18, 88, 101, 102, 
124, 282, 466, 516, 519, 637, 
657, 658, 673, 695, 712, 737, 
743, 744, 745, 763, 764, 766, 
797, 811. — leiguburðr 779. 
— leigujörð 101, 103, 104, 
811. — leiguliði 101, 104, 
143, 725, 726, 785. leigu- 
liðagögn 466. — leigumáli 
152, 153, 711. — leigupen- 
ingar 726. — leigustaðir 184. 

leikmenn 89, 100, 107, 109, 116, 
133. 139. 148, 149, 150, 151, 
166, 168, 197, 198, 215, 263, 
275, 278, 295, 297, 356, 385— 
386. 422, 438, 449, 516, 567, 
568, 606, 611, 612, 641, 655, 
656, 714, 762, 776. — leik- 
mannadómr 105, 106. 
Leirái Leirárssveit 56, 58, 620. 

— Leirársveit 58. 
Leirmúli i Dölum 67. 
Leirubakki á Landi 376. 
Leiti i Vestmannaeyjum, sjá 

Ofanleiti , 
lektari, sjá kirkja. 
lén 749. — lénsmaðr 323, 444. 
Lenarðr fógeti (veginn 1502) 

626. 

lendr maðr 675, 728. 
Leonardus(Liouardus) 283. 624. 
lórept 13, 179, 185, 201, 304, 
332, 344, 394, 459, 724, 742. 

— bleikt lórept 724. — tvi- 
breitt lérept 304, 332. 

Ifis (= leatr) 714, 715. 
lesbók, sjá kirkja. 
lest (i skipi) 13.;417, 717, 718, 736. 



lestaferð 296, 
létorínarista 71, 

leyíisbréf 130, 428, 429, 491, 

493. 530. 
Leysingjaataðir í Hvammssveit 

69, 70. 
liconcia 181. 
liílát 363. 

lik 616. — likakrákr, sjá kirkja. 
likamleg lostasemi 239. — Hk- 
amsmunuð 239. — likaraleg 
refst 596. — likamleg sam- 
búð 421, 422. 
líkneski, sjá kirkja. 
lindi 344. — lindaslitr 639. 
líndúkr 156, 639, 742, 745, 

746. — bringofiun 287. 
linlök 746. 

Litlagröf á Mýrum 743. 
Litlahérað (= Öræfi) i Skapta- 

fellsþingi 37. 
Litlahlið á Barðaströnd 402. 
Litlaskarð í Stafholtstungura 

743. 

Ijár, Ijáir 287, 665, 736, 739, 
745, 746. — y^spíí^ " 
Ijáþjóbrot 739. 
Ljárskógar i Laxárdal i Dala- 
sýsln 76, 101, 104, 141, 143, 
176, 218, 219, 226, 228, 293, 
300, 302, 635. 
Ijóðraaðr 669. 

Ljósavatnsskarði Þingeyjarþingi 

628, 629. 
Ijósmaðr 669. 
Ijóspipur, ajá kirkja. 
Ijóstollar, sjá lýsitollar. 
Ljóta.staðir i Hrútafirði 85. 
Ljótr, vandamaðr Páls Brands- 

sonar (1494) 233. 
Ljótr Ormsson vestra (1481— 



922 



REGISTR. 



1492) 125—126. 
Ljótr I>orleifsson í Húnavatns- 

þingi (U92) 104. 
Ljótsson : Arngrímr. 
Ijúgvitni 228. 
lóðir 495, 497. 

Loðmundarfjörðr í Austfjörðum 
23, 369. 

Loðvik fylgjari Diðreks Pinings 

(1484) 13. 
Loðviksson : Þorsteinn. 
lófatak 322, 573. 
lofun 103, 147. — lofunarbréf 

158. 

Logadóttir: Herdís. 
Loginrá (bók) 75, sjá kirkja. 
Lómatjörn í Viðvikrsveit 463. 
Lón(ið) í Austr-Skaptafellsjþingi 
286. 

Lónafjörðr á Ströndum 84. 
LóiJÓs í Öxaríirði 465, 467. 
Lónsheiði miUi Múlaþíngs og 

Skaptafellsþings 15. 
Loptr Bjarnason eystra (1497) 

345. 

Loptr Eyjólfsson lögréttumaðr 

(1492—1502) 392, 612. 
Loptr Pilippusson, Sigurðssonar, 

prestr i Guíudal og Selárdal 

(1492—1505) 123, 250, 279, 

796, 799. 
Loptr Ormsson^ Loptssonar, 

riddari (d. 1476) 125—126, 

284, 34], 678. 
Loptr Snorrason syðra (1495) 

272. 295. 
Loptsdóttir: Ólöf, Sophia 
Loptsson : Böðvar, Eirikr, Guð- 

laugr, Guðmundr, Pétr, Step- 

hán. 

Loptstaðir í Tlóa 454. 455. 



Lorencius, sjá Laurencius. 
Lucas, sjá Lúkas. 
Luciudagr (Lucia virgo) 408 
531. 

Luciuhöfði í Hrunamannahrepp, 
44. 

Lúkas Guðmundarson vestra 

(1384) 6. 
Lúkas guðspjallamaðr, Lúkas- 

dagr 280, 375, 610. — Lúk- 

aslíkneski, sjá kirkja. 
Lundarbrekka í Bárðardal 681, 

686. 

Luudarreykjadalr í Borgai'fii'ði 
11, 61, 140, 160, 161, 171, 
172, 182, 301, 354, 355, 524, 
590. 

Lundr i Lundarreykjadal 10, 
11, 6h 161, 171—172, 182, 
354-355, 399, 590. 

Luudún(aborg) á Englandi 13, 
374. 

lúsmaðr 669. 

Lvrrencius. sjá Laurencius. 
Lybika á Þjóðverjalandi 13. 
lydelse 12. 
lýðmaðr 669. 
lygi 239. 

lýrvti 525. — lýrittareiðr, meiri 
og minni 103, 111, 114, 271, 
353, 368, 485, 764, 810. 

Iý9ing(til hjónabands) 328, 413, 
605. 

lýaing 129. 130, 164. 222, 257, 
26L 269, 308. 397, 457, 486, 
491, 652, 654, 689. 

lýaitollar, Ijóstollar 3, 19, 26, 
36.44, 50. 52, 56 53, 61, 63, 
68, 70. 76, 169, 198, 288, 
335, 446, 452, 467, 512, 610, 
616, 617, 737, 



REGÍSTR. 



LýtÍDgr Iriglmundarson syðra 

(1502) 593. 
Lýtingastaðir í Tungusveit 524. 
læging, vanhenta og tjón 113. 
Lækjamót i Viðidal 506, 613— 

614, 641 — 642, 649 — 650, 

704-705, 772—773. 
LækjardalriÖxaríirði 312-313, 

400. 

,lækr57, 59, 198, 447, 461, 463, 
621, 656, 671. - lækjarós 53. 
— lækjarsytra 309. 

Lækr (= Brianslækr) 286. 

lærðir menn 207, 208, 372, 393, 
556. 594, 595. — lærðir og 
leikir 109, 138. 172, 179, 205, 
277. 293, 814, 324, 414, 440, 
605, 612, 673, 782. 

lærdómr 235, 619, 

lærifeðr heilagrar kristni 669. 

löð 287, 638, 739. 



lög 6, 10, 11. 57 


, 88, 


93, 


94, 


95, 96, 97, 101, 102, 


103, 


104, 


106, 110. 


114, 


116, 


117, 


121, 


127, 141, 


144, 


145, 


146, 


148, 


151, 157, 


159, 


162, 


174, 


175, 


177, 178, 


181, 


185, 


188, 


189, 


190,191,193, 196, 197, 211, 


215, 


218, 225, 


227, 


228, 


229, 


237, 


246, 247, 


249, 


253, 


254, 


255, 


257, 261, 


266, 


267, 


268, 


270, 


272, 277, 


280, 


292, 


293, 


298, 


301, 304, 


306, 


311, 


313, 


315, 


316, 318, 


319, 


320, 


321, 


322, 


323, 328, 


332, 


344, 


345, 


346, 


347, 348, 


349, 


350, 


351, 


353, 


354, 358, 


367, 


368, 


369, 


381, 


882, 389, 


390. 


394, 


395, 


398, 


399, 400, 


402, 


411, 


412, 


417, 


420, 421, 


422, 


426, 


428, 


429, 


433, 435, 


436, 


440, 


470, 


477, 


478, 48% 


483, 


484, 


495, 


503, 


504, 508, 


513, 


515, 


517, 


519, 



522, 524, 


51!o, 


02O, 


OöU, 


536, 537, 


OöO, 


oöy. 


O'irU, 




544 


546. 


547, 




551 


552. 


554, 


Ouv, tíUi., 


563 


564. 


565, 

WJ \J%J J 




573 


575. 


578, 


OO / , OOO, 




595 


596, 


í'í\i fin^ 


605 


607 


611, 




XJ^tJj 


629 


631, 

\f^j ^ 1 


fiOF; aoa 

DöO, DöU, 


641 


645 


649, 

\f ^ t 


UOO, DOÍ7, 




661 

\J\J JL j 


662. 


D /ö, D / / , 


fiKO 

VKjU, 


681 


682, 


684, Döo, 


ílSííí 
DOD, 


ÍKHQ 


fi<10 


693, 697, 


699, 


706, 


707, 


709, 715, 


716, 


720, 


722, 


731, 732, 


733, 


734, 


735, 


753, 762, 


769, 


770, 


772, 


779. 7ó0. 


783, 


785, 


789, 


805, 806. - 


- landsms 



601, 712, 779. — lagabeiðsla 
265. - lagaboð 174, 209. — 
lagaboðsbróf 439, 440. — 
lagadónir 249, 265, 659, 660. 
_ lagafrelsi 169, 812. — 
lagahald 607. — lagaheimild 
661. — lagaleyai, lögleysur 
322, 566. — lagamál 268, 
436, 660. - lagarefsing 596. 
— lagaripting 6, 88, 121, 
146, 148, 151, 157, 162, 177, 
185, 188, 189, 196, 197, 225, 
237, 253, 254, 255, 272, 280, 
298, 304, 306, 311, 316, 318, 
321, 326, 332, 346, 347, 367, 
394, 395, 399, 400, 411, 417, 
420, 421, 422, 484, 508, 517, 
525, 528, 559, 552, 561, 581, 
586, 588, 611, 614, 620, 623, 
629, 636, 649, 663, 677, 680, 
681, 686, 690, 715, 716, 720, 
722, 732, 733, 762, 806. — 
lagaskipan 392, 393. - laga- 



bEGISTR 



skipti 183, 225, 261, 558. — 
lagasókn 343, 596, 662. — 
lagastefna 174, 808. — laga- 
tilkaU 700, 701. — lagaúr- 
skurðr 113, 353, 386, 398, 

435, 494, 530, 566, 616, 622, 
633, 652, 661, 689, 706, 709, 
785. — lagavitni 226, 249, 
292, 297, 351, 353, 363, 597, 
602, 652, 684. — lögai-íi 256, 
315, 348, 367, 868, 477, 543. 
— lögaurar 685, — lögbók 
7, 103, 127, 139, 223, 225, 
247, 267, 274, 322, 330, 347, 
386, 429, 435, 436, 443, 444, 
497, 515, 532, 539, 563, 620, 
623, 631, 660, 689, 720, 801, 
802. — lögbók meÖ réttarbót- 
um, kristinrétti og hirðsiðum 
154. — lögbrot, lagabrot 319, 
728, 783. — ]öggjafir 246, 
326, 327, 478, 520, 521, 586, 
587, 591, 653, 719. 720, 755, 
756, 758, 808. - lögheimili 
226, 227, 809, — löghelgir 
(mes8u-)dagar 54, 57, 119. — 
lögskil 520. . — lögskyldnr 
(-skyldir) 310, 354, 683. 

lögmaðr, lögmenn 4, 11, 15, 16, 
49, 53, 59, 60, 62, 64, 65, 
104, 120, 122, 123, 147, 156, 
1-84, 185, 190, 191, 217, 218, 
223, 229, 247, 264, 265, 266, 
268, 269, 270, 271, 273, 274, 
279, 302, 315, 317, 321, 322, 
853, 558, 359, 360, 363, 364, 
367, 368, 388, 389, 391, 392, 
897, 398, 408, 414, 418, 425, 
426, 427, 428, 429, 430, 434, 

436, 443, 444, 470, 471» 
477, 482, 485, 492, 493, 497, 



500, 502, 503, 504, 505, 506, 
522, 533, 534, 537, 538, 542, 
561, 562, 566, 569, 570, 572, 
573, 574, 575, 576, 582, 584, 
596, 606, 607, 608, 613, 614, 
620, 621, 622, 623, 624, 627 
631, 632, 634, 635, 636, 640, 
641, 642, 643, 646, 648, 649, 
650, 651, 652, 656, 657, 668, 
661, 662, 677, 679, 688, 689, 
692, 702, 703, 704, 705, 706, 
707, 708, 709, 710, 711, 713, 
734, 735. 750, 752, 756, 772, 
773, 775, 785, 789, 792, 797, 
800, 801, 802, 807, 810, 
813, 814. — lögmannsdæmi 
565. 

Lögmannshlið í KíræklingaUíð 
148, 613 - 614, 647, 686, 
771—773. 

lögrétta 274, 368, 481, 498, 504, 
508, 574, 575, ^675, 679, 707. 
— lögréttumeDn 5, 107, 138, 
302, 315, 821, 324, 349, 360, 
384, 443, 470, 471, 485, 497, 
503, 522, 531, 551, 574, 576, 
682, 584, 595, 608, 621, 632, 
641, 679, 689, 692, 707, 709, 
710, 756, 785, 801, 802. 

Lönguhlið í Hörgárdal 236— 
237. 

Löng(u)vik i Bitru 85, 815. 

Máahlíð, sjá Máfahlið. 
Maawahlið, sjá Máfahlið. 
Máfahlið milli Ennis og Höfða 

.244, 286, 416—417, 639— 

640, 713. 
Magnús Árnason syðra (1493) 

189. 

Magniis Árnason i Eyjafirði 



feÍEGISTR. 



92& 



(1495—1505) 236—237, 264, 

611, 614, 619, 721, 731, 762'). 
Magniis BárðarsoD preatr i Hóla- 

biskupsdæmi (1497) 372^*). 
Magnús Bárðarson prestr i 

Þverárþingi (1500 — 1503) 

475, 617, 667,^) 
MagniisBjarnarson nyrðra (1492) 

100. 

Magnús Björnsson prestr á 
Kvennabrekku (1410—1460) 
156. 

Magnús Björnsson íÁrnessþingi 
(1493—1500) 176, 356, 470. 

Magnús Einarsson stúdent á 
Jörfa i fíaukadal (d. 1752) 
87, 131, 165, 170, 223, 511, 
747. 759. 

Magnús Erlendsson Eyjajarl 
(d. 1116), Magnúsdagr, Magn- 
úskirkja» Maguúsmessa Ö7, 
75, 76, 594, 595, 762. — 
Magnúslikneski, Magnús- 
skript, sjá kirkja. 

Magnús Eyjólfsson biskup í 
Skálholti (d. 1490) 9, 10, 11, 
12, 110-112, 128—130, 135, 
136, 205, 2Ö9. 284, 492, 494, 
567, 678. 

Magnús G-íslaBon amtmaðr (d. 
1766) 53. 

Magnús Guðmundsson i ísa- 
fjarÖarsýslu (löOO) 480. 

Magnús G-uðraundsson i [Þórs- 
nessþingi (1504) 690. 

Magnúa Guðmundsson prestr 
nyrðra (1502) 601. 



1) Þetta sýnist alt vera einn 
maðr. 2) Kynni þó að vera einn 
maðr. 



Magnús Guðmundsson í Árness- 

þingi (1636) 453, 454. 
Magnúa Gunnlaugsson í E-ang- 

árþingi (1505) 756. 
Magnús Hákonarson lagabætir, 

Noregskonungr (d. 1280) 436, 

605, 660. 
Magnús Haldórsson á Snæfells- 

nesi (1493-1499) 185, 332, 

416. 

MagnúsHaldórsson prestr nyrðra 
(1492—1493) 90, 137, 168, 
173. 

Magnús Hallsson nyrÖra, faðir 
HaUs (1505) 789—790. 

Magnús Helgason lögréttumaðr 
i Hegranessþingi (1497—1506) 

342, 531. 
Magnús Helgason á Þorgauts- 
stöðum í Hvítársíðu (1504) 
743. 

Magnús Hjaltason á Gljúfrá i 

Mýrasýslu (1504) 743. 
Magnús Jónsson i Þingeyjar- 

þingi (1495—1502)235; 419-^ 

420, 618, 620. 
Magnús Jónsson á Snæíellsnesi 

(1504) 690. 
Magnús Jónsson prestr i Ein- 

holti (d. 1514) 449- 451. 
Magnús Jónsson lögmaðr (d. 

1694) 461. 
Magnús Ketilsson sýslumaÖr i 

Búðardal (d. 1803) 6, 264, 

267, 571, 572. 
Magnús í Litlugröf á Mýrum 

(1504) 743. 
Magnús Magnússon lögróttu- 

naaðr nyrðra (1493—1495) 

164, 264. 
Magnús MagDÚsson 'Í Eangár- 



026 



ilÉGISTR. 



þingi „bróðir" Einars Eyjólfs- 

sonar (1497—1500) 375, 377, 

483-484. 
Magnús Magnússon sýslumaðr 

á Eyri í Seybisfirði (d. 1704) 

541, 760. 
Maguús Markússon prestr á 

Grenjaðarstað (d, 1733) 291, 

415. 

Magnús prestr á Skorrastöðura 

(1493) 199. 
Magnús bóndi 1 Skál i Horna- 

firði 36. 

Maguús í Skógum í Hnappa- 
dalssýslu (1504) 745. 

Magnús Stephensen landshöfð- 
ingi 465. 

Magnús Vígfússon landseti Skál- 
holtsataðar (1492) 152—153. 

Magnús í>órðarson í Þórsness- 
þingi (1500) 484. 

Magnús Þórðarson Skálholts- 
maðr (1502) 627. 

Magnús Þorgrirasson prestr 
nyrðra (1493) 193, 197. 

MagnÚB Þorkelsson, Guðbjarts- 
sonar, bóudi á Grýtubakka 
og Svalbarði, lögréttumaðr 
(1493-1505) 164, 191, 264, 
272, 273, 291, 295, 317, 
366—367, 380- 381, 415— 
416, 427, 502. 505, 631, 641, 
704, 721, 730, 731, 732— 
733, 800, 808, 816. 

Magnús Þorláksson á Melum 
(á 12. öld) 59. 

Magnús JÞóróIfsson („biskups- 
son"; d. fyrir 1496) 289— 
290, 291—293. 

Magnús í>orsteinsson nyrðra 
(1497) 346. 



Magnús £>orvarðsson, Skálholts- 
maðr (1502) 627. 

Magnúsdóttir: Haldóra, Helga, 
Margrót. 

Magnússon: Audrós, Ari, Árni, 
Benedikt, Björgólfr, Egill, 
Einar, Erlendr, Grímr, Guð- 
raundr, Guðólfr, Hákon, Hal- 
dór, Halli, Hallr, Helgi, Jón, 
Kolli, Magnús, Markús, Niku- 
lás, Oddr, Ormr, Semingr, 
Sigraundr, Sigurðr, Sturla, 
S vein n , I>orleifr, Þorstein n , 
Þorvarðr. 

Máhlíð i Lundareykjadal 160— 
161. 

raak: frí og mak 13, 535. 

makt 12, 97, 112, 124, 125, 
147, 159, 174, 273, 335, 
348, 350, 381, 426, 471, 

492, 503, 575, 576, 596, 
606, 644, 645, 650, 660, 
674, 697, 706, 718, 728, 734, 
735, 752, 783. 

ra ál, m áltí ð 1 . — ra álsverðr 
8, 9. 

raál, málaferli 9, 90, 96, 102, 
103, 119, 138, 153, 159, 229, 
237, 238, 318. 389, 429, 439, 

493, 503, 507, 522, 534, 653, 
660 — 661, 679, 706, 707, 
708. 

málakærslur, — kærur 112, 551, 
584. 

málavöxtr 112, 802. 

máldagar, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41. 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 



51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 78, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 132, 134, 135, 139, 140, 
145, 150, 154, 198, 199, 200, 
201, 202, 213, 214, 278, 286, 
287, 288, 309, 324, 337, 338, 
339, 340, 375, 415, 437. 441, 
442, 446, 447, 448, 449, 451, 
452, 453, 454, 456, 457, 459, 
460, 461, 465, 467, 468, 537, 
559, 590, 610, 612, 615, 616, 
617, 628, 630, 665, 735, 737, 
754, 793, 794, 795, 796, 800. 
— máldagabók 1, 4, 5, 15, 
16, 49, 52, 85, 447, 448, 
449, 455, 456, 457, 459, 465, 
467, 610, 624, 735, 737, 739, ' 
803, 812.— gamalt máldaga- 
kver 442. — máldagasafn 62, i 
65, 79, 80, 85. — máldaga- 
skrá 62. 

máldrykkja 157. 

málefni lieilagrar kirkju 105, 
106. 

Málfo'ðr Torfadóttir, Arasonar, 
kooa FiuDboga lögmanns 
(1494) 223- 224. 

máli(konn) 184, 224, 261, 300, 
301, 354 355, 369, 480, 591, 
719, 720, 757, 758. — mála- 
kona 719. 

niálmar 201. — sjá argentum, 
ásmundar, blýfat, brotasilfr, 
eirskál, fingrgull, gull, gyllini, 
gyltir hlutir, járn kopar, silír, 
tin, tint. 

málnyta 60, 62, 77, 80, 84, 
116, 132, 133, 142, 144, 148, 

Pipl. JbI. VII. B, 



157, 162, 166, 177, 189, 209, 
211, 254, 255, 282, 298, 3(íl, 
362, 369, 375, 376, 395, 399, 
400, 437, m, 461, 475, 544, 
561, 586, 588, 623, 629, 6^3, 
63/. 649, 682, 684, 690, 691, 
712, 714, 715, 721, 724, 728, 
732, 733, 738, 748, 757, 758, 
768, 778, 796, 798, 806. 

málsmjólk 77, 140. — máls- 
mjólkrostr 139. 

malt304, 332, 362, 394, 802 — 
maltkvern 638, 639. 

Mánalækr í Eeykjadal norðr 
164, 191, 733. 

Mánaskál á Skagaströnd 298, 
373-374. 

mandat 9. 

maungjöld 358. 

mannlegt eðli 534. 

manuskaði 631, 632, 633. 

mannslag 172, 210, 213, 305, 
361, 377, 626, 631, 632, 789, 
790. 

manntal 334, 335. 
manskæri, 740. 



mánudagr 


11, 87, 92, 


101, 104, 


106, 127, 


141, 


145, 


146, 


149, 


151, 160, 


164, 


165, 


174, 


178. 


180, 192, 


197, 


211, 


219, 


226, 


227. 253, 


275, 


291, 


292, 


294, 


303, 309, 


313, 


329, 


330, 


347, 


348, 385, 


397, 


400, 


403, 


406, 


408, 409, 


410, 


411, 


414, 


420, 


426, 428, 


434- 


-435, 


478, 


480, 


484, 487, 


507. 


509, 


527, 


529, 


532, 542, 


561, 


579, 


004, 


609, 


621, 625, 


643, 


645, 


646, 


651, 


653, 681, 


691, 


700, 


701, 


704, 


713, 721, 


729, 


731, 


735, 


764, 


767, 774. 










Maratjörn, 


landamerki Núps i 


Núpsdal 


196. 









59 



I 



RÉGISTR. 



928 

Marcellinus et Petrus 346. 
Marðarnúpr í Vatnsdai 318— 

320, 354, 719. 
margmælgi 239. 

Margrét Bárðardóttir eystra 

(1496) 320-321. 
Margrét Eyjólfsdóttir, Arnfinns- 

sonar, koua Hrafns lögmanns 

Brandssonar (1493) 163— 

164. 

Margrét Eyjólísdóttir, mókolls 
Magnússonar. kona Páls Jóns- 
sonar (1469—1501) 421, 544.1 

Margrét Grímsdóttir i Rangár- 
þingi (1504) 689. 

Margrét (Margarita) mær liin 
helga 718. — Margrétarlíkn- 
eski, Margrótarskript, sjá 
kirkja. 

Margrét Jónsdóttir i JÞingeyjar- 

þingi (1495) 249-250. 
Margrét Jóusdóttir, systir Sbep- 

kánö biskups, kona Þorvarðs 

lögmannsErlendssonar(1502 — 

1503) 628, 636. 
Margrét Magnúsdóttir, kona 

Stepháns Ogmundarsonar, 

nyrðra (1493) 166') 
Margrót Magnúsdóttir - nyrðra 

(1501) 557.') 
Margrét Ólafsdóttár, Loptssonar, 

kona Bjarna Ólasonar í 

Hvassafelli (d. 1499) 438— 

439. 

Margrét Sturludóttir, Magnús- 
sonar, kona Marteina Bjarna- 
sonar (1495) 270—271. 

Margrót Vigfúsdóttir, Hólms, 
„kúatrú" Þorvarða Loptsson- 

1) Gœti hvorttveggja verið 
ein kona. 



ar á MöðruvöUum í EyjafirÖí 
(enn á lifi 1482) 99, 339, 
607. 

Margrót Þórhallsdóttir á Hofi í 
Öræfum, kona £>orsteins Halls- 
sonar (enn á liíi 1488) 37. 

Margrét "Þorvarðsdóttir á Eið- 
um 223. 

Margrét Ozurardóttir kona Ivars 
Hólms (1375-^1415) 51, 52, 
54. 

Margrétarskriður i Skorradal 54. 

Maria drottriing, mær, móðir 
guða, Mariukirkja 3, 4, 13, 20, 
23, 26, 36, 37, 40, 42, 44, 47, 
48, 54, 59, 60, 62,. 64, 65, 67, 
68,69,71.72^73, 76, 92, 131, 
132, 133, 154, 162, 163, 164, 
178, 198, 203, 219, 220, 222, 
226, 233, 238, 242, 248, 
253, 277, 283, 284, 299, 303, 
308, 311, 312, 364, 365, 395, 
398, 414, 431, >433, 434, 472, 
485, 486, 505, 507, 512, 513, 
525, 536, 538, 540, 546. '610, 
629, 648, 655, 666, 675, 676, 
678, 681, 701, 716, 721, 731, 
737, 752, 793. 794, 795. — 
Mariualtari, sjá kirkja. — 
Maríumessur allar 57, 246, 
669. — Maríumessa á langa- 
föatu (boðunardagr Maríu) 
109, 225, 416, 669.— Maríu- 
messa hin fyrri (15. Aug.) 1» 
116, 221, 476, 789.— Maríu- 
messa hin síðari (8. Sept.) 
167. 221, 222, 371, 400, 430, 
581, 724, 791, 797. - Mariu- 
messa á vetr 326, -327. 
Mariuraessa (= kertanjessa, 
;kyndilmesöa) 333, 681. — Sjá 



EEGISTE. 



assumpcio, nativitas, præsent- 
acio, puriíicacio, viaitacio 
Mariæ. — Maríupsaltari 246, 
669. — Mariusaga, sjá kirkja. 
— Maríuskriptj sjá kirkja. 

Maria Magdalena 719. 
Mariukirkja í Ósló 751, 786. 
Maríulíkueski 472. Sjá kirkja. 
Markabrekkur í Grrimsnesi 457. 
Marklækr árellsströnd 165, 748. 
Marklækr í Skagafirði 463. 

Markús (Árnason) prestr, ráðs- 
maðr i Þverdal í Saurbæ 
(1492) 103. 

Markús guðspjallamaðr 685. 

Markús Illugason nyrðra (1495 — 
1500) 276, 531. 

Markús Magnússon i Árness- 
þiugi (1502) 621. 

Markús Snæbjörnssont Stepháns- 
sonarj sýsluraaðr í Vestmanna- 
eyjum (f. 1626, d. 1697) 454. 

Markús Snæbjörusson prestr i 
Matey (d. 1787) 543. 

Markússon : Hemingr, Jón, 

Magnúa, Steinn. 
Márstaðir í Vatnsdal 279— 

281, 768, 779. 

Marteinn Arnoddsson prentari 
á Hólum (d. 1747) 722. 

Marteinn Bjarnason, Marteins- 
sonar (á lífi 1492; d. 1495 
eða fyrri) 144, 270-271. 

Marteinn Einarsson biskup i 
Skálholti (d. 1576) 15, 39. 

Marteinn Einarsson prestr i 
Skálholtsbiskupsdæmi (1492) 
106. 

Karteinn Gamlason, Marteins- 
sonar, prófentumaðr Munka- 



9ÍS9 

þverárklaustrs (1493 - 1497) 

178, 371—372. 
Marteinn (Martinus) biskup 

hinu helgi, Marteinsmessa 66, 

146, 194, 233, 317, 440, 527, 

625, 657, 714, 734, 805. 
Marteinn Jónssou i Húnavatns- 

þingi (1497—1505) 349, 602, 

791. 

Marteinn Ólafsson eystra (1495) 

257—258. 
Marteinn í Vogi á Mýrum (1504) 

745. 

Marteiun Þorvarðason nyrðra 
(1501—1503) 577—578. 

Marteinsson : Bjarni, Játgeir, 
Jón, Ólafr. 

Marteinstunga í Holtum 636, 

788. 
martyr 37, 83. 

Másgil i Svinadal í Dalasýslu 
71. 

Mástaðir á Akranesi 56. 

mata 520. Sbr. kostr. 

matr, sjá koatr. — matborð 456. 

— matarkaup 116. — mat- 

reki 24. 

Mattheus guðspjallamaðr, Matt- 
" heusmessa 134,279, 403, 411, 

438, 475, 518, 519. 
Mattheus, Skálholtsmaðr (1502) 

627. 

Matthíasmessa 318, 477. 
matutinale, sjá kirkja. 
Mauðru-; sjá Möðru- 
Meðaldalr i Dýraíirði 383-384, 

546. 

Meðalfellsatrönd í Dalasýslu 134, 
135, 136,140, 183, 423. Sbr. 
Fellsströnd. 

Medardus et Gildardus 383, 601. 



Ó30 



ÉEGÍStfe 



MediaSigurðardóttir,GeirrauDds- 
sonar, vestra (1495) 283. 

meðkeDnÍDg 642, 650, 658, 
718. — meðkenniiigarbréf 
641, 642, 705. 

meðlag 8. 

meginland 408. 

meiðsli 626. 

mein, meinbugir 326, 328, 329, 
830, 412, 418, 429, 604, 605, 
783, 784. 

meineiðr 239. 

meinsemd 239. 

Melanes, itak Gufudalskirkju 
77. 

Melar í Hrútaíirði 86. 
MelariMelasveit Ö8-59, 162— 

163. — Melasveit 58, 59, 

162, 163. 
Melar(nir) á Mývatnsöræfum 800. 
Melar á Skarðsströud 131 - 

132. 

Melar i Trókyllisvik 505—506, 
650. 

Melavatn i Melasveit 59. 
Melgr aseyri í í safj arðarsýsl u 
130. 

melr 8, 214. — melþúfa 214. 
Melr i Miðfirði 98, 598, 657, 

775, 777. 
Melrakkadalr i Víðidal 194— 

196, 341. 
Merarhamrar landamerki Núps 

i Núpsdal 196. 
merki, sjá kirkja. 
merkigarðr 299, 465. 
Merkiharaar i Ófeigsfirði 85, 

461. 

Merkisteinn, landaraerki Skeggja- 

staða 17. 
Merkrlækr á Akranesi 56. 



messa 1, 20, 27, 45, 46, 47, 57, 
65, 66, 70, 71, 72, 73, 75,78, 
79, 82, 132, 133, 194, 355, 
433, 434, 438, 473, 474, 793, 
794^ 795. _ raessubók, 

messuíöt, messufatastakkr, 
messuklæði, messuklæðakista, 
sjá kirkja. 

messudagar 279. Sbr. fest- 
um. — Sjá Allra heil- 
agra messa, Andrósmessa, 
Antoniusmessa, Barnabas- 
messa, Bartholomeusmessa, 
Benedictusmessa, Blasius- 
messaj Bótólfsmessa, Galixtus- 
messa, Cecilumessa, Clemens- 
messa, Columbaraessa, Franc- 
iscusdagr, Gregoriusmessa, 
Hallvarðsmessa, Jakobsmessa, 
Jónsmessa, kertamessa, kross- 
messa, kyndilraessa, Lauren- 
ciusmessa, Luciudagr, Magn- 
úsmessa, Mariumessa, Mar- 
teinsmessa, Mattheusmessa, 
Matthiasmessa, Michaelsmessa, 
Ólafsraessa, Pálsmessa, Pótrs- 
messa, Tveggja postulamessa, 
Þorláksmessa. 

messudjákn 46, 128, 235, 624, 
627. 

messugerð 133. 

messuklæði 356. Sbr. kirkja. 

metaskálar, sjá kirkja. 

metfó, 2, 19, 20, 22, 25, 28, 
31, 50, 447, 449, 452, 453, 
667. 

metnaðr 239. 

Meyjarholt i Saurbæ 102. 

Michael höfuðengill, Michaels- 
kirkja, Michaelsmessa 35, 57, 
73, 108, 115, 120, 136, 137, 



REGISTR 



931 



138, 139, 150, 151, 181, 224, 
233, 243, 282, 297, 301, 313, 
353, 362, 372, 510, 520, 569, 
585, 587, 614, 694, 727, 765, 
800. — Michaelslíkneski, 
Michaelssaga, Michaelsskript, 
sjá kirkja. 

Mikelsson ; Ólaír. 

Miðá i Dölum 67. 

Miðbæli uudir Eyjajjöllum 38, 
225. 

Miðdalir i Dalasýslu 123, 125, 

210, 341, 437, 634, 635. 
Miðdalr i Laugardal 268, 269, 

335, 857, 358, 603, 604, 673. 
Miðdalsmúli, eign Sfcafholts- 

kirkju 64. 
MiðfellsDíúli á Hvalíjarðarströud 

56. 

Miðfjörðr ] HúnavatnsþÍDgi 98, 
194, 196, 598, 656 — 662, 
709—713/774, 775, 777. 

Miðholt í Kelduhverfi 214. 

Miðhús í Breiðuvik 5. 

Miðhús i Gufudalssveit 78. 

Miðhús i Sfcrandasýshi 71. 

Miðjaues í Eeykhólasveifc 331 - 
333, 567. 

Miðkjós á Hornsfcröndum 84. 

niiðsaptanvarða 671. 

Miðstapi í Reykholtsdal 671. 

luiðvikudagr 88, 109, 115, 119, 

120, 122, 123, 134, 137, 140, 

161. i62, 168, 222, 235, 248, 

2í>3, 2/2, 280, 289, 291, 316, 

345, 350, 357, 372 387, 397, 

440, 446, 489, 497, 498, 500. 

502, 505, 507, 516, 518, 527, 

545, 549, 570, 580, £82, 000, 

60J, 615, 662, 664, 6£0, 692 

695, 727, 752, 789, 713-79t, 

795, 805. 



' mikillæti 239. 

MiklabæriBIöuduhh'ð 167, 463, 
580. 

Mikhigarðrí Eyjafirði 109, 121, 
438-439, 509, 516 — 518, 
524, 611, 647, 730. 

Miklagarðr i Saurbæ í Dala- 
sýslu 102, 104. 

Miklaholt í Miklaholtshrepp 14, 
65, 308. — Miklaholtshreppr 
i Hnappadalssýslu 65, 308. 

Miklhóll í Skagafirði 463. 

Milano 374. 

Miuuafe]! i Trékyllisvik 278. 
Minniakrar i Blönduhlíð 405— 
406. 

Minnidalr, sjá Dalr í Blöndu- 
hlíð. 

Minnivogar i Gullbringusýslu 
299. 

misdaaði 544, 700, 701. 
jnisdeiling 231. 

misferli 117, 118, 319, 343, 

577, 582. 
misgerðir 239, 474. 
misgerningar 710. 
miskunnarfaðrar heilagrar kirkju 

233, 243. 
missale, sjá kirkja. 
missæfcti 88, 

misþyrmingar 113, 118—120, 

418, 626. 
Mjallgil i Gufudalssveit 77. 
Mjóaíjörðr eysfcra 26, 27, 394. 
Mjóafjörðrí ísafjarðarsýalu 637, 

694, 695. 
rajöl 13, 185,. 394. — mjöltunna 

295, 304. 
móðurarfr 144, 145, 216, 571, 

572, 647. 
móðurslekt 435. 



982 



EEGISTR. 



MókoUsdalr í Dalasýslu 71. 
Moldbrekka i Hnappadalssýslu 
745. 

monasterium 364, 365. Sbr. 

klaustr. 
mór: mófærsla 32. 
Morðbréfabæklingar Guðbrands 

biskups Þorlákssonar (1592, 

1595, 1608) 127, 325, 412, 

469, 581, 598, 777. 
morðingi 811. 
mortel, sjá kirkja. 
mortualia (mortuarium, mortu- 

aria) 20, 48, 276, 459, 568, 

699, 718. 
Mosfell i Mosfellssveit 648. — 

Mosfellssveit í Kjalarnessþingi 

189, 303, 344, 585, 586, 594, 

648, 649, 662, 663, 801. 
Mosvellir í Onundaríirði 383, 

674, 675, 763, 764. 
múgaraaðr 674, 728. 
múkar 466. 

Múkaþverá, sjá Munkaþverá. 

Múlavatnsheiði 582. 

Múlaþing 15, 34, 198, 257, 

501, 511. 
Múli í ísafirði 82. 
MÚIi i KoUafirði 77. 
Múli í Eeykjadal 255—256, 

291, 465, 721, 733, 800. 
Múli i Saurbæ 71. 
Múli á Skálmarnesi 79, 420, 

612, 676. 
Múli i Þorskafirði 567. 
Mnnaðarnes í Stafholtatung'uni 

743, 744. 
munir 636. 

Munkaþverá í Eyjafirði, klanstr 
99, 115-116, 138, 177-178, 
302—303, 305 —307, 356, 



364 - 366, 400, 487, 508, 
555-558, 592, 601, 613, 614, 
628—629, 721, 782, 733, 734, 
766, 802—803, 804—805. 

munnlaug 154. 178, 183, 287, 
639, 736, 742, 745, 746. 

mustarðskvern 638. 

mútur, 565. 

Mwnkaþverá, sjá Munkaþverá. 
Mydal, sjá Miðdah 
Mýdalr i Bolungarvík 244. 
Mýdalr 1 Kjós 54. 
Mýdalr(inn) í Vestr-Skaptafells- 

sýslu 38, 296, 376, 432, 433, 

527, 528. 
Mykines i Holtum 376. 
mykisleði 740. 

Mýlastaðir i Reykjadal 721 — 
722. 

Mýnes i Eiðaþinghá 233. 
mýrar 170, 455, 652, 748. 
Mýrar i Borgarfirði 805. Sjá 

Desjarmýri. 
Mýrar i Dýrafirði 247—249, 

479-480 675. 
Mýrar(nar) í Mýrasýslu 64, 65, 

355, 485, 753, 775. 
Mýrarholt á Kjalarnesi 53. 
Mýrarkvísl (= neðri hluti Lax- 

ár) i Suðrþingeyjarþingi 734. 
Mýri í Vestrhópi 757, 758. 
myrkvastoía 240. 
Mývatn í Mývatnssveit 681, 686, 

731, 732,^ 799, 800. — Mý- 

vafcnssveit i Suðrþingeyjar- 

þingi 173, 799, 800. 
mæðgin 67. 

Mælifell i Skagafirði 7, 8, 476— 

477, 522, 523. 
Mæliíeílsdah' á Suæfellsnesi 5. 
Mælifellsgil i Norðrárdal 64, 



EEOISTE. 



933 



mælisland 49. 

Möðrudalr á Fjalli 19, 198, 527. 

— Möðrudalsíjöll 19. 
Möðrufell í Eyjaíirði 582. 

Möðruvellir i Eyjafirði, Möðru- 
vallaniál 51, 232—234, 2G4— 
268, 273 - - 274, 434-437, 
502-503, 516, 553. 582— 
584, 790—791, 796-797. 

Möðruvellir 1 Hörgárdal, klaustr 
146, 393, 592, 601, 647, 733, 
734, 766, 778, 803. 

Mörk uudir Eyjafjöllum (Merkr- 
eignir, Merkrlén) 749— 7öO. 

Náðarbréf 361. 

nafar 42, 638, 736. 

Narfadóttir : Haldóra. 

Narfason : Ari, Benedikt, Grufct- 
orinr, Halídau, Jón, Sigurðr, 
Svarthöfði, Þorvald'r. 

Naríi Benediktsson, bróðir Ein- 
ars ábóta, nyrðra (1495-1502) 
235, 553, 619. 

Narfi. Böðvarsson prestr i Holti 
i Önundarfirði (1492) 149. 

Narfi Erlendason (Erlendssonar) 
lögrétturaaðr (í Rangárþingi; 
1495—1501) 270, 575. 

Narfi Guðmundsöon (i Kjós 
1670) 610. 

Narfi Ingiinundarson i Húna- 
vatnsþingi (1505) 791. 

Narfi Jónsaon kirkjuprestr í 
Skálholti, officialis íyrir 
suunan (1492—1495) og príorá 
Skriðuklaustri (1496 -1505) 
89, 97, 103, 110, 112, 152, 
172, 179, 269, 285, 307, 
345 -346, 355-357, 393— 



395, 400, 491, 698, 714- 
716, 805-806.') 

Narfi Jónsson 1 ísafjarðarsýslu 
(1501—1505) 562, 587-588, 
672, 682-685, 760-761. 

Naríi príor, sjá Narfi Jónsson. 

Narfi Sigurðsson lögréttumaðr 
og kongs umboðsmaðr milli 
Gilsíjarðar og Gljufrár (1497 — 
1504) 360, 470, 505-506, 
540-541, 580, 613- 614, 
642. 649—650, 704—705. 

Naríi Þorsteinsson prestr veatra 

(1495) 278. 
Narfi Þorvaldsson lögréttumaðr 

á Eyri í Álptafirði (d. íyrir 

17. Apr. 1490) 576. 
Narfi á Ærlæk (1504) 739. 
nativitas beatæ Mariæ virginis, 

sjá festum. 
náttataðr 789. 
nauðahandsöl 499. 
nauðgun, nauðung 688, 689. 
náungi 241. 

nauat 455. - - naustgarðr 45. — 
n austgerð 32. — n austtópt 
451. 

nautpeningr: naut 37, 56, 64, 
77, 82, 93, 94, 96, 163, 166, 
179, 183, 186, 200, 287, 362, 
375, 377, ::J95, 400, 417, 442, 
448, 449, 450, 451, 456, 513, 
529, 568, 637, 649, 665, 739, 
'i42, 744, 806, 812. — griðungar 

30, 34 443, 451, 637. — 
naut gömul 18, 155, 156. — 
naut vetrgömul 2, 21, 32, 
77^ 94. _ geld naut, geld- 
neyti 21, 3L 57, 637, 667, 

1) Það er víst einginn efi á, 
að l)etta sé alt einn raaðr. 



ð34 



REGISTR. 



73ð, 737, 742, 744, 746. 
Sbr. geldneytaafrétt,geldneyta- 
rekstr, nautabeit 454. — nauts- 
þjó 479. ~ kálfar 155, 183, 
200, 287, 450, 451, 665, 712, 
742, 744. — kvígur 636, 637, 
742, 743, 744. — kýr 1, 2, 
5, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 23, 
26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 
37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 
63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 134, 135, 155, 185, 186, 
195, 198, 199, 200, 201, 233, 
287, 375, 376, 442, 448, 450, 
451, 453, 456, 4(10, 479, 512, 
513, 529, 547, 568, 590, 636, 
637, 664, 665, 667, 677, 735, 
737, 739, 742, 743, 744, 812. — 
tarfr 744. — uxi, yxn 347, 
547, 677, 779.— uxi þrævetr 
155, 677. — uxi fjögra 
vetra 637. — uxi vj vetra 
286. — uxi xiij vetra gamall 
37. ~ uxabeit 452. — vetr- 
ungr 744. — nautaMðir 736. 

Neðravöllr í Tlóa 454. 

Neðribrekka í Saurbæ 159 ~ 
160, 220—221, 294. 

Neðrinúpr í Núpsdal 196. 

nefnd 634, 635. — nefudarmenn 
Ö73, 575, 635, 644, 697, 706, 
707, 708, 709. — nefndar- 
kaup 573. — nefndarvitui 351. 

Nereus et Achilleus 599. 

Nes í Aðaldal 191—192. 

Nes í Gruiinavík 133. 

Nes i Loðmundaríirði 369, 394. 

Nes í Selvogi 48. 

net 574, 479. — netlög („uót- 
leg") 51, 52, 59. 



Newfoundland 374. 

Nichil Chlavvsson i Björgvin 

(1505) 771. 
Niðarós í Noregi 259, 494, 565, 

646, 648. 
uíðingskapr 360. — niðingsverk 

363. 

niðrfall kirkju 460. 
niðrfall laga 707, 709. 
niðríelling guðs boðorða 238. 
Niels Henrichsson riddari i 

Noregi (1505) 786. 
Niklas, sjá Nikulás. 
Nikulás Guðmundsson nyrðra 

(1504) 735. 
Nikulás biskup hinn helgi 21, 

43, 53, 59, 64, 65, 86, 233, 

289, 568, 789. — Nikulássaga, 

Niculásskript, sjá kirkja. 
Nikulás Jóusson lögréttumaðr 

vestra (1500—1501) 496— 

497, 500, 562. 
Nikulás Jússason í Skagafirði 

(1503) 633—634. 
Nik(u)Iás Kársson syðra (1500) 

507. 

Nikulás Kollason, Magnússonar, 
prestr á Stað i Kinn (1492) 
90, 91. 

Nikulás Magnússon syðra (1493) 

176-177. 
Nik(u)lás Oddsson syðra 1503) 

662. 

Nikulás Oddsson í Árnessþingi 
(á 17. öld) 454. 

Nikulás Sigurðáson undir Eyja- 
fjöllum (1494) 225. 

Nikulás Vilhj álmsson prestr 
nyrðra (1493 - 1504) 168, 
264, 487, 509, 545, 555, 556, 
557, 558, 601, 730—731, 733- 



REGISTR. 



93B 



Nikulás I>orgilflson ráðsmaðr í 
Kallaðarnesi (1501 — 1505) 
568, 695-696. 805. 

Nikulás Þormóðsson prestr á 
Upauni og siðan (1502 og 
öíðar) prior á Möðruvöllum 
(1495-1505) 275, 372, 487, 
508, 516, 555, 556, 657, 558, 
592, 601, 733, 766, 778. 

Nikulás Þormóðsson prestr 
nyrðra (1505) 766. 

Nikulásson: Einar, Gottskalk, 
Guttormr, Jón, Ormr, í>or- 
björn, Þoríinnr. 

Nipr á Skarðsströnd 74, 244. 
Sbr. Gnipr. 

nisti, sjá kirkja. 

niuviknafasta 42, 68, 202, 329, 

330, 574. 
Njálsson: Ólafr. 
Njálsstaðir i Núpadal 196. 
Njarðvík í Borgaríirði austr 22, 

223. 
nobel 9, 10. 

nobisquoque peccatoribus 793, 
794. 

Norðfjörðr i Múlaþingi 28, 199. 
Norðlendingafjórðungr 123, 266, 
268. 

Norðrá i Norðrárdal 64. 
-■^orð i'árdalr i Mýrasýslu 62, 

63, 154, 290, 768, 779. 
Norðfjörðr á Ströndum 505— 

506, 650. 
Norðrlönd 668. 

fiorðrreið (Guðmundar Arasonar 
1427) 7. 

Norðrreykir i Mosfellssveit 189. 
Norðrreykir i P.eykholtsdal 737. 
Norðtunga í Þverárhlið 62, 63, 
285, 628. 



Noregr, Noregskonungar, Norð- 
menn 9, 12, 137, 266 — 268, 
320—324, 334- 335, 378— 
379, 407-408, 435, 436. 444, 
493, 503, 529, 564, 608, 
646-648, 651, 748 — 751, 
771—772, 786-787, 789— 

790. 
nót 547, 552. 
nota 15. 
November 608. 

Núpri Dýrafirði 81, 286, 401— 

402, 460. Sbr, Gnúpr. 
Núpr í Gnúpverjahrepp 152, 

620—622. 
NúpriNúpsdall94-196, 410- 

411, 657, 768. — Núpsá i 
Núpsdal 196. — Núpsdalr i 
Miðfirði 411. — Núpsvatn í 
í Núpsdal 196. 
Núpufell i Eyjafirði 149-150. 
Nýlendi á Höfðaströnd 306. 
nyt (sauðpenings) 712. 
Nælrholt á Landi 750. 
nægelse (nægilsi) 231, 424, 589, 
590, 788. 



Óbirgð (== örbirgð) 112. 
Óblauðr Grímsson i Þverárþingi 

(1505) 774. 

Óblanðsson: Erlendr. 

óbótamál 138, 364, 609. — 
óbótamaðr 363. 

octavæ festorum : ascensionis do- 
mini 172, 182. — assumpci- 
onis Mariæ 277, 434. - festi 
coiporis Ciiristi 386, — epi- 
phaiiiæ (= geisladagr) 158, 
159. Johannis baptistæ 

365. — nativitatis Mariæ 132. 

October 5. 



936 



EEGI8TE. 



Oculi mei 202. 

óðal 265, 293, 319, 352, 647, 
650. — óðalfijörð 401. 

Oddason : Kolbeinn. 

Oddastaðir i Hnappadal 134, 
135, 156- 157. 

Oddaverjar, sjá Oddi. 

Oddbjarnarkelda á Rosmhvala- 
nesi 49. 

Oddbjarnarsker á Breiðafirði 79. 
Oddgeir Grímsson i Hvammi i 

Norðrárdal (1492-1500) 154, 

285. 

Oddgeir Þorsteinsson biskup í 
Skálholti (d. 1381), Oddgeirs- 
máldagar 50, 51, 452. 

Oddgeirshólar i Flóa 45. - 
Oddgeirshólareið (3. okt. 1473) 
88, 89. 

Oddi á E.angárvöllura, Ouda- 

verjar 46, 179, 269—270, 

376—377, 454, 696. 
Oddi Bárðarson, bróðir Haldórs 

og slra Magnúsar (1500) 

475. 

OddiKolbeinsson nyrðra (1497 — 

1501) 342, 437, 531, 580. 
Oddný Árnadóttir kona Árna 

Brandssonar (1500) 513. 
Oddr Andrésson i Austfjörðum 

(1496) 320. 
Oddr Arason vestra (1501) 543. 
Oddr Árnason nyrðra (1494) 

216. 

Oddr Brandsson á Laugarvatni 

(1496-1502) 325, 627. 
Oddr Einarsson prestr nyrðra 

(1502—1503) 592, 611, 646. 
Oddr Einarsson biskup í Skál- 

holti (d. 1630) 15, 451, 453, 

754, 



Oddr Erlendsson lögréttumaðr 

(1504) 703. 

Oddr Eyjólfason prestr i Holti 
undir Eyjafjöllum (d. 1703) 
58. 

Oddr Gríslason i Húuavatns- 
þingi (1496—1497) 318. 

Oddr Guðmundsson prestr (á 
Skinnastöðura 1494) 215. 

Oddr Guðnason, Jónssonar, lög- 
rótturaaðr (1496—1504) 297, 
496, 497,, 498, 500, 703. 

Oddr Jónsson í Húnavatnsþingi 
(1497) 373. 

Oddr Jónsson digri 1 Gröf á 
Höfðaströnd (d. 1711) 264, 
273, 434, 502, 504, 517, 541, 
542. 

Oddr Magnússon bróðir á Helga- 

felli (1493) 157. 
Oddr Magnússon i Þverárþingi 

(1505) 774. 

Oddr Oddsson í Arnarbæli (d* 

fyrir 1501) 568. 
Oddr Ólafsson prestr i Land- 

eyjum (1496) 305. 
Oddr Pótrsson, Einnssonar, lög- 

rétturaaðr á Hvoli i Saurbæ 

(d. fyrir 1496) 309. 
Oddr Sigurðsson, Geirmundssoo- 

ar, lögréttumaðr á Hvoli í 

Siuirbæ (1492— 1501; d. 1506) 

73, 101, 209, 285, 348, 360, 

388, 406, 425, 562, 570. 
Oddr Sigurðsson lögmaðr á 

Leirá (d. 1741) 591, 754. 
Oddr Stephánsson pre>;tr í Gaul- 

verjabæ (d. 1641) 453. 
Oddr Sveinsson prestr (í Tröna- 

tungu (1492-1493) 86 -87, 

170. 



EEGISTR 



937 



Oddr Þorkelsson á Melum (1493) 
162. 

Oddr Þorleiksson, bóndi Hal- 

dóru G-uðmundsdóttur (d. fyr- 

ir 1493) 399. 
Oddr Þorsteinsson prestr 1 Ein- 

holti (1514 og siðar) 450. 
Oddr Þorvaldsson í Húnavatns- 

þingi (1497—1502) 342, 602. 
Oddr (Þorvarðssou) prestr á 

Hofi (í Grnúpverjahrepp; 1497) 

376. 

Oddsdóttir : Þorgerðr. 

Oddsson: Árni, Ásgrimr, Björu, 
Einar, Eirikr, Helgi, Her- 
mundr, Hrafn, Jón, Nikulás, 
Oddr, Ólafr, Sigarðr, Sveinn, 
Vigíús, Vilhjálmr, Þórólfr, 
Þorleifr, Þóroddr, Þorsteinn 
Þorvaldr, Þorvarðr. 

Oddsstaðaósar i Þingeyjarþingi 
466. 

Oddsstaðir i Lundarreykjadal 
300—302. 354—355. 

Ofanleiti í Vestmannaeyjum 41, 

42. 
ofát 239. 
otbeldi 239. 
ofdirfð 240. 
ofdramb 239. 
o^^l-ykkja 239. 

Ó feigr í Mu n aðar n esi ( 1 504) 
743. 

Ófeigsiíjörðr á Ströndum 85, 
461. 

Ófeigsson : Arnór, Jón. 

officialatufl 264, 314, 330, 351. 
— officialis 30, 88, 152, 172, 
179, 2ti3, 2G9, 275, 302, 313, 
326, 328, 329,' 351, 371, 372, 
381^ 383, 386, 412, 422, 424, 



476, 491, 603, 604, 616, 655, 
660, 698, 713, 761, 781. — 
officialisdæmi 676. 

ofmetnaðr 238. 

ofrágirnd 239. 

ófrelsi 480. 

ófí ;<1lielgi 495. 

ofiiki 350, 515, 559, 596, 654, 
655. 710, 711, 712, 775. — 
oírikiamaðr 292. 

oírvald 382. 

ofsi 239. 

ofsóknir 322, 706. 
ófær kona 226, 227. 
ó^ildr maðr 801. 
óheimild 142. 

óhlýðni og þrjózka 150» 151. 
ójafngirnd 239. 

Ólafr eiðamaðr um mál Þóru 
Tumadóttur (1494) 226— 
228. 

Ólafr Ásbjarnarson lögréttumaðr 
i Reykjavík (1497— 1505) 
360, 801. 

Ólafr Bj arnason, Ólasonar, í 
Hvassafelli (1499—1500) 432, 
438-^439. 

Ólafr Brandsson á Leirá (c. 
1500 eða siðar) 58. 

Ólafr Einarason i Húnavatns- 
þingi (1498—1506) 411. 

Ólafr Einar.HSon prófastr í Kirkju- 
bæ (d. 1659) 15, 198. 

Ólafr Eyjólfsson í Dalasýslu 
(1492) 101. 

Ólatr Filipx^usson, Sigurðssonar 
fr;'' Haga (1492-1504) 136- 
137. 138-139, 263, 313- 
315. 349, 354, 368, 385- 
380, 397-398, 469 — 470, 
514—516, 533-536, 540-- 



938 



REGISTR. 



542, 554, 612-613, 672- 
674, 680. 

Ólafr Gíslason biskup í Skál- 
holti (d. 1753) 58. 

Ólafr Guðinundsson nyrðra 
(1495—1503) 264, 663. 

Ólafr Guðmundsson vestra 
(1497-1501) 336. 562. 

Ólafr Gunnlaugsson lögréttu- 
raaðr (1497) 360. 

Ólafr Haldórsson, Brandssooar, 
frá Barði (1492) 144-146. 

Ólafr Haldórsson á Fellsströnd 
(1493) 170. 

Ólafr Haldórsson í Hvinavatns- 
þingi (1505) 791. 

Ólafr Hallsson lögréttamaðr 
(1504) 703. 

Ólafr Hallvarðsson 1 Þingeyjar- 
þingi (1494) 213. 

Óhil'r Haraldsson, N'oregskon- 
ungr, hinn helgi (d. 1030), 
Ólafskirkja. Ólafsmessur báð- 
ar 17, 32, 35, 40, 42, 44, 
48, 50, 57; 59, 60, 68, 73, 
75, 86, 127, 191, 219, 243, 
309, 312, 370, 452, 455, 509, 
535, 562, 567, 579, 580, 609, 
651, 788. - Ólaíslikneski, sjá 
kirkja — Ólafssaga 740, sjá 
kirkja. — Ólafsskript, sjá 
kirkja. 

Ólafr Hjaltason biskup á Hól- 
ura (d. 1569) 469, 773, 781, 
782. 

Ólafr Hrólfsson i Húnavatns- 
þingi (1503-1504) 643, 729. 

Ólafr í Hvilft (1495) 285. 

Ólaír Ingimundarsou prestr i 
Eyjafirði (1492 — 1 493) 90, 
137, 147, 148, 168. 



Ólaír Jónsson i Beruíirði (c. 

1370) 32. 
Ólafr Jónsson vestra (1495^ — 

1502) 247—249, 383—384, 

599. 

Ólafr Jónsson í Kjalarnessþingi 
(1496—1503) 299, 344, 394, 
398, 561, 585, 594. 662. 

Ólafr Jónsson prestr nyrðra 
(1492—1502) 90, 168, 208, 
607. 

Ólafr Jónsson, annar prestr 

nyrðra (1493) 168. 
Ólafr Jónsson prestr á Helga- 

stöðum (1711—1742) 732. 
Ólafr Klængsson prestr nyrðra 

(1493—1505) 207, 372, 381, 

487, 509, 545, 555, 556, 557, 

558, 766, 778. 
Ólaír Koðransson lögréttumaðr 

i Kjalarnessþingi (1497) 339- 

340, 360. 
Ólafr Kolbeinsson prestr (á Stað 

á Ölduhry gg 1384) 6. 
Ólafr Marteinsson staði í Máfa- 

hlið. (1384) 4—6. 
Ólafr Mikkelsson, Skálholtsmaðr 

(1502) 627. 
Ólafr Njálsson á Kópareykjum 

(1504) 737. 
Ólafr OddasoD vestra (1498 

—1530) 404. 
Ólafr Oddsson prestr á Staðar- 

hóli (1492-1495), 101-104, 

133, 285. 
Ólafr Oddsson nyrðra (1492) 

145. 

Ólafr Oddsson í Rangárþingi 

(1500) 513-514. 

Ólafr Oddsson lögréttumaðr 

(1501) 575. 



REGISTR 



Ólaír Ólafsson nyrðra (1495) 
264. 

Ólafr Ólafsson lögréttumaðr í 
Reykjavík (1500—1505) 458, 
754, 801. 

Ólafr Pálason í JÞverárþingi 
(1499) 439—440. 

Ólafr Pálsson umboðsmaðr á 
Höíðabrekku (d. 1894) 4. 

Ólaír Pétrsaon bróðir á Helga- 
felli (1493) 157. 

Ólafr RögDvaldssoD biskup á 
Hólum (1458—1494; eon á 
lífi 29. Marts 1494; dáinn 
fyrir 22. Júni 1495^)) 90-92, 
100, 108—109, 128, 136, 
137—138, 146, 151, 158— 
159, 161—162, 164, 168 - 
170, 173, 187, 192— 194, 
197__198, 207 — 208, 275, 

386, 593, 800. 
Ólafr spjóti, nyrðra (fyrir 1296) 
215. 

Ólafr Teitsson prestr á StaÖ i 
Súgandaíirði (1492 - 1498) 
149, 396. 



1) Rudolph Keyser segir í 
Den norske Kirkes Historie und- 
er Katholicismen II, 585, hiklaust, 
en án þess að tilgreina nokkra 
heimild, að Ólafr biskup hafi dá- 
ið erlendis 15, Júlí 1495, og eptir 
ir honum heiir Torfhildr Hóhn 
tekið þetta upp í skáldsögu sina 
um Jón biskup Arason. Þefcta er 
þó auðsjáanlega ekki bygt á öðru 
en ónógri aðgœzlu á bréfi frá 15. 
Júh 1495j sem hér er prentað á 
bls. 275, og einmitt segir ekki 
annað en að Ólafr biskup sé dá- 
inn fyrir 22. Júni 1495. 



Ólafr Tumason prestr á Eyri i 

Bitru (um 1500) 85, 86. 
Ólafr ÞorbjarnarsoD lögréttu- 

Qiaðr í Arnessþingi (1496 — 

1500) 324, 470, 490. 
Ólafr Þorgeirsson prestr á 

Bægisá (1492) 137. 
Ólaísdóttir: Guðrún, Margrét, 

£>orbjörg, Þorgerðr. 
Ólafsey litla fyrir Skarðsströud 

74. 

Ólafseyjar fyrir Skarðsströnd 73. 

Ólafsfjörðr i Vaðlaþingi 141. 

Ólaísson: Árni, Arnljótr, Arn- 
þór, Bárðr, Benteinn, Berg- 
steinn, Bjarni, Brandr, Einar, 
Eyjólfr, Guðmundr, Guunlaugr, 
Guttormr, Hallvarðr, Helgi, 
Jón, Marteiun, Oddr, Ólafr, 
Páll, Runólfr, Sigurðr, Snæ- 
björn, Tumas, Þórólír, Þórðr, 
Þorgautr, Þorgeir, Þorgils, 
Þorgrirar, Þorkell, Þorlákr, 
Þorleifr, Þorsteinn, Þorvaldr. 

Ólason: Bjarni, Pétr, Snorri. 

Oldeuborg 9, 378, 379, 407, 
408, 748, 750, 751. 

Olfos, sjá Ölves. 

Olvasholt, sjá Ölvatosholt. 

ÓIöí Andrésdóttir, Guðmunds- 
sonar (1505) 797—799. 

Ólöf Aradóttir, Guðraundssonar, 
kona Suraarliða Loptssonar 
(d. fyrir 1460) 480—483, 
554, 594—597. 

Ólöf Guðnadóttir, Eyjólfssonar 
(d. íyrir 1495) 280. 

Ólöf Jónsdóttir nyrðra (1503) 
663—664. 

Ólöf Jónsdóttir kona Jóns Ás- 
grímssonar (1504) 686. 



ð40 



EEGISTR. 



Ólöf Loptsdóttir hin rlka á 
Skarði (d. 1479) 10, 230 - 
231, 489-490, 522, 759. 

ólög 353, 566. 

óraagar 174, 175, 176, 212, 
246, 292; 409, 446, 547, 548, 
557, 775. ~ ómagaaldr 584. 

— ómagadómr 774. — ómaga- 
eyrir 354. — ómagagóz 661. 

— ómagavist 36, 47,474, 489, 
490. — ómegð 301, 302. 

ómerkÍDgar 799. 
omnea sancti 722. 
oraciones, öjá kirkja. 
orda, ordubók, sjá kirkja. 
orðamál 92- 97. 
orðanias 96. 
orðbragð 92. 
orðtak 13, 81. 
órettr 323. 

orf 287, 638, 639, 736, 742. 
orlof 78, 158. 181, 439, 444, 

550, 645, 707, 783, 795. 
Ormr Bjarnason, ívarssonar 

(U94— 1500) 230—231, 505— 

506. 

Ormr Daðason sýslumaðr i 
Pagradal (d. 1744) 132, 543, 
795. 

Ormr Hákonarson í Þórsness- 
þingi (1493-1497) 185, 332. 

Ormr Illngason i Dalaeýslu 
(1492—1508) 92, 174, 226, 
634. 

Ormr Irgimundarson (1495) 
272. 

Ormr Jónsson, Ásgeirssonar, 
bóndi á Skarði á Skarðsströnd, 
sýslumaðr í Þórsnessþingi 
(1492—1505) 105—108, 116, 
358, ' 360—364, 371, 389-^ 



392, 440, 484 — 485, 538, 
551 -552, 562, 579, 589— 
590, 598 — 599, 673 - 674, 
741, 760-761, 764—765. 

Ormr Jónsson í Árnessþingi 
(1495—1504) 252, 692. 

Ormr Jónssotj í Eyjafirði (1495 — 
1505) 280, 808. 

Ormr Jónsson konveutubróðir 
í Viðey (1496-1497) 325, 
337. 

Ormr Jónsson í Árnessþingi (c. 
1650) 454. 

Ormr Magnússon vesfcra (1493— 

1500) 206, 420. 
Ormr Nikulásson i Þórsnessþingi 

(1503—1504) 639—640, 713. 
OrmrPálsson vestra (1492) 129. 
Ormr Sigurðsson (veginn 1493 

eða 1494) 203. 
Ormr Sigurðssoa á Skarðsströnd 

(1494) 231. 
Ormr Sigurðsson i Kjalarness- 

þingi (1505) 801. 
Ormsdóttir: lugibjörg, ÞoY' 

björg. 

Ormsson : Ámundi, Blasius, 
lEirikr, Hákon, Haldór, Helgi, 
Jón, Ljótr, Loptr, Þórðr, 
Þorkell, I>orleifr, Þorsteinn. 

Ormsstaðir á Fellsströ.nd 244, 
552, 651. — Ormsstaðavata 

748. 

■ 

prnamentum, sjá kirl^ja. 
Orrahóll á Fellströnd 244. 
ortili , 10. 
órykt 1^4. 
ós 56, 59. 

Ós í 'Bolungarvik 244. 
Ós i Skilmannahrepp 56. 



Óaland i Óalandshlíð 762—763. 

— Óslandshlið 463, 763. 
Ósló i l^oregi 213, 407, 751, 

786. 
óspektir 319. 
osttollar 85, 270, 288. 
Otrardalr i Arnarfirði 80, 700 - 

701. 

Ófctarson : Þorlákr. 

óttusöngr 1, 54, 57. — óttu- 

söngvabók, sjá kirkja. 
óvegir 78, 
óvenja 328, 725. 
óvilji 10. 

óvinir kirkjunnar 171. 
óþolinmæði 239. 

Páfi, páfabréf, páfans vald, páfa- 
legt vald 37, 245, 25,9, 378, 
401, -492, 403, 494, 530, 564, 
619; 769, 783, 787. — páfa- 
fó, páfans peningar 786. 

páll, sjá búsgagn. 

BállArason vestra (1498—1504) 
401, 403, 410, 676. 

Báll Aro n sson vestra, Eyrar- 
naaðr (1497 -1504) '371, 401, 
420, 528-529. 589 — 590, 
741. 

Báll Báíðarson ^bróð^ir i Viðey 

(1503) 663. 
Báll Bjarnason prestr i'Hjarð- 

arholti (d. fyrir 1464) 124. 
Bálll Brandsson, lögmanns Jóns- 
• sonar, >á MöðruvöUum i Eyja- 

firði (:d. 1494) j99, 138, 147, 

' 189, 232-. 234, 264 —268, 
•273- 274, 434^-<437, ^5, 

Ö16-518, 583, 607. 
Báll Gislason landþingisskrifari 

(d. 1678) -807. 



Mí 

Páll Guðmundsson i Dalasýslu 
(1492) 92. 

Páll Gunnarsson prestr á Gils- 
bakka (d. 1700) 53. 

Páll Hákonarson, lögsagnari i 
Marteiuatungu, skrifari Arna 
(eun á lifi 1738) 171, 215, 
269, 284, 318, 327, 342, 411, 
453, 511, 678, 719, 757, 793. 

Páll Ingimundarson syðra (1503) 
648. 

Páll Jónsson i Haukadal i Dýra- 
firði og i Laugardal i Tálkna- 
firði, faðir Ögmundar biskups, 
(d. 1504 eða fyrri) 281, 

722—723. 
Páll Jóusson, faðir Ingibjargar, 
konu Björns iÞorleifssonar 
(1492-1503) 129, 131, 401, 
403, 410, 421, 544, 599—600, 
654. 

Páll Jónsson, Ásgeirssouar, 
bóndi á Skarði á Skarðs- 
strönd, sýslumaðr i ísafjarð- 
arsýslu (veginn á Öndverðri 
eyri i Eyrarsveit 1496, fyrir 
12. Okt.) )126, 208— 210, 
216—217, 237, 242 — 247, 
'256-257, 281—282, 285— 
286, 315, 357 — 364, 371, 
1388-391, 589 — 590, 591, 
673-674, 701 —702, 741, 
751, 760, 815. 

PáU Jónsson i Eyjafirði (1495) 
254. 

Páll Jónsson á Skarðsströnd 

(1505) 747. 
Páll Jónsson í Hrútafirði (1705) 

195. 

Páil Klemensson, Pálasonar, frá 
Harastöðum (1505) 747. 



ÍIEGÍSTÉ. 



Páll ÓlafssoD prestrl Skálholts- 

biskupsdæmi (1501) 567. 
PáU PálssoD bóndi i Hoffelli 

(enn á lifi 1488) 36. 
Páll poatuli, Pálsraessa (conversio 

Pauli) 40, 88, 90, 160, 203, 

215, 233, 247, 291, 320, 433, 

545, 546, 567, 569, 668, 702, 

751, 793, 794. — PálsHkn- 

eaki, Pálaskript, sjá kirkja. 

Sbr. Pétr postuli. 
PáU á Reykjum (1504) 743. 
Páll Sigurðsaon i Húnavatns- 

þingi (1504) 719. 
Páli Sigurðsson í Hjaltastaða- 

þinghá (1724) 511. 
Páll Sigurðsson i Hrútaíirði 

(1724) 194. 
Páll Símonarson i £>ingeyjar- 

þingi (1493) 191. 
Páll Teitsson lögréttumaðr i 

ÁrnessþÍDgi (1496 — 1504) 

324, 575, 622, 703. 
Páll Vidalín lögmaðr (d. 1727) 

476, 558, 710, 778, 793. 
Páll Þórólfsson (JÞórálísson) i 

Þingeyjarþingi (1495) 249 — 

250, 255—256. 
Páll Þorsteinsson (Þórðarson) 

vestra (1494) 226. 
Páll Þorvarðsson á Eiðum (d. 

1403) 385. 
pallklæði 184, 287, 736, 746. 

Sbr. húsbúnaðr, kirkja. 
pálmadagr, pálmaaunnndagr 257, 

439, 446, 757, 758. 
Pálmholt i Eyjaíirði 393. 
pálreka, sjá búsgagn. 
Pálsdóttir: Ingibjörg, Ragn- 

hildr. 

Pálsson: Ásgeir, Bárðrj Bene- 



dikt, Bergr, Bjarui, Einar, 
Gestr, Grímr, Gunnar, laólfr, 
Jón, Klemens, Ólafr, Ormr, 
Páll, Pétr, Simon, Sveinn, 
JÞorleifr, Þorsteinn, Ögraundr. 

panna 639, 746. 

pansari 155^ 736. 

pantr 593. 

pappir 4, 12, 14» 15, 63. 

páskar 33, 42, 43, 57, 68, 73, 
74, 75, 85, 165, 166, 178, 
201, 202, 208, 213, 258, 259, 
289, 440, 459, 460, 738, — 
páskadagr 57, 75, 446, 626. 

— aunar dagr 416. — þriði 
dagr páska 405» 553, 753, 
765. — fjórði dagr páska 
446. — íimti dagr páska 630. 

— páakavika 3, 139, 167, 
168, 292, 336, 487, 669, 
679, 760. — secunda ebdo- 
mas paschæ 418. — páska- 
brefer, sjá kirkja. 

passio domini 42, 110, 112, 

114, 456, 552. 
pater noater 246, 434, 793,. 

794, 795. 
patina, sjá kirkja. 
PatreksfjörÖr i Barðastraudar- 

sýslu 80, 279, 441, 578, 

579. 

paxblað, sjá kirkja, 

peningr, peningar (eign, fé) 11» 
13, 69, 89, 92, 96, 97, 98, 
100, 107, 109, 110, 112, 113, 
116, 117, 118, 121, 125, 126, 
127, 142, 144, 145, 149, 150, 
156, 158, 160, 162, 163, 165, 
168, 169, 173, 177, 178, 180, 
181, 182, 183, 184, 186, 187, 
188, 189, 190, 191, 194, 197, 



RÉGlSTE 



943 



204, 


205, 


210, 211, 213, 


224, 


225, 


230, 


231, 234, 


249, 


250, 


251, 


254, 


255, 256, 


257, 261, 


262, 


266, 


268, 270, 


271, 


275, 


282, 


283, 


287, 289, 


290, 


292, 


293, 


297,298, 300,301,304, 306, 


307, 


308, 


310, 311, 


315, 


317, 


319, 


326, 


327, 330, 


341, 


342, 


343, 


344, 


345, 346, 


347, 348, 


349, 


350, 354, 355, 


356, 


357, 


358, 


862, 


363, 368, 


369, 373, 


374, 


375, 


380, 381, 


382, 383, 


387, 


391, 


395, 396, 


400, 


402, 


403, 


404, 


405, 406, 


413, 


417, 


418, 


421, 423, 424, 


425, 426, 


427, 


428, 


429, 433, 


436, 


442, 


448, 


449, 


451, 455, 


472, 


473, 


474, 


475, 


477, 478, 


479, 480, 


481, 


482, 483, 484, 


485, 


487, 


488. 


489, 


490, 491, 


495, 


503, 


505, 


506, 


508, 510, 


514 


515, 


516, 


518, 519, 520, 521, 


522, 


526, 


529, 


533, 534, 


538, 


541, 


542, 


543, 


544, 547, 


548, 


549, 


550, 


551, 


552, 554, 


561, 


565, 


568, 


569, 


570, 572, 


579, 583, 


586, 


587, 


588, 590, 


591, 


594, 


596, 


597, 


599, 600, 


602, 


603, 


609, 


613, 614, 619, 


620, 


626, 


633, 


634, 636, 637, 


640, 


643, 


647, 


649, 650, 


654, 


655, 


657, 


659, 


660, 663, 


664, 


665, 


666, 


678, 


675, 676, 


677, 


678, 


685, 


687, 


694, 695, 703, 


704, 


705, 


711, 


712, 713. 717, 


718, 


720, 


724, 


725, 726, 728, 


729, 


783, 


734, 


735, 737, 


740, 


746, 


748, 


751, 753, 755, 


760, 


761, 


764, 


765, 


770, 773, 


776, 


779, 


780, 


785, 


790, 791, 


792, 


798, 


799, 


802, 806, 808, 


812, 


813, 



Dipl. iBl. VU. B. 



814. — peningameðferð 230, 
423. — peniugaskaði 356. — 
peningaskipti 154, 262, 584. 

— peniugavöxtr 568. 
peningr (búpeningr) 61, 84, 220, 

233. 

pergament 14, 104, 610. — 
pergameutsblöð 14, 541, 542. 

— pergamentöbróf 345, 393, 
759. — pergamentsrolla 238, 
241. 

Pétr Arason í Skaptafellsþingi 

(1498—1501) 527—528. 
Pétr Ásmundsson iögréttiimaðr 

á Ketilsstöðum á Völlura (ura 

1700) 320, 511, 716. 
Pétr Olauusson, sjá Pétr Kláus- 

son. 

Pétr Fásason, sjá Pétr Sigfúason. 
Pétr Helgason nyrðra (1500— 

1506) 531. 
Pétr Kláussou „liirðstjóri yfir 

alt íslaud" (1497) 361, 364. 
Pétr Loptsson, Ormssonar, lög- 

rétcumaðri VaðlaþÍDgi (1495 — 

1505) 281—282, 318—320, 

341 — 344, 478, 553, 582, 

761—762, 789. 
Pétr Ólason syðra (1492) 105- 

108. 

Pétr Pálsson prestr nyrðra 
(1502—1505) 592, 600-601, 
624, 646, 766. 

Pétr postuli, Pétrskirkja 40, 47, 
48, 55, 57, 59, 68, 69, 81, 
101, 135, 139, 140, 198, 200, 
233, 242, 284, 433, 594, 646, 
666, 678, 702, 793, 794. — 
Pótrsfé 768, 780, 781. — 
Pótralíkneski, sjá kirkja. — 
Pótrsmessa 11, 77, 252. — 

60 



9ii 



RÉGÍSTÍÍ. 



Pétrsmessa á sumar 139, 140. | 
— Pétrsmessa og Páls 124, 
144, 160, 216, 269, 271, 272, 
273, 316, 335, 355, 356, 357,' 
360, 367, 388, 392, 393, 426, 
428, 492, 493, 497, 498, 500, 
502, 505, 507, 542, 570, 573, 
575, 580, 604, 609, 641, 642, 
643, 677, 697, 702. 704, 706, 
707, 710, 713. ~ Pétrsmynd, 
sjá kirkja. 

Pétr Sigfússon (Fúsason)^ Pétrs- 
son ar, vestra (1501 — 1 504) 
546, 562, 653, 655, 741. 

Pótr skytta (1484) 12-14. 

Pétr Snorrason, fóstrson sira 
Sigurðar beigalda (1500) 473. 

Pótr Sveinsson, biskups Pétrs- 
sonar „rikismannafæla", lög- 
réttumaðríÁrnes3þingi(1496 — 
1504) 324, 360, 396, 470, 
692-694, 703. 

Pétr Trúisson hirðstjóri og höf- 
uðsmaðr yfir alt ísland (1493 — 
1495) 190, 216-217, 218, 
274. 

Pétr Turaasson (Thomasson) lög- 
réttum aðr í Þin geyj ar þingi 
(1495-1504) 280, 366, 505, 
631, 641, 704, 706, 710. 

Pétr Þórðarson prestr á Staða- 
stað (1492—1503) 123, 639. 

PetroniUudagr 772. 

Pétrsson : Pinnr, Grisli, Helgi, 
Indriði, Jón, Kolbeinn, Oddr, 
Ólafr, Sveinn. 

Pótrstunga á Sturlufleti 198. 

Philippus, Bjá PilippuB. 

pilagrimr 310. — pílagrimsíerð- 
ir 240, 433, 793, 794. 

piltar 109. 



Pingel, J. C. amtmaðr (1744 — 
1752) 53. 

Piningsmenn (1484) 12. 

pípa 183, 736. — ■ pípur forgyltar 
með laufum 233. Sbr. kirkja. 

pipar 377. — piparkveru 638. — 

píslarmark vors herra 795. Sbr. 
kirkja. 

pistlar, sjá kirkja. 

pjátursstaup 746. 

plágau (1494—1495) 568, 663. 

porcio ecclesie 3, 20, 24, 27, 
28, 30, 32, 37, 38, 67, 68, 
69, 70, 72, 73, 76, 81, 85, 
86, 124, 125, 135, 136, 154, 
198, 199, 200, 234, 276, 289, 
347, 443, 459, 568, 590, 637, 
664, 665, 699, 718, 812. 

postularaessur allar 447, 784. 
— postulaskript, ajá kirkja. 

postulatus (episcopus til Hóla) 302. 

potfcar, sjá búsgagn 

prédikau 793. 

prelátar 112, 118, 152, 153, 
171, 172, 174, 179, 509, 510, 
B58, 567, 615. 

Prestagil 1 Dalasýslu 221. 

Presthvam mr í Reykj adal í 
Suðr-þingeyjarþingi 197. 

prestr, prestar 2, 3, 6, 14, 20, 
23, 24, 26, 27, 31, 49, 50, 
51, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 
66, 70, 78, 79, 82. 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 
99, 100, 101, 106, 107, 108, 
109, 110, 112, 113, 114, 117, 
118, 120, 123, 124, 128, 130, 
133. 136, 137. 138, 139, 147, 
148, 149, 151, 152, 153, 
156, 158, 159, 161, 162, 
163, 164, 166, 168, 170, 171, 



REGIStR. 



945 



172, 173, 174, 179, 181. 182, 
183, 187. 192, 193, 197, 198, 
205, 207. 208, 212 213, 214, 
215, 220, 221, 225, 246, 249, 
263, 264, 269, 275, 278, 291, 
295, 297, 298, 302, 308, 312, 
313, 314, 325, 327, 329, 334, 
335, 337, 338, 339, 340. 345, 
346, 347, 351, 356, 370, 371, 
372, 373, 374, 382, 385, 386, 
387, 388, 395, 396, 411, 413, 
414, 415, 417, 419, 422, 424, 
425, 430, 431, 432, 437, 438, 
441, 442, 444, 446, 448, 449, 
450, 451, 453, 457, 462, 467, 
468, 469, 472, 473, 474, 476, 
483, 487, 488, 489, 4ðO, 491, 
492, 494, 509, 510, 512, 516, 
518, 520, 522, 523, 545, 555, 
556, 557, 558, 559, 560, 567, 
584, 592, 598, 601, 603, 604, 
607, 610, 611, 612, 615, 617, 
619, 624, 625, 629, 639, 646, 
648, 655, 656, 665, 666, 667, 
670. 676, 683, 686, 698, 699, 
701, 702, 703, 713, 714, 715, 
716, 717, 721, 730, 731, 734, 
756, 758, 763, 766. 767, 778, 
779, 781, 784, 793. — sjá 
heimaprestr, heimilisprestr, 
setupreatr, sóknarprestr, þinga- 
prestr. — prestr heimilisfastr 
44, 68, 288. — prestadómar 
116, 124, 171, 494. ~ presta- 
mót 335, 357. — prestaskip- 
an 58. — prestaskipti 7. — 
prestastefna 124, 193, 207, 
208, 269, 275, 335. 357, 372, 
487, 524, 545, 555, 556, 557, 
558, 559, 567, 601, 604, 625, 
673, 768, 781. — prestssetr 



739. ~ presskyld 39, 44. 286 
452, 466. 

Prestsbakki i Hrútaíirði 85. 

prior 146, 303, 345, 355, 357, 
393, 395, 400, 491, 592, 601, 
698, 714, 715, 716, 717, 718, 
778, 805, 806. — príorsklaustr 
309, 310. 

primsigning 130. 

privilegia 86, 172, 669. 

processio 610, 763, 795. 

processionall, sjá kirkja. 

procurator 181. 

próf, prófau 107, 266. 267, 296, 
361, 398, 482, 542. 550, 625, 
644, 647, 696, 706, 769, 809. 

prófastr 15, 53, 86, 87, 89, 110, 
113, 118, 139, 140, 170, 198, 
225, 295, 296, 297, 334, 335, 
430, 431, 518, 598, 604, 676, 
717, 751, 776, 783, 786. 

prófenta 115, 144, 145, 146, 
156, 157, 178, 179, 186, 216, 
331, 332, 333, 372, 462, 549, 
557, 691, 692. — prófentu- 
bréf 115, 156, 179, 186, 187, 
193, 194, 331, 333, 548, 692. 

— prófentugjald 186. — próf- 
entugjöf333, 372, 557.690.— 
profentukona 88. — prófentu- 
maðr 87. — prófeuturof 192. 

— prófentuskáli 157, 332. 
profesta 117, 260, 624, 788. 
prytz borð (= prússneskt borð) 

638. 

prædium (sbr. jörð) 171. 
præsentacio Mariæ 655. Sbr. 
festum. 

psaltari 270, 376. Sbr. kirkja. 
pundari 449, 450, 638. Sbr. 
járnpundari. 

60* 



d46 



HÉGISÍÍt 



pungr (viðrnefDÍ) 108. 

purificacio Mariæ (kertaraessa, 
kyndilmessa) 92, 162, 163, 
164, 203, 248, 414, 513, 546, 
675, 676, 681, 752. 

púta 501. 

ftuasi modo geniti 43. 
quattuor tempora (imbrudagar) 
278. 

Ráðsm aðr (ráðam aðr) 88, 89, 
90, 100, 103, 153, 161, 166, 
168, 172, 179, 181, 186, 193, 
205, 286. 337, 338, 382, 385, 
592, 613, 621, 622, 698, 766, 
812. 

raf 344. 

E.afD, Ramu, sjá Hraín. 
Ragna Árnadóttir (Höskuldsson- 

ar), kona Þorvarðs Steiumóðs- 

sonar (1498) 380—381. 
Ragna Fiunbogadóttir nyrðra 

(1499) 421- 422. 
Ragnheiðr i Höfða í Biskups- 

tungum (1502) 627. 
Ragnheiður Jónsdóttir, prófasts 

Arasonar, biskupsfrú i Gröf 

á Höfðaströnd (d. 1715) 279. 
RagnhildrBjarnadóttir, Marteins- 

sonar, kona Björns Guðna- 

sonar (1497) 368-370. 
Ragnhildr Hafiiðadóttir í Rang- 

árþingi (1504) 688-689. 
Ragnhildr Pálsdóttir, Þorvarðs- 

sonar, frá Eiðum (enn á lífi 

1417) 385. 
Raimondo de Raimondi di Son- 

cino (1497) 374. 
rán, ránskapr 7, 12, 91, 191, 

343, 381, 382, 481, 489, 510, 

534, 559, 596. 



Eandíðr (Randit) Bjarnadóttlr, 
Ólasonar, írá Hvassafelli 
(1492—1497) 138, 370. 

Raugagjögur i Grrindavík 49. 

Rangárlækr, rekamark Skeggja- 
staða á Ströndum 17. 

Rangársýsla (688), sjá Rangár- 
þing. 

RangárvellÍr í Rangárþingi 40, 

89, 110, 112, 269, 375, 377, 

395, 454, 755—756. 
Rangárþi n g(-sýsla) 453, 688, 

689, 696. 
raugindi 241, 535. 
ranglegt peningahald 703. 
ranglæti 726. 
rangr peningadráttr 239. 
rannsak 107, 363, 534, 558, 

772. 

Rannveig Stulladóttir, kona 
Martein s Gamlason ar, próf en tu- 
koua á Munkaþverá (d. fyrir 
1493) 178, 372. 

raptviðr 93, 95, 460. 

Rauðagnúpr á Melrakkasléttu 

466. 

Rauðalækr á Fellsströnd 87, 
165, 170, 748. 

Rauðasandri Barðastrandarsýslu 
159; 160, 251, 286, 371, 401, 
402, 420, 421, 441, 515, 518, 
520, 526, 561, 569-572, 585, 
586, 587, 590, 723, 724, 741, 
795, 796-798. — Rauða- 
sandshreppr 798. 

Rauðsdalsskógr í Barðastrand- 

arsýslu 76. 
Rauðsgil i Hálsasveit 743. 
Raufarhöfn á Melrakkaslóttu 466. 
Raufarfell undir Eyjafiöilam 

225—226. 



REGMSTE 



947 



refill 287. Sbr. húsbúnaðr, sjá , 
kirkja. 

refsing 97, 498-499, 500. 
E-efstaðir í Hálsasveit 3. 
Eefstaðir i Laxárdal 326. 
Refstaðir i Vopnafirði 17, 258. 
registrum 4, 214, 559, 560, 780, 
794. 

regla sancti Benedicti 164. 

reið 371. — reiðgötur 607. 

Reiðarstaðir, sjá Hreiðarstaðir. 

reiði, sjá skip. 

reiði lÓ, 239. Sbr. hefnd. 

reiðingr, reiðingstorfa 448, 736. 

reiðskapr, reiðtygi 285. Sjá 
hornbeizl, söðull. 

reikningr, reikningskapr 3, 36, 
39, 45, 55, 66, 67, 69, 83, 
85, 134, 135, 171, 202, 230, 
234, 23ð, 249, 276, 277, 278, 
284, 285, 307, 347, 358, 375, 
396, 423, 473, 474. 478, 480, 
482, 483, 490, 516, 517, 558, 
567, 568, 569, 591, 596, 597, 
613, 636, 637, 644, 645, 664, 
688. 695, 696, 697, 699, 718, 
719, 734, 735, 738, 739, 742, 
754, 761, 763, 766, 767, 768, 
772, 779, 803, 804. — reikn- 
ingsbrestr 766. 

Heiueki Grette Henriksson skip- 
herra (1501) 578-579. 

reip 157, 287, 450, 736, 742. 

reisa (Gottakálks biskups utau) 
555, 556. 

reizla (í íjöru) 71, 219. 

reka, sjá búagagn. 

Rekavík bak Látrum 84. 

reki, rekar, rekapartar 4, 24, 
26, 30, 32, 41, 46, 49, 51, 52, 
56, 57, 59, 67, 72, 83; 84, 



85. 97, 110, 148. 196, 197, 
214, 237, 299, 304, 316, 335, 
336, 337, 338, 339, 340, 403, 
410, 415, 419, 451, 452,461, 
462, 463, 465, 466, 468, 486. 
487, 512, 559, 644, 694, 696, 
770, 805. — rekamark 4, 23, 
467, 624. — itölulaus reki 
17. — rekaskrá 98, 465. — 
rekataka 109. Sbr. renning- 
ar, hafrekstrar, keílareki, leigu- 
liðagögn, samreki, smáreki, 
stórreki. 
i'ekjárn 738. 

rekkjuklæði 2. — rekkjuvoðir 
448, 450, 664, 740, 812. Sbr, 
rúrastokkar, sængrklæði. 

Rekstaðir á Barðaströnd 676. 

reliquiarum festum, sjá festum. 

Eendsborg 379, 380. 

rengi 764. Sbr. hvalr, kostr. 

renningar 410, 644, 694, 696. 
Sbr. reki. 

renta 86, 270, 277, 437, 560, 
580, 581, 615, 644, 696, 737, 
796. 

Eéttargilí Svinadal í Dalasýslu 

71. 
rétt 454. 

rétt mæling 495, 497. 

rétt skriptaðir menn 438. 

rétt tunnumál 497. 

réttarbætr 154, 265, 266, 267, 
443, 444, 470, 471, 503, 504, 
571, 572, 583, 647, 692. 698, 
720. 

réttarfar 297, 480, 554, 596, 
597, 685, 712, 728, 729, 764, 
765. 

réttari konungs 532, 802. 
réttaryrðí 810, 813, 814. 



948 



REGISTR. 



róttr, sjá koatr. 

réttr, 5, 11, 86, 95/ 259, 322, 
323, 344, 350, 547, 639, 640, 
644, 645, 696, 697, 707, 734, 
735, 770. 

róttsýni 17, 41, 53, 196, 214, 
215, 463, 466, 621, 652, 720, 
733. 

róttugheit 10, 245. 
Reyðarfell í Borgaríirði 737. 
Reyðarfíörðr í Austfjörðani 28, 

257, 258, 490, 491, 686, 687, 

815. 

reykeldi, sjá kirkja. 

Roykhólar (Reykjahólar) á 
Reykjaneai 4, 286, 294, 401— 
402, 405-406, 420, 476, 493, 
522, 529, 543, 567. 589, 
599—600, 653, 655, 741. 

ReykhoJt (Reykjaholt) í Borgar- 
firði 2, 62, 398-399, 630, 
666- 667, 671, 736-737. — 
Reykholtsdah' 671. 

Reykir i Bisknpstunguni 130. 
Reykir í Lundarreykjadal 743, 
744. 

Reykir í Miðfirði 656—662, 
709—713, 773—774. 

R ey kir á Reyk j aströ n d 61 7 — 
618. 

Reykir i Tungusveit 629. 

Reykjadalr í Hrunainannahrepp 
44, 112, 176. 

Roykjadah'(inn) í Saðrþingeyjar- 
þingi 229, 256, 291, 307, 313, 
387, 631, 633, 681, 686, 721, 
722, 731, 733, 799, 800. 

Reykjadalsbotn i Döluui 450. 

Reykjahh'ð við Mývatn 681, 
686, 799—800. 



Reykj ah verfi í Þiu geyj ar þin gi 
730. 

Reykjanes i Barðastrandarsýshi 
131, 331, 333, 402, 406, 420, 
543, 566, 567, 589, 599, 600, 
653, 655, 753. 

Reykjanes á Rosmhvalanesi 53. 

Reykjaríjörðr í ísafjarðaraýalu 
810, 814. 

Reykjarfjörðr á Ströuduiu 208, 
217, 359, 479, 496, 499, 501, 
546, 569, 574, 584, 669, 671, 
672. 

Reykjaströnd í Skagafirði 617, 
618. 

Reykjavik (Vík) á Seltjarnar- 
nesi 127, 325, 412, 458, 469, 
562, 581, 598, 754. 

Roynikelda á Skarðsatrönd 244. 

Reynir í Mýrdal 38, 376. 

Reynines, Staðr í Reyninesi, 
Reynistaðrí Skagafirði, klaustr 
98, 163 — 164, 221 — 222, 
229—230, 385-386, 501. 

Reynivellir í Kjós 18Í, 452, 
609—610. — Reynivallaskógr 
610. 

riddari 786. 

rifhrís 463. 

riki 374, 407, 408, 647. — rik- 
isráð 646, 647, 771, T72, 
786. 

ríkdómr 670. 

Ríkisbókasufn Svía 669. 

Ríkisskjalasarn Dana 78c. 

ríiu (kensla i rlmi) 714, 715. 

Rimi í Mjóafiiði 233. 

riptincr, gjá lög, lagaripting. 

ritus canonum 366. 
Rjúpnadalr í Fcllshverfi 451. 
Rjúpnadæl i Núpsdal 196. 



REGISTE 



949 



róðukroas, sjá kirkja. 

rofamenn 143, 210. 

rofun laganna 245. 

Róm, Rómaborg, Eómakirkja 
717, 718, 781, 783. — róm- 
verskt aflát 717, 718. — róra- 
verskt bréf 429, 565. - róm- 
verskir biskupar 172. — róm- 
verskt vald 428. — Róma- 
skattr 334, 335, 781. 

rómet 287, 638. 

Rosmhvalanes (Roðthvalanes, 
Rostmalanes) í Gullbríngu- 
sýslu 158, 272, 393, 513. 
593. 

RostuDgur k Akranesi 57. 
Rúfeyjar fyrir Skarðsströnd 73. 
rúmhelgir dagar 115, 119, 784. 
rúmstokkar 456. 
runnr 325. 

Runólfr ArnasoD í Rangárþingi 

(1505) 805. 
Ruuólfr Guðnmndsson nyrðra 

(1493) 188. 
RuDÓlfrHallsson703. Sí'á Run- 

ólfr Höskuldsson. 
Runólír Höskuldsson, Hallsteins- 

«onar, á Læk í Melasveit, 

sýsUunaðr i Þverárþingum 

(1493-1605) 160, 354, 744, 

752-753. 
Runólfr Jónsson eystra og 

nyrðra (1504) 697-699. 
Runólfr Ólafsson hreppstjóri i 

Þverárþingi (1736) 5. 
Runólfr Þorsteinsson lögrétttu- ; 

maðr i Rangárþingi (1495— ; 

1504) 271, 376 -377, 703. i 
Runólfsson: Höskuldr, Sigurðr. i 
rúsín(ur) 378. i 
ruskingar 485. 



ryklingr 155. 
rykt, rykti 13, 107. 
ræfr 742. 

Rögnvaldr bróðir á Munkaþverá 

(1492) 115. 
Rögnvaldsson : Ólafr, Sigurðr. 
röng lýsing 194. 

Sabiuavik á Fellsströnd 651, 652. 
sacramentum 616, 617. 
sacrarium munnlaug, sjá kirkja. 
sacristia 464. 

sál syndug 242, 472, 474. — 
sálubót 687. — sálareiðar 
239. — sálarháski 239. — 
sálugjafir 88, 246, 313. ^ 
sáluhjálp 200, 233, 238, 299, 
312, 355, 356, 399, 431, 462, 
472, 474, 525, 669. — sálu- 
raessa 70, 446. 
sal, söl 693, 728, 809. — sala- 

stefna 209, 790. 
Salbjörg Gunnarsdóttir i Hiina- 

vatnsþingi (1499) áÍ^^AU. 
Salomon Einarsson lögróttumaðr 
í Galtarholti á Mýrum (1493— 
1505) 183, 270, 289, 300, 484, 
493, 502, 667, 706, 710, 713, 
752, 774. 
Salomon Þórðarson (Oddyson) 

lögréttumaðr (1501) 570. 
Salomonsson : Ásmundr, Jón. 
salt 13. 

salser 287. Sbr. kirkja. 
saltker 745. 
sambeit 455. 

sami 121, 160. Sbr. samníngr. 
samkoma 323. 

samneyti 105, 106, 107, 108. 
samningr 230, 260. — samniugs- 
rof 767. 



sarareki 53. 

Sámsstaðir i PJjótslilið 269, 

270. 
samtök 323. 

saniþykt, samþyktarbréf 2, 123, 

324, 351, 392, 494, 505, 553, 

556, 566, 641. 
Sandey á ÞingvallavatDÍ 47. 
Sandfell i Öræfum 37, 38. — 

Sandfellingar 714—715. 
Sandgigir i Laugardal 325. 
Sandhús í Öxarfirði 466. 
Sandlár i Eeyðaríirði 369. 
Sandnes, eign A kr akirkj u á 

Mj'rum 65. 
Sandr í Kelduhveríi 4. 
Sandsendi i Breiðuvík 5. 
Sanclvík á Hornströudum 84. 
SaTidvík, rekamark Staðarhóls- 

kirkju 288. 
sannorðir menn 107. 
sár (vulnus) 362, 802. 
sár, sjá búsgagn. 
sarðmaðr 669. 

sátt, sáttargerð, sáttarbóf, sátt- 
argerðarbréf 88, 89, 90, 93, 
94, 95, 107, 137, 159, 212, 
323, 341, 342, 344, 391, 418, 
428, 478, 479, 584, 589, 590, 
599, 612, 613, 631, 632, 781, 
789, 797. 

sáttraáli, sáttmálsgerningr 121, 
506, 605, 644, 660, 696, 798. 

Sauðá í Skugafirði 236 -237. 
— Sauöárós 237. 

S>raðnfp.]l, Hkógarííak frá Kall- 1 
aðarnr-si i Flóa 46. 

Sauðafe]! í Dölura 124, 125, 
437, 459, 634. — Sauðíull- 
ingamúli 459. 

Sauðanes á Langanesi 215. 



Sauðhúsvöllr undir EyjafjöUum 
39. 

Sauðlauksdalr (Sauðlausdalr) í 
Patreksfirði 1 1, 80, 279, 334, 
441, 578, 795-796. 

sauðpeningr: ásauðr, ær 2» 16, 
18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 
29, 30, 32, 34, 35. 36, 37, 
38, 40, 41, 43, 44, 45, 46. 
47, 48, 54, 55, 56, 57, 63, 
65, 66, 67, 69, 70, 77, 79, 
80, 81, 82, 84, 85, 86, 114, 
134, 135, 183, 185, 186, 192, 
193, 195, 196, 199, 200, 201, 
233, 285, 287, 375, 376, 442, 
443, 448, 450, 451, 452, 453, 
456, 460, 509, 513, 568, 590, 
636, 637, 664, 665, 667, 
677, 681, 697, 735, 737, 739, 
744, 812. — ær með larabi 
155. — lambfé 814. — geld- 
ær 34. — geldingar 46, 381, 
382, 735. — geldir sauðir 21, 
31; 44. 134, 135, 183, 185, 
552, 737, 742, 744, 812. - 
hrútar 184. — lömb 30, 61, 
103, 155, 454, 637, 742, 744, 
811, 812, 814. — lambgírabr- 
ar 287. — lambafóðr, lambseldi 
103, 559. — larabatoUar 558, 
559. — riauðir 31, 34, 44, 
46, 56, 77, 179, 184, 186, 
193, 201, 287, 362, 377, 382, 
395, 442, 448, 450, 451, 454, 
456, 568, 581, 664, 665, 677, 
712, 739, 742. 744, 806, 814. 

— vetrgainlir sauðir 2, 21, 
26, 183, 184, 287, 739. — 
forustusauðr 443. — sauða- 
gjald 580. ~ sauðataka 192. 

— sauðhöfn 46, 



REGISTR 



951 



saumgarn 378. 

Saurar i Laxárdal 70. 

Saurar á Mýrum 745. 

Saurbæjaríjara 70, 73, 74, 219— 
220, 288. — Sbr. Saurbær í 
Dalasýslu (sbr. Sturl. I, 42) 
og Saurbær á Rauðasndi. 

Saurbær(inn) í Dalasýslu 70, 
71, 101, 104, 125, 126, 132, 
133, 160, 288, 289, 294, 308, 
309, 348, 406, 540, 541, 618. 

Saurbær i Eyjaíirði 203, 784. 
Saurbær á Hvalfjarðar.strönd 
54, 55. 

Saurbær á Kjalarnesi 53, 635. 

Saurbær (Bær) á E-auðasandi 
77, 159—160, 251, 279, 371, 
401-402, 420— 421, 441, 
515, 518, 520, 526, 561, 
569—572, 584, 585, 586— 
587, 590, 723 — 724, 741, 
795, 796, 797—798. Sbr. 
Bær. 

saurlifi 239. 

saurug gleði 239. 

saurugleg hvild 239. 

Scholastica virgo 408, 756. 

scripta: in scriptis 108, 111, 
113, 115, 153, 170, 297, 617, 
633, 679. 

SLclier, A. V., rikisskjalavörðr 
Dona 786. 

aecretam 259, 278, 335, 336, 
408, 511, 518, 646, 749, 761, 
769, 772, 804. 

Seglsteinn á Berufirði 32. 

sekkjagjöld 13, 495, 497. 

sekt 7, 96, 97, 115, 118, 120, 
142, 1.53, líiO, 205. 243, 3!íí, 
361, 383, 430, 540, .500, 568. 
576, 613. 635, 647; 675, 729, 



766, 767, 801, 809. - þriggja 
marka sekt 153, 780, 781. 
sel, se]fór, selstaða 46, 56, 59, 
60, 71, 220, 237, 253, 280, 
306, 455, 486, 487, 638. — 
seljakaggr 639. — seljakista 
í;39. — seljaland 59. 

Sel í Helgafellssveit 66. 
Selanes, sjá Seljanes. 
Selárdalr 'í Arnaríirði 278-279, 
402. 

Selastillir á Hornströndura 84. 
Seleyri við Borgaríjörð 59. 
Selium. Sjá sancti iu Selio 

(íestum). 
Seljaraýri í Loðraundaríirði 369. 
Seljanes (Selanes) i Ófeigsfirði 

á Ströndura 85, 461, 505— 

506, 650. 
Sellátr austan Sölvahamara í 

Breiðuvik 5. 
Sellátr i Heyðarfirði 369, 490— 

491. 

selr, selveiði 51. 52, 82. ~ sel- 
veiðarflögur 72. — selskinn 

736. 

selskapr 106, 263, 799. 
Selströnd við Steingrirasfjörð 
254. 

Seltiöru á Seltjarnarnesi við 
Taxaflóa 52. — Seltjarnar- 
lækr 51. — Seltj arn arn es 
458, 754. 

Selvogr(inn) i Árnessþingi 48, 
252, 253, 500, 583, 688, 689, 
694. 

Semiiigr Magnússon prestr i 
Saurbæ i Eyjaflrði (1492) 
90-92, 99, 100. 

Semingsson : Þoriákr. 

sendibréf 237, 444, 445, 



952 



RmiSTR. 



sendiherra 374. 

senteDtia 113. 

September 5 

Septeni dormientes 511. 

sequenciubók, sequeuciur, sjá 

kirkja. 
serkr, sjá kirkja. 
Sescelia, sjá Cecilia. 
Sesselia, sjá Cecilia. 
Setberg við Hafnarfjörð 796— 

797. 

Setberg i Hornafirði 36. 
Setzeliumessa, sjá Ceciliumessa. 
setuprestr 32. 
Severinus hinu helgi 6. 
sex marka mál 644. 
sexæringr, sjá skip. 
Seyðifirjörðr eyatra 23. 
SeyðÍHfjörðr vestra 286. 
Seyla i Skagaíirði 772—773. 
seymi, sjá hvalr. 
Siða(n) í SkaptaiMssýslu 232. 
Siðumúli í Hvítársiðu 135, 200, 

285, 473. 551, 552, 742, 744. 
Siðum úlaveggir i Hvítársiðu 

200. 

sifskapr 328, 429, 
sigð, sjá kirkja. 
Sigfússon : Gisli, Pétr. 
Sighvatr Jónsson vestra (1503) 
636. 

Sighvatr Simonarson i Keldu- 

hverfi (c. 1370) 214. 
Sighvatr Þórðarson, Skálholts- 

raaðr (1502) 627. 
Sighvatsson: Ásbjörn, Erlendr, 

Haldór, Jón, Þórðr, Þorkell, 

Ögmundr. 
eigillum, sjá innsigli. 
SigluQörðr i Vaðlaþingi 128. 
Siglunes við Sigluíjörð 128. 



Siglunes i Barðasfcrandarsýslu 

80, 796. 
Sigluvik á HornstrÖndum 462. 
Sigmundardóttir : Bergljót. 
Sigmundarlækr („Sölmundar- 

lækr") á Hornströndum 84. 
Sigmundarskarð i Grnúpverja- 

hrepp 621. 
Sigraundarstaðir i Hálsasveit 3. 
Sigmundarstaðir í Þverárhlíð 

743. 

Sigraundr Brandsson, lögmanns 

Jónssonar (1494-4505) 234, 

247-249, 562, 763. 
Sigraundr Eínarsson á Silfra- 

stöðum (1453—1462) 607. 
SigraundrGuðmundsson íSkapta- 

fellsþingi (1499-1500) 432- 

433, 527—528. 
Sigmundr Haldórssou vestra 

(1493—1494) 183, 209. 
Sigmundr Jónsson undir Eyja- 

fjöllum (1494) 225. 
Sigmundr Magnússon nyrðra 

(1494_1496) 223, 229. 317. 
Sigmundr Steinþórsson prestr á 

Mælifelli og i Miklabæ í 

Blönduhlíð (enn á lifi 1500; 

d. 1502 eða fyrri) 7, 187, 

207, 469-470, 598, 768, 779, 

781. 

Sigmundaaon: Ággrimr, Eirikr, 

Haldór, Jón, Vigfús. 
Signarsson : Ari. 
signet 5, 468. 

Sigriðarhólrar íyrir Skarðsströnd 
73. 

Sigríðr kona Marteins Þórðar- 
sonar (1501 — 1503) 577— 
578. 

Sigriðr móðir Nikulásar Magn- 



REGISTR. 



958 



ússoDar (d. fyrir 1493) 177. 
Sigriðr Bárðardóttir i Austfjörð- 

um (1496) 320-321. 
Sigríðr GuðmundsdíSttir kona 

Jóns naurta Eiiiars8onar (1504) 

728. 

Sigríðr Jónsdóttir, kona Bárðar 

JÓDSSonar (1504) 425. 
Sigríðr langhryggja, frilla Daða 
' Arasonar (1502) 604. 
Sigríðr I>orsteinsdóttir, kona 

Árna Einarssonar í Dal i 

Eyjafirði (1495) 260- -262. 
Sigurðardóttir: Halla, Media, 

Solveig, SteÍDunn, jÞorbjörg. 
Sigurðr Áskelsson í E,angárþingi 

(1497) 377. 
Sigurðr Björnsson vestra (1498) 

383. 

Sigurðr Björnsson lögmaðr (d. 

1723) 461. 
Sigurðr Brandsson prestr 1 

Hjarðarholti (1492) 133. 
SigurðrBrynjólfsson syðra (1749) 

53. 

Sigurðr Daðason, Arasonar, 
sveÍDD Solveigar Björnsdótt- 
ur, lögréttumaðr, sýslumaðr í 
Dalasýslu, bóndi i Bjarnar- 
höfn og Suóksdal (f. 1443; enn 
á im 1505) 67, 92, 123—125, 
208, 226, 291 — 293, 314, 
329, 342, 349, 360, 412, 425, 
427, 493, 496—497, 502, 570, 
592-593, 634 — 635, 680, 
690, 746-747, 791. 807. 

Sigurðr Egilöson lögréttumaðr í 
Árnessþingi (1496 — 1504) 
324, 692-694. 

Sigurðr Filippuason í Kjalar- 
nessþingi (1493-1502) 189, 



513—514, 560—561, 593— 
594. 

Sigurðr Geirmundsson, Herjólfa- 

sonar (d. 1488 eða fyrri) 71, 

72^), 283. 
Sigurðr Grirasson vestra og 

íiyrðra (1492—1503) 92, 292, 

342, 660. 
Sigurðr Hallkelsson í Húna- 

vatnsþiugi (1505) 777. 
Sigurðr Hallsson uyrðra (1500 — 

1506) 531. 
Sigurðr Helgason vestra (1493 — 

1504) 160—161, 725. 
Sigurðr HeDriksson ráðsmaðr í 

Skálholti (1495-1502) 286, 

627. 

Sigurðr ívarsson sýslumaðr i 
Strandasýslu (1492 - 1505) 
141—143, 195, 211, 217, 263, 
298, 314, 327, 329, 342, 349, 
373 — 374, 388, 412, 425, 
502, 598, 607, 791. 

Sigurðr Ivarsson prestr nyrðra 

(1491) 207. 

Sigurðr Jónsson i Árnesaþingi 

(1492) 89, 116. 

Sigurðr Jónsson i Skagaíirði 

(1493) 188. 

Sigurðr Jónsson í Eyjafirði 
(1495-1504) 236, 477, 735. 

Sigurðr Jónsson í Húnavatns- 
þingi (1497) 326. 

Sigurðr Jónsson í Kjalarnesg- 

þingi (1498) 393. 
Sigui-ðr Jónsson vottr á Öxar- 
árþingi (1500 - 1503) 505, 

642. 



1) Sbr. bó Sigurð Oddsson. 



954 



REGISTR 



Sigurðr Jónsson bróðir í Viðey 

(1503) 663. 

Sig'H'ðr JÓDsaon prestr nyrðra 

(1492-1493) 90, 193. 
Sigurðr Jónsson beigaldi, offici- 

alis og prestr i Hítardal 

(1492-1503) 123, 472-476, 

603, 617, 666.^) 
Sigurðr Jónsson priór á Möðru- 

völlura (1492) 146. 
Sigurðr Jónsson löginaðr i Ein- 

arsuesi fd. 1677) 16, 49, 58, 

60, 62, 64, 65, 610. 
Sigurðr Jóussou prófastr i Holti 

undir Eyjafjöllum (d. 1778) 

53. 

Sigurðr Keíilsson 1 Árnessþingi 

(1719) 152. 
Sigurðr Kollsson á Breiðaból- 

stað i Eeykholtsdal (1504) 

737. 

Sigurðr Magnússon nyrðra 
(1500— 1506) 531-532. 

Sigurðr Narfason, Sigurðssonar 
(1500- 1504) 505-506, 6I3 - 
614, 617, 641—642, 649— 
650, 704—705. 

Sigurðr Oddsson vestra (1384) 6. 

Sigurðr Oddsson i Búðardal (c. 
1500) 73. 

Sigurðr Ólafssou i Mýrasýslu 

(1504) 744. 

Sigurðr prestrí Möðrudal (1493) 
198. 

Sigurðr E-uuólfssou prestr nyrðra 
(1501) 582. 



1) Það heíir áðr verið talið, 
nð síra Siguvðr dœi 1500, on það 
sýnist auðsœtt, að hann hafi enn 
Jifað 1503. 



Sigurðr Rögnvaldsson i Húna- 

vatnsþiugi (1496) 318. 
Signrðr Sigurðsson nyrðra (1505) 

789. 

Sigurðr Sigurðsson eldri sýslu- 
maðr i Mýrasýslu (d. 1746) 5. 

Sigurðr Sigvarðsson i Austíjörð- 
um (1496) 320. 

Sigurðr á Steinum í Stafholts- 
tungura (1504) 743. 

Sigurðr Sveinbjarnarson, í>órð- 
arsonar, í Þingeyjarþingi 
(1495-1504) 235, 631, 721, 
731. 

Sigurðr Sveinsson 1 Húnavatns- 
þiugi (1504) 680. 

Sigurðr Þjóðólfsson í Horna- 
(1499-1500) 432, 527. 

Sigurðr Þorláksson prestr á 
Bergstöðum í Svartárdal 
(1440-1457) og á Mælifelli 
(1457—1500) 7- 8, 476-477, 
523. 

Sigurðr Þorleiíssou, Árnasonar, 
bróðir Teits (1500 — 1504) 
505—506, 704. 

Sigurðr Þorsteinsson í Húna- 
vatnsþingi (1493-1494) 180. 

Sigurðr Þorsteiusson í Eyjaíirði 
(1495) 264. 

Sigurðsson : Andrés, Ari, As' 
björn, Ásrauudr, Auðun, 
Bjarni, Brynjólfr, Eirikr, Eyj- 
ólfr, Guðbrandr, Guðlaugr, 
Hallgrimr, Hallr. Helgi, iW^gh 
Ingjaldr, Jón, Naríi, Nikulás, 
Oddr, Ormr, Páll, Sigurðr, 
Sujólfr, Steinn, Torfi, Valtýr, 
Þorgils, Porkell, Þorsteiun, 
Þorvaldr. 

Sigvaldadóttir ; Haldóra. 



ÉEGISTÍl 



95& 



Sigvaldason : Jón. 

Sigvarðr Þéttmarsson biskup í 

Skálbolti (d. 1268) 2, 3, 630, 

815. 

Sigvarðsson : Sigurðr. 
síki 458. 
silar 736. 

silfr 46, 105, 106, 107, 108, 
151, 184, 225, 232, 237, 240, 
251, 271, 300, 304, 343, 344, 
362, 518, 544, 788. — ósmíð- 
að silfr 304, 362. — smíðað 
silfr 304. - silfrfesti 420, 
421. — silfrflugur, sjá kirkja. 
— silfrkaleikr, sjá kirkja. — 
silfrkross 211, 232. Sbr. 
og sjá kirkja. — silfrnisti, 
sjá kirkja. ■ — silfrskeið 155, 
344. — silfrstéttar 232. Sbr. 
skurn. 

Silfrastaðír i Blönduhh'ð 234, 
606-608. 

silki 201, 288. — silkihökull, 
sjá kirkja. 

Simon Pálsson iögrótturaaðr í 
Geldingaholti (1492 — 1493) 
109, 148, 149, 151, 188, 197. 

Símon Þorsteinsson lögréttu- 
raaðr i Vaðlaþingi (1495— 
1505) 291, 545—546, 553, 
557-558, 704; 802-803. 

Simonarson : Páll, Sighvatr, 

Særaundr. 
Simonsmessa 141, 250, 521, 

526, 587. — raessa Siraonis 

& Jude 373, 803, 804. 
síngirni 241. 

Sirilsstaðir (Sirisstaðir, Syris- 
staðir) í Kræklingahlið 681, 
686. 



Sixtus páfi hiun fjórði (1471 — 

1484) 4, 493. 
sjMfdæmi 142. 

Sjávarborg í Skagafirði 188, 

346, 633—634. 
sjónhending 67, 198, 214, 309, 

325, 458, 621, 671. 
sjór 4, 53, 87, 170, 214, 299, 

309, 458, 463, 574, 697, 720, 

748. 

sjöund 111, 119. 296, 301, 478, 
510. 

sjöttareiðr 108, 391, 533. 813. 
skaði 2, 92, 535, 726. — skað- 
ræði 441, 489. 

Skagafjörðr i Hegranessþingi 
7, 167, löO, 188, 207, 221, 223, 
229, 236, 237, 276, 318, 326, 
346, 347, 386, 392, 404, 405, 
421, 422, 462, 463, 487, 
524, 525, 531, 555, 556, 558, 
578, 601, 607, 617, 618, 628, 
629, 634, 643, 648, 721, 757, 
758, 766, 768, 772, 773. 

Skagaströnd i Hún avatnsþingi 
237, 328, 329, 412, 602, 659. 

Skagavík, sjá Kagaðarvík. 

Skagi nyrðra 531. 

skák 178, 184, 639. 

Skál i Hornafirði 36. 

Skálá i SléttuhHð 166. 

Skáladalr á Hornströndum 769— 
771. 

Skálagerði, skreiðagarðsitak írá 

Kallaðarnesi 45. 
Skálaholt i Melasveit 59. 
Skálalækr i Melasveit 59. 
Skálanes 1 Barðastrandarsýslu 

77. 

skálar, skálir, sjá búsgagn, 
kirkja. 

Skálavíki VatDsfjarðarsveit 244. 



fiEGÍSTR. 



Skáldalækr i Svarfaðardal 253— 

254, 893. 
Skáleyjar á Breiðafirði 402, 

404—405. 
Skálholt i Biskupstungura, bisk- 
upsdæmi, biskupsstóll, dóm- 
kirkja, staðr 1, 2, 9, 12, 15, 
16, 17, 18, 46, 47, 4í), 53, 74, 
86, 88, 89, 90, 97, í>8, 105—108, 
109—112, 118—115, 116-117, 
118, 123-125, 130, 131—133, 
136, 139—140, 149, 152—153, 
171-172, 179, 181-182, 186- 
187, 2o5, 243, 258—260, 269— 
270, 276-ía78, 284-285, 287, 
ii97, 311—312, 325, 334-340, 
355, 357-358, 364-366, 370, 
375-378, 385-386, 387-388, 
407-408, 414-415, 417-418, 
428, 431, 433, 437, 441—442, 
453 - 454, 461, 470 -471, 472— 
476, 490-492, 493—494, 510- 
512, 530-531, 532, 536-537, 
566-569, 574, 577, 603, 606, 
609-610, 612-613, 615—617, 
620-624, 626, 630, 645-646, 
655, 666, 668, 671, 676, 678, 
683, 696—696, 697-699, 713- 
719, 735, 754, 767, 787, 793- 
795, 797-798, 803, 804, 812. 

Skálholtssveit í Áruessþingi 591. 

skáli, sjá húsakyDDÍ, — skála- 
vist 27. 

Skáli við BerufjörÖ 32. 

Skáli undir EyjafjöUum, sjá 
Austastiskáli. 

Skálmardalr á Skálmarnesi 79. 

Skálmarí jörðr í Barð astraudar 
sýslu 402. 

Skálniarnes í Barðastrandarsýslu 
79^ 420-421, 612, 676-677. 

Skálpastaðir i Lundarreykjadal 
743. 



skamfæring 654. 
Skarahéðinsnes á Melrakkaslóttu 
466. 

Skáney i líeykholtsdal 671. 
skapari 233, 239. 
skápr 287. 

Skapt i Gnúpverjahrepp 621. 
Skaptaíell í Öræfum 37. 
Skaptafeilssýsla 4. 
Skaptason : Jón, Þorleifr. 
Skarafjöll* landamerki Skeggja- 

staða 17. 
Skarð í Tnjóskadal 163—164. 
Skarð i Langadal 105, 210- 

212, 330, 413—414, 602, 603, 

773-774. 
Skarð (= Sygnaskarð) á Mýr- 

um 64 

Skarð á Skarðsströnd 73- -75» 
87, 132, 133, 136 — 137, 
230—231, 237, 242 — 247, 
250, 281. 285 ~ 286, 294, 
358-364, 579-580, 815. — 
Skarððströnd í Dalasýslu 4, 
73, 87, 131, 132, 136, 139, 
231, 243, 247, 256, 361- 
362, 551, 552, 580, 759. 

Skarðsá i Sæmundarhlíð 359, 
461. 

Skarðsdalr i Siglufirði 127- 
128. 

Skarðsfjall á Landi 41. 
Skarðshamrar í Norðrárdal 63, 

290. 

Skarðstuuga á Mýrum 64. 

Skarfasker við Akranes 57. 

skarjárn 739. Sbr. sraiðartól. 

skattr 322, 547, 548, 573. 644, 
696. — skattbæudr 323. — 
skattgjald 646. — skatthald 
546, — skattlönd 266. 



ílEGÍötÍl 



Skeggjastaðahvammr i Fljótsdal 
447. 

Skeggj astaðir á Strön d um 1 4, 
16, 17, 310-311, 697-699, 
733—734, 765—767. 

skeggmaðr 669. 

Skeið(in) í Árnessþingi 323. 

skeifur 739. 

Skeljabrekka í Andakil 60. 
Bkemma 520, 638, 667. 
skepna 239. 

sker 67, 72, 134, 185, 201, 

202, 655, 656. 
skerborð 450, 451, 664. — sker- 

diskar (rauðir) 745, 812. 
Skerðingssfcaðir i Eyrarsveit 

244. 

skíðaskr, sjá búsgagn. 
Skiðsholt á Mýrum 616. 
skikkan 207. 
skil 96. 
skiladómr 658. 

Skildinganes á Seltjarnaruesi 
499. 

skildagi 63, 121, 245, 246, 252, 
317, 318, 328, 342, 400, 584, 
631, 641, 642, 643, 663, 683, 
691. 

skildir, sjá kirkja. 

skilgetnir bræðr 558. — flkil- 
getin börn 284, 307, 313, 
386, 406, 471, 530, 67S. — 
skilgetnir eríingjar 160, 231. 
— skilgetinn faðir 267. - - 
skilgetnir synir 273. 

skilmáli 78, 89, 102, 132, 172, 
178, 182, 206, 209, 251, 309, 
310. 317, 318, 331, 372, 373, 
399, 432, 460, 468, 512, 526, 
584, 641, 642, 643, 683, 747, 
77a 780, 808, 804. 



skilorð, skilyrði 210, 235, 243, 
252, 261, 297, 306, 319, 544, 
618, 658, 661, 705, 714. 

skilríki 11, 125, 178, 190, 193, 
304, 315, 372, 382, 383, 386, 
427, 461, 493, 527, 542, 550, 
551, 569, 574, 596, 606, 607, 
612, 631, 632, 647, 651, 652, 
653, 660, 704, 769, 799, 809. 

skilríkir menn 213, 435. 

skilvísi 107. 

skilvísir menn 108, 112, 180, 

363, 386, 799. 
skinn 184. — skiunavara 685. 

— skinnblöð 57, 626, 664, 
742. — skinnbók 461, 465, 
669. - skiuuroUa 154, 155, 
541, 542, 636. — skinnskrá 
533, 536, 537. Sbr. húðir, 
kálfskinn, klippingar, kýrhúð- 
ir, selskinn, skoleðr, skæði, 
uxahúð. 

Skinnastaðir i Öxaríirði 2 15, 
235, 249-250, 312 — 313, 
400, 419-420, 421, 465— 
468, 618-619. 

Skinnþúfa i Skagafirði 188. 

skip 13, 18, 29, 103, 116, 155, 
184, 213, 286, 288, 334, 338, 
382, 385, 407, 408, 415, 462, 
463, 497, 547, 575. — skip 
alfært með árum og stýri 17. 
^ skipganga 17. — skip- 
herra 578. — skipverjar 27, 
45, 455. — skipsáróðr 415. 

— skipsátr 32, 385. — skips- 
höfn 45. — skipstaða, skip- 
stöð 5, 74, 455. — árar 17. 

— áttæringr 155. — bátr 33, 
450. — hafskip 322. — reiði 
479. — sexæringr 16, 30, 



958 



ÉEQÍSTR. 



134, 135, 155, 201, 451. — 
segl („sly") 184, 815. — stýri 17. 
skipaD 61, 131, 267, 837, 338, 
339, 340, 604, 616, 654, 697, 
796. 

skipti 261, 262. ~ skiptabréf 

137, 176, 183. 242, 262, 662. 
skipting 49. 
skiptitiund 768, 780. 
sklrn 130. — bkírn arketiU, 

skírnarsár, sjá kirkja. 
skjal („skæl") 4, 5, 125, 243, 

304, 414, 482, 533, 534, 536, 

657, 596, 612. 
skjalabækr 184, 185, 210, 216, 

224, 331, 332, 359, 417, 498, 

639, 680, 690, 713, 746, 773, 

777. 

Skjálfandafjörðr í Þingeyjar- 

þingi 249, 250, 255. 
Skjaldtingsstaðir í "Vopnafirði 

257. 

skjallegir menn 362. — skjal- 
legheit, skjælliglieit 152, 277, 
482, 573. 

skjaliuaðr 669. 

skjólur, sjá búsgagD. 

skoðan 111. 

Skógar (Skógaeignir) undir 
Eyjafjöllum 749—750. 

Skógar(hvorirtveggja)íIIvamms- 
sveit 69. 

Skógar í Hnappadalssýslu 745. 

Skógar (hérað) í Múlaþingi 29. 

Skógar i Stafholtstungum 743, 
745. 

Skógar i Þorskafirði 567, 
Skógarströnd í Snæfellsnessýslu 

66, 184, 185. 
SkógartunguríBlönduhlíð 606- 

608. 



Skógartutigur i Skorradal 610. 
Skógfell á Rosmhvalanesi 49, 
458. 

skógr, skógar, skógarpartar 46, 
53, 54, 57, 58, 60, 77, 80, 
90, 91, 198' 281, 299, 304, 
306, 316, 346, 399, 441, 442, 
451, 452, 460, 486, 487, 606, 
607, 652, 685, 694, 770, 796. 
— skógargata 621. — skógar- 
högg 91, 141, 441, 758, 759, 
806. — skógarspell 685. — 
skógarteigar 24, 30, 447. — ■ 
skógartópt 44. — ■ skógavöllr 
64. Sbr. hrís, raptviðr, riíhrís. 

Skógsmenn (i í>ykkvaskógi) í 
Dalasýslu 76. 

Skógsmúli í Þverdal 220. 

Skólameistari 181. 

Skollatuuga i Hörgárdal 146. 

skór (svartir) 378. — skóleðr 
474. 

Skorradalr í Borgarfirði 57, 58, 

61, 367, 610. 
Skorrastaðr í Norðfirði 28, 199. 
Skorrholt í Melasveit 59. 
skotmannshlutr (i hval) 466. 
Skotthali í Hólmi í Hitardal 

(1504) 745. 
skrafmaðr 669. 

Skrauma (Skraumuhlaupsá) i 
Hörðadal, á sýslumótuai Dala 
og Suæfellsness sýslu 101» 
174, 208, 209, 347, 348, 741. 

Skrauthólar á Kjalarnesi 583. 

skreið 154, 155, 343, 578, 717, 
744. — skreiðargarðr 45. — 
skreiðarstokkr 638. 

Skriða í Breiðdal 222. 

Skriða i Fljótsdal, Skriðuklaustr 
222, 257—258, 307, 309— 



RÉGISTÍL 



959 



310, 312-313, 345— 846. 
355- 357, 393 — 395, 400, 
446, 485-487, 490- 49J, 
525,686—687, 714—716, 805. 
Skriða í Hörgárdal 236-237, 
307. 

Skriða i Reykjadal 732-733. 

Skriðdalr i Múlaþingi 29. 

Skriðinsenni (Skriðneseuri) i 
Strandasýslu 196. 

Skriðuhverfi i Eeykjadal 164, 
191, 370, 732. 

skrif (kensla á skrif) 714, 715. 

skrín, sjá kirkja. 

skript, skriptir 91, 107, 108, 
111, 115, 150, 151, 168, 169, 
198, 240, 312, 365, 383, 422, 
428, 489, 509, 510, 577, 631, 
632, 670, 767, 781, 782, 784. 
— skriptafaðir 238, 239. - 
. skriptamál 670. — skripta- 
mál Solveigar Björnsdóttur 
238 — 241. — skriptbornar 
syndir 133, 610, 669. 

skrúðakista, sjá kirkja. 

skrúðhús, sjá kirkja. 

skrummaðr 669. 

skrökvottar 228. 

Skuggabjörg i Höfðakverfi 281- 

Skúlason : Árni, Guðraundr, 
Hafliði,Hallgrimn Jón, Sveinn. 

skuld, skuldir 96, 97, 316, 233, 
240, 293, 354, 364, 474, 584, 
601, 766, 7(.7. — skulda- 

greiðsla 96. 
skuldahjón(-hjú) 547. 
Skúli Þorbjörnsson í Miðfirði 

(1705) 195. 
Skúli Þórðarson vestra (1492 — 
■ 1504) 126, 341, 678. 
Skúli Þorláksson ■ próíastr á 
Dipl. lel. VU. B. 



Grenjaðarstað (d. 1704) 223, 
317, 341, 371, 527, 649. 
Skúrastaðir í Landeyjum 39, 

305. 

Skúmuhellir á Ströndum 462. 

skurðarjárn 739. 

skurn með silfrstétt 232. 

Skutilsey fyrir Mýrum 616,745. 

Skutilsfjörðr i ísaíjarðarsýslu 
286, 396, 397, 423, 587, 588, 
672, 682, 685, 763, 764, 806. 

Skútustaðir við Mývatn 173, 
731—732. 

skylda 70, 80, 548, 644, 696, 
708. — íorn skylda 46. — 
söngr og öU skylda 32. — 
skylduómagi 547. — skyldu- 

þing 693. 
skynsemi 107. — skynsarara 

manna ráð 104. 
skyr 712. — skyrgrindr 638, 

639. 
skyrta 363. 

skæði 157, 332. — skæði áln- 
arlöng 77. — skæðatoUr 85. 
skæri 377. 

Skörð i Reykjahveríi 730—731. 
Skötudalir i Arnaríirði 402. 
Skötufjörðr í íaafjarðarsýslu 82. 
slátr 343, 533. 
sláttr 684. 
sleði 638. 

Sleðmeiðarásar á Skarðsströnd 

758—759. 
sleggja 287, 638, 742. 
slekt 265, 503. 

Slesvík378, 407, 408, 748, 750, 
751. 

Sléttuhlíð i Skagafirði 166. 
Sléttunaust, verstöð Dverga- 
steinskirkju 24. 

61 



960 



REGISTR. 

-1 



slik(j)usteinn, sjá kirkja. 

sloppr, ajá kirkja. 

slý (= segl) 184, 815. 

slæmr (kvæðis) 6G9. 

snialamaðr 509. 

smáreki 237. 

smávarningr 344. 

smíð, sjá söðull, viravirki. 

smíðartól 789. — sjá bor, bor- 
járn. — broddr 739. — 
brýni 739. — gaddnafar 739. 
— greipijárn 739. — sjá 
hrifnafar. — hamar 287, 449, 
638, 739, 746. ■-■ Sjá hnoðham- 
ar. — Sjá klaufhamar. — 
Sjá klaufiöð. — Sjá löð. — 
Sjá nafar. ■ — Sjá rekjárn. ■- 
Sjá rómet. — Sjá skarjárn. — 
Sjá skurðarjárn. — sraiðatöng 
739. — Sjá stappa. — Sjá 
síeðji, tálguhnifr, töng. — 
þaufari 739. - Sjá þjalir, öx. 

smiðja 18, 183, 742. — smiðju- 
belgir 287, 638. Sbr. steðji. 
Smiðjuvik á Hornströudum 82 
smiðr 347, 475. 

Smiðr Jónsson, er vo Ásgrím 
(1483) 469—470. 

smjör 8, 9, 13, 154, 155, 166, 

184, 187, Í:i54, 255, 285, 288, 

295, 343, 302, 370, 376. 377, 

400, 449, 450, , 451, 489, 544, 

552, 586, 649, 672, 674, 677, 
712, 744, 746, /64, 797. — 

smjörfioti 638. — smjörtaka 
487. 

tímjörhólar í Eeykjadal norðr 
733. 

Smyrlabjargarfjara í Hornaíirði 
452. 

önartarson : Helgi. 



Snjólfr Brandsson, Haldórssonar, 
lögrófcturaaðr á Óslandi (1494) 
217. 

Snjólfr Hrafnsson, lögmanns 
Brandssooar, lögréttumaðr 
undir Ási í Fellum (1492-- - 
1504) 144, 357, 496—497, 
507, 714, 716. 

Snjólír (Snjóúlfr) Sigurðason 
prestr i Húnavatasþingi 
(.1492-1494) 90, 207. 

Snóksdalr í Dölum 67, 210, 
341, 459-460, 634, 635. 

Snóksnes í Plóa 454. 

Snorradóttir: Gruðrún. 

Snorrason : Árni, Einar, Jón, 
Loptr, Pótr, Steinn, Sveinn, 
Vigíús, í>orleifr. 

Snorrastaðir í Laugardal 324 — 
325. 

Snorri Hafliðason vestra (1501) 
589. 

Snorri Helgason prestr í Vest- 
mannaeyjum og fíolti undir 
Eyjaíjöllum (á lifi 1492; d. 
1495 eða fyrri) 89, 110, 112, 
269—270. 

Snorri Helgason vestra (1501 — 
1504) 562, 636, 672, 682, 727. 

Snorri Jónsson i Húnavatns- 

þingi (1498) 410-411. 
Snorri Jóusson i Isafjarðarsýslu 

(1503) 672. 

SnorrÍ Jónsson prestr í Mikla- 

holti (1536) 665. 
Snorri Jónsson i Árnessþingi 

(1636) 454. 
Snorri Jónsson prestr á Helga- 

felli (d. 1746) 415, 461. 
Snorri Ólason i Árnessþingi 

(1504) 692. 



ÉlEGISTfe. 



SDorri prestr í Stafholti (fyrir 

1474) 60. 
Snorri i Skógum í Huappadals- 

sýslu (1504) 745. 
Snorri Þorgilsaon preatr á Húsa- 

felli (1499-1504) 738. 
Snotruues i Borgaríirði eystra 

805- 806. 
Snæbjarnarsou: Arni, Eggert, 

Markús. 

Snæbjörn Gislason, Filippusson- 
ar (1501—1504) 543, 654, 
699—701. 

Snæbjörn Ólafsson syðra (1492) 
126. 

Snæbjörn Torfason á Kirkjubóli 
(d. 1666) 773, 775, 7^7, 
778. 

Snæfellsnes 640. 
SnæíjöU i ísafjarðarsýslu 760, 
790. 

Snæfuglsstaðir i Grimsneai 

47, 455—457, 816. 
snældur 450, 451. 
Sokki prestr á Svalbarði (fyrir 

1499) 415. 
sókn 283, 292, 350, 351, 419, 

426, 554. — sök og sókn 

145. 

sóknaraðili 850. 

sóknari 176, 293, 354, 384, 

480, 603. 
sóknarkirkja 78, 130. 
sóknarmaðr 144. 
aóknarprestr 326. 
sóknir (= h.ákallasóknir) 638. 
Sóllieimar ytri í Mýdal 432— 

433, 527—528. — Sólheima- 

sandr 295-296, 696—697. 
Solveig Björnsdóttir, Þorleifs- 

aonar á Skarði (d. 1495) 



230-231, 232, 238 — 247, 
256—257, 314 -315, 336, 
347-354, 357—360, 367- 
368, 397-398, 418 — 419, 
514-516, 533-536, 540- 
543, 554, 591, 594—597, 
673-674, 680, 760. 

Solveig Guðmundardóttir, Ara- 
sonar, k-ona Bjarna Þórarina- 
souar (1478- löOl) 9, 396, 
456, 480- -483, 569-572. 

Solveig Hrafusdóttir, Brands- 
souar, systir og siðar abba- 
dis á Stað í Heyuisneai (1493) 
163-164. 

Solveig Jóusdóttir, kona Þórðar 
Bryujólfssonar, i Þingeyjar- 
þingi (1499) 419-420. 

Solveig Jóusdóttir, koua Halls 
Ketilssouar, uyrðra (1504) 
731—732. 

Solveig Sigurðardóttir í Kjalar- 
nessþiugi (1501-1502) 585- 

586, 594. 

Solveig Þorleifadóttir, Aruaaon- 
ar, kona Ornia hirðatjóra 
Loptsaouar og fylgikoua sira 
Sigmundar Steiuþórssouar (d. 
1479) 319-320, 341-344, 
776—777, 782, 784. 

Solveigarsou =JónSigmundason. 

Sophia Loptsdóttir, Quttorms- 
souar (dáin 1482) 230-231, 
489—490, 505—506, 704 - 
705. 

Speui i Núpsdal 411. 
apik 746. 

spira með loki 232. 

spjald, sjá kirkja. 

Spjaldhagi i Eyjafirði 137, 264, 

274. 

61* 



962 



REGISTR. 



spjót 705, 706. 

Spóamýri i £»verárhlíð 743. 

Spóastaðir í Biskupstunguni 627. 

spónn (til spónlagningar) 637. 

spónn, sjá básgagn. 

Staðarfell á Fellsströnd 75, 86, 

87, 134—136, 139-140, 165, 

170, 183-184, 201 - 202, 
423. 552. 587, 588,-617— 618, 
651—652, 748. 

StaðarhóJl í Saurbæ 71, 72, 
101—104, 126, 131-- -133, 
175 _ 176, 183, 242, 284, 
285, 288 — 289, 294, 309, 
347-348, 531; 540 — 541, 
617, 618, 646, 663, 678, 710. 

— Staðarhólmsoddi (= Stað- 
arhólsoddi) 102. 

Staðarhraun á Mýrum 64. 
Staðarataðr í Grrindavík, sjá 
Staðr. 

Staðarsveít i Skagafirði 721, 

722. 
staðfesta 110. 

staðfesting, staðfestingarbróf 11, 
53, 219. 

staðr, staðir (beneficia) 2, 17, 
25, 115, 116, 163, 168, 169, 

171. 179, 181, 182, 198, 199, 
200, 258, 279, 442, 443, 449. 

— staðarbót 45. — staðar- 
spjöll 453. 

Staðr í Aðalvík 83-84, 245, 

416, 515, 769—771. 
Staðr (Staðarstaðr) í Griudavík 

48-49, 624. 
Staðr i Hrútafirði 136. 
Staðr á Eeykjanesi 131, 331, 

566-567, 753. 
Staðr í Eeynineai, ajá Reyni- 

staðr. 



Staðr i Steingrímsfirði 656. 
Stafafell í Lóni 119, 258—259, 

28G-288. 
Stafangr i Noregi 213. 
stafaskr, sjá búsgagn. 
Stafholt i Stafhoitstungura 60, 

64,461, 615, 617, 743, 803— 

804. 

Stafholtstungur i Mýrasýslu 64, 

300, 752, 774, 804. 
Stakkaberg á Skarðaströnd 244. 
atakkgarðr 59. 
stakkhaappar 344. 
stakkr, sjá kirkja. 
Stallason : Ari, Árni, Jón, Þórðr. 
starapr 736. 
stapar 671. 

Stapar á Vatnsnesi 408—409. 

stappa 287, 638. 

Stardalr i Moafellssveit 53. 

Starmýri í íívottárþingum 35. 

Starnes (nú Stafnes) á Eosm- 

hvalanesi 298-299, 337— 
340. 

statuta 207. 

staup 232. 

stázhnappar 155. 

steðji, 287, 638, 739. 

Steðji i Hörgárdal 161-162, 

236. 

stefna, stefnubróf 90, 91, 94, 

í)6, 110, 114, 118, 124, 142, 

168, 174, 175, 180, 190, 193, 

211, 296, 300, 350, 351, 381, 

382, 425, 426, 428, 480, 4«2, 

488, 489, 503, 509, 531, 540, 

5i2, 545, 557, 559, 593, 625, 

647, 648, 656, 683, 693, 705, 

706, 708, 709, 710, 711, 767, 

769, 778, 809. — stefnudagr 

351, 382, 625, 647, 673. — 
stefuufall 91. 94, 120, 297, 



REGISTR. 



963 



351, 382. 509, 595, 625, 673, 

693, 809. — sfefnuakrá 646. 

— stefnuvitni 809. — stund- , 

arstefna 541, 768. 
Stefnir Björnsson í Vaðlaþingi 

(1492) 145. 
Stefnisson: Jón. 
Steiná i Svartárdal 792. 
SteinahöfðÍ í Grrimsnesi 457. 
Steinar undir Eyjafjöllum 38, 

39, 432. 
Steinar í Eellsliveríi 451. 
Steinar i Stafholtstungum 743, 

744. 

Steinavellir á Akranesi 57. 
Steinbogagil i FelLshveríi 452. 
Steindór, ajá Steinþór. 
steinfat 287. 

Steingrimr Bessaaou préstr 

nyrðra (1502 — 1505) 624, 

766, 769, 778. 
Steingrimr ísleifsson í Beruíirði ^ 

(c. 1500) 33. 
Steingrimr Jónsson biskup (d. 

1845) 16. 
Steingrirar Kollgrímsson í Aust- 

fjörðura (1656) 511. 

Steingrirar Steinmóðssou prestr 
i Skagafirði (1497) 372— 
373, 381. 

Steingrírasfjörðr í Strandasýslu 
84, 254, 255, 283, 402. 410, 
430, 43L 598, 599, 655, 656, 
727, 728, 747. 

Steini Þorvarðsson prestr í 
Stafholti (c. 1140) 64. 

Steinker 1 Guúpverjahrepp 621. 

Steinmóðr Bárðarson ábóti i 

Viðey (d. 1481) 339. 
Steinraóðr Konráðsson vestra 



(1500—1504) 479-480, 562, 
722. 

Steinmóðsson : Hjalti, Stein- 

grimr, Þorvarðr. 
steinii, steinar 8, 59. 
Steinn,Skálholtsmaðr (1502) 628. 
Steinn Guðmundsson í Húna- 

vatnsþingi (ura 1450) 523. 
Steinn Hrólfsson nyrðra (1492— 

1503) 98, 643. 
Steinn Markússou prestr nyrðra 

(1502) 601. 
Steinn Sigurðsson í Þingeyjar- 

þingi (c. 1650) 467. 
Steinn Snorrason á Svalbarði 

við Eyjafjörð (1492 -1505) 

149. 151, 272, 367, 800, 816. 
Steinn £>orgeirsson í Skapta- 

fellsþingi (1496) 297. 
Steinn Þorvaldason prestr nyrðra 

(1494) 207. 
Steinnes i Húnavatnsþingi 280. 
Steinólfr á Grirasstöðum í Reyk- 

holtsdal (1504) 737, 743. 
Steinólftíson : Þórir. 
Steinsholti Gnúpverjahrepp 620, 

739, 812-813. 
Steinsraýrarfijót í Meðallandi 

295, 296. 
Steinsnes í Mjóafirði austr 27. 
Steinsson : Örnólfr. 
Steinsvaðssandr í Anstfjörðum 

26, 512. 
steintjald, sjá kirkja. 
Steinunn Árnadóttir i Eiðaþing- 

há (d. fyrir 1496) 320. 
Steinunn Elosadóttir. officialis 

Jónssonar. kona Eilippusar 

Þorleifssonar (1384) 6. 
Steinunn Gunnaradóttir, Jóns- 

sonar, fylgikona Lopts Orma- 



964 



REGISTR 



sonar (d. fyrir 1487) 284, 
678. 

SteÍDUiiD Sigurðardóttir, koiia 

Árna Guðmundssonar (fyrir 

1499) 431. 
Steinvör frændkona Halls prests 

Þórarinssonar (uni 1500) 444. 
Steinvör G-uttornisdóttir kona 

Jóns Hallssonar (1500) 484— 

485. 

Steinþór Sölvason (Arngrims- 

sonar) á Hofi i Vatnsdal 

(1497) 342. 
Steinþórsdóttir : Gyríðr. 
Steinþórseyjar fyrir FellsstrÖnd 

134, 135, 201, 202. 
Steinþórsson : Jón, Sigmundr. 
Steinþórsstaðir i E-eykholtsdal 

398-399. 
Stelpusteinshellir í Laugardal 

325. 

Stephán Einarsson nyrðra (15C1) 
553. 

Stephán Gíslason prestr i Odda 

(d. 1615) 454. 
Stephán Helgason í Eljótsdals- 

hóraði (1498) 400. 
Stephán lugimundarson nyrðra 

(1492-1500) 99, 178, 380, 

789, 

Stephán Jónsson biskup i Skál- 
holti (1491—1518), Stepháns 
máldagar 2, 14, 15, 16, 1.7, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 3:^ 34., 35, 36, 37, í^V), 41, 44, 4-5, 
46, 47, 48, 50, 51, 52, 59, Tyi, 
i\% 63, (í4, 65, 67, 69, 70, 72. 
78, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 88, 
88-90, 105 — 108, 109 - llf, 
113-115, 116—117, 118, 123- 



125, 130-131, 132—136, 139— 
140, 152—153, 154, 159, 171- 
172, 179, 181-182, 186-187, 
197—198, 199-200, 205, 232, 
258- 260, 268—270, 276—278, 
284-285, 286, 287-288, 302, 
309-312,324, 334-340, 357- 
358, 364-366, 375-378, 385— 
386, 387-388, 407-408, 4i4- 
415, 433-434, 437, 442, 457, 
4G0, 491-493, 494, 510-512, 
530-531, 532, 536—537, 562, 
566-569, 574, 577, 603-606, 
609-610, 612-613, 615-617, 
620—624, 625 -626, 630, 645- 
646, 655, 668, 673-674, 6h;3, 
695-696, 697—699, 714—719, 
737-739, 754, 767, 7b7 -788, 
793-796, 797-799, 803, 815. 

Stephán Ketilsson nyrðra 
(1495—1505) 260, 264, 388, 
428, 789. 
Stephán Kjartansson í Borgar- 

firði (1710) 2. 
i Stephán Loptsson, Ormssonar 
(1474—1497) 126, 281—282, 
343. 

Stephán pislarvottr 42, 48, 59, 
67, 299. — Stephanus lík- 
neski, Stephanusskript, s]á 
kirkja. 

Stephán Sturluson (Stullason) 

nyrðra (1496-1497) 291. 
Stephán Þórarinsson, Aronsson- 
ar, hróðir Bjaru'A, lögréttumaðr 
áSignýardtöðixm (1493-1497) 
160, 354. 
Stephán Þor.titíjinsson lögróttu- 
maðr i Árue.sdþingi (1501— 
1504) 568, 1)92, 703. 
Stepháu Þorvaldsson lögréttu- 
maðr (1497). 360. 



REGISm 



965 



Stephán ÖgmundssoTi i Skaga- 

firði (1493) 166. 
StephánssOT]: Jón, Oddr, ÞcSr- 

arinn* 
stigi 740. 

Stigr Arason i Hrútaíirði (1724) 
194, 

Stigr Einarssonj frændi (sonr?) 

Einars ísleifsaonar ábóta á 

Munkaþverá (1493 ~~ 1497) 

177-178, 372. 
Stigr Ingimundarson preatr á 

Hrafnagili (1492—1493) 90, 

137, 164. 
stika (mál) 155, 179, 185, 304, 

332, 362, 378, 394, 586, 598, 

724, 742, 802. 
Stika 74 = 
Stikuvik i Bitru 70. 
Stjörnunjj^ri i Skagaiirði 463. 
stóöbrossabeit 5, 71, 455. 
stofa, sjá húaakynni. 
Stokkalækr á líangárvöllura 40. 
stokkar 287. 

stokkíissi (stokkfiskr) 374. 
Stokkhólmr i Svíþjóð 669. 
stokkr, sjá kirkja. 
Stokkseyri i Árnessþingi 623. 
stola, sjá kirkja. 
ötóll 639. Sbr. kirkja. 
Stórá í Saurbæ vostr 74. 
Stóragrjót í Tungusveit 8. 
Stóranúpr í Gnúpverjabrepp 44. 
Stormarn (Stormaren) 378. 379, 

407, 408, 748, 749, 750, 751. 
Stórólfshvoil, sjá HvoU í Hvol- 

hrepp. 

stórpfpur 736. 

stórreki 67. — stórviðr 237. 
Straudir (Hornstrandir) 82, 97, 
402, 461, 462, 505, 528, 641, 



642, 649, 650. 704, 705, 769, 

770, 771. 
Strandir (Langanesstrandir) 697, 

698, 699, 733, 734, 765, 766. 
Strandsel i Mjóafirði vestra 82, 

244. 

Strauranes i Melasveit 59. 
straumr: strönd og straumr 53. 
Straumr i Hraunum suðr 586, 
Strenglaug i Laurentiusbás á 

Heykjanesi 53. 
strengr 46. 
striðmaðr 669. 
strigi 378, 742. 
Strjúgr i Langadal 325. 
strokkr, sjá búsgagn. 
strönd 53. Sbr. straumr, 
Strönd í Hvolhrepp 662-663. 
Strönd í Landeyjum 507-508. 
Ströndi Selvogi 252-253, 500, 

688, 689, 694. 
Strönd (= Vatösleysuströnd) 

við Paxaflóa 299, 303, 304, 

337. 344, 457, 560, 561. 
stuldmaðr 669. 
stuldr 499. 

Stullason, sjá Sturluson. 

Stulle, sjá Sturla. 

Sturla Bjarnason (Ólasonar) 
nyrðra (1507) 607. 

Sturla Hallason iögréttumaðr 
(1500) 496, 497. 

Sturla Magnússon iögréttnmaðr 
nyrðra (1495-1505) 144 - 
146, 236-237, 264, 270— 
271, 273, 413-414. 437, 502, 
553, 575, 582, 629, 789. 

Sturla prestr i Berufirði (c. 1388 

eða fyrri) 32. 
Sturla Sigurðsson nyrðra (1494) 
213. 



Sturla Þórðarson sýslumaðr 
Dalamanna og "bóndi á Stað- 
arfelli (1493—1504) 174- 
176, 183-184, 202, 208-210, 
220 229, 348, 414 — 415, 
551 -552^ 587-588, 617 - 
618, 642, 651 — 652, 690, 
704. 706, 710. 

Stnrludóttir : Margrét. 

Sturluílöti FJjótsdal 198, 345— 
346. 

Sturlureykir í Reykholtsdal 687, 
688. 

Sturlnson: Jón, Stephán, í>órðr. 

Stykkiseyjar á Breiðaíií'ði 79. 

Styr Þorvaldsson skriíari, á 
E-eykjura í Biskupatungum 
(f. 1649; enn á h'íi 1729) 
136, 230, 251, 256, 369, 
418, 479, 514, 550, 554, 
599. 

Stærrafell í Trékyllisvík 83, 
278. 

Stærriakrar i Blönduhh'ð 167, 

404, 633-634. 
Stærrivogar á Rosmhvalanesi 

299, 303—305, 344-345, 

394. 
stöÖull 455. 

Stöðvai'fjörðr eystra 31. 
stöpull (Hóladómkirkju) 197. 

Sjá kirkja. 
subsidium pallii 473. 
Suðrland 10. 
súðþvari 638. 

Suerigj öjá Svíaríki, Sviþjóð. 
Súgandaí'jörðr í Isaijarðarsýslu 

234, 247—249. 
Si'iluhöfn við Sveitsungsvík 466. 
Súlunes i Mfhisveit 59. 
suraarbók, sjá kirkja. 



Sumarliðabær í Holtum 714 — 
715. 

Sumarliðadóttir: Kristín. 
Sumarliðason: Eiríkr, Haldór, 
Sveinn. 

S u m arli ð i B j ar n aso n vestr a 

(]505) 747--748. 
Sumarliði Eiríksson, Loptsson- 

ar (d. 1491) 121, 647, 772, 

808. 
summeran 568. 
summæ festivitates 464. 
Snnd (= Viðeyjarsund) 49, 594, 

649, 662. 
sundmaðr 669. 
sundrgerð 241. 
sundrlæti 239. 
Sunnanfari (blað) 377. 
Sunnifa hústrú Hans Kruckiigh 

769—771. 

Siumifa Jónsdóttir, systir Arna, 
i Húnavatnsþingi (1498) 411. 

Sunnlendingafjórðungr 172, 179. 

sunnudagr 17, 20, 42, 43, 98, 
115, 130, 133, 139, 160, 176, 
182, 188, 220, 221, 250, 252, 
255, 258, 260, 262, 308, 309, 
320, 327, 328, 330, 370, 
371, 380, 393, 397, 401, 406, 
432, 433, 514, 526, 554, 610, 
617, 620, 629, 656, 679, 774, 
784, 795. 

Svalbarð á Svalbarðsatrönd 272, 
291, 295, 366^-367, 380— 
381, 415—416, 419, 804. 

Svalbarð i Þii^tiláfirði 400, 619. 

Svalbarðsötröud við Eyjafjörð 
272, 291, 366. 367, 380, 381, 
415, 529, 530, 761 , 762, 804, 805. 

Svangor „kot í Skorradal" 56, 
57. 58. 



REGISTR 



967 



SvaDSvik i Vatnaíjarðarsveit 

244, 637. 
svaramaðr 320. 
svardagar 107. 249, 563, 622. 
Svarðhóll (nú Svarfhóll) í Geira- 

dal 76. 

Svarfaðardalr i Vaðlaþingi 145, 
151, 216, 253, 254, 307, 422, 
611, 757, 758, 762, 763, 800. 

Svartá i Skagafirði 8. 

Svartagil i Leirársveit 58. 

Svartárdalr i Húnavatnsþingi 
522, 523, 729, 730. 

Svartasker fyrir Fellsströnd 
135, 201, 202. 

Svartbali (nú Svarfhóll) á Mýr- 
um 745. 

Svarthöfðason : Jón, Þorsteinn. 

Svarthöfði Narfason vestra (1492) 
141. 

Svartsbæli (nú kallað Svaðbæli 

= Þorvaldseyri) undir Eyja- 

fjöllum 431—432. 
Svartskinna (MSt. 27. 4to) 213, 

236, 729, 796. 
Svartssou : BöÖvar, Indriði, 

Þorlákr. 
Sveinaskáli, selstöð frá Kallað- 

arnesi 46. 
Sveinatunga i Norðrárdal 460, 

743. 

Sveinbjarnarson : Sigurðr, 
Tumas. 

Sveinbjörn Arnórsson vestra 
(1492) 92. 

Sveinhús i Vatnsfjaiðarsveit 244. 
Sveiun Búaaon vestra (1501) 588. 
Sveinn Eiríksson i Eyjafirði 

(1495—1503) 236, 629. 
Sveinn Gíslason, Sveinssonar í 

Arnessþingi (c. 1620) 454. 



Sveinn Guðmundsson prófentu- 

maðr á Hólum (1492) 87— 

88, 192.^) 
Sveiun Guðmundsson syðra 

(1503 eða fyrri) 658.^) 
Sveinn Guttormsson i Skapta- 

follsþingi (1496) 297. 
Svoiun Hólmfastsson (enn á lííi 

1558) 813. 
Sveinn Jónsson prestr undan 

Hálsi i Hamarsfirði (1492; d. 

fyrir 1500) 32, 120, 123, 

485—486. 
Sveinn Jónsson nyrðra (1502) 

600-601. 
Sveinn Jónsson vestra (1504) 
724. 

Sveinn Magnússon i Kjalarness- 
þingi (1497—1498) 344, 394. 
Sveinn Oddsson í Þverárþingi 

(1500) 476. 
Sveinn Pálsson i Rangárþingi 

(1504) 688—689. 
Sveinn Pótrsson biskup í Skál- 

holti (d. 1476) 66, 88, 89, 

630, 815. 
Sveinn Skúlason vestra (1504) 

676. 

Sveinn Snorrason prestr í Skál- 
holttíbiskupsdæmi (1492) 152. 

Sveinu Sumarliðason, Eiriksson- 
ar, á Griind i Eyjafirði 
(1492—1505) 120-123, 147— 
148, 317 -318. 477-478, 
647—648, 807-810. 

Sveinn Villijálmsson djákn nyrðra 
(1493-1494) 193, 208. 

Sveinu Þórarinssou prestr í 



1) Gœti þó verið einn raaðr. 



Skállioltsbiskupadærai (1500) 
491. 

Sveinn ÞoríÍDDsaoTi í Húna- 
vatnsþingi (1492-1505) 127, 
314, 326, 327, 329, 412, 649, 
660, 791. 

Sveinn Þorsteinsson vestra (1504) 
694-695. 

Sveinsdóttir : (ruðrún. 

Sveiusson : Brynjólfr, Einar, 
Guðlaugr, Jón, Oddr, Pétr, 
Sigurðr, Tumas, Þormóðr, 
Þorvaldr. 

Sveinsstaðir i Þingi 6, 7, 319, 
341, 342, 649, 705, 791. 

SvoÍDungi Andrésson í Þingeyj- 

arþingi (1505-1506) 789. 

Sveinungsvik í Þistilsfirði 619 — 
620. 

svGÍt 96. 

sverÖ 227. 228, 362, 363, 705, 
706. 

Sviaríki, Sviþjóð 9, 378, 379, 
407, 408, 470, 748, 749, 750, 
751, 786, 787. 

svik 12, 238, 241. 

svin 184. — gris 184. — gylta 
184. 

Svínadalr i Dalasýslu 71. 
Svínadalr i Húnavatnsþingi 514, 
680. 

Svínafell i Öræfnm 36. 
Svínavatn í Svinadal i Húna- 

vatnsþingi 281, 314, 360. 
Svínavellir á HöfcJaströnd 234. 
Svíobjúgr í Dölura 67. 
Sviney fyrir Tellsströnd 244. 
Syðridalr i Eyjafirði 478. 
Syðriey á Skagaströud 602. 
Syðrireykjadaln sjá Lundar- 

reykjadalr. 



Syðritunga á Tjöruesi 721 — 
722. 

Syðrivik i Vopnafirði 257—258. 

sýknir dagar 707. 

sylgja, sjá kirkja, 

syndir 238, 239, 240, 241, 243, 
669. — syndadjúp 239. — 
syndalausn 233, 472, 667, 
687. — syndaaralegr lifnaðr 
239. — syndsamJeg verk 239. 
— syndugr maðr, syndug 
manneskja 233, 238. 

synodus 207, 

sýra 712. 

sýsla 323, 391, 634, 635. 
644, 645, 696, 697, 726, 735, 

752, 753. — sýslubréí 645, 
697. — sýslumaðr 322, 323, 
349, 350, 383, 443, 444, 482, 
503, 548, 573, 574, 634, 635, 
644, 660, 074, 675, 683, 686, 
696, 702, 725, 734, 735, 752, 

753, 800, 801. 

systir (nunna) 164, 232. — 

systralag 163. 
Sæból á Ingjaldssandi 286. 
Sælingsdalr i Dalasýsln 70. 
Sælingsdalstunga (Tunga)íSæl- 

ingsdaI69— 70, 74, 277—278, 

678. 

sæludagar 1. — sæluvika 725. 

Sbr. quattuor tempora- 
særad 231, 233, 234. 
Sæmundardóttir : Guðlaug- 
Sæmundarh^ið í Skagafirði 236, 

325. 

Sæmundr 601. Sjá Sveinn 

Jónsson. 
SæraundrÁrnason prestr nyrðra 

. (1497) 372. 

Sæmundr Jónsson syðra, eystra 



REGISTE. 



969 



og nyrðra (1496—1524) 317, 
432, 527—528, 553, 755.^) 

Sæmundr prestr i Kálf holti (fyr- 
ir 1500) 453. 

Sæmundr Símooarson nyrðra 
(1502—1505) 611, 762. 

sæng 18, 157, 179, 206, 287, 
332, 448, 451, 638, 665, 667, 
677, 737, 740, 742, 745, 746. — 
sængrflet 67. — sængrklæði 
178, 183, 638, 735, 740. — 
sængrleppar 664. - - sængr- 
slitri 43. — Sjá dýmir. — 
dúnsæng 639. — Sjá beðjar- 
dýnur. — Sjá beðr. — Sjá 
h.viluvoð. — Sjá linlök. — 
Sjá rekkja. 

særi 707. 

Sævargarðr á HvalfjarðarstrÖnd 
55, 57. 

Sævarland i Laxárdal 524 — 525. 
Böðull 455. — viðgerð og svarí 

á aöðli 445. 
sög 638. 

sögn gamalla manna 81. 

«öfc 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 
104, 106, 107, 108, 109, 
110, 112, 114, 126, 136, 
141, 142, 143, 156, 158, 161, 
162, 178, 193, 198, 227, 228, 
243, 300, 313, 350, 353, 390, 
428, 440, 488, 531, 541, 542, 
560, 647, 694, 695, 702, 710, 
'í^a — sakaráberi 501, 597, 
Ö09. — sakargiptir 351, 480, 
482, 503, 531, 597, 682, 683, 
685, 727, 764, 765. - saka- 

í) Þetta sýnist ult geta verið 
einn maðr, þó að ekki sé það með 
öllu vist. 



fé 108. — sakeyrir, sakeyris- 
peningar 628, 685, 694. 712, 
728, 765, 784, 788, 812. — 
sakferli, sakaferli 139, 205, 
228, 313, 430, 478, 515, 560, 
613, 631, 632, 633, 694, 695, 
764, 766, 767, 790, 800. — 
suknærair gerningar 228. — 
saksóknir 384. — sökumenn 
365. 

Sökur (Sökkur) i Eeykholtsdal 
671. 

söl: öölvafjara 57, 71, 76, 84. 

— sölvanám 455. — sölva- 

ponta 639- 
Sölmundarlækr, sjá Sigmundar- 

lækr. 

söluvoð 768, 780, 781. 

Sölvadalr í Eyjafirði 234. 

Sölvasker á Borgfarfirði 59. 

Sölvason : Steinþór, Þorsteinn. 

SölviAndréssonnyrðra(1493)197. 

Sölvi Brandason prestr í Húna- 
vatnsþingi (1374-1402) 462. 

söngr, r.öngken8la 714, 715. 

söngr (tíðasöngr) og renta, öll 
skylda 32, 132, 198, 452. - 
söngbók. sjá kirkja. — söng- 
hús (= kór) 130, 131. — 
söngkaup 45, 198. 

Sören (SöírenJ Nordby hirðstjóri 
(1520) 182. 

Tabulum, sjá kírkja. 

taða, töður 299, 304, 346, 399, 

440, 694. 
taðkejling 740. 

takmui k 49, 58, 220. 323. 337, 
338, 339, 340, 351, 415, 458. 
4Ö8, 471, 482, 483, 547, 595, 
597, 644, 696. 



970 



REGISTR. 



tálguhnifr 736. 

Tálknafjörðr i BarðaBtrandar- 
sýslu251, 281, 401, 700, 701, 
722, 723, 796. 

talnaband 344. 

Tannstaðabakki i Hrútafirði 411. 

Thaomaa, sjá Thomas, Tumas. 

tarfr, sjá nautpening. 

teigr: hálfsmánaðar teigr 195. 

teikn, ajá kirkja. 

Teitr Eiríksson í Húnavatns- 

þingi (1703) 194, 
Teitr Gunnlaugsson ríki hirð- 

stjóri og lögmaðr i Bjarnanesi 

(enn á Jífi 1467) 506—507, 

576. 

TeitrJóussoniHornafirði (1500) 
527. 

Teitr Jónsaon prestr syðra (1502) 
603. 

Teilr Þorleifsson, Árnasouar, 
hinn ríki i Grlaumbæ (1497— 
1505) 35, 342, 437, 505— 
506, 524, 575—576, 580, 
614, 641- 642, 649—650, 
704—705, 757. 

Teitr Þorsteinsson prestr ayðra 
(1502) 621. 

Teitsdóttir : Guðrún. 

Teitssou : Gunnlaugr, Ketill, 
Ólafr, Páll. 

testament. testamentumbréf, 
testamentumgjöf 128, 184, 
232. 233, 240, 242, 243, 244. 
245, 246, 247, 269, 270, 275, 
313, 336, 357, 358, 399, 431, 
452, 472, 474, 475, 591. 647, 
673, 686, 687. 

texti 267. — textaspjald, sjá 
kirkja. 

Thomas erkibiskup af Kantara- 



byrgi 27, 50, 233, 366, 669. 
— Thoraaslikoeski, sjá kirkja. 
Thomas postuli, Thomasmessa 
664. 

Thomas, ajá að öðru leyti Tum- 

as, Turai. 
Thordh Mathzson 1 Björgvin 

(1505) 771. 
Thumas, sjá Tumas, Tumi. 
tíðir, tiðageið 57, 616, 754. — 

tiðaoffr 20, 54, 70, 437. 
tilíör 371, 

tilgjöf 139, 290, 291, 300, 301. 
tilkall 99, 273, 314, 347, 348. 

504, 549, 578, 613, 614, 698, 

715, 773. 
tillag 52. 
tilliggelsi 245. 
tillögur 535, 551. 
tilræði 311, 609. 
tilskipan 512. 

tiltala, tiltal 10, 97, 121, 245, 
280, 421, 549, 603, 639, 640, 
685, 712. 

tiltekt 111, 510, 535. 

tilverknaðr 801. 

timbr 76, 652. 

tin: tinfat 183, 287, 742, 745, 
746. Sjá kirkja. — tinkanna 
639. — Sjá tint. 

Tindar á Ásum i Húnavatns- 

þingi 381. 383. 

Tindar í Króksfirði 6. 

Tindar á Skarðsströnd 72. 

tint 742, 745, 746. 

Titlingsholt i Melasveit 59. 

tiund 3, 19, 26, 27, 3G, 44, 62, 
64, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 
77. 86, 150, 198, 240, 277, 
288, 310, 437, 452, 512, 556, 
560, 567, 568, 615, 675, 676, 



ÉEGISTE 



737, 768, 770, 780, 781, 796. 
— tíundardagr 548. — tíund- 
argjöf 246, 346, 369, 586, 
ð87, 591, 720, 792. — tiund- 
argerð 246, 357, 424, 547, 
768, 780. tiundarhald 545, 
674, 675, 780. - tiuudarsök 
780. Sjá skiptitíund. 

tjald 736. Sjá kirkja. 

Tjaldaues i Saurbæ i Dalasýalu 
71, 74. — Tjaldaneshólmi 
134, 135, 201, 202. 

tjara 786. 

Tjarnarlækr (= Reykjavikrlækr) 
51. 

Tjarnir i Eyjafirði 583. 
Tjarnir í Ljósavatnsskarði 628 — 

629. 
tjón 113. 

tjörn 299, 457, 729. 

Tjörnes í Suðrþingeyjarþingi 

197, 721, 722. 
tólíFeðmingr 236. 
tólgarkerti 61. 

tollar 155, 240, 376, 560, 612, 
770. — tollvætt 796. Sbr. 
osttoUar. 

Tomas, ajá Tumas, Tumi. 

tonarius, sjá kirkja. 

tóptir 586, 684. 

Torbi, sjá Toríi. 

torf 518, 519, 520. — torfkrók- 
ar 287, 451, 638, 639, 742. — 
torfljár 638, 742, 745. - 
torfskafa 2. — torfskeri 638; 
742, 745. — torfskurðr 46. 
60, 71, 76, 196, 280, 354, 
355. — Sbr. tólfPeðmingr 236. 

Torfadóttir : Oecilia. 

Torfason: Jón, Snæbjöru. 

Torfastaðir i Jökulsárklið 716. 



Toríi Finnbogason (Jónssonar; 
1503) 630—633. 

Torfi Jónssou binn ríki, bóndi 
í Kloía, sýslumaðr í Dalasýslu 
og E-angárþingi (1492 — 1504; 
enn á liíi 3. Júli 1504; dáinn 
íyrir 11. Eebr. 1505) 121, 
122, 347 — 348, 348—349, 
367, 376, 626, 688, 696— 
697, 705 -709, 755-756, 
787—788. 

Toríi Jónsson i Flatey (um 1700) 
476. 

Torfi Sigurðsson í Borgarfirði 

(1710) 2. 
Torfufell i Eyjafirði 583. 
Torfustaðir i Miðfirði 774. 
Torritansfjörðr, sjá Trostans- 

fjörðr. 
tracteran 429. 

Traðarholt í Elóa 622- -623. 

translacions sanctorum (upp- 
tökudagr beina eða heilags 
dóms): Benedicti 145, 432, 
577, 717. — Johannis (Jóns 
Ögmundarsopar) Hólabiskups 
104, 373, 638, 716. — Svipt- 
huni 299. — Thomæ episcopi 
366. 

transskript, transscriptum, tran- 
sumptum 5, 14, 87, 97, 98, 
100, 104, 105, 116, 124, 126, 
127, 135, 138, 139, 149. 165. 
170, 171, 172, 182, 186, 190, 
192, 206, 208, 217, 218, 220, 
242, 254, 262, 263, 275, 276, 
284, 307, 336, 356, 357, 378, 
393, 397. 401, 404, 408, 428, 
442, 468, 469, 476, 491, 492, 
493, 511, 520, 523, 524, 530, 
553, 561, 576, 584, 585, 589, 



972 



RÉGISÍÍl. 



610, 615, 620, 657, 710, 735, 

740, 741, 757, 767, 806. 
tré 56, 74, 339, 340, 455, 456, 460, 

637. — trédiskar 639. — tréfat 

642, 646. Sbr-kirkja. — trékauDa 

639. — trékirk ja 3 1 . Sbr. kjörtré. 
Trékyllisvik á Ströndura 83, 

278, 461, 520. 
trÍDÍtatisdagr 37, 42. — Triui- 

tatislíkueski, Trinitatiöskript, 

sjá kirkja. 
trog, sjá búsgagn. 
Troil, Uno v., erkibiskup i Upp- 

sölum 470. — Troilsbók 470. 
Trostansfjörðr í Barðastrandar- 

sýslu 80, 441, 796. 
trú 13, 238. 
trúlofan 798. 
Trúlsson: Pétr. 
Trundhem, sjá I>rándheimr. 
tröð 455. 

Tumadottir : Þóra. 
Tumas Bucklare (1484) 13. 
Tumas Gregoriasson (Gregorsson, 

Gorgeirsson) nyrðra(149ð) 264. 
Tumas Hjálmsson nyrðra (1495) 

264. 

Tumas Hrafnsson vestra og í 
Húnavatnsþingi (1492—1500) 
139, 349, 593. 

Tumas Jónsson lögróttumaðr i 
ísafjarðarsýslu (1494- 1505) 
217, 283, 388, 425, 479, 502, 
526, 538, 562, Ö95, -682—685, 
689, 763—765. 

Tumas Jónsson i Gunnarsbolti 
(1497) 376^ 

Tumas Ólafsson bróðir á Helga- 
íelli (1493) 157. 

Tunias Sveinbjarnarson nyrðra 
(1493) 164, 191. 



Tumas Sveinsson prestr nyrðra 
(1492— 149i) 90, 161, 168, 
208. 

Tumas Þorbjarnarson lögréttu- 

raaðr (1497) 360. 
Turaasdóttir: Gunnhildr. 
Tumasson: Bruramann, Eyvindr, 

Guttorrar, Jón, Pétr. 
Tumi á Álptamýri (afleystr 1505) 

794. 

tún 456, 586, 621. — túugarðr 
59. 

Tunga i Andakil 60. 
Tunga 1 Bitru 85, 95, 143. 
Tunga i BoiuQgarvík 244. 
Tunga i Biskupstungum, sjá 

Bræðratunga. 
Tunga miUi Ennis og Höfða á 

Snæíellsnesi 244, 639-640, 

713. 

Tunga 1 Skutilsíirði 685, 806. 
Tunga i Steiugrimsfirði (TröUa- 

tunga) 409—410, 655—656. 
Tunga í Sælingsdal, sjá Sæl- 

ingsdaUtunga. 
Tunga á Tjörnesi 197. 
Tunga í Viðidal, sjá Víðidals- 

tunga. 

Tunga í Örlygshöfn 1 Patreks- 

firði 723-724, 798. 
Túngarðr á Pellsströnd 184. 
Tunguá i Melasveit 59. 
Tunguey á Steingrimsfirði 656. 
TuDgufell 1 Hrunamannahrepp 

356. 

Tungusker á Steingrimsfirði 
655. 

Tunguskógr í Botnsdal 806. 

Sbr. Tunga í Skutilsfirði. 
tunguskæði 239. 
tunguspottr 587, 588. 



ííEGlSííl. 



m 



TuDgusveít í Skagafirði 7, 477, 
523. 

tuDoa 185, 304, 894. 712, 736, 
742, 744, 802, 812. — tunnu- 
hróf 41, 43. — tuDDuketill 
746. 

turibulum (reykelsiabolli) argen- 

tum 464. 
tveggja postula messa á vor 

(Philippi & Jacobi) 174, 207, 

419, 420, 633, 634. — Petri 

& Pauli 215. 
tvimæli 730, 776, 783, 806. 
tvitugraessa 116- 
tygi 189, 417. 654. — tygjað 

fólk 705, 706. 
tylftardömr 217, 273. 314, 349, 

479, 496, 508, 531, 557, 569, 

606. 

tylftareiðr 91, 106, 169. 
Tyrbingr, sjá Tyrfingr. 
Tyríingr JónssoD vestra (1497) 
348. 

'^y^fingsson : Haldór. 

Tyrfingastaðir á Akranesi 58. 

týadagr 407. 

tölufé 184. 

*öag 287, 638, 746. 

^^fliótsvatn { ÞÍDgvaliarsveit 
^'^^ 48. 

^^^^ í^orieifssoD i Öxarfirði (fyr- 
1300) 215, 

Ulfrun Þorsteinsdóttir i SælÍDgs- 

Jalstungu (1427-1451) 70. 

Ulísstaðir 1 Blönduhlið 346- 
347. 

l^lvéðÍDD (ÚlfhéðÍDD) Þorsteins- 
^son i Selvogi (1495) 252. 
685, 712. - ulláklæði, sjá 
aklaBði, — ulldúkr 638, 639, 



742. - ullarklæði 745. — 
ullhaodklæði 742. 
umboð 5, 86, 87, 91, 93, 102, 
115, 142, 160, 170, 180, 209, 
211, 221, 224, 230, 257, 261, 
273, 274, 281, 282, 287, 288, 
290, 291, 292, 293, 296, 300, 
315, 317, 337, 338, 339, 340, 
343, 352, 355, 365, 369, 384, 

390, 394, 397, 422, 425, 426, 
428, 439, 440, 488, 489, 513, 
515, 533, 534, 549, 550, 572, 
584, 585, 594, 595, 596, 597, 
598, 601, 602, 604, 613, 624, 
645, 658, 659, 660, 661, 662, 
663. 664, 697, 711, 724, 725, 
730, 734, 752, 753, 755, 756, 
757, 761, 766, 772. — um- 
boðsbréf 284, 292, 336, 396, 
506, 514, 516, 659, 660, 661. 
— umboðshald 289. — um- 
boðsmaðr 4, 10, 12, 86, 87, 
88, 89, 91, 92, 94. 96, 101, 
102, 108, 113, 115, 119, 120, 
140, 141, 169, 173, 174. 178, 
181, 194, 203, 208, 212, 226, 
229, 245, 246, 249, 261, 268, 
269, 270, 290, 293, 297. 301, 
302, 314, 315, 318, 319, 320, 
322, 332, 345, 347, 349, 
350, 351, 369, 375, 382, 384, 

391, 396, 408, 427, 440, 479, 
482, 483, 488, 489, 495, 510, 
522, 531, 532, 534, 540. 541, 
546, 547, Ö48, 594. 595, 597, 
601, 602, 606, 609, 620, 625, 
633, 634, 635, 672, 674, 676, 
682, 688, 693, 694, 701. 708, 
712, 722, 723, 727, 728, 734, 
735, 741, 750, 752, 753, 763, 
765, 771, 772. 774, 775, 777 



974 



JEtÉGÍSTR. 



779, 791, 792, 806, 809, 
810. 

nmmerki 177, 251, 299, 304, 
306, 399, 405, 561, 586, 636, 
648, 694, 714. 

umsjá 96. 

undanbrögð 97. 

undaníærsla 107, 119, 120. 

undecim raillia virginum 437 
525, 

undir Felli, sjá Pell. 
undirhyggja 241. 
undirlagsbróf 318. 
undirmenn 234, 246. 
unsagning 654. 
uppfæði, uppfæðsla 235, 619. 
uppgjöf 52, 512. 
uppganga 299. 
upphaldsstika, sjá kirkja. 
uppheldi kristindóms 86. 
upplag, upplagsbróf 171, 257, 

258, 262, 269, 296, 311, 334, 

396, 436, 554, 636, 649, 699, 

720, 733. 
upplesning 776. 
Uppsalir í Horiiafirði 452. 
Uppsalir i Sviþjóð 470. 
uppskafningr (uppskaíið bróf) 

329, 543. 
uppsteytr 323. 

uppstigniugardagr 182, 201, 

258, 296, 412, 484, 669, 690, 

692. 763. 
Urbanus páfi 161, 269. — Ur- 

banusskript, sjá kirkja. 
Urðarheiði i Öxarfirði 466. 
Urðir i Svarfaðardal 611, 756, 

758, 768. 
úríör 349. 

úrskurðr, úrskurðarbróf 6, 111, 
112, 113, 125, 102, 153, 266, 



313, 314, 351, 386, 397, 398, 
418, 436. 437, 443, 494, 503, 
505, 517, 518, 527, 531, 533, 
534, 539, 553, 566, 596, 617, 
622, 633, 646, 651, 653, 656, 
660, 688, 689, 708, 775, 814. 

Ursula mær 526. 

utanfarir 322. 369. 

utaustefna 503. 

útaríar 358. 

útbeit 77. 

útbrot 637. 

úthagar 770. 

útidyr 520. — útidyrastafr 222 
útihús, úthús 25, 201, 667. 
útisetumenn 9. 

útlausnir 611, 683, 767, 768, 

779, 780. 
útlegð 570, 571, 609. — útlegð- 

arlýsing 6. — útlegðarverk 

7, 753. — útlægir menn 97, 

443, 444. 
útlendingar, útlenzkir menn 573, 

574, 802, 803. 
útlönd, útjarðir 58, 274. 
Útmannasveit i Múlaþingi 15, 

21, 22, 351, 385, 485, 486, 

512. 

útsetning (af sakramenti) 616. 
Útskálar i Garði 513, 593. 
útskript 219, 571. 
úttekt 343. 

uxi, sjá nautpeuing. — uxahúð 
740. 

Vað i Skriðuhverfi 370, 386— 
387. 

Vaðlaþing (Vöðlaþing) 140, 203. 

vaðmál 5, 6, 49, 68, 69, 85, 
114, 179, 184, 186, 285, 362, 
437, 447, 452, 459, 474, 552, 



ÍIÉGISTR. 



586, 598, 627, 628, 636, 685, 
724, 740, 764. — óþæft vað- 
mál 740. — þæft 740. — 
brókavaðmál 627, 628. — 
ileguvaðmál 627. 

Valagnúpar á Reykjauesi 49. 

"Valbjarnarvellir á Mýrum 743. 

vald 106. — vald og vernd 
238. — vald kirkjunuar, sjá 
kirkja. — valdsmaðr (-mann) 
5, 319, 353, 606, 660, 674, 
791, 792, 812. 

Valdasou : Jón. 

Valdi Guðlaugsson í Árnessþingi 

(c. 1650) 454. 
Valdi Hólmfastsson í Árness- 

þingi (um 1505) 813. 
Valdi Þorvarðsson, líklega syðra') 

(1505) 797. 
Valentinus martyr 165. 
Valerianua, ajá Valrianus. 
Valerianusdóttir : Guðrún. 
Valerianusson : Eiríkr. 
Valgerðr, Skálholtskona (1502) 

628 

Valgerðr Þórðardóttir, Helga- 
sonar, frá Staðaríelli (1499) 
423—424. 

valinkunnir menn 228, 597. 

Vallanes á VöUum 24, 26, 512, 
716. 

Valrianus Bjarnason í Húna- 

vatnaþingí (1501) 580. 
valsmaðr 669. 

Valtýr Sigurðsson, ervo Bjarna 
Ólafsaon (1496) 305. 

1) Bréfið er að vísu gert í 
Eyjafirði, en snertir Þorvarð lög- 
niann, og hefir Valdi h'klega ver- 
ið í för meö honum að sunnan. 

Dipl. lal. YII. B, 



ðt5 

Valvar ð arskrið a i B er ufir ði 

eystra 32. 
Valþjóísstaðr í Fljótsdal 25, 

310, 345, 395. 
vandræði 210. 
vanhenta 113. 
vanrétti 707. 
vanvirða 129. 

vara 32, 54, 57, 64, 76. — 
vöruvirt góz 244. Sbr. varn- 
aðr. 

varða 237, 452, 621. 
varðhaldseingill 243. 
varðveizla 1, 427. 
Varmá i Mosfellssveit 800, 801. 
Varmalækr í Andakíl 743, 744. 
varmenska 96. 

varnaðr, varningr 189, 295, 
304, 724, 806. — falslaus, 
ófalsaðr varnaðr 495, 497. — 
útlendr 377. 

varreka, sjá búsgagn. 

vasa 464. 

vatn, vötn 59, 221, 694, 720, 

770, 799. 
vatn og fúi 40. 

vatu: vatnssóku 294.— vatns- 
handklæði 745. — vatnsberi, 
sjá kirkja. — vatnskall 178, 
287, 736, 746. Sjá kirkja. 
vatnsketiU, sjá kirkja. 

Vatn hið neðra í Gufudalssveit 
77. 

Vatu í Hálsasveit 3. 
Vatn (= Hreðavatu) i Norðrár- 
dal 743. 

Vatnadalr í Súgandafirði 248, 
740. 

Vatnsdalr í Húnavatnsþingi 7, 
104, 105, 127, 180, 181, 279, 
281, 315, 318, 320, 326, 330, 

62 



ðté 



342, 643, 649, 656-662, 719, 
791. 

Vatnsendi í Eyjafirði 583. 

Vatusendi í ÓlaMrÖi 140-141. 

Vatnsfjöröri ísafjarðarsýslu 155, 
225, 232, 238, 242, 244, 
256-257, 276 — 277, 285, 
286, 336, 348 — 349, 354, 
515, 521-522, 532 — 536, 
603,612-613,636-639, 654, 
657, 658, 694-695, 760, 806. 

Vatusliorn i Haukadal 68, 92, 
95, 101, 105, 116, 141, 160, 
174, 226, 286, 289, 291, 439, 
484, 634, 690, 705, 708, 725, 
734, 752, 774, 785. 

Vatnskatlar fyrir iunan Fagra- 
dal á Rosmhvalauesi 457. 

Vatnsleysaí Biskupstungum 470. 

Vatnsleysuströnd við Faxaflóa 
513. 

vatusmaðr 669. 

Vatusnes í Húnavatnsþingi 409, 
720. 

Vatnsskarð milli Hegraness og 

HúuavatuHþings 123. 
Vatfcarnes i Skálmaríirði 402. 
vax 742> 802. Sjá kirkja. 
Vébjarnarnaust á Ströndum 462. 
vébönd 573. 

veffæri 449. — vefstaðr 639. 
Veggir i Staflioltsfcungum 743, 
744. 

veiðar, veiðiskapr 50, 54, 55, 
57, 58, 67, 346, 455, 558, 
559. — veiðiatöð 2, 694, 770. 
— kjörveiði 64. Sbr. öngl- 
ar. 

Vtíiðileysa á Ströndum 462. 
Veigastaðir á Svalbarðsatrönd 
415. 



veikleiki kvenlegrar náttúru 239. 
veita 59. 

vel bornir (burðngir) raenri 226, 

692, 770, 786. 
Vellaukatla (eysfcri) á Melrakka- 

sléttu 466. 
Vellir í Flóa 455. 
Vellir í Hítardal 745. 
Vellir = LaugardalsvelHr 325. 
Vellir(nir, sem nú er í tali kall- 

að Völlurnar) í Múlaþingi 25, 

26, 211, 222, 233, 5U, 512, 

716. 

Vellir í Svaríaðardal 254, 393, 
421—422,496, 499, 582, 603, 
688, 692. 

Vende, ajá Vindr. 

venzlamenn 127. 

ver 279, 294, 343. — verleigur 
385. — vermenn 9. - vertíð 
45. — vervist 17, 24. 

Verið (= Álptaver) 295 -297 

verðaurar 183, 683. 

VBrðmarskelda i Saurbæ 71. 

verkamenu 548. 

verkhestr 455. 

vermaðr 669. 

vermifat (rótt; íafc vernizat) 2ð7- 
Vermundarson : Þórðr. 
Vermundr Bjaruaaon í Keldu- 

Wfi (fyrir 1300) 215. 
Vermundr Öruólfeson ábóti 

Helgafelli (1403—1416) 616-- 

G17. 

vernd 105, 106. — vernd heu- 
agrar 

Skálholfcskirkju 171. — 

vernd og umsjá 96. 
verzlun 377-378, 407. Sbr. ein- 
kaup, hálfatykkiskl^ði, vara, 
varnaðr, varningn þriðjunga- 
kl^ði. 



ílEGÍSTE,. 



977 



Veroizað fat 740. 

Vestíirðir IG, 81, 514, 516, 535, 
537. — 'Vestíirðiagar 561 — 

■ 562, 696. — VestíirðÍDgafjórð- 
ungr 276. — Vestfirðingaskrá 
537, 562-566. 

vestiuieutani rubrum 464. Sbr. 
klæðnaðr. 

Vestra au n aeyj ar 13» 41 , 43, 
696, 736. 

Vestrárdalr i Vopnafirði 345. 

Vestrheimr (Amerika) 374. 

Vestrhóp (Vestarahóp) í Húua- 
vatnsþiugi 409, 581, 592, 598, 
719, 721, 757, 758, 810. 

vetrarbeit 454. 

vetrnætr 153, 404, 405, 455. 

vetrseta 573, 574. 

vetrungr, sjá nautpeuing. 

viðan (til húsa) 59. 

^iðar í Reykjadai 731—732. 

^íðastaðir á Útmannasveit 512. 

Viðey ruoð Suudum, Viðeyjar- 
Wauatr, Viðeyingar 50, 205. 
298-299, 303 — 304, 325, 
334-340, 344, 357, 394, 398, 
507, 560- 561, 585-586, 
593^-594, 622, 624, 635- 
636, 648, 649, 659, 662- 
663, 677-678, 788. — Við- 
eyjarsund 585, 586. 

^^ðgerð á söðli 445. 

Viðidalr i Húnavatnsþingi 180, 
343, 505, 506, 613, 
650, 657, 662, 711, 772, 

vÍvM'^ ^ Steingrímsfirði 283. 
^ðidalstunga (Tunga) 1 Viðidal 
195, 263, 313- 314, 
^19^320,343,351-354, 386 
^69--470, 476-477, 558^ 



560, 649, 650, 653, 662 712— 
713, 756, 758, 768, 779—781. 

— Víðidalstuuguheiði 558 — 
560. — VíðidaLstunguslagr 

(1483) 476—477. 
Víðilækr í Þverárhlið 744. 
Víðimýri í Skagafirði 391-392, 

418-419. 
Víðivellir í Blöuduhlíð 207, 487, 

524, 555-560, 600 — 601, 

766. 

Víðivellir í Mjótsdal 198, 447. 

viðr, viðir 110, 111, 234, 434, 
449, 461, 462, 518, 519, 520. 
683. - naglfastr viðr 591.-- 
stórviðr 237. — viðarhögg 46, 
452. — viðarkrókar 740. — 
viðreki, viðarreki 5, 6, 24, 
49, 58, 70, Ih 288, 339, 
415, 455, 461, 462, 466, 720. 

viðrueíni: biskup, Jóu Tuma- 
sou, Þórólfr Ogmund.sson. — 
biskupssou, Maguús Þórólís- 
son. — daur, Jón Björnssou. 

— greipaglenuir, Jóu Eiuars- 
son. — hjálmr, Jón Jónssou. 

— hraði, Þorsteinu. — hæru- 
langr, Ásmundr Jónsson. — 
íslendingr, Jóu Jónssou. — 
Jórsalaíari, Björu Eiuarssou. 

— kalekr, Jóu. — laughryggja, . 
Sigriðr. - litli, Erleudr, Hal- 
dór. — pungr, Jón. — rámr, 
Jón Þorgeirssou. — ríki, 
Björn Þorleifsson,Teitr G-uun- 
laugsson, Torfi Jóusson, Vig- 
fús Þórðarsou.— ríkismanna- 
íæla, Pétr Sveinsson. — ryt(r), 
Jón. — skálakona, Katla. — 
spjóti, Ólafr. — 

viðrþurft búksins 534. 



978 



RÉGISÍR. 



viðtal 158. 

Viðvikí Skagafirði 87—88, J68, 
371-372, 462-463, 508- 
50í), 545, 592, 624, 646. — 
Viðvikrsveit 505, 545, 592, 
624, 646. 

Vífilsmj'rar í Onundarfirði 387 — 
388. 

vig» vígaferli, vígsmál 127, 172 — 
173, 208 — 210, 212, 217— 
218, 359, 360, 388, 540, 589, 
590, 701, 741, 751, 789, 801. 
— vigsbætr 209, 305, 358, 
359, 364, 388. — viglýsing 
203, 217, 218, 361, 631, 
789, 801. 

Vigdís ArDadóttir uyrðra (1503 
eða fyrri) 633—634. 

Vigdis Haldórsdóttir, Hákonar- 
sonar, systurdóttir Guðna 
Jónssonar (1505) 764-765. 

Vigdís IUugadóttir vestra (1502) 
604, 

Vigdís Jónsdóttir, £>orlákssonar, 
kona Olafs Filippussonar), 
(1492-1500) 136—137, 138- 
139, 255-256, 313 — 315, 
351 - 354, 385 -386, 533-536. 

vígðs vatns ketíll, sjá kirkja. 

Vigfús vestra (1494) 226—228. 

Vigfús Erlendsson, Erlendsson- 
ar, aíðar hirðstjóri og lögraaðr 
(1495-1505) 285, 311-312, 
333 —334, 356, 609, 612, 
748-750, 805—806. 

Vigfús Erleudsson prófastr á 
Setbergi (d. 1781) 53. 

Vigfús Gíalason sýslu ra aðr á 
Hvoli (d. 1647) 453. 

Vigfús Guðmuudsson vestra 
(1498) 396-397. 



Vigfús Hallsteinsson, Eiriksson* 

ar, i Keldunesi (c. 1330) 214. 
Vigfús Illugason 604. Sjá Vig- 

dís Illugadóttir. 
Vigfús Ingjaldsson ráðsraaðr á 

Eiðum (c. 1440—1450) 385. 
Vigfús ísleifsson prestr í Sól- 

heimaþingum (d. 1731) 53. 
Vigfús Jónsson, Pálssonar^ sýslu- 

maðr áKalastöðum (d. 1595) 15. 
Vigfús Jónsson í Árnessþingi 

(1636) 453. 
Vigfús Jónsson, biskups Vig- 

fússonar, á Leirá (um 1700) 

620. 

Vigfús Jónssou prófastr í Hlfc- 

ardal (d. 1776) 359. 
Vigfús Oddsson prestr í Gaul- 

verjabæ (d. 1650) 453. 
VigfúsSigmundsson (Sigurðsson) 

nyrðra (1495) 265. 
Vigfús Snorrasou í Borgarfirði 

(1493) 162. 
Vigfús (Fúsi) iJórðarson hinn 

riki, lögréttumaðr og bóndi á 

Borg á Mýrum (1495—1505) 

270, 427, 493, 570, 752, 796, 

799, 803-804. 
Vigfús Þorsteinsson nyrðra 

(1495) 264. 
Vigfúsdóttir: Hólmfríðr, Mar- 

grét. 

Vigfússon : Árni, Geir, Jón, 

Magnús, Þorgils. 
Vighólsstaðir á Eellsströnd 244. 
vigiliæ festorum 187, 309, 512, 

804. 

Vigravik á Akranesi 57. 

vigsla 619, 767. — vígslubréf 
277. 364. - vigslumáldagi 
609, — vigslukaggr 639. 



m 



REGISTR. 



Vik i Bitru 851 
Vik á Seltjarnarnesi, sjá Eeykja- 
vík. 

Vik i Staðarsveit i Skagaíirði 

(útfrá Stað) 221—222, 229— 

230, 643, 721—722. 
Vikingsstaðir i Eeykjadal 169. 
Vilborg Jónsdóttir, Sigoíunds- 

sonar (1505) 756—758. 
Vilchin biskup í Skálholti (d. 

1405), Vilchinsmáldagar 8, 

15, 82, 45, 50, 63, 454. 
Vilhjálmr Orrasson syðra (d. 

1494 eða fyrri) 205. 
Vilhjálmsson: Pinnr, Jón, Niku- 

lás, Sveinn, Þorkell. 
vili og vitorð 95, 142. 
Villingadalr (hvortveggja) í 

Eyjafirði 583. 
Villingaholt i Elóa 688, 692. 
ViUinganes i Skagafirði 413 — 

414, 577-578. 
Villingavatn i Grafningi 47, 48. 
vinátta 88, 89. 

Vindr (Vende, Wende) 9, 378, 
407, 408, 483, 484, 748, 
749, 750, 751. 

Vindæli (Viudhæli) á Skaga- 
strönd 602, 659—662. 

vingjafir 719, 720. 

vÍDÍr og venzlamenn 127, 210, 
246, 370. 

vinnunienn 343, 652. 

vinnumissir 489, 510. 

yiravirkisgerð 155. 

virðing (mat), virðingargerð 97, 
212, 292, 449, 513, 547, 548, 
666. — virðingarfé (góz) 18, 
32, 210. 450, 638. - virðingar- 
menn 3, 10. 

yirki (vigi) 294, — virkisvetr (á 



979 

Eeykhólum 1482 — 1483) 
294. 

viseyrir 644, 696. 

visitazia; visitaziubók 2, 16, 
81, 134, 135, 136, 154, 159, 
609, 630, 737, 754, 779. 

visfc 163, 385. 

vitakúpur 287. — vitaskálar 
287. 



vitni 91, 93, 94, 


96, 


101, 


102, 


114, 125, 


175, 


180, 


181, 


184, 


193, 212, 


226, 


228, 


229, 


248, 


261, 206, 


269, 


270, 


271, 


290. 


296. 301, 


350, 


352, 


353, 


361, 


381, 382, 


398, 


426, 


430, 


440, 


482, 488, 


489, 


509, 


510, 


542, 


550, 551, 


564. 


593, 


596, 


597, 


607, 602, 


647, 


650, 


656. 


657, 


658, 659, 


660, 


672, 


676, 


689, 


693, 703, 


711, 


7i2, 


720, 


753, 


779, 780, 


782, 


783, 


784, 


792, 


809, 811, 


812. 





vitnisbui'ðr 


vitnisburð 


arbréf 


10, 


12, 


102, 


122. 124, 


125, 


127, 


128, 


129, 


130, 136, 


137, 


138. 


141, 


144, 


147, 158, 


162, 


164, 


165, 


167, 


170, i90, 


192, 


203, 


205, 


206, 


212, 213, 


215, 


220, 


221, 


222, 


229, 231. 


247, 


248, 


249, 


256, 


257, 258. 


275, 


281, 


284, 


294, 


295, 301, 


308, 


309. 


320, 


329, 


335, 336, 


337, 


338, 


339, 


340, 


341, 3í4, 


307, 


308, 


380, 


385, 


396, 397, 


404, 


410. 


414, 


415, 


418, 419, 


424, 


425, 


431, 


432, 


4o0, 467, 


468, 


469, 


476, 


477, 


489, 490, 


506, 


507, 


520, 


521, 


522 560, 


5bl, 


582, 


587, 


597, 


598, C04, 


605, 


607, 


621, 


634, 


643. 653, 


tí55. 


657, 


662, 


663, 


679, 68ií, 


687, 


688, 


689, 


698, 


701, 702, 


703, 


729, 


730, 


73;j, 


734, 741, 


748, 


755, 


758. 


759. 


763^ 773, 


774, 


7y5, 


777, 


778, 



I 



980 



EEQISTR. 



79:), 800, 80fi, 807. - vitnisbréf 
12. — vituisraenn 221. 

vitorð 95, 97, 142. 

Vitusmessa (Vitus martyr) 603, 
696. 

voð 95, 156, 157, 179, 186, 
194, 285, 362, 459, 473, 598, 
627, 724, 740, 742, 802. — 
tvítug voð 287, 332. — verk 
tilvoðarl56, 742. Sbr. hafn- 
arvoð, söluvoð, vaðiijál. 

Vogar(nir = Kviguvogar) í 
Gullbringusýalu 457. 

Vogar i Leirársveit 58. 

Vogar við Mývatn 681. 

Vogar í Vatnsfjarðarsveit 637. 
Sbr. Vogr- 

Vogr á Fellsströnd 244. 

Vogr á Mýrum 745. 

Vogr i Vatn sfj ar ðars veit 244. 
Sbr. Vogar. 

Vogslækr (= Kópavogslækr), 
rekamark Engeyjarkirkju 51. 

Volafall ] Svinadal 71. 

volamaðr 669, 

vonarvölr 246. 

vond verk 242. 

vopn 347, 362, 390, 654, 706. 
— Sjá atgeir. — bogi 705, 
706. — byssa 705, 706. — 
Sjá spjót. — Sjá sverð. Sbr. 
hertygi. 

Vopnafjörðr eystra 17, 18, 19, 
20, 257, 258, 465, 512. 

vor frú 243, 444, 538. — vor 
írú messa 430. 

vorlag 301. 

vottar 94, 95, 101, 103, 142, 
193, 218, 221, 249, 261, 268, 
296, 301, 827, 350, 352, 439, 
488, 545, 564, 601, 620, 625, 



656, 658, 682, 702, 703, 766, 
808. — vottabréf 705. — 
vottorð 99, 105. 
votum 767. 

Vælugerði i Elóa 152. 

vætt 49, 153, 154, 155. 184, 
187, 285, 288, 337, 417, 
466, 578, 579, 608, 672. 677, 

' 712, 718, 738, 744, 746, 764, 
771. 797. 

völlr (tún) 227. 

VöIIr neðri i Flóa 454. 

Völlr ] Hvolhrepp 40. 

vöndlar 155, 184, 639, 746. 

Vörðuholt { Melasveit 59. 

Vörðuhús á Akranesi 56. 

vöxtr (fjár) 354. 

Wende, sjá Vindr. 
Wigfús, sjá Vigfua. 
Worm, Chr. 715. 

Yíirbót 767. 
yíirgangr 12, 653. 
yfirreið 198. 

yfirsýn 97, 434, 482, 483, 551, 

586, 735. 
Yslandh (-landt, -landtt), sjá ís- 

land. 

Ytrafell á Pellsströnd 6. 
Ytridalr i Eyjafirði 761 -762. 
Ytrihólmr á Akrauesi 57. 
y trihr eppr, sjá Hrun am an n str 
hreppr. 

Ytrllönguhlíð i Hörgárdal 434 - 
435. 

Ytrivellir i Miðíirði 98. 

Yz t i sk áli u n dir Ey j afj öUum 

432—433, 805—806. 
yztu endiraörk 171, 508, 559, 

770. 



REQISTR 



981 



yxÐ, s]á nautpenÍDg. 

I»ambá i Bitru 85. 
JÞambárvellir i Bitru 70. 
þangskurðr 455. 
þarfahús 667. 

þarílegir peningar, þarflegt góz 
18, 31, 89, 157, 179, 187, 
195, 197, 209, 233, 243, 254, 
283, 288, 291, 316, 325, 326, 
327, 376, 437, 481, 513, 544, 
583, 629, 633, 640, 715, 720, 
737, 748, 762, 790, 798. 

þari 454, 455. 

þaufari 739. 

þegn 172, 322, 429. — þegn- 
gildi 172, 632, 802. — 
þegnskylda 267, 322. 

þelahögg, sjá kirkja. 

Þerneyjarsund á Kollaíirði 153. 

Þernuvik í Ögurssveit 82. 

£»óttmarsson : Sigurðr. 

þexla 736. 

þing (Alþingi) 322, 368, 538, 

596, 634, 635, 706, 707, 708, 
709. Sbr. Öxarárþing. 

þÍDg (héraðsþing) 5, 7, 212, 
229, 301, 471, 472, 485, 564, 

597, 688, 693; 725, 726, 775. 
— þriggja hreppaþing 137, 
274. 

þing (sókn) 204, 366. 
þing (góðir gripir) 481. 
þiogá (þinghá) 77. 

þiögaprestr 26, 75, 132, 335, 
512. 

Þingeyjarþing 223, 272, 291, 
367,. 400, 799. 

l>ingeyrar i Hunavafcnsþingi, 
í'ingeyraklaustr 194 — 195, 
203-204,263, 298, 313—314, 



326-330, 373 - 374, 382, 
461 ~ 462, 508, 555 — 558, 
581, 582, 643, 719, 761, 776, 
783. 

þingfararkaup 322, 634, 635. 
þinghestar 71. 
þingkostr 573, 574. 
þingmenn 352, 564, 597, 650, 
775. 

Þingmúli í Skriðdal 29. 

þingsafglöpun 708. 

JÞingskáli á Rangárvöllum 688. 

þingstaðr 93, 101, 160, 211, 
226, 248, 265, 290, 300, 319, 
348, 390, 480, 484, 531, 
541, 602, 631, 634, 692, 711, 
722, 725, 752, 756, 774, 791. 

þÍDgstefna 353. 

þingtollar 323. 

ÞingvöUr við Öxará 12, 53, 
216, 218, 271, 272, 504, 505, 
506, 507, 580, 641, 642, 701, 
702, 713. 

Þistilsfjörðr i Þingeyjarþingi 

419, 420, 466, 619, 620. 
þjalir 739. 

ÞjóðóJfsson : Jón, Sigurðr. 
þjófr 96, 97. — þjófssök 95. 
þjónn 786. 

þjónuata 116, 145, 216, 322, 
' 663, 784, 790. 
þjónustukona 88. 
þjónustulauu 203, 204, 386, 387, 

420, 421, 433, 475, 646, 680, 
723. 

þjónustumaðr 204, 296, 613. 
þjónustutekja 107, 108, 1,14, 
783. 

Þjórsá 46, 376, 621, 678, 696, 

697, 788. 
Þóra Bjarnardóttir, Þorleifsson- 



982 



REGISTR. 



sonar, kona Guðna Jónasouar 

(1502) 591. 
Þóra Gottskálksdóttir, Þorvalds- 

sonar,í HúnavatnsþÍngi (1502) 

602—603. 
£>óra Guðmundardóttir í Þing- 

eyjarþingi (1494) 215. 
Þóra Tumadóttir, ónaagi í Dala- 

sýslu (1493—1494) 174—176, 

226—229. 
Þóra Þórarinsdóttir kona Daða 

Arasonar (1502) 603—606. 
líórálfr GÍzurarson nyrðra (1493) 

180-181. 
Þórálír Guðmundsson (vegiun 

1500) 531-532. 
Þórálfr Oddsson umboðsmaðr 

Hólastóls (1492) 91, 149, 151. 
Þórálfr Ólaísson ve^tra (1502) 605. 
Þórálfr, sbr. Þórólfr. 

r 

Þórarinn Askelsson i Rangár- 
þingi (1497) 376, 377. 

Þórariun Bjaruason vestra, bróð- 
ir sira Páls í Hjarðarholti og 
faÖir sira Þorsteins (c. 1450) 
124. 

Þórarinn Brandsson undir Eyja- 

um (1494) 225. 
Þórarinu Eyjólfsson prestr eystra 

(1497- 1499) 345, 431. 
Þórarinn líelgasou i HornafirðÍ 

(uTu 1500) 449. 
Þ ór ar i n n Jó u sso n (í Gri m s ey 

1492) 115. 
Þórariun Jónsson syðra (1496) 

299. 

Þórariun Jónsson nyrðra (1493 — 

1500) 180-181, 581. 
Þórarinn Stepliánsson i Kross- 

holti (1495-1504) 285, 615, 

745. 



Þórarinsdóttir: Kristinj Þóra. 

Þórarinsson : Árni, Bjarni, 
Brandr, Einar, Guðmundr, 
Hallr, Hrafuj Jón, Stephán, 
Sveinu, Þorlákr, Þorsteinn, 
Þorvarðr. 

Þorbergsson : Haldór. 

ÞorbjargarstaðiríLaxárdallOB — 
109. 

Þorbjarnarson : Árni, Ásbjöru, 
Ásgrímr, Eirikr, Ólafr, SkúH; 
Tumas. 

Þorbjörg Brandsdóttir, kona 
Ásgrims Þorbjarnarsonar 
(1494-1505)211—212, 791— 
792. 

Þorbjörg Guðinadóttir í Holti í 

Saurbæ (1482-1483) 294. 
Þorbjörg Ólafsdóttir tóna Geir- 

muudarsonar, kona Audrésar 

Guðmuudssonar (1493 — 1501) 

159- 160, 262, 520 — 521, 

526—527, 586-587. 
Þoibjörg Ormsdóttir, Suorrasou- 

ar, koua Ólafs tóua Þorleifs- 

souar (enu á lífi 1394) 71. 
Þorbjörg Sigurðardóttir á Kúlu 

(c. 1700) 176. 
Þorbjörn Ámundason prestr á 

Gilsbakka og próíastr milli 

Gilsfjarðar og Gljúfrár (d. 

1491 eða fyrri) 139-140. 
Þorbjöru Flóventssou vestra (c. 

1492) 154, 155-156. 
Þo: björn Gunuarssou, Bjarnar- 

öouar,í Húnavatnsþingi (1498) 

408-409. 
Þo rbjör n i Hey u esi (u m 1 500 

eða fyrri) 57. Sbr. Þorbjörn 

Jóusaon. 
Þorbjörn Jónsson prestr og próf- 



REGISTR. 



983 



astr milli Gilsfjarðar og 

Gljúfrár (1492—1494) 86—87, 

97, 170, 205. 
Þorbjörn Jónason prestr nyrðra 

(Í505) 766. 
Þorbjörn Jónsson í Kálfanesi, 

frændi Guðmundar Andrésson- 

ar (1494-1504) 205, 401, 

403, 430-431, 727. 
Þorbjörn Nikulásson vestra 

(1500—1501) 480, 562. 
Þorbjörn Þormóðsson i Húna- 

vatnsþiugi (1493-1494) 180. 
Þorbrandsstaðir i Vopnafirði 19. 
£>órðardóttir: Guðbjörg, Val- 

gerðr. 

Þórðarson : Brynjólfr, Einar, 
Guðmundr, Gunnar, Hallr, 
Illugi, Ingimundr, Jóhann, 
Jón, Kolbeinn, Magnús, Pétr, 
Salomon, Sighvatr, Skúli. 
Sturla, Vigfús, Þórðr, Þorkell. 

Þórdis Árnadóttir i Húnavatns- 
þingi (1498) 411. 

Þórdís Gisladóttir, Pilippusson- 
ar, kona Ara Andróssonar 
(1495-1497) 250-251. 

Þórðarstaðir i rnjóskadal 306— 
307. 

Þórðr Arnason vestra (1482 — 

1483) 294. 
Þórðr Arnbjarnarson á Peíls- 

enda í Dölum (1499-1503) 

437-438, 634. 
Þórðr Björnasou vestra (1492) 

101. 

Þórðr Brynjólfsson vestra (1495) 
256. 

Þórðr Brynjólfsson í Ptangár- 
þingi (1496 — 1502) 511— 
312, 609, 630-633. 



Þórðr Brynjólfsson í Þingeyjar- 

þingi (1499) 419—420. 
Þórðr Brynjólfsson i Eyjaíirði 

(1495 -1501) 260, 478-479. 
Þórðr Einarsson, Sveinssouar, 

vestra (1495 1504) 248, 

675. 

Þórðr Einarssou í Biskupstung- 

um (1665) 52. 
Þórðr Guðmnudsson djákni og 

prestr í Hólum i Hrunamanna- 

hrepp og (eptir 1498) á Lundi 

(1492—1504) 117, 199-200 

278, 395, 442, 490, 590, 665, 

671, 698. 
Þórðr Guðmundason lögmaðr 

(d. 1609) 15. 
Þórðr Haldórsson i Eyjaíirði 

(1500) 477. 
Þórðr Helgason bóndi á títaðar- 

felli (d. 1493) 87, 134—136, 

183—184, 652. 
Þórðr Helgason i Þórsnessþingi 

(1500) 484.^) 
Þórðr Helgason i Dalasýslu 

(1504) 725.^) 
Þórðr hestamaðr i Skálholti 

(1502) 628. 
Þórðr Ingimundarson prestr 

nyrði-a (1492) 90, 137. 
Þórðr Isleifsson í Hornafirði 

(1500) 527. 
Þórðr Jónsson i Húnavatnsþingi 

(1492) 127. 
Þórðr Jónsson prestr á Gils- 

bakka og i Reykholti (1495— 

1503) 284, 395, 442, 603, 

666-667.-) 

1 ) Gœti þó verið einn niaör. 

2) Þetta sýnist alt eiga við einn 
mann. 



984 



EEGISTR 



Þórðr Jónsson í Steingrímsfirðí 1 

(1503-1504) 656, 747. 
Þórðr Jónsson (1505) 814. 
]Þórðr Klemensson i Húnavatns- 

þingi (1503—1505) 660, 680, 

756, 758, 791. 
Þórðr Ólafsson prestr i Kálf- 

holti (um 1500) 453. 
Þórðr Ormsson í Kjós (1670) 

610. 

Þórðr Siglivatsson bóndi i Ár- 

nessþingi (1496) 324. 
Þórðr Stallason prestr á Gils- 

bakka (1504) 743, 744. 
Þórðr Stullason í Biskupstuug- 

nm (1665) 52, 622. 
Þórðr Vermundarson i Dalasýslu 

(1497-1505) 348, 588, 747. 
Þórðr Þórðarson nyrðra (1494 — 

1502) 210 -212, 314, 578, 

624-625, 791. 
Þórðr Þórðarson, Steindórsson- 

ar, ráðsmaðr i Skálholti, bóudi 

i Háíi i Holtum, skrifari Árna 

(d. 1747) 278, 279, 415, 461,, 

511. 

Þórðr Þorleifsson i Rangárþingi 

(1496) 316. 
Þórðr Þorleifsson á Kjalarnesi 

(1691) 53. 
Þórðr Þorsteinsson eystra og 

nyrðra (1498-1505)400, 789. 
Þorfinnr Jónsson prestr í Skapta- 

fellöþingi (1496) 297. 
Þorfinnr Nikulásson 496. Sjá 

Arnór Finnssou og Nikulás 

Jónsson. 
Þorfinusson : Hjalti, Jón, Svöinn, 

Þórólfr. 

Þorgautr Ólafsson vestra (1503 — 
1505) 672, 682, 763. 



Þorgautsstáðir í Hvítársiðu 743. 
Þorgeir Ólafsson nyrðra (1492) 
109. 

Þorgeir Þorsteinsson nyrðra 

(1492) 98. 
Þorgeirsson : Haldór, Jón, ÓV- 

afr, Steinn, Þorlákr, Þorsteinn. 
Þorgerðr GuðiUundardóttir, Ingi- 

mundarsonar (d. fyrir 1495) 

255. 

Þorgerðr Jónsdóttir kona Hall- 

varðs Eiríkssonar (1498) 406. 
Þorgerðr Oddsdófctir, miðkona 

Jóns lögmanns Sigmundsson- 

ar (1493-1494) 195. 
Þorgerðr Óiafsdóttir, kona Ara 

Gaðmundssonar (d. fyrir 1460) 

425-427, 480 — 483, 554, 

595—597. 
Þorgerðr Þorleifsdóttir prófentu- 

kona á Hólum (1492) 88. 
Þorgils Gizurarson í Húnavatns- 

þingi (1496) 298. 
Þorgils Guðmundsson prestr 

nyrðra (1502) 601. 
Þorgils Guttormsöon i Þingeyj- 

arþingi (i494) 215. 
Þorgila Óiafsson i Þverárþingi 

(1497) 354. 
Þorgils Sigurðsson, Pálmaaonar, 

konrektor og ráðdmaðr í Skál- 

holti, síðar spitalahöldr á Hall- 

bjarnareyri (1710—1719) 152, 

171. 279, 453. 
Þorgils Vigfússou i Grímsey 

eða Eyjafirði (1492) 115. 
Þorgilsson : Guðraundr, Hösk- 

uldr, IUugi, Jón, Kári, Niku- 

lás, Söorri, Þórólfr. 
Þorgrimr Björusson nyrðra 

(1505) 807—810, 



h 



REGISTR: 



985 



Þorgrimr Illugason fræDdi Sig- 
urðar prests beigalda (1500) 
475. 

Þorgrímr Jónsson syðra (1498) 
394.^) 

Þorgrimr JónssoD nyrðra (1500 — 

1501) 529-530.') 
Þorgrímr Ólafsson nyrðra 

(1493—1494) 195. 
Þorgrímsgerði á Akraueai 57. 
Þorgrímsson : Halldór, Jón, 

Magnús, í>orsteinD. 
Þórhallsdóttir : Margrét. 
Þórhallsson : Þorlákr. 
Þórir Steinólfsson vestra (1428) 

383—384. 
Þórir Þorsteinsson í Húnavatns- 

þingi (1505) 810-812. 
Þórisstaðir i Olfosi 622—623. 
Þórisstaðir á Rosmhvalanesi 272. 
Þórisstaðir á Svalbarðsströnd 

804—805. 
Þórisvogr, rekamark Dverga- 

steinskirkju 24. 
Þorkell Bárðarson 1 Húnavatns- 

þingi (1504) 719. 
Þorkell Gunnarsson syðra 

(1499—1500) 417—418, 510. 
Þorlcell Jónsson í Dalaaýslu 

(1492-1504) 92-97, 725. 
Þorkell JónHson i Húnavatns- 

þingi (1494) 211. 
Þorkell Ólafsson í Húnavatns- 

þingi (1497—1502) 342, 598. 
Þorkell Ormsson vestra (1494) 

231. 

Þorkell Sighvatsson i Áruess- 

þingi (1502) 621. 
Þorkell Sigurðsson nyrðra (1502) 

601. 

1) Gœti þó verið einn maör. 



Þorkell Vilhjálmsson, Skálholts- 

maðr (1502) 627. 
Þorköll JÞórðarson prestr á 

Bergstöðum (1467 — 1466) 

523. 

Þorkell Þorsteinsson prestr 

syðra (1502) 603. 
Þorkelahvoll (-hóll) i Víðidal 

180, 195 — 196, 657, 711, 

755-^-756. 
Þorkelsson : Ari, Eyjólfr, Grimr, 

Gruðraundr, Gunnlaugr, Hall- 

kell, Helgi, Jón, Magnús, 

Oddr, Þorlákr. 
Þórkötlustaðir i Grindavik 458. 
Þorlákr á Hesti í Borgaríirði 

(1466-1467) 807. 
Þorlákr á Hof'^töðum á Mýrum 

(1504) 745. 
Þorlákr, Skálholtsmaðr (1502) 

627. 

Þorlákr Arnórssou í Hörnafirði 

(nm 1500) 449. 
Þorlákr Auðauarson vestra(1495) 

248. 

Þorlákr Böðvarsson i Þórsness- 
þingi (1500) 484-485. 

Þorlákr Hreimsson syðra (1498) 
398. 

Þorlákr Jónsson nyrðra (1495— 

1498) 250, 255, 265. 
Þorlákr faðir Magnúás á Melum 

59. 

Þorlákr Ólafsson á Kvenna- 
hvoli, faðir Jóns (fyrir 1479) 
759. 

Þorlákr Óttarsson vestra (1496 

eða fyri') 292. 
Þorlákr Semingsson, Magnússon- 

ar, nyrÖra (1492) 90-- 92, 99, 

100, 



986 



EEGISTR. 



Þorlákr Svartsson lögréttaraaðr 

(1495) 271. 
Þorlákr Þórarinsson á Hofi í 

Álptaíirði (um 1500) 448. 
Þorlákr "Þorgeirsson prestr 

nyrðra (1493 — 1500) 207, 

476. 

Þorlákr Þórballsson hinn helgi 
biskup i Skálholti (d. 1193), 
Þorlákskirkja 43, 46, 48, 
50, 59, 68, 71, 154, 242, 365, 
447, 536, 645, 698. — Þor- 
lákslíkneski 492. Sjá kirkja. 

— Þorlákamessa á sumar 
84, 127, 137, 226, 227, 609. 

— Þorláksmessa á vetr 318, 
441. — Þorlákspeningar 365, 

— Þorláksskript, sjá kirkja. 
JÞorlákr Þorkelsson ÍÖgréttu- 

niaðr vestra (1480) 11. 
Þorlákr Þorateinsson nyrðra 

(1495—1505) 260-262, 264, 

553. 789. 
Þorlákr Ögmundsson í Hangár- 

þingi (1497) 375, 377. 
Þorláksdóttir: Ingibjörg, 

t 

Þorláksson : Arni, Bessi, Brandr, 
Guðbrandr, Jón, Magnús, Sig- 
urðr, Skúh', Þorsteinn. 

Þorleifr Arason prófastr á Breiða- 
bólstað i rijótshlíð (d. 1727) 
171. 

Þorleifr Áruason i Glaumbæ (á 
lífi 1478; d, 1481 eða fyrri) 
436, 704-705. 

Þorleifr Björus.son hirðstjóri á 
Heykhólum (d. 1486) 10-11, 
155, 223, 559 — 260, 331, 
378— 380, 392, 404 - 405, 
427—430, 433, 491 — 492, 
492-498, 515, 522, 523, 



530—531, 537—540, 550— 
551, 563, 564 — 566, 589, 
653-655, 679. 
Þorleifr djákni í Skálholti (1502) 
628. 

Þorleifr Eiríksson, prests Ein- 
arssonar (d. 1501 eða fyrri) 
557. 

Þorleifr Gamlason í Þykkvaskógi 
(1501—1504) 543, 741. 

Þorleifr Grinisson, Pálssonar, á 
Möðruvöllura (1485 — 1501) 
265-268, 273 — 274, 393, 
434-437, 503, 505, 517— 
518, 584. 

Þorleifr HafliÖason, Skálholts- 
maðr (1502) 627, 

Þorleifr Helgason nyrðra (1493) 
191. 

Þorleifr Jónsson prestr nyrðra 

(1492) 98. 
Þorleiír Jónsaon bróðir á Helga- 

felli (1493-1494) 157, 224. 
Þorleifr Jónsson i Þingeyjar- 

þiugi (1494) 213. 
Þorleifr Jónsson lögréttumaðr i 

Kjalaruessþiugi (1497—1505) 

337, 635, 703, 801. 
Þorleifr Magnússon á Barða- 

strönd (1662) 87, 165, 170, 

747. 

Þorleifr Oddsson i Húnavatns- 
I þingi (1503) 659-662. 

Þorleifr Ólafsson, sjá Þórálfr 
Ólafsson. 

Þorleiír Ormsson, bróðir Haldórs 
ábóta á Helgafelli og íöður- 
bróðir Eiriks Haldórs.-:onar, 
lögréttumaðr i Þór3ne>ssþiofi:í 
(1493-1497) 185, 271, 361 — 
364, 



bÉGISTÍl 



987 



Þorleifr Pálsson, JÓDSSonar, á 

Skarði (1495—1505) 243— 

247, 350— 354, 357-358, 

673-674, 760. 
Þorleifr Skaptason prófastr i 

Múla (d. 1748) 291. 
Þorleiír SuorrasoQ i Eljótsdal 

austr (1497) 345.^) 
Þorleifr Snorrason, Skálholts- 

maðr (1502) 628.^) 
I>orleifr Snorrason í Eyjaíirði 

(1505) 797.^) 
Þorleifr Þórólfsson (veginn 1501) 

577. 

mt 

Þorleifr Ogmnndsson i Keldu- 
hverfi (ura 1360) 214. 

Þorleifr Örnólfsson (Einarssnn- 
ar) lögréttumaðr vestra (1494 — 
1505) 218, 336, 383, 388, 
425, 428, 480, 526, 538, 562, 
595, 636, 672, 675, 682, 727, 
760, 763. 

Þorleifr Örnólfsson i Þingeyjar- 
(1495) 280.') 

Þorleifsdóttir: Guðný, Helga, 
Solveigf Þorgerðr. 

Þorleifsson: Árni, Björn, Ein- 
ar, Gizur, Guðniuudr, Kol- 
beinn, Ljótr, Sigurðr, Teitr, 
Úlfr, Þórðr, Þorsteinn. 

Þorleikr Gunnsteinsson lögréttu- 
maÖr vestra (1480) 11. 

Þorleiksson : Oddr, Þorsteiun. 

Þorljótargerði í Öxarfirði 466. 

Þormóðardóttir : Guðrún. 

Þormóðr Bergsson nyrðra (1492) 
148, 149, 151. 



1) Þetta kynni þó alt að vera 
einn maðr. 2) Þó getr þetta ver- 
iö sanii maðr og sá næsti á undan. 



Þormóðr Björnsson vestra (1492) 
101. 

Þormóðr Sveinsson í Dalasýslu 
(1500) 519. 

Þormóðsdalr í Mosfellssveit 

585- 586, 594. 
Þormóðsson: Asmundr, Jón, 

Nikulás, Þorbjörn. 
Þórný „kona" Sokka prests á 

Svalbarði (íyrir 1499) 415. 
Þóroddr Alfjáðsson, sjá Þórálfr 

Ólafsson. 
Þóroddr Oddsson syðra (1496) 

303. 

Þóroddsstaðir (Þórustaðir) 1 
Kaupangssveit i Eyjafirði 99, 
100. 

Þórólfr Guðmundsson í Árness- 

þingi (1636) 454. 
Þórólfr Hranason í Þingeyjar- 

þingi (1495) 253. 
Þórólfr Þorfinnsson í Hegra- 

nessþingi (1495—1506) 276, 

531. 

Þórólfr Þorgilsson í Skagafirði 
(1501—1503) 577. 

Þórólír Ögmundsson, Eyjólfssou- 
ar, biskup, bróðir Halls prests, 
bóndii Laugardalí Tálknafirði 
(1495-1505) 250, 282, 418, 
479, 538, 562, 595, 599, 675, 
700,701, 722—723, 741, 760, 
796. 

Þórólfsdóttir : Ingibjörg. 
Þórólfsson (Þórálfsson) : Einar, 

Eyjólfr, Illugi, Magnús, Páll. 

Siraon, Þorleifr. 
Þorp á Galmaströnd 74. 
Þorri 99. 

Þórriðr, sjá Þuriðr, 



Þórsá i Húnavatnsþingi 720. 

— Þórsárvötn 720. 
ÍÞorskafjörðr í Barðastrandar- 

sýslu 402. 
Þorsnesaþing 391, 440. 
Þorsteinn Arnason i Álptaveri 

(149G) 295-297. 
Þorsteinn Bessason í Húna- 

vatnsþingi (1494-1500) 211, 

531-532. 
Þorsteinn Bjarnarson i Hoííelli 

(um 1500) 449. 
Þorsteinn i Botni (1502) 628. 
Þorsteinn djákni í Skálholti 

(1502) 628. 
Þorsteinn Eiriksson á Svalbarðs- 

strönd (1703) 415. 
Þorsteinn Eyvindsson i Húna- 

vatneþingi (1498) 409. 
Þorsteinn Piunbogason, Jóns- 

sonar (1503-1505) 660, 755. 
Þorsteiun Guðmuudssou prestr 

á Staðarbakka (1492—1505) 

90, 207, 411, 487, 555, 556, 

557, 559, 776. 
Þorsteinn Guðiriundsson „bóudi" 

i Dalasýslu (1501) 587—588. 
Þorsteinn Hákouarson í Vaðla- 

þingi (1492-1499) 140, 422. 
Þorsteiun Hákonarson á Eosm- 

bvalanesi (1749) 53. 
Þorsteinn Hallsson í Horuafirði 

(1499) 432. 
Þorsteinn hraði i Oxarfirði (fyr- 

ir 1300) 215. 
•Þorstein n Illugason prestr i 

Grirastungu (d. 1495) 207. 
Þorsteinn Jóusson i Vaðlaþingi 

(1493—1501) 203, 557. 
Þorsteinn Jónsson prestr (á 

Melatað 1493—1494) 195. 



Þorsteinn Jóusson i Borgarfirði 

(1504) 687. 
Þorsteinn Jónsson vestra, faðir 

Jóns, Klemens og Sveins 

(1504) 695. 
Þorsteinn Ketilsson prestr nyrÖra 

(1502—1505) 624, 766. 
Þorsteinn Kolbeinsson Auðkýl- 

ings, á Holtastöðum (eun á 

lííi 1346) 462. 
Þorsteinu Loðviksson i Þingeyj- 

arþingi (1493) 191. 
Þorsteinu Magnúason (í Rang- 

árþiugi 1505) 755-756. 
Þorsteinu Oddsson prestr i 

Holti undir Eyjafjöllura (d. 

1752) 431. 
Þorsteinn Ólafsson i Vaðlaþiugi 

(1500-1501) 478. 
Þorsteinn Ólafsson vestra (1503) 

636. 

Þorsteinn Ormsson í Skagafirði 

(1494) 221. 
Þorsteiuu Pálsson vestra (1502 — 

1504) 595, 722.- 
Þorsteinn prestr i Saurbæ i 

Eyjafirði (fyrir 1400) 784. 
Þorsteiun Sigurðssou sýsluraaðr 

i Múlaþiugi (d. 1765) 278.' 
Þorsteinn Stephánsson lögréttu- 

maðr i Árnessþingi (1500 — 

1501) 500, 568. 
Þorsteiuu Svarthöfðason vestra 

(1493) 183. 
Þorsteinn Sölvason i Húnavatus- 

þingi (1497—1504) 342, 729. 
Þorsteiuu Þórarinsson, Bjarna- 

sonar, prestr vestra (1492) 124. 
Þorsteinn Þorgeirsson* Viðeyj- 

arklaustrsmaðr (1451—1497) 

338-339, -340. 



HJEGISOÍR 



ð89 



t>orsteinn Þorgrlmsson í Húna- 
vatnsþingi (1446) 7. 

Þorsteinn Þorláksson í Mýra- 
sýslu (1505) 774. 

Þorsteinn Þorleifsson „bóndi" í 
Þiugeyjarþingi (1493) 168- 
170, 197. 

Þorsteinn Þorleifshon, hirðstjóra 
Björnssouar,raágr Sturlu Þórð- 
arsouar (1493-1503) 183— 
184, 532—536, 651. 

Þorsteinn Þorleifsson, Skálholts- 
maðr (1502) 627. 

Þorsteiuu Þorleiksson, Skálholts- 
maðr (1502) 628. 

Þorsteinn Þorsteiusson í Húna- 
vatnsþiugi (1496) 298. 

Þorsteinsdóttir : Ceciliaj Hall- 
otta, Ingibjörg, lugigerðr, 
Kristln, Sigríðr, Úlfrún. 

Þorsteinsson : Árni, Benedikt, 
Björn, Bryujólfr, Böðvar, Ein- 
ar, Eiríkr, Eyjólfr, Grímr, 
Guðmundr, Gunulaugr, Hal- 
dór, Hallsteinn, Hjalti, IUugi, 
ími, Jón, Kenek, Ketill, 
Klemens, Klængr, Magnús, 
Naríi, Oddgeir, Oddr, Páll, 
E-un ólfr, Sigurð r, Stephán , 
Sveinn, Teitr, Ulívóðinn, Vig- 
fiis, Þórðr, Þorgeir, Þórir, 
Þorkell, Þorlákr, Þorsteinn, 
Þorvaldr, Þorvarðr. 

Þorsteínsstaðir i Haukadal 587, 
588. 

Þorsteinsstaðir i Tungusveit 8. 

— Þorsteinsstaðatjörn 8. 
Þórunn Gisladóttir, koua Jóns 

Jónssonar hjálms (1493) 179, 

186—187. 
Þórustaðir, ■sjá Þóroddsstaðir, 



Þorvaldr Eiriksson vestra (1497) 
336. 

Þorvaldr Fiunsson hreppstjóri i 

Þverárþiugi (1727) 5. 
Þorvaldr Gíslasoii vestra (1504) 

723—724. 
Þorvaldr (Þorvarðr) Guðnason 

lögréttumaðr (1500) 496, 497. 
Þorvaldr Helgason i Þórsness- 

þiugi (1500) 484. 
Þorvaldr Jóussou búland, lög- 

réttumaðr á Móbergi i Langa- 

dal (enn á Jííi 1494) 221— 

222, 523, 776-777, 782, 784. 
Þorvaldr Jónsson bóndi í Ár- 

nessþingi (1496) 324. 
Þorvaldr Narfason, Þorvaldsson- 

ar, á Eyri í Álptaíirði (c. 149 1) 66. 
Þorvaldr (Þorvarðr) Oddsson i 

Húnavatnsþingi (1493-1501) 

180, 326, 342, 581. 

Þorvaldr Sigurðsson í Austfjörð- 

um (á lífi 1494; d. 1500 eða 

fyrri) 222. 
Þorvaldr Sveinssou i Húuavatns- 

þingi (1496-1504) 318, 342, 

719. 

Þorvaldr Þorsteinsson vestra 

(1500) 522. 
Þorvaldsdalr í Yaðlaþiugi 424. 
Þorvaldsvatn, laudamerki Núps 

í Núpsdal 196. 
Þorvaldsdóttir: Björg, Guðný, 

Ingibjörg. 
Þorvaldsson : Eiuar, Eyjólfr, 

Einur, Gisli, Gottskalk, Hallr, 

Helgi, Jóu, Narfi, Oddr, Steinu, 

Stephán. 
Þorvarðardóttir: Guðriðr, Hólm- 

friðr, Ingibjörg. 
Þorvarðr Bjarnason, Marteina- 



sonar, i Njarðvik i Borgar- 
iirði (1495-1500) 270—271, 
320, 360, 525. 

Þorvarðr Björnsson 360. Sjá 
Þorvarðr Bjarnason. 

Þorvarðr djákni í Skálliolti 
(1502) 628. 

Þorvarðr Erlendsson sýsluraaðr 
i Árnessþingi og lögraaðr 
(1492-1505) 88-89, 117, 
443-444, 470 — 471, 497, 
500, 502-504, 575, 582— 
584, 620- 624, 635 — 636, 
641, -677—678, 688— 689, 
692- 693, 702- 703, 796— 
797, 800-801, 814. 

Þorvarðr Guðmundssoa syðra 
(1495 -1498) 272, 393, 395. 

£>orvarðr Helgason prófastr og 
prestr i Vallanesi, siðar príor 
á Skriðu (1496 - 1500) 297, 
357, 512. 

Þorvarðr Ivarsson prestr i Odda 
(1492—1498) 152. 269—270, 
395. 

í>orvarðr Jónsson nyrðra (1494 — 

1501) 203, 548. 
Þorvarðr Jónsson vestra (1497 — 

1500) 348, 484. 
£>orvarðr Magnússon prestr i 

Eauðasandsþingum (d. 1752) 

795. 

Þorvarðr Oddsson 376. Sjá 

Þorvaldr Oddsson. 
í>orvarðr Ólafsson i Húnavatns- 

þingi (1446) 7. 
I>orvarðr Steinmóðsson, ábóta 

Bárðarsonar, nyrðra (1496 — ' 

1498) 306, 380—381. \ 
Í>orvarðr Þórarinsson riddari (d. 

1296) 214. 



£>orvarðr Þorsteinsson i Húna- 
vatnsþingí (1497—1498) 326, 
327. 329, 412. 
Þorvarðssou : Árni, Bergþór, 
Jón, Magnús, Marteinn, Oddr, 
Páll, Valdi. 
Þrándarson : Jón. 
JÞrándheimr i Noregi 473, 646» 

772, 786, 787. 
Þrastastaðir á HöfðastrÖnd 234. 
þremenningr 175. 
þrettándi (dagr jóla) 87, 157, 

235, 252, 549, 592. 
þriði dagr, þriðjudagr 7, 13, 
117, 121, 122, 136, 141, 144, 
147, 152, 157, 158, 183, 185, 
189, 196, 203, 217, 247, 271, 
273, 276, 295, 300, 310, 314, 
317, 319, 332, 342, 373, 404, 
487, 493, 513, 514, 521, 568, 
587, 594. 599, 602, 614, 617, 
625, 649, 664, 672, 706, 
724, 734, 748, 761, 762, 791. 
801. 

þriðjungaklæði rautt 155. 
þrifeiðar 239. 

þritekin hringing 793, 794. 
þrjózka 150, 151. 
þrotsmenn 501. 
, Þrúðr, sjá Herþrúðr. 
Þrúðr Benediktsdóttir, Magnús- 
sonan i Vik í Skagaíirði, 
kona Einars Einarssonar 
(1494-1504) 229—230, 721- - 
722. 

Þrælsey suðr frá Bilshömrum 
64. 

Þrælskleif á Ströndura 461. 
I Þrætunes i Saurbæ vestr 71. 
Þröskuldr i Miðdölum 67. 
þúfa, þúfur 59, 325, 457, 463. 



REGISTR 



991 



í>úfa (Þúfur) í VatDsíjarðarsveit 
244. 

Þúfa í Olfosi 583. 
Þúfueyri i Berufirði 32. 
þurfamenn 1. — þurfanianua- 

tíund 172, 547. 
Þuríðr Benediktsdóttir frænd- 

kona Páls Brandssonar (d. 

1492 eða íyrri), kona Þorláks 

Semingssonar 99. 
Þuriðr Björnsdóttir, Þorleifsson- 

ar, húsfreyja á Eyri í Alpta- 

firði (um 1491) 66. 
I>uriðr JÓDsdóttir, kona Guð- 

mundar Hrafnssonar (1498) 

399. 

Þverá ) Eyjafirði 138. 
Þverá í rnjóskadal 138. 
Þverá í Laxárdal í Þingeyjar- 

þingi 799—800- 
Þverá í Núpsdal 196. 
Þverá syðri í Vestrhópi 592 — 

593. 

Þverá i Þverárhlíð 64. 

Þverárdalr í Þverárþingi, 
64. 

Þverárhlíð i Þverárþingi 63, 
628. 

Þverárþing 5, 15, 64, 742, 746. 
Þverdalr á Hornatröndum 84. 
Þverdalr í Saurbæ 101—104 
220-221, 288. ' 

Þverdalsá á Hornströndum 84. 
þvest 764. 

þvingan og harðindi 130. 
Þvottá i Álptaíirði 15, 34. 
Þykkvabær i Holtum 41. 
Þykkvabær i Veri, Þykkvabæj- 

arklaustr 295—297, 356. 
Þykkvaekógr í Dölum 76, 156, 

220-221. 

Dipi. isi. vn. B. 



þýzkir dúkar 724. Sbr. prýtz- 
borð. 

Æðasteinn á Beruíirði 32. 

æfinlegt borð 246. 

ærleg kvinua 770. 

ærlegirmenn 93, 160, 180, 209, 
211, 218, 248, 281, 290, 300,. 
. 314, 348, 350, 360, 381, 383, 
388, 428, 444. 471, 480, 484, 
498, 500, 554, 570, 595, 602,, 
607. 631, 634, 672, 675, 682,. 
722, 725, 727, 764. 789, 810. 

Ærlækr i Öxaríirði 465, 739— 
740. 

Æsa Jónsdóttir kona Hafliða 
Jónssonar (1496—1497) 300— 
302, 354-355. 

Æsusraðir i Eyjaíirði 203. 

ætt 265, 322, 435, 769, 776, 
782, 783. — ættartala 
175, 769. — ættartölubækr 
359. — ættleiðing 126. — 
ættleiðslubréí 126. 

Öíugskelda á Kjalarnesi 583. 
öfund 93, 94, 96, 114, 238. - 

öfundarbót 297, 764. 
Ograundardóttir : Guðrún. 
Ogmundr Andrésson prófastr og 

almennilegr dómari milli Jök- 

ulsár á Ereiðársandi og Breið- 

dalsár (1492) 118. 
Ogmundr Björnsson prestr í 

Skálholtsbisknpsdæmi (1492) 

106. 

Ograundr Jónsson i Þingeyjar- 
þingi (1495-1498) 249, 255. 

Ögmundr Pálsson kirkjuprestr 
i Skálholti (1499—1504) og 
(1504 og siðar) prestr á Breiða- 

63* 



'992 



EEGISTR. 



bólstað i Fljótshlíð, siðast 
biskup i Skálholti (d. 1541) 
59, 281, 4:17—418, 442, 491, 
622, 023, 627, 717, 735 -73G. 

'Ogmundr Sighvatsson í Arness- 
þingi.(c. 1620) 454. 

Ögmandr Ögrauudííaon í Húna- 
vatnsþingi (1703) 194. 

Ögmundssou: Asgautr, Haldór, 
Hallr, Jón^ Stephán, Þorlákr, 
Þorleifr, Þórólfr, Ögmuudr. 

Ögr i ísafirði 82, 130, 138— 
139, 154— 155, 244, 245, 
286, 341, 359, 444, 612, 674, 
682, 692, 702, 763, 765, 
793—794, 810. 

<)1 332. Sbr. drykkr. 

'Olmóðsey i Þjórsá 46. 

Ölmusa, Ölmusugerð 233, 240, 
247, 472, 474. 

Ölvatnsholt í Ploltum 635 — 636, 
677—678. 

'ÖIveravatn (Ölvesvatn) í Grafu- 
ingi 47. 

■Ölves (Aulves, AulvÖs) i Árness- 

þingi 356, 567—568, 583, 

622-623, 626. Sbr. Olfoa. 
•Ölviskross í Hnappadal 156 —157, 
Olvissker fyrir Fellsatrönd 134, 

135, 201, 202. 
önd (aud'dyri) 52.0, 667. 
-öndvegi 256, 348. 
■Öndverðareyri (Öndurðeyri) i 

Eyrarsveit 358, 362, 388, 

589-590, 747. 
Önd verðarn es (Ö n d vertn es) i 

Grimsnesi 692, 694. 
Öndvertnes undir Jökli 66, 473. 
önglar 42, 736, 739. 
Önundarjfitjar, geldfjárland frá 

Núpi í ííúpsííal 196. 



Önundar^örðr 1 ísafjarðarsýslu 
81, 149, 247, 249, 276, 277, 
286, 383, 887, 401, 402, Ö61, 
566, 675, 676, 695, 764. 

Öreigar 726, 785. — öreiga leigu- 
liðar 725, 726, 785. — öreiga- 
skuldir 246, 785. 

Oríirisey fyrir Skarðsströnd 74. 

Orfærisey fyrir Seltjarnaruesí 
458. 

örk, sjá kirkja. 

örkumsl, örkimli 129, 485. 

Örlygshn jótr i Patreksfirði 578 — 
579. 

Örlygshöfn i Patreksfirði 723— 
724. 

örnólfr Grimsson vestra (1504) 
675. 

•» . 

Ornólfr Steinsson i Húnavatns- 
þingi (1494-1504) 211, 729. 

Örnólfsson: Einar, Vermundr, 
Þorleifr. 

öræfi 296, 799. 

• • 

Oræfi(n) í Austr-Skaptafells- 
aýslu 36, 714. 

öskudagr 57, 456, 669. 

öx 42, 287, 639, 665, 689, 736, 
739, 742, 745, 746. 

Öxarárþing 4, 11, 190, 261, 270— 
271, 273, 301 -302, 31^, 
358-360, 367, 388, 391— 
392, 425 — 426, 427—428, 
461, 471, 492 — 502, 504. 
522, 542, 551, 569—570, 584, 
597, 606—607, 641, 643, 645, 
679, 701—702, 704—712, 
713, 785, 786, 802. 

Öxarfjörðr i Þingeyjarþingi 120, 
121, 122, 123, 215, 223, 235^ 
253, 312, 39,7, 465, 618, 619, 
620, 739. 




<)xl í Breiðavík iinSir Jökli 5. 
Öxnadalr í Vaðlaþingi 146, 236. 

— Öxnadalöheiöi 207, 313, 424. 
^Öxnai'ell.sbók (ÍBfél. Khd. 309. 

8V0) 240, 321, 388, 092, 702, 

810. 



Özur Björnsson prestr í G-aul- 
verjabæ (1491 — 150Í) 45, 
123, 350, 507. 

Ozurardóttir : argrét. 



(i8 



• 




\ 



■ 



I 



